૧૨૧ ૧૬ 
સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


શંભુપ્રસાદ હરપ્રસાદ દેસાઈ 


આવૃત્તિ પહેલી : 1957 


પ્રકાશક 
શ્રી સોરાષ્ટ્ર સંશાધન મંડળ 
રાજકોટ 


સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


[ 9. સ. ૧૮૨૨ સુધી ] 


: લેખક : 


રંભુપ્રસાદ હુરપ્રસાદ દેશાઈ 
ખી, એ.; એલએલ. બી.; કેવિટ્ટ 


ટર્‌ પ્રમાશક: 
શ્રી સૌરાષ્ટ્ર સંસોધન મંડળ, 
૨ાજકેટ, 





આવૃશ્તિ પહેલી * બંત ૧૦૦૦ 


8. સ. ૧૯૫૭, સ . ૨૦૧૩ 


: પ્રાપ્તિસ્થાન ? 
સૌરાષ્ટ સશોધન સડેછી 
કાર્યાલય, * 
સ્ટેટ બેક. એફ સોરાષ્ટ્રની બાજુમાં, 
રાજકેટે : : [સોશષ્ટ્ર]. 


મુદ્રક : જય ત પકલ્ષાશશુ, પકાણ્‌ પ્રેન્ટરી;” સાંગણુવા ચોક, રાજકેટ. 


20)-7 ૦।૦6ાં૦૦ 0]/ 3૮|૦05(1ત॥11 61 ઉહ્વઢા1016૫/ 


આસુખ 


આ ખદદૂ ગ્રન્થને અવકારતાં મને આન'દ થાય છે. સૌરાષૂતો ઇતિયાગ્ર આદિથી તે 
આજ દિવસ સુધી એક જ પુસ્તકમાં કયાંય મળતો નથી, તેની ખોટ આ પુસ્તકથી, અમુક અશશે 
પુરાશે, ક ન 


આ ગ્રન્થ અતેક દણિએ આવકારદ્દાયક છે. એક જ ગ્રન્થમાં સોરાણૂનો આમૂલ ઇતિહાસ 
અહીં જ. મળે છે. સૌરાષ્ના ધ્રતિઠાસની વિશિજ્તા એ છે કે, એને સ્થાનિક ઇતિહાસ વિવિધ" 
તાભયૌ જે. રાજ્ઝીય મહત્ત્વનાં ડેન્દ્રો અહીં ખદલ્યાં કર્યા' છે, એક વખત દ્વારકા તો એક વખત 
પ્રભાસ; #એેક વખત વલભીપુર, તો એક વખત જૂનાગઢ; એક વખત ઘુમલી, તો એક_ વખત 
પોરબ'દરું ક વખત જામનગર, તો એક વખત ભાવનગર, હળવદ, મે।રખી, ગોંડળી વગેરે. 
આ બર્છાના સ્થાનિક ઇતિહાસ છે; અને સોરાજુતા ઇતિહાસમાં એ બધાંને સ્થાન છે. વળી, 
પ્રાચીન મ્રન્થો, શિલાલેખો વગેરેથી મેળવેલો ઇતિહાસ તો છે; પણુ આ પ્રદેશના ઇતિહાસની 
ખહુધણી કડીએ। હજી ક'ઠસ્ય સાહિત્યમાં પડી છે, શ'ભુભાઈએ આ બધાં સાહિત્યનો ઉપયેગ 
કય. છે. એમણે શ્િલાલેખાને! અને સિક્કાઓ વગેરેતો આધાર તે! લીધો જ છે; જૂનાનવા મન્થોના 
આધાર પણુ લીધા છે;. તેમાં ફારસી મન્થોનો આધાર ધ્યાન ખે'ચે તેવા છે અને જે સ્થાનિક 
ઇતિહાસ હજી ચારશેના ચોપડે અને લોકતી જીભે છે, તેતો પણુ એમણે ખૂબ ઉપયેગગ કર્યો છે. 
આ બાંને લીધે “સૌરાષ્ટતો ઇતિહાસ” પહ્દતિસરનો લખવા માટે, અહીં કામે માલ, ધણા 
વિપુલ પ્રમાણુમાં સ'ધરાયો છે; અને આ ગમ્રન્‍્થનું આ મેટુ' મહત્ત્વ છે. 


આમાં વલભીપુર, ધુમલી, જૂનાગઢ, ભાવનગર, જામનગર વગેરે બધાં સ્થળોની નાની- 
મોટી અનેક વીગતો સ'ઘરાઈ છે. મારા ધારવ:માં, આ થન્થની આ મેટી સિદ્ધિ છે કે એમાં 
સ્થાનિક ઇતિહાસ આંટલા મોટા પ્રમાણુમાં અતે આટલી ખંધી વીમતમાં આપવામાં આવ્યો છે. 
ઇતિહાસ એટલે માત્ર હારજીતને! ઇતિહાસ એમ લેખકે ગણ્યુ' નથી. એટલે તો આ ગ્રન્થમાં તે 
તે કાળના વહીવટી ત'ત્ર, ચલણુ, કળા, શિલ્પ, સાહિત્ય, ધમ, સમાજ વગેરેની પછુ માહિતી 
ખને ત્યાં આપી છે. આ ખબધ'ને લીધે આ ત્રન્થમાં ઇતિઠ્ઠાસતી સામગ્રી ભારોભાર ભરી છે. આ 
એની સમૃદ્ધિ છે. ર 


આ ગ્રન્થમાં કેટલીક ક્ષતિએ! દેખાશે, .] ઉપર કહેલા ચુણેને લીધે આ ગ્રન્થ 
ખરેખર આવકારને પાત્ર છે. 


સવત ૨3૦૬૧૬૩ 
ક મહારિવરાત્રી. ડોલરરાય ૨*. માંકડ 
તતા, ૨૭-૨-૫૭ 

ર૦22 





પ્રકાશકનું નિવેદન 


સોરાષ્ટના ઇતિહાસની ખોટ ધણા વખતથી જણાયા કરી છે. સૌરાષ્રનાં જુદાં જીદાં 
સ્થળોના સ્થાનિક ઇતિહાસ માટે છૂર્ટાઠવાયાં પુસ્તકો છે; પણુ સમમ્ર ચૌરાણૃતા ખધા પ્રદેશોને! પહે- 
લેથી ઠેઠ એ ગણીસમી સદીના પ્રાર“ભ સુધીને ઇતિહાસ એક પુસ્તકમાં લખાયલે મળતો નથી 
એટલે અભ્યાસીઓને આ ખોટ ખછું, જ સાલે છે. 


સૌરાષ્ટ સ'શોધન મ'ડળે સન ૧૯૫૦ના । એકટોબરમાં સોરાષ્ટ્ર ઇતિહાસ પરિ્ષદૂ સદ્‌. 
ઇતિહાસવેત્તા શ્રી. દુર્માશ'કર્‌ શાસ્ત્રીના અષ્યક્ષપટે ભરી. એ પરિષદના પ્રસુખના વ્યા"ખ્યાનથી માંડીને 
ઠેરાવો સુધીની પ્રજૃત્તિમાં સૌરાષ્ૂના સળ'ગ ઇતિહાસ લખવાની જરૂર પર ભાર્‌ મૂકવામાં ' આવ્યો 
હતો. તેને અનુસરીને સૌરાષ્ટ્ર સશોધન મ'ડળે પણુ સૌરાષ્રનો ્તિહાસ લખવા, લખાવવા, પ્રાપ્ત 
કરવા વગેરે દિશાએ માં પ્રયત્નો જરરી રાખ્યા હુતા. 


એ માટે તપાસ ચાલુ ઠુતી તે દરમ્યાન પ્રભાસપાટણુના છતિહાસકાર શ્રી. શ'ભુપ્રસાદ હર- 
પ્રચાદ દેશાઈ પાસે એવા ઇતિહાસની સામત્રી એકત્ર હતી, તે પરથી તેમણે ઇતિડ્ડાસતું આ 
પુસ્તક તેયાર કરી આપ્યુ". તે તદ્દિદિ વિઠ્દાનોને પસ'દ પડતાં તે છપાવીને પ્રસિદ્ધ કરતાં સો. સ. 
મ'ડળને આન'દ થાય છે. 


આ સ્થળે આ પુસ્તકના લેખકને! પરિચય આપવાનું જરૂરી જણાય છે. શ્રી. શ 'ભુપ્રસાદ 
પ્રભાસપાટણુના દેશાઇ છે. તેમના પુવ*જે મુગલાઈ સમયથી સોરઠમાં અગત્યનું સ્થાન ભોગવતા 
આવ્યા છે. લેખકના પિતાશ્રી સદ્‌. શ્રી. હર્પ્રસાદ ઉદયશ'કર દેશાઇ, કે જેમને લેખકે આ પુસ્તક 
અપ*ભણુ કયુ" છે અને જેમનું રેખાચિત્ર સદૂ, શ્રી. ઝવેરચ'દ મેધ્રાણીએ સોરઠી ખહારવટિયાના ભાગ 
ચોથામાં તેમની રસભરી કલમે રાયુ* છે તે, નૂતાગઢ રાજ્યમાં પોલીસ, મહેસૂલ અને જ'ગલ- 
ખાતાના વહીવટી અમલદાર હતા, એટલ્ર' જ નહિ, પણુ કાવ્ય, ઇતિંહાસ અને ઇતર સાહિત્યના 
વિદ્દાન હતા. પુરાતત્ત્વવેત્તા સદૂ થ્રી. વલ્લભજી હરિદિત્ત આચાયષ્તે તેમનાં અનેક સ'શેોધનેમાં 


તેમણે ધણી સહાય કરી દતી. સદ. શ્રી. દેશ#જીનાં પોતાર્ના સ'શોધનોની નોંધ પણુ એક અમૂલ્ય 
સ મ્રહ છે. 


મી. શ'ભૃપ્રચાદ અત્યારે મુ'બભઇ ર।જ્યના ડેપ્યુટી ક્લેકટર છે, પિતાથીના વિદ્યાસ'સ્કારતા 
વારસાને પરિણામે તેમણે કાવ્યો, વાર્તામા તથા નવલકથાએ। પણુ લખી છે. હુવે પછી તેઓશ્રી 
જ તેમના કેટુ'બને। દતિહાસ' “પિતૃતપણુ' અને “સોમનાથ' એ બ'ને પુરતકે દ્દારા પ્રસિદ્ધ કરવા વિચારે ક 


શ્રી. શ 'ભુપ્રસારે ધણાં વર્ષો સુધી મહેનત કરીને, અનેક કેકાણેથી માહિતીઓ મેળવીને રી 
પુરતક તૈયાર કયુ" છે. આ પ્રકારતું આ પહેલુ પુસ્તક છેઃ અને એ દણિંએ સો, સ, મ'ડળ એનું 


(૭) 


પ્રકાશન કરે છે. થરી. શ'ભ્ુપ્રસાદે આ સરસથા દ્રારા આ પ્રકાશન થાય તેમાં સ'મતિ આપી છે; 
તેથી આ મ'ડળની પ્રભૃત્તિને અનુરૂપ એક કાય* થઈ શકે છે તેનો યશ એમને જાય છે. ે 

આ પુસ્તકના પ્રકાશન માટે સરાષ્ટૂ સરકારના ગ્ર'થોતેજક ફેડ તરફથી રા. ૧૦૦૦/- ના? 
સહાય મળી છે, તેમજ રાજ્યના કેળવણી ખાતાએ આ પુસ્તકની ખસે। પ્રત ઉત્તોજનાથે" ખરીદી 
છે, તેને માટે આ સ'સથા સરકારની ત્રડણી છે, 


અમૃતલાલ લક્ષ્મીશ'કર સ્વાદિયા 
હરસુખલાલ સાકળચ'દ સ'ઘવી 


મંગળવાર, પ્રાણલાલ મોહનલાલ જોષી 
તા, ૨૧ મા ફેબણુઆરી, ઇ. સ. ૨૬૯૫૭ મત્ીઓ, ' 


સાં. ૨૦૬૩, મહા વદ ૬૨ સોરાષ્ટ્ર સશીધત મ ડળ 
શ્રી, કલાપી જન્મજયન્તી (૨ ૮૭૪) રાજટેોટ. 





િ 


ન તે!€ડ1। [6 [411 વે! પતત 111)1 વે1/વે 


મજ્તાવના 


“સૌરાછૃના ઇતિહાસ'ને પણુ ૪તિહાસ છે. કોલેજના દિવસોમાં મારા સદગત મુરખ્બી 
ભાઈ થી. શ"કરપ્રસાદ હરપ્રસાદ દેશ!ાધની પ્રેરણાથી પ્રભાસ છતિડાસ સ'શોધન મ'ડળની સ્થાપના 
૪, સ. ૧૯૨૭માં કરવામાં આવી, શાસ્ત્રો હર્શિ'કર પ્રભાશ'કર ત્રિવેદી તથા મે' સ'શેધનેો કરવા 
પાછળ અમારાં વેકેશનો અને ફુરસદના સમયને। વ્યય ક્યોં અને જેમ જેમ આ પવિત્ર બ્યવસા: 
યમાં અમે પ્રગતિ કરતા ગયા તેમ તેમ અનેક રસિક અને નવીત વસ્તુઓ! પ્રાપ્ત થતી ગઈ અને 
તે સાથે એ પણુ પ્રતીતિ થઈ કે સોરાષણ્રના ઇતિહાસના એક લધુ પર'તુ પ્રમાણુભૂત મ્ર'થની 


આવશ્વમ્તા છે. . 


“પ્રભાસના વાજ રાજાએ!” એ નામની મારી લેખમાળા 'ગુજરાતી'માં ઇ. સ. 
૧૯૩૩માં પ્રસિદ્ધ યટ અને અ'ધારમાં પડેલા આ રાજમકુળનેો ઇતિહાસ પ્રકારામાં આવ્યો. “ટાઇમ્સ 
એક્‌ ઇન્ડિયા' અતે અન્ય પત્રોએ તેના માટે પ્રશ'સાયુકત નિવેદને! લખ્યાં અને તેતાથી પ્રેરા- 
ઈને ચૌરાછુનો એક સ'ક્ષિત્ત પર'તુ સળ'ગ ઇતિહાસ લખવા માટે નિશ્ય કયો. 


પરતુ તે કાળમાં મારે રાજની સેવા સ્વીકારવી પડી અને સમયનો. અભાવ, સ્રાધન* 
પ્રાપ્તિતી ઉપાધિ તથા કેટલાંક આવર્ણોને કારણે પ્રાથમિક વિધિ સમાપ્ત થતાં જ તે વિચારને 
અ'ત આવ્યો; પણુ જૂતાગઢ રાજ્યની મહેસૂલ ખાતાની સેવામાં સે।રઠેનાં ગામે ગામ અને સ્થળે 
સ્થળ ફેરણી કરવાને સુચોગ પ્રાત થયો અને નિજ વને, ઉ્જીંડ “ગામડાંઓ, ગિરિક'દરાએ। 
અને સ્રગરકાંઠાના પ્રદેશોમાં ઘોડેસવાર થઈ ઘૃમવાનો અવસર સાંપડયે।. શોર્‌ાષ્રતી રેજપૂત, કાઠી 
મેર, આહિર, રબારી, ખાંટ આદિ ખમીરવ'તી જાતિઓને ધોનેષ્ઠ પરિચય થયે; સૌરાષ્ના 
ઇતિહાસને સૈકાએથી ક'ઠરથ રાખી ક્રતિસમૃતિતા ન્યચે સછત્રત રાખતી ચારણુ અને ભાટ 
કોમના અનેક કવિઓ, વાતોકથકેની મૈત્રી થઈ. જાતિએનોા અને કુળાતા બારેટાનો સ'પર્ક 
સાધવા તક મળી અને “સૌરાષ્ટતો ઇતિહાસ? લખવા માટે તેમાર કરેલી તાંધ ઉપરથી ધૂળ ફૂ'કીને 
તે જ ફરીથી હાથમાં લેવા માટે સુષુમ ૫૪ ગયેલા વિચારને ઘુખઃ ગતિ પ્રાત્તે થઇ. 


એ સમયમાં “પ્રભાસ-ઇતિહાસ સંરોધન સભા” લેતો જૂનાગઢ રાજ્યેના તત્કાલીન 
વિલ્યાધિકારી શ્રી. બદરુલઝમાન કાઝીને સૈેરઠની રળાએ માં સૌરાણૂના ઇતિહાસને સ્થાન આપવા 
મે' વિન'તી કરી, ત્યારે તેમણે પાઠયપુસ્તક માટે સૂચન માગ્યુ". મારી પાસે તેવું સૂચન હતુ નહિ, 
તેથી મે' તેમને તેવું પુસ્તર લખી આપનવા”વચત આપ્યું' અતે એક શાળાપયોગી અને માષ્યમિક 
શાળાના અભ્યાસક્રમમાં પાઠયપુસ્તક તરીકે સ્થાન પામે તે દષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાચનું આલેખન 

યુ, પરતુ તે પૂણથ થાય તે પહેલાં જ તે અધિકારીએ સેવાત્યાગ કયી અને સોરાપ્ટ્રના 


જતિંહાસતે અભ્યાસક્રમમાં દાખલ કરવાતે। પ્રશ્ન પણુ ખેર્‌'ભે પડયે, 


થાડાં વરસે! પછી, એટ્લે ઈ. શ. ૧૯૪૮ લગભગ, સ્વાત'ત્યપ્રાપ્તિના આન'દ અનુભવતા 
માનસે યુકત વાતાવરણુમાં ભૂતકાળના ગૌરવને સજીવન કરતો ઇતિહાસ આલેખતા ઇચ્છા કરી, 


(છ. 


પણુ વ્યવજ્ઞાયી જીવનમાં સમયનો અભાવ અ'તરાય રૂપ ખતી રેલો. તેમ છતાં મૂળી પ્રતમાં 
સુધારાવધારા કરતાં કરતાં ઈ. સ, ૧૯૫૪ માં આ પુસ્તક લગભગ નવું જ લખાઈ ગયું. 


ઇતિહાસનું આલેખન અને નવલકથાનું લેખન એ ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુએ છે. ઇતિહાાશમાં 
સત્ય અને તે પણુ નગ્ન સત્યનું સ્પષ્ટપણે, છતાં સયમપૂવક આલેખન કરવાનું રહે છે. તેમાં 
વિચારો, કલ્પના, મનસ્વી નિર્ણયો અને યથેચ્છ વિધાનોને સ્થાન નથી, ભાષા ઉપર, કલમ ઉપર 
અને વિધાનોના આલેખન ઉપર સ'પૂણુ" અ'ઝુશ , રાખવાનું આવસ્યક ખતે છે. ભાષાલાલ્ત્ય, 
શખ્દપ્રયાોગો અને અલ'કારોને ઊપયોગ કરવા જતાં કેટલીક ક્ષતિઓ અકારણુ આવી મ છે, 
વળી, વિગતવાર વણતા, ઝીણુવટભયુ” વસ્તુવિવર્ણુ અને ન્યાયાન્યાય કે સારાસારની ચર્ચા કરવા 
જતાં વિરતારભયને પણુ ગણુતરીમાં લેવો! પડે છે. આ સમપત્ર કારણના પરિણિમ ફપે આ 
પુસ્તકમાં, ભાષાની ઝલક, શખ્દ્લાલિત્ય કરે કાવ્યમય અલ'કારોની ઊણુપ રહી જાય છે અને 
મારી નવલેો, તવલિકાએ કે નાટકમાં જે ભાષા લખાઈ છે તેનાથી આ પુસ્તકની ભાષા નિરાળી 
છે. તેમાં કદાચ જ્નેશ, વિવિધતા કે બલની ઊણુપ હશે; શખ્દપ્રયોગેા અને અલ'કારે દેખાશે નહિ 
અને ત, કલ્પના અને કાવ્યમય વણુષનો કયાંય જષ્યાશે નહિ, તે દોષ હું' સ્વીકાર છુ, પણુ તે 
સાથે અ'ગત રીતે $' માનું છુ' કે ઇતિહાસના આલેખનમાં માત્ર નછર હકીકતાનું આલેખન અને 
તે પણુ જેમ ખને તેમ સાદી રીતે કરવાનું - ભૂતકાળમાં જીવી ગયેલાં પાને।ને “નર્યો અજાષયે 
અન્યાય ન થઈ ન્ય તે માટે-હિતાવહ્‌ છે. 


આંગ્લ ઈતિઢાસકારાએ, મુસ્લિમ તવારીખનવેશેએ, આધુનિક લેખકોએ પોતપોતાની શૈલીમાં 
ઇતિઠાસો લ'ખ્યા. ઇતિહાસના આંલેખનની કેોઈઈ સવ*માન્ય પહ્દિ નથી, અ*મેજેએએ ઇતિફાસના 
ક્ષેત્રો ખૂબ ખેડયુ' છે. અને આજે આપણે પ્તિહાસના આલેખનતી જે પહદતિં સ્વીકૃત માનીએ 
છીએ, તે અ'ગ્રેજમાંથી મેળવેલ છે. અ*ગૅજ્ેને સદીઓથી એક સ્વાધીન પ્રજ્ન છે, વાણીસ્વાત'ય 
અને લેખનસ્વાત'ત્ય તે ભોગવતી આવી છે અતે તેમણે તેમના દેશતો ઇતિહાસ મુક્ત હસ્તે 
મુક્ત માનસે અતે સુકત વાતાવરણુમાં લ'ખ્યો છે. ભારતને ઘાતિહાસ તેઆએ શાસકોની દણ્િએ 
લખ્યો! અને તેમાં તેએ પાસે વિપુલ સામશ્રીં ડુતી, ગમે તેવા નિણુયેો! લેવાતી નિર'કુશ જૃત્તિ 
દતી અને વિરોધ કે વિવાદનો ભય ન ઘુતો: સુસ્લિમ તગારીખતવેશોએ પણુ તેમતા જ્ઞાશકા 
અતે આશ્રયદાતાઓની એથમાં રહી તવારીખો લખી છે. એટલે ઇતિહાસની ર'ગભૂમિ ઉપર્‌ 
ખેલતાં પાત્રોનાં કત*ભ્યો અને કૃત્યો માટે નિરકુશપણુ લખ્યુ છે. જેએ આજે આપણી સમક્ષ 
નથી, જેઓ સદીઓ પહેલાં આ પ્રદેશમાં આજે આપણું વસીએ છીએ તેમ વસી ગયાં છે અને 
તત્કાલીન નીતિના, જવનના અને વ્યવહારના નિયમોને આધીત રહી તેમનાં જવન જીર્જી ગયાં 
છે, તેની ન્યાય આજે આપણું આપણી દષ્ટિએ કરીએ તે પણુ મને અનુચિત જણાય છે. 
પ્રલલેક પાત્રના કૃત્યની વાર'વાર ચર્ચા કરી નિણુય કરવાનું પણુ તે જ કારણે વારતવિંક નચ 
અને તેથી જ આ પુસ્તકમાં અપવાદો! સિવાય આવી ચર્ચા છોડી દેવામાં આવી છેક 


! પ્રકાશનનુ' ખચ, વધુ પડતી થઈ જતી કિમત અને વિસ્તારભયે પણુ ક્રેટલીક વસ્તુએ। 
“તણુવા છતાં તજી દેવાનું અનિવાય* બન્યુ' છે. કેટલાક વિડ્ડાતોના આધારની ચર્ચો પણુ કરી 
શકાઈ હોત અને ભૂતકાળના ઇતિહાસકારોનાં કથનો ઉપર વિવેચન પણુ થઈ શકવું હોત, પુ 


(૧૦) 


તેમ કરવા જતાં ગ્ર'થને વિસ્તાર વધી નનત અતે તેનું પ્રકાશન વિલ'બમાં પડત તે ભય પણુ 
દષ્ટિ સમક્ષ રાખવો પડયે! છે. ' 


ર તેમ છતા આવા ગ'ભીર વિષયના આલેખનનો આ મારે પ્રથમ અને નમન પ્રયાચ છે. 
શોરાદ્ટતો છતિહાસ છૂટાછવાયા ગ્રથોર્મા પડેલો છે. તેનાં કરીબદ્ધ છતિઠાસની ખોટ પ્રતિહાસના 
વિદ્યાથી“એા અને [વદ્દાતોને લાગ્યા કરી છે, અને તે ઊંણુપ પૂરવા માટે આ પુસ્તક લખવાનું 
આવશ્યક જણાયુ છે. અનેક ગ્ર'થા, શિલાલેખે[, તાખપત્રો, દસ્તાવેજને, હસ્તલિખિત ત્ર'થો, વાર્તા- 
કારો, કવિએ।# બારેટેઃ વગેરે પાસેથી પ્રાપ્ત કરેલ વિગતો માત્ર ફરીથી લખી છે. તેના આલેખન 
નમાં, ભાષામાં, વિવરણુમાં કે ચર્ચામાં અવસ્ય ઊણુપ હશે જ અતે કેટલીક ક્ષૃતિએ પણુ હશે જ; 
પ્રભુકૃૂપાથી ખીજી આવૃત્તિ બહાર પાડવા અવસર પ્રાપ્ત થશે, તો તેમાં તે વિષયમાં મળેલાં સૂચનો 
અને સાગ્*દશત સ્વીકારી, ક્ષતિઓ જરૂર સુધારી લેવા પ્રયત્ન કરીશ. 


આ પુસ્તક છેલ્લાં સાળ વષષથી જેમ જેમ સમય મળે, જેમ જેમ સાધન મળે, તેમ 
તેમ લખાતુ' રહ્યું છે; એટલે તેમાં રસ્ક્ષતિ પણુ થઈ છે. 


ભવસાચી જીવન, પૂરતા સમયને! અભાવ, સાધનોની મુશ્કેલી અને એવાં ખીન્ન* અનેક 
કાર્ણોએ પણુ કેટલીક ક્ષતિએ રહેવા પામી છે; પણું તેમ થવાનું અનિવા5* છતુ', 


બધી ઊણુપેો, ક્ષતિએ। અને અપૂણતાએ દૃષ્ટિમાં નહિ લેતાં, ધતિહાસરશિક વિદ્દાને 
અને વિદ્યાર્થીએ આતો ઉપયોગ કરરે, તો હં' મારી મહેનત સફળ થયેલી સમજીશ, 


સોરાષ્ટ્ર સશોધન મ'ડળે આ પુસ્તકના પ્રકાશનની જવાબદારી ઉપાડી મને પ્રોત્સાહન 
આપ્યુ' છે. તે ચ'સ્થાના પ્રયત્ન સિવાય પ્રકાશન અસ'ભવ છુતુ'. મ'ડળના પ્રસુખ શ્રી, જસ્ટીસ 
એમ. સી. શાહુ, મ'ડળના સ'ત્રી થ્રી,અમૃતલાલ લક્ષમીશ'કર સ્વાદિયા, શ્રી વૈકુ'ઠપ્રસાદ જેષીપુરા, 
ત્રી બાપુભાઈ બુચ, શ્રી, હર્કાન્ત શુકલ વગેરે સુરખ્બી મિત્રોએ રસ લઇને આ કાયષ્ને સફળ 
ખનાવી મને ઉપકૃત ફર્યો છે. ' 


સૌરાષ્ટ રાજ્યના મા. કેળવણી સત્રી શ્રી. જનદવજીભાઈ મોદીએ મતે પ્રાર'ભમ|ં આશીર્વાદ 
આપી, આ કાયમાં અ'ગત રસ લઈ, તેમની અનેકવિધ પ્રદૃત્તિએ।માંથી પ્રેમપૂઝ"“ક શમય મેળવી, 
આ પુસ્તકના પ્રકાશનમાં શકય એટલી તમામ સહાય આપી છે. સોરાષ્ટ્ર મન્થાત્તેજક ભ'ડેળ 
સમિતિના શભ્યો, વિદ્યાધિકારી શ્રી. દામાદરલાલ શર્મા, શ્રી, ડોલરભાઈ માંકડ તથા શ્રી. ખાષુ- 
ભાઇ વૈઘે ભ'ડોળમાંથી આથિક સહાય આપી છે, તે સહુનો હું ત્રાણી છુ. 


અલિયામાડાના થ્રી. દરબાર ગોપાળદાસ મહુ॥ંવલ્યરાલલના સુખ્ય આંચાય સુ, ડોલરભાઇ 
માંકડે મને તેમના પુસ્તકાલયમાંથી દુષ્પ્રાપ્ય અને સૂલ્યવાન પુસ્તકે! વારવાર આપીને, આ કાયમ] 
મ્રેરણા આપીને તથા આ પુસ્તકનો આમુખ લખીને જે ઉત્તેજ્ન આપ્યુ છે; તે માટે તો હુ” 
તેમનો જેટલો ઉપકાર માનું તેટલો એછે છે. ક પડ 


(૧૧) 


'પ્રભાસ-ઇતિહાસ સ'શોધન મ'ડળ'ના સભ્યો શ્રી. ચુનીલાલ માનશ'કર દેશાઇ તથા શાસ્ત્રી 
હરિશ'કર્‌ પ્રભાશ*કરે ધણાં વરસોથી મારા સ'શોધન અને ઇૃતિઠાલલેખનતા કાયષ્માં સહકાર 
આપ્યા છે; તેમનો પણુ હું” આ સ્થળે ઉપકાર માનું છુ. 


પુસ્તકના સુદ્રણુમાં થ્રી, જ્ય'તભાઇ પલાણે જે પ્રેમપૂન"ક સહકાર અને સહાય આપ્યાં 
છે તે માટે તેમનો પણુ હ* આભાર માનું છુ*. 


આ પુર્તક તેયાર કરવામાં જે જે સદૂગત અને વિદ્યમાન લેખક્રે,; વિઠ્દાતો અને ઇૃતિ- 
હાસકારે।નાં પુસ્તકો કે લેખોનો મે' આધાર લીધો છે, તેમજ જે મિત્રે પાસેથી મે' કેટલીક 
હકીકત મેળવી છે તે સવષ્તો આ સ્થળે હુ' અ'તઃકરણુપૂવ“ક આભાર પ્રદશિત કરું છુ. ખાસ 
કરીને મારા ચુરુ પ્રો. કોમીસેરિયેટ તથા મિત્ર પ્રો. હચસુખભાઇ સાંકળિયાર્નાં પુસ્તક્રો મને બહુ 
ઉપયોગી નીવડયાં છે, અને તેમનો વિશેષ ઉલ્લેખ ન કરુ' તો હું' કૃતધ્ની ગણાઉ*. 


સોરાષ્ટતા ઇતિહાસનું સુખપૃઇ સૌરાષ્ટ્રના ગવ* અતે ગૌરવ સમા મુ. રવિંશ'કર રાવળની 
પ્રેરણાથી શ્રી. નરેન્દ્રમાણએ તેયાર કરી પુસ્તકતે આકષક બનાવી દીધુ' છે, તે માટે તે ખન્તેને 
પણુ હું ખાસ ઉપકાર માતુ' છુ'. 


અ'તર્માં' નામદાર હીઝ હાઇતેસ મહારાજ જ્મસાહેબ શ્રી. દિગ્તિજયસિંહજી બઠાદુરે આ 
કાયમાં ર્સ લઇ મને જે પ્રોત્સાહન એને ઉત્તેજન આપ્યુ* છે, તે માટે તેએ તામદારનો તથા 
તેએશ્રીના' અગત મત્રો કુ. થ્રી, રામસિહજીભાઇતો હું' અત્ય'ત ત્રદણી છુ” ૯ 


મને આશા છે 9», આ પુસ્તકનો! ઇતિઠાસરસિક જનતા આદર કરશે અને તેમાં રહી 
જતી કોઇ ક્ષતિ કે ઊણુપ સૂચવશે તો બીજી આજત્તિમાં તે સુધારી લેવા હું અવશ્ય પ્રયત્ન કરી, 





-િ]|૦ડ1[લ11હા' ઉદ્વા1016૫/ 





પ્રાચીન સમય.... 
ગુપ્ત સાઆરાજય... 
વલ્લભી સાસ્રાજ્યે.... 
વલ્લભી પષશ્ચાત્‌ .... 
રજપૂત સમચ.... 
ગુજરાતના સુલતાને।.... 
સુગલ સાઆજય.... 


સાના ન ધ 
શરફ ભલ #ક# 
શ શૂ કફ 

મૂ કમ હુ 
હ હકર 


સ્‌ 


રાષ્ત્નો ઈતિહાસ 
પ્રડકરણુ ૧ લુ પી પ્રાચીન સમય & 


ભારતના પ્રદેશોમાં પુરાતન કાળથી સોરાષ્ટ્ર એક પ્રસિદ્ધ પ્રદેશ છે. સમૃદ્ધ 
અને રસાળ પ્રદેશ તરીકે તે જાણીતો છે. તેનું મહત્્ત અનેક પુરાણા ગ્રથોમાં 
સ્વીકારાએલ છે. 


આ પ્રદેશનો વેદકાળથી વર્તમાનકાળ સુધીનો ઇતિહાસ અનેક વિદ્વાનોએ, 
જુદા જુદા ગ'થોમાંથી સશેધધન અને તારવણી કરીને આલે'્યો છે; અને તે શ્રથો 
તેમજ તાસ્રપત્રો, શિલાલેખો સ્ુદ્રાએ અને દસ્તાવેન્નેનું પુન: સરાધન કરી કી 
કંડીઅદ્ધ ઇતિહાસ લખવાને] આ આક નસર પ્રયાસ છે. 


પ્રાગેતિહાસિક ચુગ : પ્રાચીન ભારતના વિદ્ધાનાએ, જેને આપણે આજે 
ઇતિહાસ કહીએ છીએ વેવે,, ઇતિડાસ લ'્યો નથી, અને લખ્યો હોય તે તે 
ઉપલખ્ધ નથી, પણુ શ્રીમદ ભાગવત અને અન્ય પુરાણોમાં એક વિશિષ્ટ પદ્ધેતિએ, 
ઇતિહાસ અને ભૂગોળનું આલેખન થયુ છે. તે ઉપરથી પ્રતીત થાય છે કે સૌરાષ્ટ્ર 
પ્રાગૈતિહાસિક સમયમાં પણુ પ્રસિદ્ધ પ્રદેશ હુતો અને તે સભ્યતા, સ'સ્જુતિ અને 
વિદ્યા-કલાનું ધામ હેતુ. 


આ પ્રદેશમાં અષ્ટાવક, *્યવંન, દધિચિ, માક ડેય વગેરે મહાન અને 
પવિત્ર જાષિસુનિએ। તે સમયમાં થઈ ગયા છે.? સૌરાષ્ટ્રનો ઉલ્લેખ ત્ગ્વેદના પરિશિષ્ટમાં 
ટુ જે 


છે૨ રામાયણુમાં પણુ સૌરાષ્ટ્રના રાજાનો ઉલ્લેખ છે” અને મહાભાશ્તમાં તે પ્રભાસ, 
રૈવતક અને દ્વારકાનાં વર્ણને! વારવાર જોવા મળે છે. 


૧ અણ્રવક્રે કારાવાસમાં પુરેલા ત્રદષિએને, રાજા જનકના પ્રશ્ચોતો સ'તે;ષકારક ઉત્તરે 
આપી મુક્ત કરાવ્યા હતા. તે પ્રાચી તીથ*માં વસનારા હતા. 

ચ્થવન ક્ષેત્ર સુત્રાપાડા પાસે છે. (પ્રભાસખં'ડ) 

દધિચિએ વપુદ્દાન દઇ દેવતાએને આયુધો આપ્યાં ઠતાં. તે પ્રભાસ પાસે 
રહેતા. (8ભાસખ'ડ) 


માક”ડેય, અગસ્ત્ય વગેરે ત્રકષિએ અહી હતા, મા૪"દય મર્દાનથો અમર થયા, 
અગસ્ત્યે સમુ#પાન ઝયુ*. 
૧ ખીલ ત્રડચા : સષ્તમ અણક. ““યત્ર પ્રાચી સરસ્વતી, યત્ર સોમેશ્રવરે રેવ.” 
(નિણુષ્ય' સાગર પ્રેસ. સુ'મઇ યજીવે*-પરિશિજ) 
ર મહારાજ દશરથે અશ્ચમેધ યત કયો ત્યારે જે રાજાઓને બોાલ્લાવવ આના ફરી તેમાં 
શોરાદ્ટતા રાજાનો ઉલ્લેખ છે, 


ર્‌ સોરાષ્ટ્રનતાો દતિહાસ 


યાદવો : શ્રીકૃષ્ણુને જરાસ ધ તથા કાલચવનની સાજ મથુરામાં ટકવું સુસ્‍્કેલ 
જણાગઝુ'. પોતાના પિતૃઓની ભૂમિ (યજી તેમણે સૌરાષ્ટ્રના માગ લીધે. ખલરામ 
અને યાદવો તેમની સાથે આવ્યા. અને સૌરાષ્ટ્રમાં જુશસ્થલી સ્વાધીન કૅરી ત્યાંના 
સ્વામી થયા. 


ગિરનારની ગુક્‌ામાં રાજા સુચકુદ શાપના પરિણાસે તેને વરેલી અનત 
નિદ્રામાં પોઢયે હેતો. તેને જગાડે તે બળી જાય તે ત્તાન શ્રીકૃષ્યુને મળતાં તેમણે 
પોતાની પામરી' સૂતેલા સુચકુ8 ઉપર ઓઢાડી. કાળયવને તેને શ્રીકૃષ્ણુ ધારી 
ઉઠાડથોા અને ગ્રુચક'દની દૃછિ પડતાં જ કાળયવન્‌ ભસ્મ થઇ ગયે. 


વેવસ્ત સતનુના પોત્ર રાજ આનર્તના નામથી આ દેશ આનર્ત તરીકે 
એળખાતેો. તેના ચુત્ર રેવતે? ખલરામને પોતાની ડન્યા રેવતી પરણાવી અને પોતે 
તપશ્ચર્યા અર્થે. રેવતાચળમાં ગયા. ખલરામ આ પ્રકારે આ દેશના રાજા થયા. 
પણુ એ સમયમાં ચાલી આવતી પ્રથા પ્રમાણે બલરામ તથા શ્રીકૃષ્ણુ તેમને મળેલું 
રાજ્ય ચથાદવ ઝુળના વડીલ ઉગ્રસેનને આપી તેમની સાથે રહી આ પવિત્ર પ્રદેશ પર 
રાજય કરવા લગ્યા. 


ચાદવોનું રાજ્ય : યાદવેોનેો રાજઅમલ શર્‌ થયે! તે સામે સ્થાનિક 
રાજાએએ 1વેરેધ કર્ચો હોવાનું જણાય છે. કુંડિનપુરના રાજા ભીષ્મકની ઝુવરી 
ડુકિમણીનું શ્રીકૃષ્ણે હવાયું ક્ઝું” અને તેની પાછળ પડેલા રાજકુમારને પરાજિત 
કર્ચાર, ફિરુપાલને। વધ કર્યો, સત્રાજીત યાદવની પુત્રી સત્યભામા સાથે શ્રીકૃષ્ણે 
લગ્ન કર્યા અને જા'બુવ'તીને આ જ પ્રદેશમાં શ્રીજુષ્ણે પટરાણીઓમાં સ્થાપ્યાં 


આ સમયમાં હેસ્તિનાષુરમાં કોરવેો અને પાંડવો વચ્ચે વૈમનસ્ય શરૂ થયુ 
અને સુખેદુ:ખે પાંડવો આ પ્રદેશમાં થ્રીરુષ્ણુને આશ્રયે અથવા તેમની સલાહ 
સૂચના લેવા આવતા, અરજીને શ્રીકુષ્ણુની સલાહથી સુભદ્રાનુ' હરણુ કર્યું" અને તેની 
સાથે લગ્ન કર્યા. 

ખળરામની જુવરી વત્સલાનતું પણુ આ જ દૈશમાંથાં ભીમના પુત્ર ઘટોત્કચે 
હુરણુ કર્ઝું. 

૧ નેવસ્ત મતુનો પોત્ર આનત્ હરે પણુ તેને! પુત્ર રેવત જ તે સ'ભવિત નથી, તેને 
વ*શજ હોય તે વિશેષ સ'ભવિત છે. 


ર પરાજિત શઝુઓની પુત્રીઓને પરણુવાતો ચાલ એ સમયમાં સામાન્ય હતો. તેનું 
અતુસરણુ વીસમી સદી સુધી થતુ' રહું જણાય છે. 


પ્રાચીન સમય કુ 


અનિરૃષ્ધ પણુ આ જ દેશના દરિયામાંથી પકડાઈ ઉષાના દેશમાં પહોંચ્ચે 
અને શ્રીકૃષ્ભુ તેના પ્રદેશ ઉપર ચડાઈ લઈ જ અનિરુદ્ધને સુક્ત કર્યો. 


ચાદ્વાસ્થળી : દ્વારકાથી વિહધાર કરવા ગયેલા યાદવ જુમારાએ ત્રાષિની 
મશ્કરી કરતાં મળેલા શાપના પઢિણામે યાદવે પ્રભાસ પાસે અદર અદર લડી કપાઇ 
મૂઆ? અને શ્રીજૃષ્ણુ ભાલુકાતીર્થ માં જરાના તીરથી ઘાયલ થઈ પ્રભાસમાં સ્વધામ ગયા.ર 


શ્રીકૃષ્ણ પછી : શ્રીકૃષ્ણુના મૃત્યું પછી તેના પરમ ભક્ત અને સખા 
મહારથી અર્જીન તેમની રાણીએઓને લઈ સથુરા જતાં માર્ગમાં લૂંટાયા. પણુ 
અનિરુદ્ધના પુત્ર વજનાભને ઈેન્ટ્રપ્રસ્થ પહોચાડયે।. 


આ યુગ પછીનો ઇતિહાસ પ્રાપ્ત થતે નથી જે માટે સશેોધનને ઘણે। 
અવકાશ છે. શ્રીકૃષ્ણુના સમય પણુ શ'કાસ્પદ છે, છતાં વિદ્રાનાએ તે ૪. સ. પૂવે 
૧૫૦૦ આસપાસનો સામાન્ય રીતે માન્ય રાખ્યો છે. તે પછીને સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 
ચ'દ્રગુ્ત મોયા કાળથી મળે છે. 


ચ'દ્રગુસ મોર્ય. ઇ. સ. પૂવે: ૪૦૦માં થયે. એટલે લગભગ એક હજાર વર્ષોને 
ઈતિહાસ અ'ધારની ઘેરી જવનિકા પાછળ છુપાયેલો પડયે છે. 


પરતુ ચ'દ્રગુસ મૌર્ય ના કાળના સૌરાષ્ટ્રની રાજકીય, સાંસ્જુતિક અને ધામિક 
સ'સ્છુતિનો અભ્યાસ કરતાં જેઈ શકાય છે કે શ્રીકૃષ્ણુના સમયમાં જે સસ્કૃતિ, ધર્સ 
અને સભ્યતાની સ્થાયના થઈ હતી, તેનો વિકાસ થયો હુતો અને આ અધાર 
યુગમાં પણુ સૌરાષ્ટ્ર વિઘા, કેળા, વાણિજ્ય અને ધમ માટે પ્રસિદ્ધ હેતું. 


પાણિનિ જેવા સમર્થ વ્યાકરણુકારે પણુ તેનો ઉલ્લેખ કર્ચોય છે. પુરાણની 
કથાએ માં તેનાં વારવાર મળતાં વર્ણુનોાથી પણુ તે વસ્તુને સમર્થન મળે છે.૨ 


ચ'દ્ગુષ્ત : ઈસુની સદીથી ચારસે! વર્ષ પૂવે મહાઅમાત્ય ચાણાકેચની 


૧ પ્રભાસમાં હુજી પણુ યાદવાસ્થળીના નામથી જણીતી જગ્યા છે, 

૨ જયાં ધાયલ થયા તે સ્થળ 'ભાલુકા' અને જ્યાં તેમના શરીરને અગ્નિસ'સ્કાર કર્યો 
તે “ેહેત્સગ'' નામથી પ્રસિદ્ધ છે. જુઓ લેખકનું “ પ્રભાસ-યાત્રા વણુથન.'' 

૩ પુરાણ ક્યારે લખાયાં તે અને તેમાં લખેલી વિગતોને! ફાળ નિશ્રિત કરવાનું કામ 
ઝપરુ' તેમજ જેખમી છે. એકલાં પુરાણાના આધારે કલ્પના કરવી તે વાસ્તવિક 
નથી. પુરાણા ધણા! પાછળથી લખાયાં હોવાનું વિદ્દાનોનું મ'તવ્ય છે અને તેથો તેને 
પ્રમાણુભૂત ગણુર્તા અચકાવું પડે છે. ક 


૪ 4 સૌરૃખ્ટ્તો ઇતિહાસ 


સહાયથી ચદ્રગુખ્તે મગધનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું” અને તેની સીમાએ! વધામી. તેમાં 
સૌરાષ્ટ્રના પ્રદેશ પણુ તેની આણું નીચે આવ્યો. સૌરાષ્ટ્રની રાજધાની જીણુંડુગ'માં' 
હતી, ચ"દ્રગુષ્તે ત્યાં પોતાના સૂખા તરીકે વૈશ્ય પુશ્યગુપ્તને નીસ્ચે. 

આ યુશ્યગુપ્તે જૂનાગઢ પાસે સુદર્શન તળાવ ખધાજ્યું' અને રાજ્યવ્યવસ્થા 
સારી રીતે કરી. દાટ દદ .. -. 


અશોક : ચ'દ્રગુસ પછી તેનો પોત્ર પ્રતાપી રાજા અશોક મગધતે! સસ્રાટ 
થચો! અને તેલ આ પ્રરેરા ઉપર પાતાના સૂખા તરીકે છુરાની ચવન' તુશાસ્પને નીસ્યો. 
તેના રાજ્ય અમલમાં વાવકૂવાએ। ખાંધવામાં આવ્યાં, ઝાડો રોપવામાં આવ્યાં અને 
ધર્મ પ્રચાર તથા નીતિબાધ માટે ઘણુ' દ્રવ્ય વાપરવામાં આવ્યુ. 


જનપદ ; આ સાશ્નાજ્યમાં સોરાષ્ટ્ર-ગુજરાત એક જ દેશ હતો. તેને “જનપદ” 
કહેવામાં આવતે તેમ મનાય છે. તેના પેટા ભાગો (૧) રાષ્ટ્ર (૨) વિસ્રય (3) પ્રદેશ 
(૪) આહેરા હેતા. આહરા ને ગ્રામ પણુ કહેતા ? 


રાજ્યવ્યવસ્થા : સૌરાષ્ટ્રના સૂબો માલવાના _સહારાષ્ટ્રોય અર્થાત્‌ વાઈસરેાય. 
નીચે હતો તેને રાષ્ટ્રોયર્” કહેતો. રાજ્યવ્યવસ્થા અ'ગે દેશ આંતરિક ખાયતોમાં 
સ્વત'ત્ર હલો તેમ જ સ્વશાસિત હતે. 


આંતરિક વહીવટમાં, એક મ'ત્રી અમાત્ય વા સચિવ હતા અને તેને સલાહ 
આપવા મ-ત્રીપરિષદ હુતી. ન 


પેટા વિભાગોના વહીવટકર્તાએ રાષ્ટ્રપાલ, સ્થાનિક, ગોપ, પ્રદેશ્િક; 
ધમ મહામાત્ર, રાજુક, ચુત અથવા ચુષ્ત, ઉપયુક્ત, નગરબ્યાવહારિકં, નાયક 
વગેરે હતા. 





૧ આ'શહેરનું સ્ક'દપુરાણુમાં “કર્ણુકુ'૦-જ' નામ આપ્યુ છે. અખુલ ફઝલ લખે છેકે દીધ'કાળ 
પયત આ નગર અનત અવસ્થામાં પડયુ' રહૅલુ' અને પછી જણુવામાં આવતાં 
તે જણુષ્દુગ" કહેવાયુ'. ગિડલોન્ોના અસલ ગઢ આ હતે! તેમ કનલ રોડ માને છે 
પણુ રુદ્દદામાના શિલાલેખથી જણાય છે ક્રે ગહલોન પહેલાં આ શહેર આબાદ છતુ'; 
અસલ ગઢ ખીન્ને હતે, જે માટે આગળ ચર્ચો ફરવામાં આવી છે. 

૨ જનપદ દેરાનું નામ નથી પણુ એક “યુનીટ'તું, જેનો સમાન અથ* ઇલાક્રે ચઇ રાકે, 
જાએ (૧) ભાંડારકર્‌ ફૂત “અસશેક' (૨) અચ્ષ્શાસ્સે-કૌટિલ્ય (૩) અશેકના 
શિલાલેખ. હુલેશ (ઉપાદઝડ લ), (૪) ડો, સાંકળિયા કૃત. આકી*“એાલેોજી ઓફ 
ગુજરાત. 

૩ કેો૪ સ્થળે મહાપાત્ર પણુ કલો છે. 


૪ ડો. જ્ઞાંકળિયા. 


ષાચીન સમય પ 


ચેત્યો : અશે।કકના સમયમાં ખોદ્ધે ધર્મનું ખૂખ જેર હતુ' અને ખૌદ્ધ 
સાધુએ ને સાધ્વીએ આ દેશમાં તેમના વિહારો બનાવી રહેતાં હતાં. આ સમયમાં 
ખનાવેલા આવા વિહારો આજે નેવામાં આવતા નથી પણુ પશ્થરેમાં કેરી કાઢેલા 
ચૈત્યો શાણા (ઉના પાસે), જૂનાગઢ _ પાસે બાવાપ્યારા તથા ખાપરા-કેહિયાની ગુક્‌ા, 
તળાનની ગુફાએ અને ઢાંકની ગુફરોાએમાં છે. 

શિલાલેખો $ પણુ સવથી શ્રેષ્ઠ અને અશે।કના આ પ્રદેશ ઉપરના આધિ" 
પત્યની ઘણી ઉપયોગી માહિતી આપનારો તો જૂનાગઢ શહેરથી ગિરનાર જવાના 
માર્ગ ઉપર આવેલે। શિલાલેખ છે.* 


સમાજ અને ધસ : મોર્ય રાજ્યમાં ખ્રાહ્યાણાનું બળ ક્ષીણુ થયું' હતું અને 
ખોષ્ઠે લોકોનું પરિખળ જામતું જતું હેતું, આમ ખ્રાહ્મણુ ધમનો વિનાશ થઈ શહ્યો 
હેલો પણુ અશોકે તેની આગ્તાઓમાં ખ્રાહ્મણા તથા શ્રમણાને સમાન ગણુવા તેમ 
કહ્યું છે. પંસ્વી સન પૂર્વે ખઓીજી સદી તથા ઈસ્વી સન પછીની બે સદીનાં ચારસે। 
વર્ષના ગાળામાં સ્રાતવાહન ક્ષહેરથે! તથા ક્ષત્રયોાએ નાના ઘાટ પ્રભાસ, તાપીકિનારે તથા 
જૂનાગઢના ખ્રાદ્યાણોને વિપુલ દ્રવ્ય આપ્યું છે તે નેતાં તેએનું પરિખળ નહિ હાય 
તે પણુ તેમની અગત્ય તો જરા પણુ એછી ન હેતી.? 


ખરાહ્મણાને આપેલાં દાનપત્રોમાં તેમનાં ગોત્ર, તેમની વિદ્ત્તા વગેરેને 
ઉઠ્લેખ છે. રુદ્રદામાના ગિરનાર ઉપરના રિલાલેખથી તે! સપણ જણાય છે કે ્રાહાણેુ 
પરિબળ પાછળનાં ખસે વર્ષમાં વિશેષ હેશે.* 


૧ ડૉ. સાંકળિયા માને છે કે અશોકના શિલાલેખ સિવાય એક પણુ ગુના આ સમયની 
નથી. પણુ તેમનું વિધાન સપણ અને નિણુયાત્મક નથી, કારણુ કે તેએ કહે છે કે 
આ ગુફાએ! કદાચ આ સમયન્મૈ હોય પણુ ખરી પર'તુ બજે*સ વગેરે વિઠ્દાનેો તેને 
ખોદ ગુદ્ઞાઓઆ જ માને છે. (“એન્ટીકવીટીઝ એક્‌ કચ્છ કાઠીયાવાડ' તથા બને”સ) 

&% આ શિલાલેખ ૭૫ ફીટના પરિધમાં છે. અને લગભગ સે। ફીટના વિસ્તારમાં ખાહ્મી 
લિપ્મિાં પ્રાકૃત ભાષામાં લેખ કોતરાવેલે। છે, તેની બાજુમાં . રુ#દામાનો લેખ છે. ' 
આ શિલાલેખ પ્રથમ કનલ રેડે નનેચો એવું તેમનું મ'તબ્ય છે “ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટર્ન 
ઇન્ડીયા''માં, ૪. સ. ૧૮૨૨ માં તેમણે આ શિલાલેખ ન્નેચો એમ તેએ કહે છે. 
તેમને આ લિપિ ઊકલી નહી. પણુ ઈ સ. ૧૮૩૭ માં ડૅ. જેન વીલ્સનના 
“રેસી'ગ' ઉપરથી કલકત્તાના શ્રી જેમ્સ પ્રીન્સેષે તેનું ભાષાંતર કયું”. તે પછી પ'ડેત 
ભગવાનલાલ ઇ-્દ્રજએ તેનો “તિડાસ અન્ય સ્વરૂપમાં રસિક જનતા પાસે રજૂ કર્યો 
અને ડો, એમ. કન* (1૬0111), પ્રે. એચ. એન. વીલ્સન, ઇ ખબરતુફ (45પા૧1૦૫1), 
હુલસે (ણિંપાંધઝલ1) વગેરે યુરોપીયન વિઠ્ઠાનાએ તેના ઉપર સ'શેધન કયું હતુ 

ર નાનાધાટ તથા નાશિક શિલાલેખના આધારે (બોખ્મે ગેઝેટીવર, ૧૮ (૩) પા. ૨૨૦) 

૩, ષ્રાહ્મણા વિશેની વિગતવાર ચર્ચો અન્યત્ર છે. 





દ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


ત્રોક સત્તા : અશેકનુ મૃત્યુ ઈ. સ. પૂવે" ૨૩૨માં થયુ”. તે પછી મૌર્ય 
વશની મહાન રાજ્યસત્તા ક્ષીણુ થવા માંડી. અતે સેનાપતિ ષુષ્યમિત્ર શુંગે મોય - 
રાજ ખૃહુદ્રથનો વધ કર્યો અને મગધતું રાજ્ય મોર્યના હાથમાંથી શજ્ુગના હાથમાં 
પડું; ઈ. સ. પૂર્બે. ૧૮૫. 


મોર્યોના પતન સાથે, આર્યાવર્તના મૌર્ય સાચ્રાજ્યના દેશે સ્વતત્ર થવા 
લાગ્યા અને પરદેશી! માટે પણ્‌ નિવિ ધને વિજ્ય સેળવી લેવા આ દેશનાં દ્ર 
ખુલ્લાં થયાં. અશે!કને। પુત્ર સાસ્પ્રતિ આ દેશને મહારાજા હરે પણુ નામનો અને 
સત્તા વગરને।. ઇં. સ. પૂર્વે ૨૦૦માં તો સોરાષ્ટ્ર ઉપરથી તેમની સત્તા અવશ્ય 
ભૂસાઈ ગઈ હેતી. 


વૃશાસ્ષ : અરે।ક જેવા મહાન રાજ્યકર્તાની એક ભૂલ એ હેતી કૅ તેણે તેના 
સૂખા તરીકે યવન તુચાસ્પને સૌરાષ્ટ્રમાં નીમ્યેો! હુંતો. રાજધાનીથી ટ્ર આવેલા એક 
ધનાઢય અને રસાળ દેશના અધિષતિ તરીકે એક પરદેશીને શા માટે નીમવે 
જેઈએ ? આ તુશાસ્પે સુદર્શન જેવાં તળાવો બ'ધાવી રાજ્યમાં સુખશાંતિ ફેલાવી 
ઘણી જ લોકપ્રિયતા મેળવી. એ સમયમાં પ્રત્યેક મહત્ત્વાકાંક્ષી સુરુષતે સ્વત-ત્ર રાજ 
થવાની નેમ હતી. તેથી જ તેણે તે વ્યવસાય ત્યારથી આર'ભ્યો હોય તેમ જણાય 
છે. મૌર્ય, વ'શની સત્તા આ પ્રાંત ઉપરથી ઊઠી જતાં બેકિટ્યામાંથી આવેલા ગીકેની 
હુકૂસત સ્થપાઈ. તેમનો આદિપ્રેરક ઈુશાસ્પ હેતો એમ અતુમાન કરીએ તો 
અસ્થાને નથી. 


તુશાસ્યના નામ ઉપરથી તે ઇરાની જણાય છે. પણુ તેની 
આગળ “યવન” વિરેષણુ મૂકવામાં આવે છે, એ સમયમાં ચુનાન એટલે ગ્રીસના 
લે[કેોને ચવન કહેતા. તેથી લે ગ્રોક હોવાની માન્યતા ૬ વધારે સબળ છે. વળી 
ચદ્રગુસની રાણી ગ્રોક હતી અને તેની લાગવગ મેણુ ચદ્રગુસ અને અશેકના 
સમચમાં હેશે. તેનાં સગાંસબ'ધીનો વિસ્તાર વધ્ચો હશે અને તે પૈકીનો તુશાસ્પ 
હેવા વિરેષ સ'ભવ છે. તેથી જ મોય વ'શના અ'ત પછી આ પ્રદેશ ઉપર ગ્રીક 
લોકોનું સાસ્રાજ્ય સ્થપાયુ' હશે તે વિશેષ માનવા જેવું છે. 


શગ ;: શુંગલોકોનું રાજ્ય આ દેશમાં હતુ' કે કેમ તે નિશ્ચિતપણે કહી શકાય 
તેમ નથી. . પુષ્યમિત્ર શુંગને પૌત્ર વસુમિત્ર અશ્ચમેઘ સાથે દક્ષિણુ સસુદ્ર પર્યત 


-૧. પ્રે, કોમીસેરીયેટ તેને ઇરાની માને છે. તેતા કાર્ણુમાં તે જણાવે છે કે મૌષ દરબાર 

અતે ઇરાન ૬રબારનાં રીર્તારેવાજ, સ્થાપત્ય વગેરેમાં ધણુ' સામ્ય ફૃતુ'. વળી વત*માન 
' પાર્સીઓમાં *ેરશ્રાસ્પ' નામ પડૅ છે. તેની સાથે આ નામ મળતુ આવે છે. પરતુ “તુશાસ્પઃ 
તામ ૪રાનીઓમાં જેવામાં આવ્યુ' નથી, તેથી તે માત્ર અનુમાન જ છે. 


પાચીન સમય ઠઠ 


ગચોા હોવાનો અહેવાલ? મળે છે. ટાર્ન માને છે કે દક્ષિણુ સસુદ્ર એટલે કે 
છલ્ા્141ટ ૧0વં 5૫૩૬1) પાટણુ અને સોરાષ્ટ્રમાં તે ગયે! હતે. તેણે સિંધ પણુ 
પ્રાષ્ત ક્યું” હતું અને તે સિંધમાં થઈ સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યો હાય તે! તે અશકય નથી. 


મહાકાવિ કાલિદાસના “માલવિકાગ્નિમિત્ર'નામક પ્રખ્યાત નાટકમાં ર પણુ 
આ વિષયને ઉલ્લેખ છે. એટલે મોર્યોના અત પછી જેમ સગધતું રાજ્ય શુગના 
હાથમાં પડયું તેમ કદાચ સોરાષ્ટ્ર પણુ તેની હુકુમત નીચે આવ્યુ ડેશે. શુંગ વ'શને। 
અર્પતમ રાજા દેવલભૂતિ ઈ. સ. પૂવે ૭૩ ની આસપાસ મરાઈ ગચે। અને શગ 
વ'શનેો એ રીતે અ'ત આવ્યો. એ હિસાબે પુષ્યમિત્ર શ્ુંગે મગધનું રાન્ય ઈ. સ. 
પૂવે" ૧૮૫ માં માસ કર્યુ" હોય અને ૭૩ માં તેનો વશ દેવલભૂતિના મૃત્યુથી 
સમાપ્ત થયે। હોય તો આ વશ માત્ર ૧૧૨ વર્ષ ચાલ્યો અને તે સમયમાં માળવામાં 
તેનો અધિકાર હીય તો. સૌરાષ્ટ્રમાં અન્ય સત્તા હોવાને સ'ભવ નથી. 


ડી. બુલ્ડુર માને છે કે માળવા ઉપર જેનો અધિકાર હોય તે જ સૌરાષ્ટ્ર 
ગુજરાતનો માલિક હોય. પણુ આ તો માત્ર કલ્પના છે. શુ'ગ રાજાએ, મૌયેર જેવા 
બળવાન હુતા નહિ. મગધની આસપાસ તેસની રાજ્યસત્તા હેતી અને ગ'ગાની 
ખીણ સુધી તેમનો અધિકાર પ્રસરેલે! હતો. માત્ર મોય મહાસાસ્રાજ્યના વારસદારો 
તરીકે સોરાષ્ટ્ર તેમના કબજામાં:રહ્યુ' શે તે માની શકાય છે; પણુ ખરા (૪૦2210) 
રાજાએ તો એ સમયમાં પણુ ગ્રીક હતા અને તે તુશાસ્ષના વારસદારો હશે તેમાં 
શાને ફોઈ સ્થાન નથી. ' 


તેના સમર્થનમાં એક ખીજુ પણુ પ્રમાણુ છે ડી. જે. વીલ્સનનું૨ મ'તવ્ય 
છે કે મૌર્ય પછી તરત જ આ પ્રદેશ ગ્રીક લે[કોના હોથમાં પડયે. સ્ટેબા નામે 
લેખક તેના ગ્ર*થમાં લખે છે કે મીનાન્ડરે 'સારાઓસ્ટોસ' (૧4૪૧૦5૬૦૩૭) જીત્યુ” 
હતુ. તે “સોરાષ્ટ્ર'જ હોવું નનેઇએ. વળી ગ્રીક સિક્કાએ સૌરાષ્ટ્રમાંથી” મૂળી આવે છે. _ 


ગ્રોકઃ એપોલેડોટસ : તુશાસ્પે અથવા તેના અનુયાયીએએ ગમે તે પ્રપ'ચ 
કર્યો. હોય, પણુ ઈ. સ. પૂવે: ૧૮૫ની આસપાસ ગ્રીક સેનાપતિ ડેમેટ્રીયસની સરદારી 
નીચે ભારતની વાયવ્ય સરહદ ઉપર બેકિદ્રિયન-ગ્રીક સૈન્ય ચડી' આવ્ઝુ. ત્યાંથી સિંધ. 
ઉપર પોતાનો અધિકાર સ્થાપી પાટાલેઈન (ખ્યાત્રત્રતલ) લીધું. અને પછી કચ્છ, 


૧ પ્રૉઝલ્યુસ્કી, (”૪921પડદા) “ અશોકની દ'તકથાઓ '' 1.લટુલાતેંડ ૦? 8110]20701 
£51૫04£ને આધારે ટાન*, 

ર અ'ક પાંચમો-૧૪મે શ્લે[ક 

૩ રોયલ એશિયાટીક સે।!સાયટી જન'લ-૧૨. 

૪ પેરીપ્લસમાં લખ્યુ' છે કે બારીગઝા-ભરૂચ-માં ગ્રીક સિક્કા ચાલતા હતા. 


૮ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


સોરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતને સાગરકાં ઠો જીતી લીધો. અહીં ડેમેટ્રીયસના ભાઈ સનાતા 
એષપેોલે!ડોટસના આધિપત્ય નીચે બેકિદ્રયન-ગ્રીક સ્થિર થયા." તેનું રાજ્ય ગાંધારથી 
ખારીગાઝા એટલે ખ'ભાતથીં ભરૂચ સુધી ફેલાચુ' હોવાનો ઉલ્લેખ છે. એપોલે ડોટસતું 


રાજ્ય ઘણાં વર્ષ ચાલ્યુ' હશે શેમ જણાય છે. તેના સમયના ચિક્કાએ! પણ સમ 


આવ્યા છે. 


આ બન્ને ભાઈએના મૃત્યુ પછી મીનાન્ડર સસ્રાટ થયો! અને ભારતના 
ચરદેશે તેના આધિપત્યમાં આવ્યા. 


મોનાન્ડર : મીનાન્ડરનું મહારાજ્ય મથુરાથી ભરૂચ સુધી હતુ'.૨ મીના- 
ન્ડેસનું મૃત્યુ ઇં. સ. પૂ. ૧૪૮માં થયુ' હોવાનું જણાય છે; ત્યાં સુમી આ 
સાચ્રાજ્ય ઉપર તેનો અધિકાર હેતે. 


મીનાન્ડેર પછી : સીનાન્ડર પછી તેને પુત્ર સોટર પહેલે આ સાચ્રાજ્યનો 
માલિક થયે. તેણે એપોલેડોટસ ખીનાને તેને સૂબો નીસ્યો. તેના સિક્કાઓ મળી 
આવેલા છે તે ઉપરથી જણાય છે કે આ બેકિટ્યન ગ્રીકોનું રાજ્ય આ પ્રદેશમાં 
ઈ. સ. પૂર્વે ૧૦૦ સુધી ચાલ્યુ હેતું. 


 શચ્રુથીડીમસ : ચીક ચડાઇ : ગ્રીક વિજેતા મહાન સિંકદરે સ્થાપેલા સાચ્રાજ્યતે 
ચ'્રગુસ મોરચે જીતી લીધુ. પરતુ બેકિદ્રયાનું સૈન્ય બળવાન હેતુ. ત્યાંના સુખા 
યુથીડીમસે સ્વત'તા જાહેર કરી અને તેના પુત્ર ડેમીટ્રીસે ભારત ઉષર ચડાઈ કરી 
ઘણા દેશે! જીતી લીધા. તે સમચે મોર્ય વશનો અસ્તકાળ હતે; ગ્રીકોએ આ 
સસમચને લાભ લીધે, વળી તુશાસ્પ જેવા વિદેશી હાકેમો રાખવાની મૌર્ય રાજે 
ભૂલ કરી અને તેમને ભારત પર ચડી આવવાની સગવડ કરી આપી. સૌરાષ્ટ્ર દેશ 
પણુ એ રીતે તેમના અધિકાર નીચે આવ્યે. 


આ રાજાઓમાં મીનાન્ડર અને એષોલેડોટસ પ્રતાપી થયા. તેમણે સૌરાષ્ટ્ર 
ઉપર પોતાનો અધિકાર સ્થા'પ્યો હુતો;? આ રાજાઓના સિક્કાએ પણુ પ્રાસ થયા 
છે. કનલ ટોડને પ્રાસ થયેલા એક સિક્કામાં પાંખવાળા ટૂતનું ચિત્ર છે. તેના 


તાડપત્ર છે. જ્યારે બીજા સિક્કાએ ઉપર એક તરફ અરખી પદ્ધતિથી ના લ તી? 
કિષિ જેવી ગાંધાર લિપિમાં પ્રાકુતમિશ્રિત સ'સ્કુતઃ લેખ છે. આ ઉપરથી પ્રતીત 
હ ત્સ્સસ્સ્સ્ઝ ન ન---ઃઃ-----------------------.- 
૧. કેતીંગણામ. 
૨. સુષ્યમિત્રે ઉજ્જેન જીતી પે!તાના અધિકાર નીચે આણેલુ 
૩. ઇજપ્તનતા એરીયન નામના લેખકે “પેર્પ્લિસ' નામને ઇતિહાસ શ્'થ લખ્યો! છે. 


તેમાં ગ્રીક-મેકિટ્યાનું વણુત છે. એરીયતે લખેલુ" આ પુસ્તક કે વેપારીતું લખેલુ 
છે. તેમ થી. ગૌરીશ'ફર્‌ એઝા માને છે, (ટોડનું ર1જરથાન) 





પ્રકરણુ ૨ જી ? $ શક સસમયઃ? ઈ. સ. પૂર્વે ૭૦ થી ૪. સ. ઝ્હ્ષ* 


શક: ઇતિહાસના તખ્તા ઉષર તે પછી શક લેકેને પ્રવેશ થાય છે. શક, 
જાતિએ આ દેશ ઉપર ૪. સ. પૂ. ૭૦ થી ઈ. સ. ૩૯૫ સુધી એટલે લગભગ ૪૬૫ 
વષ રાજ્ય કર્ચું” હોવાનું જણાય છે. 


શક-પૂર્વ ઇતિહાસ : ઉત્તર ચીનના સુચ-ચી નામક જ્વાલાસ્રુખી પર્વતના 
ફોાઢવાથી તેની આસપાસ રહેતા લોકોને ઈ. સ. પૂર્વે ૧૫૦ ના વર્ષની આસપાસ 
ત્યાંથી ખસી જવું પડયુ. આ લોકો સળ સીરદરયા નદીની પેલે પાર આવેલો 
સીથીયાના હતા. અહીંથી તેએએ નવી વસાહત વસાવી. તેતું નામ પોતાની જાતિ 
પરથી શકસ્થાન? રાખી ત્યાં રહેતા. તે સમયના રાની રાજાએ સાથે તેમણે સખ ધ 
ખાંધ્યો. આ રાજાઓના પ્રાંતિક સૂબાએ સત્રપ અર્થાત્‌ ક્ષત્રપ કહેવાતા અને તેથી 
શકસ્થાનમાં પણુ કોઈ શકને તેઓએ સત્રપ તરીકે સ્થાપ્યો, ઈરાનના જરથોસ્તી રાજ 
ડેરીયસે* તેમને ઘણુ' ઉત્તેજન આપ્યુ' અને શકે! તેને વફાદાર રહ્યા. 


આ સમચે એટલે ૪. સ. પૂર્વે ૧૭૪-૧૩૬ દરમ્યાન પાર્થી અન સસ્રાટ 
મીથરાડેટીસ પષહેલાંએ પ'જાબ સુધીને પ્રદેશ જીતી લીધો અને શક સરદારોએ તે 
ચડાઈમાં સાથ આપ્યો. ભારતનાં માર્ગો અને સ્થળોનું સ્રાન થતાં તેમણે તક્ષશિલા 
(પ'જાખ) મથુરા અને આસપાસના પ્રદેશે ઉપર પોતાનો અધિકાર સ્થા'્યો. પણુ 
'મીથરાડેઢીસની ખીકે કે તેના માત ખાતર આ વિજયે તેના નામે કર્યા અને પોતે 
તેનો અધિકાર માન્ય રાખે છે તેમ દર્શાવવા મહારાજ કે રાજા કે એવું નામ ધારણુ 


* ૧, શકસ્થાન હાલ સીસ્તાન નામે ઓળખાય છે. શક મહારાજ્યની સ્થાપના અહીથી 
થઇ અતે તે તેનું કેન્દ્ર ચયુ*. 
૨. છશ્ઞનમાં આ સમયે પાર્થીઅન રાન્નએ। હતા. તેઓ પ્રાચીન આય* રાજાઓની જેમ 
હુન્નર, કળા, સાન અને વિજ્ઞાનમાં વિખ્યાત હતા. 
૩. ડેરીયશ્ન-અર્થાત્‌ દારાયસ જરથેોસ્તી રાન્ન હતો. તે ભારતનો સસ્રાટ હોવાનું એર્યિન 
જણાવે છે. સિક'દર્‌ સામે તે ઇડેસીથોક સેન્ય સાથે લડયા હતો. એટલે ભારતી-શક સૈન્ય તેના 
આધિપત્યમાં હતુ. 


શકેોના આદિસ્થાન અને ઉત્પત્તિ વિષે ગ્રોક લેખક હીરોડોટસ લખે છે કે તેઓએ 
ડૅેરીયસ વા દાર્‌ાના સમય પહેલાં મીડીઝ જીતી લીધુ" હતુ' અને તેઓ એશિયાના સ્વામી બની ચૂકયા 
હતા, વળી તેઓ દારાની પૂવે થયેલા ઇજપ્તના ર્‌ાન્ન સેસોસ્ટ્રીસ (5૯8૦૩૬15) નાં સમયર્મા 
જણીતા થઈ ચૂકયા હતા અને દારા પહેલાં ૧૦૦૦ વષષ્થી તેઓ તેમની સભ્યતા, સસ્કૃતિ 
અને શક્તિ માટે જાણીતા હતા, એટલે તે હિસાબે ૪. સ, પૂવે" ૧૫૦૦-૨૦૦૦માં આ ન્નતિ 
એક ખળવાન જાતિ હતી. (હીરોડોટસ-ભાષાંતર : જ. રોખીન્સન : પુસ્તક ૧, ૨ તથા ૪). 


-કૃર્‌ સોરાષ્ટ્રના ઈતેહાસં 


અ! વાતને આપણા પુરાતન યુગને ઇતિહાસ આલેખતાં મહાભારત તથા પુરાણોથી 
ટટ! મળે છે. શાક્ય ડ્રોપ અને શાકયગિરિનો ઉલ્લેખ ભવિષ્યપુરાણુમાં છે. મહાભારતમાં 
“કૌરવ સેન્યર્મા શકો લડેલા; તેમાં વિશેષ ઉલ્લેખ છે કે પહલવ, પે ખબર, યવન: તથા શક 
“શિધુના પ્રદેશમાં રહેતા. (સભાપવ5) 

શકદ્દીપમાંથી વહેલી નદી ઓકસચસતું સસ્કૃત મ્ર'થેમાં હક્ષ-ક્કષ વા વક્ષુ નામ છે. 
(શામાયણુ-બાલકાંડ-૪૩-૧૪: મત્સ્ય પુરાણુ : ૧૨૧-૪૫-વાયુપ્રરાણ : ૪૭-૪૪) %) 78૦% 2 
નામના બગાળાં વિંદ્દાને “41€૦0૪₹2ગૌ1વતા »ઝિંતઇં૦૧૨:) 0 4 રા તલે 31વ્તૉંલઇ્તાં 
તાં” નામના પુસ્તકમાં આ પુરાણા-મહાભારત-ધત્યાદિ સાથે ટાલેમીએ કરેલા વણુ*નવાળાં 
સ્થળાની સરખામણી કરી છે અને તેથી સાબિત થઇ શકયુ' છે કે શકદ્દીપ, શકજ્નતિ અને તેમની 
સસ્કૃતિ ભારતના આર્યો સાથે સ'બ'ધ ધરાવતી હતી. મહાભારતના અનુશાસન પવ*માં (૬૮-૨૧) 
જણાવ્યુ" છે કે સિંધુ પ્રદેશમાં શકે। રહેતા હતા અને તે પ્રદેશ “સિંધુ શક' પ્રદેશ (11્ત૦ 
૩૦૬1112) કહેવાતો. પુરાણોમાં આ શકોનેો રાજ્યવિસ્તારે ઈ. સ. પૂવેષ્નાં નજીકનાં વર્ષોમાં 
સોરાછૂથી ૪રાન સુધી હોવાનો ઉલ્સેખ છે (કળિયુગની વ'શાવળી). તેના મહારાજા શકનરાહ 
અયોત્‌ શહેનશાહનું બિરુદ ધારણુ કરતા ને ઇરાનના શકસ્થાનના વિજય પછી તેમના યુવરાજેએ 
એ ધારણુ કયુ. 

એ રીતે શકો ભારત સાથે રામાયણુ મહાભારત અને પુરાણોના સમયથી આચૌથી 
પરિચિત છે. “ભગુસ'હિતા' અને “માનવ ધષપ્શાસ્ર'માં તેએને ક્ષત્રિય કહ્યા છે. પણુ ક્ષત્રિય 
કમષ્નો ત્યાગ કયી હોવાથી અને ખાહાણાથી તિરસ્કાર પામેલા હોવાથી તેએ શ્ર જેવા થઇ ગયા 
તેવું વણુ'ન છે. “મનસ્મૃતિ”માં. (૪૩-૪૪) પણુ કિરાત-પહુલવ, કમ્મોજ, યવન, પારદ અને શક 
લોકોનો ઉલ્લેખ છે. “વાયુપુરાણુ'માં તો બાહુના પુત્ર સગરે તેના પિતાતું રાજ્ય ઉઠ્ય, તાલજ'ધા 

અને શકોએ છીનવી _લીધુ' હતુ' તેનું વેર લેતાં તેઓને હાંકી કાઢયાં એટલુ' જ નહિ પણુ 
તેમનાં ધામિક રિવાન્ને વેશભૂષા વગેરે બદલાવવા આજ્તા કરી, તેમનાં માથાં અધો' મૂડતાને 
હુકમ આપ્યો; તેમને વેદપાઠૅ કરવાની મના કરી અને “વષટકાર'નો ઉચ્ચાર કરવા બધી કરી. 
(“વિષ્સપુરાણુ'માં ૮ મા અષ્યાયમાં આવી જ વાત છે.) 

પુરાણોની ઉત્પત્તિના કાળ આપણે સામાન્ય રીતે માનીએ છીએ તેટલે! પુરાણો નથી. 
આપણાં ઇતિહાસ અને ભૂગાોળના આ ગ્ર'થોમાંથી ઇતિહાસ ઉપર પ્રકાશ પડે છે. તેમાં “મત્સ્ય- 
પુરાણ, “બહ્માંડપુરાણુ' “વાયુપુરાણુ' અને “વિષ્ણુપુરાણુ'માં આંવી ઘણી નાખતો છે અને તેમાં 
૧૮ શક રાજળએએ સાતવાહન રાજળઓને હરાવી રાજ્ય કર્યાનો ઉલ્લેખ છે. ઉપરાંત “કશ્યપ સ'હિતા' 
“જૂ સ'હિતા' “પારાશર સ'હિતા', પાણિનિ (૪. સ, પૂ. ૪૦૦), કારતકા અષ્ટાષ્યાયી, કાત્યાયન 
(૪. સ. પૂ. ૩૦૦), પત'જલિ (૪. સ. પૂ. ૨૦૦), ભરત મુનિતું “તાટયશાસ્ર' (ઈ. સ. પૂ. 
૩૦૦) “ગગ સ'હિતા' વગેરે અનેક ગ્ર'થોમાં શક્રેનાં વણુષ્ને, રીતભાત વગેરેનો ઉલ્લેખ આવે છે, 
તે પછીના ચુગમાં લખાયેલાં સ'સ્કૃત નાઢકો અને પ્રાકૃત ત્ર'થામાં અનેક સ્થળે શકોને માટે 

#લખવામાં આવ્યુ છે. 

ક સારાંશ, શકો ભારતમાં આવ્યા ત્યારે સાવ અજષયા પરદેશી . ન હતા પણુ આ દેશના 
છુતા અથવા આ દેશથી પરિચિત હતા. ભારતની સીમાએ તે સમચે કાસ્મીર કૈ તિખેટ: સુધી 
નહિ પણુ મધ્ય એશિયા સુધી થતી તે વાત ભૂલવી ન નેઇએ.. 


પ્રાચીન સમય ફે. 


ન કરતાં રાજપતિએ સત્રષ વા ક્ષત્રપ એવુ' નામ ધારણુ ક્યું”. શકે અને ભારતીએ 
દારા નીચે એક જ સૈન્યમાં સાથે રહી લડેલા અને સિકદર સામે દારા નીચે યુ 
કૅરેલુ' એટલે ભારત સાથે તેને ત્યારથી સબધ તે હતે! જ. 


શ્રક વર્ષ : આ શક વ'શને શક-પહુલવ કહેવામાં આવે છે. આજ પણુ 
અગત્યના પ્રસ ગને કરવી કહેવાય છે. તેમ જ શક લેકોએ પોતાનો સવ'ત્સર ચલાવ્યો 
અને 8. સ. ૭૮થી તેને પ્રારભ થયો ગણાય છે. એક માન્યતા એવી પણુ છે કે 
ઈ. સ. ૭૮માં કનિષ્કે કુશન રાજ્યની સ્થાપના કરી ત્યારથી શક સવ'ત્સર ચાલુ 
થયો છે. પણુ શક જેકોના નામ પરથી ઉત્પન્ન થયેલે શક સવ'ત્સર મહારાન્ન શાલી- 
વાહને પોતાની આજ્ઞાથો પ્રચલિત ક્યોર અને પ્રસિષ્ધે જ્યોતિષી વરાહેમિહિરે છ્ડ્ડા 
સ્રેકામાં તેના પરથી જ્યોતિષ જેવાની પદ્ધતિ અપનાવી; તેથી લે પ્રસિદ્ધિને પામ્યો 
અને અઘાપિ લે અસ્તિત્વમાં છે. ક 
ગુજરાતના ક્ષત્રપ : ક્ષત્રપોના બે વિભાગ થયા, પ્રથમ વિભાગ ઉજ્જેનસાં 
સ્થિર થયો. તેએ! ચસ્ટન કહેવાયા અને બીને વિભાગ ક્ષડરથ (ક્ષહરાત) ક્ષત્રપ કે જે 
ગુજરાત સોરાષ્ટ્માં સ્થિર થયે. તેઆની રાજધાની ભરૃચમાં હોવાનું મનાય છે.. આ 
ક્ષતપોએ ગ્રીકોને ભારતમાંથી હાંકી કાઢયા અને પાટાલેન (પાટણુ), કચ્છ અને સોશાષ્ટ્ર 
જીતી લીધાં. ઇ. સ. પૂ. ૫૮માં તેએને સાળવાસાંથી ફેરાવી કાઢયા પણુ ' ગુજરાત 
સૌરાષ્ટ્ર તેના કબજામાં રહ્યા. ઈ. સ. ૮૦ સાં તેઅએ જીતી લીધેલા આ પ્રદેશે! 
તેમના આખિપત્ય નીચે રહ્યા અને ઉત્તર શરત ષણુ તેમની હકૂમત હેઠળ હતે તેમાં 
શકાને કેઈ સ્થાન નથી. 
 ક્ષહરથ ક્ષત્રપે : ઈ, સ. ૧૧૯ થી ૧૨૪. 
ભૂમક : આપણે, ઉત્તર ભારતીય શકે સાથે સબધ નથી એટલે તેની ચર્ચા 
ન ડરતાં ક્ષહરથ ક્ષત્રપો કે ને આ દેશમાં સાસ્રાન્ય સ્થાપી રહ્યા તેની જ ચર્ચા 
કરશુ. આ ક્ષત્રપોનો પ્રથમ સરદાર અથવા રાજા ભૂમક થચો હોવાનું ભરૂચમાંથી 
તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાંથી મળી આવેલા સિક્કાએ ઉપરથી જણાય છે. તેની રાજધાની 
સલરૂચમાં હતી તેમ પણુ મનાય છે. ભૂમકના સ્પ્કાચમા સિવાય ખીજી કેઈ વસ્તુ 
ઉપલખ્ધ નથી. પણુ નાશિક તેના અધિકાર નીચે હતુ તેસ જણાય છે. વીન્સેન્ટ 
સ્મીથ, તે ગોન્ડાફેરીસનો સેનાપતિ હતે. એવું અનુમાન કરે છે?. 





૧. આ સેનામાં એરિ્યનના વણુ*ત પ્રમાણે ૫૦૦ યુહ્દરથો અને ૫૦ હાથી હતા જે 
સમ્રાટ દારાનુ' રક્ષણુ કરતા હતા. તે વણુ*નમાં યુનાની લેખકો શકને જુદા ગણે છે. આ યુદ્ધમાં 
દારાને! પરાજ્ય થયો પણુ પોતાંતા સમ્રાટતી સહાયતામાં જન્મભૂક્મિથી દૂર યુહ્ધભૂમિ પર મૃત્યુ 
મેળવવાનુ" બહુમાન આ ખહાદુર ઇન્ડે-સીથીયનેને મળ્યુ તેવા પણુ ઉલ્લેખ છે. 


૨. ઈત1૪ ડ10#9 04 ઊતાત. 


૧૪ સૌરાષ્ટ્નો ઇતિહાસ 

નાહુપાન (નહુપાન) : ભૂમક પછી તેની ગાદીએ નાહપાન આવ્યો. તે તેનો 
મુત્ર હતો કે કેમ? તેના માટે કાંઇ નિણુંયાત્મંક સાબિતી મળતી નથી. આ રાજા 
ધણે। જ બળવાન થયે. તેનો રાજ્યવિસ્તાર વતમાન રાજસ્થાનથી , મહારાષ્ટ્ર 
“પર્યત હતો. કચ્છ, સોરાષ્ટ્ર અને મહારાષ્ટ્રના ઘણુ! ભાગ ઉપર તેનું વર્ચસ્વ હેતુ. 
નાહેપાને પોતાના સિક્કાઓ ઉપર પોતાના બિરુદ તરીકે “રાજા” અને “મહાક્ષત્રપ” 
શખ્દ્દો વાપર્યા છે. તેના ઉપર તીરકામડું તથા “યોદ્ધો, ઉપસાવેછું છે. 


'નાહેપાનના સાસ્રાજ્યનો વિસ્તાર અને શક્તિ વિશાળ હેતાં અને શ્ર સમયના 
રજાઓમાં તેએક મહાન રાજા હેતો. પણુ તે સમચે દક્ષિણુ ભારતમાં એક ખીજી 
પ્રબળ સંશ્તાને। પ્રારુર્ભાવ થયે. તે સત્તા' આંધ્ર. રાજા 'સાતવાહનેએ . દક્ષિણુમાં એક 
અહાસાશ્રોર્જ્ય સ્થોપીને મેળવી અને આર્યોના અને ખ્રાહ્યાણુ ધર્મના -પરદેશી શત્રુએ-શકે, 
પહુલવેો, ગ્રીકો વગેરે સામે ધમના નાસે યુદ્ધ શરૂ કર્યું. ચવને,, શકો અને અન્ય 
પરદેશી જાતિએ 'ખ્રાજ્ષાણુ ધમનો અનાદર કરતા, આર્ચોના :  કુલાચાર, રીતરિવાને 
ભતે વ્યવહારનો તિરસ્કાર- કરતા તેથી તેએએ તેમના ,ઉચ્છેદ માટે પડકાર ફે'કચે. 
સિ નાહુપાનના વશજ સામે સાતવાહેન રાજા ગૌતસીપુત્ર શ્રી ચાતકર્ણીશ 

જે જેનું બીજું નામ વાલીવયકુર (બીને) હતુ તેણે ચુદ્ધ કર્ઝું” અને નાહેપાનના વ'શને 
ર ઉચ્છેદ કર્યો,” નાહુપાનનુ' બળવાન રાન્ય નાશ પાસ્ઝુપ અને સોરાષ્ટ્ર, ૩ ગુજરાત, આંધ્ર 
લોકોના હાથમાં (ઈ. સ.૧૨૪ લગભગ) પડયાં.૬ 7 જેન શ્ર'થ આવશ્યક સૂત્રમાં નાહુપાનને। 


૧. ડો. સ્ટેન કોતોવના મત પ્રમાણે ચસ્ટનતાં પિતા યસમોતિકા તે ભ્ૂમક જ, કારણુ 
યસ્મ એટલે પૃથ્વી અને ભૂમક એટલે પણુ પૃથ્વી :$ ડૉ. ડીઓરાસ (૧૯૪૦ તિહાર પરિષદ 
પ્રોસીડી ગ્સ)માં તે રવીકારતા નથી. ડૉ. રેપસન, શ્રી રાય ચૌધરી પ્રણ તે મતને મળતા છે. 

ર, આ સિક્કાએ ચાંદીના છે તયા નાશિક પાસેના જેગલ ટી'ભી નામક સ્થળેથી 
૧૭૦૦૦ ચાંદીના સિકાએ બહું સુરક્ષિત સ્થિતિમાં મળી આવ્યા છે. તેના ઉપરનું વિવર્ણુ 
મુ'બણ્ શાખાના રોયલ એશિયાટિક સે।સાયટીના જનર્લ વોલ્યુમ સ્ર્માં થ્રી એસ, એમ# એડવજસે 
આપ્યુ' છે. જ 

૩, ઇરાનના પાથ[“અન રાજાએ ના સિકાએ ઉપર પણુ આ પ્રકારનાં ચિહ્નો હતાં. 

૪, ગૌતમીપુત્રે નાહુપાન સિક્કાઆ ઉપર પોતાનું નામ કેોતરાવ્વુ૪ * 

પ. વીન્સેન્ટ સ્મીથ. 10111) શ 1ડા૦:₹/ ૦01 11તૉત. 

૬. નાશિક ચુકી : શિલાલેખ નાં. ૨ (પુલમાયી વાસીથીપુત) 

૭, નાહુગપ્રજ્ન, પાન--પાલક. આ ઇરાની રાખ્દ છે. વાયુપુરાણુમાં તેનું નામ નર્વાહ-નરવાહુન 
? તીર્વાહન લખ્યુ'છે. ડા. જયસ્વાલ “1 16 88111111 51012110: 194119 ૪ઝ[01'€5૩: 1૭11” 
_-સાજેન મ'થમાં નાઠુવાન લખ્યુ' છે તે એક હોવાનું માતે છે. અખુલક્ઝલ આઇને અકબરીમાં 
તે નામનો ઉલ્લેખ કરૈ છે. તેમાં નમાતા ઉસવદત્ત અને તેના પ્રધાન અયામાના લેખોમાં (જુન્નર) 
તેને મહાક્ષત્રપ-સ્વામી કલ્રો છે* સિક્કાઓમાં તો" માત્ર રાજ્ન-ક્ષત્રપ કલો છે. 


પાચીન સમય ૧૫. 


પરાજય સ્રાતવાહનના પધાને તેના રાજાથી રિસાઈ આવ્યાને! ડોળ કરી, નાહપાનની 

સેવા સ્વીકારી તેના રાજ્યને નખછી પાડયું” અને પરિણામે તેને પરાજય કરાબ્ટે 
તેવો ઉલ્લેખ છે. (ડી. જયસ્વાલ) ખીન્વ જૈન ગ્રથમાં શ્રીધરની ક્રત વાર્તાકથામ 
તે જેન સાધુ થઇ ગયે! હોવાનું જણાવ્યુ છે. ' ઃ 


ચસ્ટન ક્ષત્રપ : આ સમયે માળવામાં ક્ષત્રપા હેતા ને ઉપર જયુ તેમ 
ચસ્ટન ક્ષત્રપો હેતા, એમે પણુ જણાય છે કે નાહુપાન મહાક્ષત્રપ હતે! પણુ તેના 
નીચે આ ક્ષત્રયધો નાહેપાનના અસુક પ્રદેશે! ઉપર અધિકાર ભોગવતા એટલે તેએ! 
નાહુપાનતુ સાર્વભૌમત્વ સ્વીકારતા હશે. અને આંધ્રો પાસે સાસ્રાજ્યને અધિકાર 
થયો હોવા છતાં તેઓએ પોતાના વિસ્તારમાં પોતાનુ" આધિપત્ય જાળવી રાખેછું હશે. 


આ ચસ્ટન ક્ષત્રયની રાજધાની માળવાના ઉજ્જેનમાં હતી. તેના સિક્કાએ। 
પ્રાસ થયા છે અને તેતુ* નાહુપાનના સિક્કાએ સાથે સામ્ય છે. માત્ર ચોદ્ધા તથા 
તીરને બદલે ચ દ્ર સૂય ની' આકૃતિ છે. આ સિક્કા ચાંદી તથા ત્રાંબાના છુ તથા તેના 
ઉપર ગ્રીક, ખ્રાહ્મણી તથા “ખરેોષ્હી લિપિએ માં લખેલું છે: 


' ચસ્ટનનેો પૂર્વ ઇતિહાસ : ચસ્ટનનું સળ નામ ભચ્છટ્ટલાણુ? કૈ ભત્થણૂંણુ 
હેતું. પણુ તેના સિક્કાએા ઉપર તેમજ ઉત્તર” સમયના શિલાલેખામાં ચસ્ટન સપષટ 
છે. ચસ્ટનને ' બદલે 'ચસનાસ પણુ લખ્યું છે, તે કા શ કેટલાક ન! 
ચસ્ટન કુળનું નામ હોવાનું પણુ માને છે.. 


ચસ્ટનનો પિતા કણ ? : ચસ્ટનના પિતાનુ નામ જાણુવામાં પ છે 
પણુ આગળ નેચુ તેમ તેને. શરમની પુત્ર ગણ્યો છે. યસામાતિકાનું” સ'સ્કૃત ભાષાં- 
તર ભૂમક થાય પણુ તેથી નામતું ભાષાંતર થયું હોય તે સ'ભાવેત નથી. શિલઃ- 
લેખોમાં ચસ્ટનના પિતાનું નામ યસાસોતિકા દર્શાબ્યુ' છે અને તે માન્ય રાખ્યા 
સિવાય છૂટકો જ નથી. ચસામેતિકા કેઈ રાજપતિ હોય તે સ'ભવ નથી. નાહપાનના 
સૈન્યમાં કદાચ તે સરદાર હોય, પણુ તે માત્ર અનુમાન અને કલ્પના સિવાય ખીજુ 
કાંઈ જ નથી. નને કે કેનેરી ગુકફાએના એક શિલાલેખના આધારે એવી પણુ એક 


મ 


માન્યતા છે કે આ વશ ઈરાનની નદી કરદામાને કીનારે વસતો તેથી કરદમક વશ 
કહેવાય છે. 


૧ ટીલેયા પાનાટ્ટી 1110) ૪ટા1તાપં પ્રકરણુ ૪. રા. બ. હીરાલાલ શારમી, 
(.તધવ10#ઘણ 0 58801005114 ત્વાણતેં ગિત: દમ પ421005૮71[ધ5 1 18 ૬.૯13૬₹41 110111006૯5 
ન્યઈપં ડિલાત1*, પા, ૧૬ 

ર૨ રેપસનનો આ સત છે. પણુ સિદ્ધપુર પાસે કર્દમ આશ્રમ છે અને તે પ્રદેશમાં 
ચસ્ટનનું રાજ્ય ક્રે હકૂમત હોય તેથી તેની પુત્રીએ પોતાને કર્દમ કેળની પુત્રી કહી હોય તે 
માટે ઈરાન જવાની જરર નથા. શક વષ ૬ર્રના તાસ્રપત્રમાં કર્દમતે। દો ગો. હી. એઝા 
“સેલ'ઝી કા પ્તિહાસ'' 


4ર સૌરાષ્ટ્રના ધતિહકસ 


આ વ'શને કનિષ્ક સાથે સંબધ હતો અને મથુરાના દેવજુલ મંદિરની 
અુએક મૂતિ નીચે “સાસ્તન' શખ્ઠ શ્રી વિનયતોષ 'ભટ્ટાચાર્યે વાંચ્યો અને તેસે ચસ્ટન 
સ્ઠેરાવી દીધો. તે સાથે ઘણા વિદ્દાના સમ'ત થયા પરતુ તે શબ્દ પણુ કેઈ રીતે 
“ચસ્ટન માટે. નથી. કનિષ્ક તુષાર જાતિનો હતે! અને થસ્ન શક હતે।.પ-૨ 


આ ચસ્ટન કુશાન વશના રાજા કાડડ્રીઝીઝ ખીજા ([તત[1815૦5 11) નીચે 
ક્ષત્રપ હતે” તેના પિતાનું નામ સ્યાસોતીકા” હુતુ' અને તેણે પતન પાસેલા નાહુ- 
પાનના સાસ્રાજ્યને આંધ્રો પાસેથી પુન: પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર્યા પણુ તે કેટલા 
પ્રદેશેસાં પોતાનો અધિકાર સ્થાપી શક્યો તે જાણી શકાતુ' નથી; પણુ માળવાથી 
મહાશાષ્ટ્રમાં જતાં પહેલાં તેણે સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત ઉપર પોતાની સત્તા જમાવી તે 
“ળી જ્રકાય છે. 


જ્યદામન : ચસ્ટનને! પુત્ર જયદામન થયે તેના રાજ્ય અમલની કાંઇ 
હકીકત પ્રાપ્ત થતી નથી પણુ લેણ ચસ્ટનનુ' આરભેલું કાર્ય ચાલુ રાખ્યુ'. બળવાન 
સાતવાહનેઃ પાસેથી ક્ષત્રપોનુ' જિતાચેલું' રાજ્ય પુન: પ્રાપ્ત કરવામાં જ તેલે પોતાનુ 
જીવન વ્યતીત ક્યું”, ૪. સ. ૧૨૪માં નાહપાનના વ શેને ઉશ્છેદ થયો અને ઈ. સ. 
૧૪૨ લગભગ જયદામનનેો પુત્ર રૂટ્રદામન પહેલે ગાદીપતિ થયો. એટલે ૧૫ વર્ષના 
ગાળામાં ચસ્ટન તથા જયદામન ખન્ને યુદ્ધોમાં પ્રવૃત્ત રહ્યા અને આંધ્રોની સત્તા 
સાશે ઝઝૃસ્યા તેમ જણાય છે. 


ચસ્ટનના પૌત્ર રૂદ્રદામનના સમચને એક શિલાલેખ કચ્છ આધાઉમાંથી 
મળ્યો છે તેમાં લખ્યુ છે કે: 
ર “રાસ! ચાષ્ટનસ્યડસામાતિક-પુત્ર સ રાસ 


ર્દ્રદામ સ જયદામ-પુત્ર સ વર્ષે” ૫૨,--” 





૧. આં મતની તરફેણુમાં થી ઓઝા, હરપ્રસાદ શાસ્ત્રી, સ્ષુતર અને જયસ્વાલ જેવા 
વિદ્દાનો છે તો પણુ શ્રી સંત્યશર્માતો વિરોધ વાસ્તવિક જણાય છે. 


૨. વત'માન જ્સદણુ ગામતનુ' નામ ચસ્ટન ઉપરથી પડયુ' હોવાનો એક મત છે. 
૩, વીન્સેન્ટ સ્માંથ-ષિત19 1૩૬૦1 ૦ 1108. 


/ ૪. જસદણુના લેખનો ડા. ભાઉદ્દાજીઝે તરજૂમે। કર્યો છે. તેમાં ચસ્ટનનાં પિતાનું નામ 
“સ્યામાતીકા' છે તેમ બતાવે છે. વિશેષ માટે પરિરિષ્ટ-૩ નેવું. આંમ્રો (કચ્છ)તા લેખમાં 
પણુ “સ્યામોતીકા” નોમ છે. 


પ. જૂનાગઢ બાવા પ્યારાની ગુફ્ાનો શિલાલેખ તથા ફ્દ્રસિહને લેખ, 


પ્રાચીન સમય રૂપ 


તેના ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે ચસ્ટન રાજ હતો અને તેના પિતાનું 
નામ યસામોતિકા હતું. પણુ તેના અર્થ માટે વિદ્દાનામાં મતમતાંતર છે. 


રાજધાની: ચસ્ટનની રાજધાની માળવાના સખ્ય શહેર ઉજ્જેનમાં હુતીરે અને 
તેણુ આ સ્થળે રહી સોરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં તેના સૂબાએ નીમેલા. આ સૂખાએ મોય 
પરિપાઢી ઉપર જ રાજ્ય ચલાવતા. 


ધમ : જુદાં જુદાં પ્રમાણે! નેતાં ચસ્ટન કુળને ધર્મ, પતિત થયેલે। ખ્રાજ્ઞાણુ ધમ 
હેરી, પણુ આપણે જેયું તેમ તેએના ધમ પ્રત્યેના અભાવના કારણે આંધ્ર રાજાઓએ 
તેમને શૂદ્રો કહેલા. આ ક્ષત્રપોએ ટ્રક સમયમાં જ ખ્રાછાણુ ધમનો સ્વીકાર કર્યો 
હોવાનું તેઓનાં નામ? લેખો વગેરે પરથી જણાય છે. તેમ છતાં તેમના રાજ્યમાં 
ખોદ્ધ, જેનો તથા ખ્રાહ્માણાને પોતપોતાના ધર્મા પાળવાની પૂણુ સ્વતત્રતા હતી. 


જયદ્દામ : જયદામ ચસ્ટનને। ઉત્તરાધિકારી થયો પરતુ તેણે કાંઈ વિજયે કર્યા 
હેય કે પદ પ્રાપ્ત કર્યુ” ડોય તેમ જણાતું નથી. તે માત્ર ક્ષત્રષ જ હશે અને તેણે 
તેના ખિરુદમાં “રવામી' “રાજા' તથા “ક્ષત્રપ? શખ્દો લખાવ્યા અને જયદામને આ 
ખિર્દો ધારણુ કર્ચા” જે તેના વ'શજોએ પણુ ચાછુ રાખ્યાં. 


જયદામના ત્રાંબાના સિષધ્કા મળી આવ્યા છે. તેનો આડાર ચોરસ છે. તેની 
એક તરક ન'દી છે અને બીજી તરફે છ કમાનવાળી ચૈત્યની આપૃતિ છે. કેટલેક સ્થળે 
ત્રણુ કુમાને! છે ખીન્ પ્રકારના સિક્કાએમાં એક તરક હાથી છે.” 


જચદામનના નામ પાછળ દામ કે દામન શબ્દ લખવામાં આવ્યો. શિલા- 
લેખોમાં “હામ? શબ્દ છે. પ્રચલિત “ઢામન' છે. દામને અર્થ ડો. સ્ટેન કોનોાવ અવેસ્તાના 
“દામન' અર્થાત્‌ “સર્જ નસ્થાન' સાથે કરે છે. ન્ત્યારે “શ્યામિલડ'ની ઇુતિ “પાદાતાડીતાકા” 
નામના નાટકમાં સૌરાષ્ટ્રના શકરાજ જયન દનનું પાત્ર છે. 


૧. બ્રે, ભાંડાર્કર તથ: આર્‌. સી. મજમુદાર આ ઉપરથી કહે છે કે પિતા-પુત્રતું એક 
સાથે રાજ્ય હતુ આર, ડી. ખેનરજી તેથી વિરુૃદ્દ મત ધરાવે છે. બન્ને પિતા પુત્રને “ાગ' 
કલ્રા છે તેથી આ વિવાદ ઊભો થયો છે. આ લેખ 19. 1. 101. ૧૬માં છે. 

૨. ટે!લેમી (10101100) 

૩. ચસ્ટન પછીનાં નામો ર્દદામન, જ્યદામ, વિશ્વસેત વગેરે આય* અને સ'સ્કૃત 
નામે! છે. 

૪. આ ઉપરથી રૅપસન અનુમાન કરે છે કે હાથી ઉજ્જેનનું રાજચિહ હતુ* અને તેથી 
તે ઉજ્જેનનેા જ રાજ હોવે ન્નેઇએ. ન'દી સેવ ધમ*નું અને ચૈત્ય બૌદહ્ધોનું ચિહ્ધ છે. એટલે બન્ને 
ધમોને સમાંતર ગણ્યા દશે. 

પર સત્યશર્મા-જયન'દનને જયદામ સાથે સબ'ધ નથી તેથી આ ચર્પા નિરથ*ક છે. 


૪ સોરાષ્ટ્રતો! પ્રતિહાસ 


જ્યઠઠામનના રાજ્યઅસમલની કાંઈ પ્રશસ્તિ, શિલાલેખ કે ઉલ્લેખ ઉપલબ્ધ 
નથી. તેનું સૃત્યુ ક્યારે થયું તે પણુ વસ્તુ ધાષ્ત નથી; પરતુ ર્દ્રદામન પહેલાનો 
[પતે ઈ. સ. ૧૪૩ લગભગ ગાદીએ આવ્યે? ત્યારે જયદામનનું મૃત્યુ થઈ ગચુ' હશે 
“તેમ સાની શકાય તેમ છે. મ 
રૂક્દામન ૧ લો (૪. સ. ૧૪૩-૧૫૮) : રૂદ્રદામન તેના પિતાની ગાદીએ 
આવ્યો ત્યારે તેનું રાજ્ય બળવાન રાજ્ય ન હતુ. દક્ષિણુના ગૌતમીપુગે તેના પિતા- 
મહુ તથા અન્મ શકોને નબળા કરી નાખ્યા હતા. પણુ રૂદ્રદામન એક મહાવિચક્ષણ 
પુરુષ હતે. તે વ્યાકરણુ, અર્થશાસ્ર, સગીત, ન્યાય, સાહિત્ય અને કાવ્યનો જ્ઞાતા 
હેતો. ૨ તેણુ અશ્વો, હાથીએ અને રથો હાંકવાની કળા હસ્તગત કરી હતી. વળી 
તેં યુદ્ધકળામાં નિયુલુ હતે. તેલે યુષ્ધે સિવાય કે!ઇઇને। પ્રાણુ ન લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. 
પ્રનેષયોગી કામ માટે તેણે કરવેરા નાખ્યા ન હતા કે ફાળે કર્યોઈ ન હતો. રાજય- 
વ્યવસ્થા માટે તેણે મતિસચિવ અને ક્મસચિવ નીસ્યા હતા. એ ખધુ' ખતાવે છે કે 
ર્ટ્રદાસન એક મહાન સુરુષ હેતો અને તેભ પોતાનું રાજ્ય નાનું જણાતાં તેને 
વિસ્તાર” વધારવા પ્રયત્ન કર્યો હુતે।. 


રૃદ્રદામને પોતાના રાજ્યને વિસ્તૃત કરવા માટે મહાપુરુષાર્થ આર ભયે, તેની 
સાથે તેને એક મહાન ચિતા ઢુતી. દક્ષિણુ ભારતના મહા બળવાન ગોતમી- 
ચુત્રના પુત્ર મહારાજા વરિછીષુત્રને હરાવવાનું કામ ધારવામાં આવે તેટછું સહૅલુ' ન 
હેતું છતાં તેણું તે આરભ્યું' અને બનતાં સુધી નમદાકાંઠે ભય કર યુદ્ધ થયુ. તેમાં 
સાતવાહુન રૉન્ન વશિષ્ટીયુત્રે તેને યુદ્ધમાં સજ્જડ હાર આપી અતે રૂદ્રદામનતે 
પરાજયમાંથી પોતાનો સર્વ વિનાશ સજાતો અટકાવવા પોતાની પુત્રીનાં લગ્ન 
વરશિષ્ઠીપુત્ર સાથે કરવાં પડયાં. 





૧. રક સ'વત્‌-પર૨. 
૨. જૂતાગઢનો પથ્થરમાં કોતરેલે! લેખ. (ભાવનગર ઇન્સ. પ્રાકૃત અને સ'સ્કૃત). 
ફડ, આ વિસ્તાર વધારતાં તેના મૃત્યુને સમયે નીચેના દેશે હતા. 


૧ પૂવ* અપર પૂવ" અને ૭ સારુ કચછ કે [| મારવાડ અને ડુચ્છ 
આકારા અવન્તિ [ પશ્ચિમ માળવા ભૂગુફસ્છ અથવા ભરચ 
ર્‌ અનુપ -- નીમાડ જીલ્લાનું ૮ સુ -- સિ'ધનો લાટ પ્રદેશ 
માહેશ્વર નમ*દાતીર હ સૌવીર -- મુલ્તાન આસપાસનો 
૩ નિવૃત -- નીમસાડ? પ'જબને પ્રદેશ 
# ૪ આનર્ત -- ઉત્ર ગુજરાત-કચ્છ ૧૦ કુકૂરા -- શાજસ્થાન. 
ી મારવાડ સિધની વચમાં ૧૧ અપરાંત -- ક્ઞાકણુ 
પ સૌરાદ્ટર, -- સોરાષ્ટ ૧ર નિષષ -- વિષય પ્રદેશ. 


દૃ શ્રભા -- આમુ-અરવલ્લી પ્રદેશ ૧૩ યોધેય -- વતમાન ભરતપુર 


પ્રાચીન સમય શહ 


તેમ કરવાથી અસ્થિરતા અને નાશને કાંડે આવી પડેલુ તેનું રાજ્ય તેણે 
ખચાવી લીધું. લગ્ન ષછી અલ્પકાળમાં જ તેણે સાતવાહને સાથે પુનઃ યુદ્ધને 
આરભ કર્યો અને તેના જામાતા વરિષ્ઠીયુત્ર પાસેથી નાહુપાનના સાચ્રાજયને। ઘણે. 
પ્રદેશ જીતી લીધો. આ પ્રદેરો માં મધ્ય ભારત, રાજસ્થાન, કચ્છ, સિંધ, ગુજરાત, 
સોરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર (કોકણુ) વગેરે પ્રદેશોનો સમાવેશ થતો હતો. તેણે 
દક્ષિણ ભારતના સ્વામી સાતકણું ઉપર વિજય પ્રાસ કર્યો અને નાહુપાનના અ'તિમ 
વશજેએ ગુમાવેલા પ્રદેરો! અને પ્રતિષ્ઠા પુન: પ્રાત કર્યા. 


રદ્રદામને આ વિજયા. પછી “મહાક્ષત્રપ”નું બિરુદ ધારણુ કર્ઝું” અને દક્ષિણુ 
ભારતના સાતવાહને।ના સાર્વભૌીમત્વને સદાને માટે આ દેશમાંથી ટ્ર કર્યું. 


રદ્રદામનની રાજધાની ઉજ્જેનમાં જ રહી. સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત ઉપર તેણે સુવિશાખ 
નામનો સૂમે! નીમેલે।.? 


રાજ્યવિસ્તાર : રૂટ્રદામનનું રાજ્ય સૌરાષ્ટ્ર, ગ્રુજરાત, માળવા, મારવાડ, 
ગઅતુષ દેશ એટલે વર્તમાન મધ્ય ભારત, અપરાંત દેશ એટલે મહારાષ્ટ્રનો સાગર- 
કાંઠો અથવા કૉંકણુ તથા સિંધ સુધી ફ્રેલાયેલું હતુ” 


સુદર્શન ગને શિલાલેખ : રૂદ્રદાસનના કાળમાં જૂનાગઢમાં મૌય સમયમાં 

અધાચેલુ' સુદશન? તળાવ ફાટસયુ, શક વર્ષ છરમાં (5. સ. ૧૫૦) સોરાર્ષ્ટ ઉપર 
એક ભયકર વાવાઝોડાએ અને ભારે વરસાદે ઘણી ખુવારી કરી. સુદાન તળાવ એટલુ 
ભરાજ્રું કે તેની પાળ પાણીના પ્રવાહુ સામે ટકી ન શકતાં ફાટી અને સુવર્ણસાક્તા 
(વર્તમાન સુવણુંરેખા કે સોનરખ) અને પલાશિની નદીઓ ભારે પૂરમાં આવી અને 
મોટાં મોટાં ઝાડો ઊખડી પડયાં. આ ઝાડો તળાવના માગમાં ભરાચાં અને તેથી 

વરસતા વરસાદમાં આવેલાં નદીના પૂરમાં તળાવનાં પાણી ભળ્યા. તળાવની પાળ 

તથા તેના ઉપર ખાંધેલાં મકાનોનો કાટમાળ તેમાં તણાયો અને પ્રજા જેખમમાં 

સુકાઇ. આ પાળની ફાટ ૧૨૫ હાથ લાંબી પહોળી અને છપ હાથ ઊંડી હતી. 


૧. ગરનાર શિલાલેખ તથા ઉંળબળવ છે 006] 17711051) 0) 1₹5]23013, 
૨. ડે.. ભાઉદાજી માને છે કે પારસીનામ સીયાવકશાનું સુવિશાખ થઇ ગયુ' છે, 

(પ્રે. કોિસેરિયટ) 
૩. સુદશ'ન તળાવ જૂનાગઢમાં ડયે સ્થળે હુતુ' તેના નિણુય થતો નથી. વતમાન 
જભૂતાગઢ પાસે તેવું કોઇ સ્થળ જણાતું નથી કે જ્યાં આ તળાવના સ્થળનો નિરે*શ કરી રાકાય. 
તે ગિરનાર પાસે હોવાનું માની શકાતુ નથી. મારા અ*મત મત પ્રમાણે આ તળાવ અત્યારે જ્યાં 
ત્રિપુર સુ'દરીદેવીનું મ'દિર્‌ તથા ત્રિવેણી સગમ થાય છે ત્યાં હોવું નનેદએ, કારણુ કે પલાશિની 
તથા સો।નરૂખ ત્યાં મળે છે. વર્તમાન જૂતાગઢનેો કિલ્લો તે સમયે હતો નહિ. કિલ્લા બાજુથી 

જતી સડક તથા શહેરના અમુક ભાંગ તેમજ ધાર્‌ાગઢ બાગ વગેરે તેમાં આવી જતા હરે. . 


૨૦ સૌરાષ્ટ્રના ધતેહાસ 


પાણ્દી તેમાંથી ધોધમાર વહેવા માંડયું. તેમાં ઝાડ, વેલા, લાકડાં, પથ્થરો, કાંકરાએઓ 
તણુવા માંડયાં, ગિરિનગરના પ્રજાજનો તેમતું ઉપયોગ કરવાનું પાણી વ્યર્થ વહી 
જતું હોઇ પોતાના વહી જતા ભાગ્યને રોવા માંડયા. મહાક્ષત્રપ રૃદ્રદામને પોતાના 
અગત ખર્ચ માંથી, ફડ કાળો કે વેઠ પ્રજા પાસેથી લીધા સિવાય આ સમારકામ 
કરવા આજ્ઞા આપી. તેણે માત્ર પોતાના આત્માની ઉન્નતિ અર્થે પ્રજનનના જરા પણુ 
સહેકાર લીધા સિવાય આ કામ કરવા નિશ્ચચ કર્યો. પણુ તત્કાલીન સ્થપતિએની 
કમઆવડતને કારણે આ કામ થઇ શકે તેમ જણાયું નહિ અને જે જબરદસ્ત 
ફાટ પડી હતી તેને પૂરવાતું તેઓમાં સામર્થ્ય હતું નહિ. આ ડુર્દશા જેઈ લેકે 
અક્સેોસ કરવા માંડયા. લોકોનું આ ડુ:ખ જેઈ સુવિશાખે આ કામ હાથમાં લીધુ 
અને તેની શક્તિ તથા બુદ્ધિચાતુર્યથી તેણે ફાટેલી પાળ પૂરી દઇ પુનઃ પૂર્વવત્‌ 
સ્થિતિમાં આ તળાવ મૂકયુ.? 


પરદેશી સાર્વભૌમત્વ : રૂદ્રદામનતું મૃત્યુ ઈ. સ. ૨૫૮ લગભગ થયુ હોવાતું 
મનાય છે. મહાક્ષત્રપ હોવા છતાં તેણે ઈરાનના પાથી“અન સચ્રાટોનેો અધિકાર સ્વીકારેલે। 
હવાનું જણાય છે. આ સાર્વભૌમત્વ માત્ર નામનું જ હશે. દિલ્હીના અ'તતિમ શહેન- 
શાહોના અમલમાં વિવેક ખાતર તેના સ્વત'ત્ર થયેલા સૂખાએ તેમનું નામ લખતા 
તેવું આ હશે. ક્ષત્રપો સળ ઈરાનના સેનાપતિએ હતા. એટલે તેમણે વિવેક ખાતર 
અથવા તેમના તરફથી ચડાઈની ખીક ન રહે તે ખાતર આ પષદ્ધેતિ રાખી હોય તે 
નવાઈ નહિ. વળી ૪રાનના યુવરાજે તેમનાં ખિરુદ્દોમાં શકાનશાહે (શકેોના શાહુ) એસ 
લખતા અને જ્યાં જ્યાં શકેનું રાજ્ય હેતું ત્યાં તેમના રાંજ્યપતિ થતા; તેએ શકેના 
શહેનશાહ હેતા તેમ માનતા. શક ક્ષત્રપા તેમને કઇ ખડાણી આપતા કે કેમ તેને કેઇ 
ઉલ્લેખ નેવામાં આવતે નથી, સાસાનીયન સમયમાં ઈરાનના આધિપત્ય નીચેના શક 
પ્રદેશાિના હાકેમને “શકાનશાહુ કહેતા. 


દ્રાન : આ સ્થળે ઈરાનને થોડો ઈતિડાસ જાણુવેો જરૂરી છે. 


ઈ. સ. પૂવે? ૨૫૬માં સેલ્યુકસના રાજ્યના છિન્નભિન્ન થવા સાથે આરસા- 
સાઈડ (#5તાંતેલ)નો વ'શ કે જે પાથિયન વશ કહેવાયો તે ઇરાનમાં સ્વત'ત્ર થયે. 
અને તે વશના રાજા મીથ્રાડેટીસ પહેલા એ ઈ. સ. પૂ. ૧૭૧ થી ૧૩૮ નેચમાં 
અને સીશ્રાડેટીસ ખીજ ઇ. સ. પૂ. ૧૧૩ થી ૮૮ વચમાં તેમના રાજ્યની સીમાએ! 
સિંધુ અને જેલમ નદીના કાંઠા સુધી વધારી. ક્ષત્રયા ચસ્ટન અને નાહેપાન 


૧ રદ્દદામનને! શિલાલેખ, “નતાગઢ-અશેોકલેખની બાજુમાં છે તેના આધારે. આ લેખમાં 
ખીજ ઘણી વિગતે આપી છે. તેમાં સુવિશાખને પહેલવા જાતિતો અને કુલાઇમાતે પુત્ર કશો 
છે. પહેલવા કૈ પહેલવી' ઇરાનીએ, જર્થોસ્ત હતા. આ લેખમાં સ્યામોતિકાનું નામ તથી પણુ 
પુશ્યગુપ્ત, તુશાસ્પ, ચજચુપ્ત, અશે।ક વગેરેને ઉલ્લેખ છે. 


પ્રાચીન સમય ર૨ 


તેમનો અધિકાર સ્વીકારતા એટલું જ નહિ, પણુ તેએ સાથે તેમને સાંસ્કૃતિક અને 
રાજદ્રારી સબધ હતે।. તેશ્સ ભારતીય ન હતા પણુ “પહેલવાન' હતા. આ.પાર્થિયન 
વશનો અત ઈ. સ. ૨૨૬માં આવ્યો. પાર્થિયનોની પડતી થઇ અને .જરથેોસ્ત ધર્મં 
અતુસરનારા પામક નામના મહોાષુરુષે ઈરાનનું જરથેાસ્તી રાજ્ય સ્થાપ્યું જે ઈતિ- 
હ્ાસમાં સાસાનીયન વશ તરીફે પ્રસિદ્ધ છે. ર 
તેના રાજા ખહેરામ ખીન્તે, ખહેરામ ત્રીન્ને, હોરમઝ ત્રીજે, વગેરે હુતા ત્યારે 


“શકાનશાહે” બિરુઠ લખતા તેમ ન્ેવામાં આવ્યુ છે. 

રકાનશાહ : વિદ્દાન પ્રો. કોમીસેરિયટ માને છે કે આ બિરુદને! અથ 
થઈ શકે કે ભારતના ક્ષત્રપો ઉપર તેમને અધિકાર હતો; પરતુ ઈરાનને પ્રાંત 
શકડ્સ્તાન ઉફ સોસ્તાન તેમના અધિકારમાં હતો અને તેથી તે ખિરુદ લખાયું હાય 
તો અસ ભવિત નથી. નાહેપાન કે રૂદ્રદામન જેવા મહા વિજેતાએ। ઈરાનને અધિકાર 
સ્વીકારે એ ખહું મનાતું નથી. અને કદાચ હોય તે તેએના પિતૃદેશ પ્રત્યેના પ્રેસના 
કારણે માત્ર વિવેક ખાતર જ સ્વીકાર્યો હાય તે બનવાનેગ છેજ 

પ્રે. હેરઝ્ફેલ્ડે (સિલાઈ લંતે) સાસાનીયન મહાયાજ્ય નીચેના પ્રદેશેતું વણુંન 
કરતાં શકૅલ્તાનને નિરેંશ કરે છે તથા વિવરણુમાં શકસ્તાનમાં, મકરાણુ, તુરાન, સિંધુ 
નદીના મધ્ય ભાગના પ્રદેશે, કચ્છ, કાઠિયાવાડ, માળવા તથા તેની પાડોશના મધ્ય 
પ્રદેશે।!ના સમાવેશ થતે! હુતો તેમ જણાવે છે.૨ 


૧ પ્રો. ક્ે।મીસેરિયટ-શ્રી. વિન્સેન્ટ સમીથના આધારે તથા ધ. હરઝરેલ્ડ (્િંટ(2 તિત) 
”્ટા1પાં 11056111000 તત 1001પાળ1ણાાડ ૦1 કિત1 113101 0 ઉતડવ1તા) 
11૯ ના આધારે. 

ર. સાસાનીયન વ'શના ઈતિહાસનો અભ્યાસ આ લેખકે વિઠાન પ્રો. કોમીસેરિયટ 
પાસે કયી હતે! અને તે સમયે પણુ એટલે ઇ. ૧૯૨૯માં આ 'પ્રશ્ન પરત્વે તેમની - સાથે ચયા 


કરવામાં આવેલી. ઇતિહાસના સમથ* વિદ્દાન અને લેખકના ગુરુનું મ'તવ્ય સવષ્થા અમાન્ય રહી 
શકે તેમ નથી પરતુ શ'કાસ્પદ જરર છે. દિલ્હીના અ'તિમ બાદશાહે પેનના શાહુંઆલમ માટે 


એક લેખક લખે છે કે “હફૂમતે શહેનશાહે આલમ-અઝ દિલ્હીના પાલમ” એટલે છ માઇલના : 
વિસ્તારમાં જ દિલ્ડીની શહેનશાહ થતી છતાં જૂનાગઢના નવાખે તેમના રકામાં મહેર “શાહુ” 
આલમ બાદશાહ ગાઝી ફીદવી નવાબ હામદખાન''- વગેરે લખતા તેમ “શકાનશાહુ' બિસ્દ તેમના 
અભિમાન ખાતર રહ્યું હોય તેમ માની શકાય, વળી આ પાથિયને ક્રે સાસાનીયનો સાથે 
સબધ ધરાવતા ક્ષત્રપો, પરદેશી રહ્યા ન હતા, સાતવાહનોએ તેમનો પરાજ્ય કર્યા પછી તેઓએ 
તેમના ધમ્ષેનું પરશિવતષ્ન કયુ” હતુ. તેઓ હિંદુ થઇ ચૂકયા હતા. 'ર્દ્રદામન', 'રદ્રસિઠુ', રદ્રસેન 
વિજયસેન, પૃથ્વીસેનં, ભક્તિદાસન વગેરે નીમેો! બતાવે છે કે તેએ વેદ ધમના અનુયાયીએ। હતા 
અને તેમનાં ધામિક કરે સાંસ્કૃતિક બ'ધતે! ઇરાન સાથે હતા નહિ. પ્યારા બાવાના મઠના શિલા- 
લેખમાં “કેવલીયસ્‌' શખ્દ કે જે જેત ધગ્*શાસ્ત્રોમાં વપરાતો શખ્દ છે તે કેતરાયો છે. તેઓ 


ઉપર્‌ જૈતધમની પણુ અસર છે. ક્ષત્રપા ચસ્ટન પછી અથવા તે અર્સાર્મા જ..ભાર્તમાં વસતા 
આશી સાથે મળી ગયા અને તેઓને અપનાવી લેવામાં આવ્યા તે તિવિષ્વાદ છે. વળી અગળ 
નનેયું તેમ તેએ] મૂળ ભારતના આયથ ક્ષત્રિય જ હતા પણુ ક્ષત્રિય કમ'તો ત્યાગ કરતાં પતિત 
થયા હતા. તે પુનઃ શુદ્ધ થયા તેમ પણુ માનવામાં હરકત નયી. ' 


ર્ર સૌરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ 


યઝદ્દામન (દ્ામાથાઝરા દામાજાલાશ્રી) પહેલે : રૂટ્રદામનના મૃત્યુ પછી ઈ. સ. 
૧૫૮ એટલૅ શક ૮૦ લગભગ તેને જ્યેષ્ઠ સુત્ર હામાઘાઝદા ઉદે. દામાજદાશ્રી ઉરે 
મઝદામન ગાદી ઉપર આવ્યો તેનું નામ સ્પછ દર્શાવે છે કે તે ઇરાની નામ 
હતું પરતુ તેણે તેના પિતાનો ઝ્તાનવિસ્તાનનો વારસે। જાળવ્યો હતે. તેના શિલાલેખો 
પણુ શુદ્ધ સસ્જુતમાં' છે, અને તેની સાખિતીમાં માત્ર તેના સમયના સિક્કાએ જ છે ડ્‌ 
« “ચઝદામનને તેના પ્રતાપી પિતાએ પ્રાપ્ત કરેલ મહારાજ્ય સાચવવા માટે તથા - તેના 
સ્વામી રહેવા માટે પરાયાં રાજ્યો તરકથી નહિ પણુ પોતાના જ ભાઈ ત્રફેથી ભય હતે।. 
યઝકામન તેમ છતાં તેની જિદગી દરમિયાન તેના પુત્રોને દબાવી શાકયેઃ હોવાનું 
જણાય છે. . 
યઝદામનનું નામ જુદ્ધ સની હતું.” તેના પિતાનું અ્છુ” નામ આર્ય અને 
અર્ધું” ઇરાની હતું (રૂદ્ર અને દામન). તેથી એક વિદ્વાન કલ્પના કરે છે કે તેની મા 
ઈરાની હશે.* 


“ રૂકદ્રિહ ૨ લો : તેનું મૃત્યુ થયા પછી તેની ગાદી તેના જ્યેષ્ઠ પુત્ર જીવ- 
દોમનને મળવી જઇએ તેન્યાચે તે સિંહાસન પર આરૂઢ થયો પરતુ તેના કાકા રૂદ્રસિહે 
લેને કાઢી સૂકી રાજ્યધુરા હસ્તગત કરી. ગુહા (જામનગર)ના શિલાલેખમાં રૂદ્ર સિહ તથા 
જીવદાસન અને તેના (પિતા ચ્સ્ટનનાં નામ છે પણુ યઝદામનનું નથી. તેછીં કારણુ એ 
' ગણાય કૈ રૂદ્રસિડ વિજયી થતાં તેલ યઝદામનનું નામ તેમાં લખ્યુ” નહિ.9 આ 
શિહ્મલેખમાં તેના રાજ્યમાં શક સ'વત્‌ ૧૦૩ના વૈશાખ શુક્લપ'ચમીના દિવસે 
,શ્રવણુ નક્ષત્રમાં સેનાપતિ વાહુકના મુત્ર રૃદ્રભટ્ટીએ લોકોના કલ્યાણાથેર રાસો-પાદર 
ગામમાં વાવ ખોદાવ્યાને ઉલ્લેખ છે. 

' રૂટ્રસિહ દસ્વી સન ૧૮૧-શક સવતૂ ૧૦૩માં હયાત હતે!" તે સાલ ઈ. સ. 
,૧૮૧ થઇ. તેના મૃત્યુના વષનો નિર્ણય થયો! નથી. 


ર્દ્રસિડુના જીવન કાળમાં મઝદેદામને સુત્ર જીવદામન ગાદીએ આવ્યે હતે. 
તેના સિક્કાએદ ઉપરથી એમ જલુય છે ફે જીવદ્ામન ઈ. સ. ૧૭૮થી ૧૮૧ સુધી 


૧. યઝાદ-એ જરથોસ્તીઓનું પ્રિય નામ છે. મુસ્લિમો આવ્યા પહેલાનું ઇરાનનું નામ 
યઝાદ છુતુ' અને યઝદામન એટલે ધઝાદને રક્ષક એવો અથ* ફરી શકાય 

જેક શત્યશ્રર્મા, 

૩, શેપસન,. 

જ. ભાવનેશેર ઇન્સ. પ્રાકૃત અને સ'સ્કૃતમાં નક્ષત્ર શ્રવણુ લખ્યું છે ત્યારે 'છિ, 1. 
વોભ્યુમ ૧૬ પ. ૨૬૫ ઉપર લેખ છાપ્યો છે તેમાં રોહિણી નક્ષત્ર લખ્યુ* છે. 

ર૨, ભાવનમર ૬ન્સ્કરીપશન પાકૃત અને સ'સ્કૂત છિ. 1. વો. ૧૬. 


પ્રાચીન સમય કો 


સત્તા ઉપર હશે. ગુદ્ઠાના લેખ ઈ. ૧૦૩ને। છે તેમાં તેનું નામ નથી «યારે સિક્ટા- 
એમાં ઇં. સ. ૧૮૧ પહેલાં અને ઈ. સ. ૧૮૮ ષછી તેના નામનો નિદેશ છે. એટલે 
સમગ્ર વિચાર કરતાં જણાય છે કે ઈ. સ. ૧૭૮થી ૧૮૧ સુધી તે સત્તા પર હતો 
પણુ તે વર્ષમાં રૂદ્રસિહે તેને પરાજિત કર્યોય અને રાજ્ય હસ્તગત કયું. પાછો જીવ- 
દામન ઈ. સ. ૧૮૮થી ૧૯૧ સુધી સત્તાના સિંહાસને આરૂઢ થન્રો અને તે વષમાં કરી 
ર્દ્રસિહે તેની પાસેથી સત્તા ખૂંચવી લીધી. 8. સ. ૧૯૮ લગભગ રૂદ્રસિહેનું મૃત્યુ 
થતાં તેણે પુન: રાજ્યસત્તા પાસ કરી, તેમ સહેજે અનુમાન થઇ શકે છે. 

એ રીતે આ કાકા અને લત્રીજ વચ્ચે રૂદ્રસિહનું મૃત્યુ થયું' ત્યાં સુધી 
ચુદ્ધ ચાલ્યા કર્યું” અને સત્તાને ક્રેરફાર થયા કર્યો. સ ભવ છે કે માંડાલિક રાજાએ 
અને સરદારો વશ્ચે પણુ પક્ષ ષડેલા હેશે. જૂનાગઢના શિલાલેખ*માં તેને “સ્વામી 
કહ્યો છે. તે શિલાલેખમાંથી તાંધવા લાયક કાંઈ હકીકત મળવી નથી. 


એ રીતે રૂદ્રસિહુનો રાજ્યઅમલ .તથા તેના ભત્રીજા જીવદામનને। રાજ્ય- 
અમલ એક સમયમાં સાથે રહ્યો છે તેની નાંધ નીચે મુજબ કરી શકાય. 

શક સ'વત્‌ ૧૦૦ થી ૧૦૩ (ઈ. સ. ૧૭૮ થી ૧૮૧) જીવદામન મહે- 
ક્ષત્રય તરીકે. 

રૃદ્રસિડે શક સવતૂ ૧૦૩ થી ૧૧૦ (ઈ. ૧૮૧ થી ૧૮૮). 

જીવદ્ટામન શક સવતૂ ૧૧૦ થી ૧૧૩ (ઈ. ૧૮૮ થી ૧૯૧). 

રૃદ્રસિંહે શક સવત્‌ ૧૧૩ થી ૧૧૯ (ઈ. ૧૯૧ થી ૧૯૭). 

જીવદામન શક સ'“વતૂ ૧૧૯ થી ૧૨૦ (૪. ૧૯૭ થી ૧૯૮). 

ર્દ્રસિહુ શાક સ'વત્‌ ૧૨૦ થી ૧૨૩ (ઈ. ૧૯૮ થી ૨૦૧). 

એમ પણુ અતુમાન કરી શકાય છે કે જે સમયમાં ર્દ્રસિંડ સહાક્ષત્રંપ * 
પદેથી હટી જતો તે સમચે તે ક્ષત્રય તરીકે ચાલુ રહેલો અને જીવદામન મહાક્ષત્રપ 
તરીકે રહેતો. તો પછી એમ પણુ અનુમાન થઈ શકે કે ખન્ને જાએ સમાધાનીથી 
રાજ્યગાદીના ભાગ વર્ષાના [હિસાબે વહેંચી લીધા હતા. 


રૃદ્રસિ'ડ પહેલાના સિક્કાઓ તેના સુરોગામીથી થોડા જુદા પડે છે. જૂનાં 


સિક્ામાં સૂછવિહીન પુરુષની આકૃતિ છે ન્યારે રૂદ્રસિહના . સિક્કામાં. મૂછવાળે 
યુવાન છે. 





એ રીતે રૂદ્રસિ'ડ તથા જીવદ્દામનનું રાજ્ય સલાહસ પથી અથવા લડાઈઓથી 
ભરપૃર ચાલ્યુ" હશે. ર્દ્રસિહનેો મૃત્યુકાળ શક સ'વતૂ ૧૨૩ (5. સ. ૨૦૧) અને 
ક મૃવ્યુકાળ શક સ વતૂ ૧૨૦ (છ. ૧૯૮) એ રીતે હોવાનું અનુમાન થં 
શકે છે. 


૧. સ્'દાતો શિલાલેખ ૧૦૦૩ શક સ'વત્તેો રદ્રસિડુને છે. ' 


4] સોરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 
સત્યદામન : સત્યદામન, રૂદ્રસિહ તથા જીવદામનના મૃત્યું પછી તેમની ગાદીએ 

અઃવ્યે! હોવાનું અનુમાન માત્ર એક જ સિક્કા ઉપરથી થાય છે. તેણે ક્ષત્રપ તરીકે કાકા 
તથા ભાઈના તાખામાં રાજ્ય કર્યું કે તે મહારાજ્યનોા સ્વામી થયો તે જણાતું નથી. 


રૂદ્રસેન પહેલો (/. સ ૨૦૧થી ૨૨૨) : તેના પછી રૂદ્રસિ'ડુ પહેલાનો પુત્ર 
રૂદ્રસેન પહેલે! મહોાક્ષત્રપના ખિર્‌દથી ગાદી ઉપર બેઠો. સોજરાષ્ટ્રના દ્રારકા મહાલના 
ગામ સુખવાસરમાંથી મળી આવેલો એક લેખ તેના સમયને છે તેમજ જસદણુ 
પાસે ગઢા ગાસેથી મળી આવેલા લેખ ઉપરથી જણાય છે કે તે શક સજવત્‌ૂ ૧૨૧ 
(5. સ. ૧૯૯૦)માં ક્ષત્રપ હતો અને શક સ'વતૂ ૧૨૩થી ૧૪૪ (ઈ. સ. ૨૦૧થી 
ઈ. સ. ૨૨૨) સુધી મહાક્ષત્રપ હતો એટલે રૂદ્રચિ'હેના સમયમાં જ તે ક્ષત્રય થઈ ગયે 
હેલો અને સત્યદામનની જેમ જ આકાદ પ્રદેશનો તે અધિકારી હતે. 


આ લેખા ઉપરથી ખીજી એક વસ્તુ પ્રતીત થાય છે કે તેએ પોતાના 
પૂર્વજેને “ભદ્રસુખ' બિરુદથી એળખાવે છે. તેથી તેને ભદ્ર કે ભદ્રસુખ વંશ પણુ 
કહ્યો છે. 
વૈશાલીમાંથી મળેલા એક તાસ્રપત્ર ઉપરથી જણાય છે કે તેની બેનનું નામ 
મહાદેવી પભુદામા હતુ. 

ક્ષત્રપ પૃથ્વીસેન : રૂદ્રસેનને પુત્ર 'પૃથ્વીસેન માત્ર ક્ષત્રપ જ હતો અને ર 
શક સ'વત્‌ૂ ૧૪૪ (૪. સ. ૨૨૨)માં હયાત હતો. 

મહાક્ષત્રષ સ'ઘદામન (ઈ. સ. ૨રરથી ૨૨૩) : એ રૂદ્રસિંડ પહેલાને 
પુત્ર હતો અને મહાક્ષત્રપ તરીકે પિતાનો વારસ થયે. 'તેણે માત્ર એક જ વર્ષઃ રાજ્ય 
કર્યું” હોવાત્ું જણાય છે, 

મહાક્ષત્રપ દામસેન (ઇ. સ. ૨૨૩થી ૨૩૬) : સઘદામન અપુત્ર ગુજરી 

' ગયો હોવાનું જણાય છે. તેના ઉત્તરાધિકારી તરીકે તેનો ભાઈ દામસેન આવ્યો. તેણે 





૧. આ લેખતું વષ્‌* ભાવનગર્‌ ઇન્સ, પ્રાકૃત અને સ'સ્કૃતમાં ર૩૨ લખ્યુ' છે પણુ 
રૂપ્સન અને લ્યુડરે તે ૧૨૨ મુકરર કયુ* છે. તેની સાબિતીમાં ગઢાનો લેખ પણુ તે જ પુરતકમાં 
છે. તેમાં ક્ષત્રપ તરીકે તેનો ઉલ્લેખ કયો છે. તે લેખ શક સ'વત્‌ ૧૨૫ (૪. સ. ૧૯૯)તે છે. 

૨. આ વાત માન્ય રહે તેમ નથી. “ટીલેયા પનન્‍્નારી'માં “શટ ચસ્ટન' કહ્યો છે પણુ 
જેમ સુર્લિમ રાજાએ! તેમના દરેકના નામ આગળ મહુમદ શખ્દ લખતા તેમ દે ભદ્રમુખ્મ 
શખ્દ વપર્‌ાચો! જણુ।ય છે. 

૩, 21:17૯01051641 હ 0 11 & તળપદા [ર૯0૦ 1913-#4. તે 
ઉપરથી પ્રતીત થાય છે,કે પુરુષોને તેમના નામ પાછળ 'દ્દામ' અને સ્ત્રીઓને “દ્દામળ પ્રત્યય 
લગાડવામાં આવતે. 





પ્રાચીન સમય સ્પ 


શક સ'વત્‌ ૧૪૫થી ૧૫૮ સુધી એટલે કે ઈ સ. ૨૨૩ થી ૨૩૬ સુધી ૧૩ વષ માત્ર 
રાજ્ય કર્યું, 

આ સમયમાં ર્દ્રસેન પહેલાના પુત્ર દામજાદશ્રી બીજે અને દામસેનને। પુત્ર 
વીરદમન ક્ષત્રપો હેતા અને તેસના સિક્કાએ તેમણે પાડયા. 


ઈશ્વરદત્ત : હામસેનના સમય દરસ્યાન અથવા તે પછી તરત જ એટલે કે શક 
સ'વતૂ ૧૫૮ (%|. સ. ૨૩૬) લગભગ ઈશ્ચરદત્ત નામના એક ખળવાન રાજાનું તેએ 
આધિષત્ય સ્વીકાર્યું? હવાનું જણાય છે. પણુ તે એક વર્ષ પણુ રહ્યું હાય તેમ 
જણુતુ નથી. કારણુ કે રૂદ્રસિહુ પહેલાના પુત્ર દામસેનના પુત્ર ચશે!દદમન શક સ'વત્‌ 
૧૫૯ (ઇ, ૨૩૭) માં તો મહાક્ષત્રપનું બિરુદ ધારણુ કરી તેના પૂવ  જોના રાજ્યાસને બેઠે. 


મહાક્ષત્રપ યરોદદામન : (ઈ. સ. ૨૩૭ થી ઈ. ૨૩૮) 


ઝશ્વિરટસે મહાક્ષત્રપોની સત્તાને ઉખેડી નાખેલી પણુ યશેદદામને તેને! પરા- 
જય કર્યો અને પોતાની સત્તા પુનઃ સ્થાપી, પરતુ તે શત્રુએ સામે લડતાં ગુષ્ઠ- 
ભૂમિમાં સદાને માટે સૂતો અને પોતાના કુળની નષ્ટ થયેલી કીર્તિ પુનઃ પ્રા'ખ્ત 
કરવાના પુરુષાર્થે યગ્રની વેદી ઉપર પોતાનું બાલેદાન દીધુ. 


મહાક્ષ્ત્રપ વિજ્યસેન : (8. સ. ૨૩૮ થી ઈ. સ. ૨૫૦) 


મહાક્ષત્રપ દામસેનનો દ્વિવીય પુત્ર વિજયસેન તેના ભાઈ યશેદામનને | 

અતુગામી થયે।. તે મહાક્ષત્રપ થયા પહેલાં ક્ષત્રપ હતો અને તેના સિક્કાએ પ્રતિ- : 
વર્ષે પાડેલા જવામાં આવે છે. જેકે પ્રતિવર્ષે સિક્કા વજનમાં તથા કટમાં ઊતરતો 
જતા હુતા અને રેપસન માને છે તેમ સિક્કા જેમ ઊતરતા જતા હતા તેમ રાજ્ય- 
સત્તા પણ્‌ ક્ષીણુ થતી જતી હતી.* 


વિજયસેનને ચુન્ધોથી નબળા થઈ ગયેલા રાજ્યની પૂ્વવતૂ સ્થિતિ પ્રાપ્ત 
કરવાની હતી અને તેથી તેને! સમગ્ર સમય તે વ્યવસાયમાં જ ગયે હોવાતું 
જ'ણુ।ય છે. 

૧. આ માત્ર અતુમાન છે. સિક્કા શક સ'. ૧૫૭41 છે તથા તે વીર્દામનના છે તેમ 
શ્રી ગ્રે કલ્પના કરે છે. 

ર ઇશ્ચરદત્તતો અ સમયને! મહાક્ષત્રપ બિરુદ્વાળા સિકોો શક સ'તત્‌ ૧૫૮ને। મળ્યો! છે, 
તેની નોંધ ઉદ્વાત્0૦#પલ ૦1 (1૯ ૮૦15 ૦71 ક 12)11251%માં છે. પશ્ચરદત્તને 
ડી. ભગવાનલાલ ઈદ્રેજી તથા રેપસન આભિર જાંતને. “દત્ત' પ્રભવના કારણે માને છે પણુ તે 
સમયમાં તેવા ડે!ઈઇ આ ભિર્‌ ર્‌ાજ્નએ હતા નહિ, આ લેખકનું અનુમાન એ. છે કે “ઇશ્વરદત્ત' 
*ભદ્રસુખ'ની જેમ યશેદ્દામતનું ઉપનામ અથવા બિરુદ હરે, 


ઝે સદરઃ 





નદ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 

મહાક્ષત્રપ દામજાદાશ્રી ત્રોજો : (ઇ. સ. ૨૫૦ થી 9. સ. ૨૫૪) 

દામજાદાશ્રી ત્રીને દામસેનને। ચોથે પુત્ર હેતો. તેણે રાજ્યધુરા હાથમાં લીધી 
પણુ તેનો સમગ્ર સમય ખળવાન શત્રુઆએઆ સાથે લડવામાં જ ગયો અને રાનયની 
સ્થિતિ નબળી પડતી ગઈ. ખજાને ખાલી થતે ચાલ્યો અને સહાક્ષત્રપોની મહત્તા 
ય ગઈ. તેણે ઇ. સ, ૨૫૪ સુધી : રાજ્ય કયું. તેનું મૃત્યુ કુદરતી રીતે થચુ' કે યુદ્ધમાં 
તે જાણી શકાયુ નથી. 
મહાક્ષત્રપ રૂ્રસેન બીજે : (ઇ, સ. ર૫૪ થી ઇ. સ, ૨૭૪) 
તેના પછી વીશર્દામનનેો પુત્ર ગાદીએ આવ્યો. તેના રાજ્યની કાંઇ હુકીફત 

ઉપષલખ્ધ નથી; પણુ તેશે ૨૦ વર્ષ"ના દીર્ધકાળ પચ ત રાજ્ય કયું” હોવાનુ' જણાય છે. 

મહાક્ષત્રપ વિશ્વસિંહુ : (ઇ. સ. ૨૭૪ થી ઇ. સ. ૨૮૮) * 

રૂદ્રસેન ખીજ પછી તેને! પુત્ર વિશ્વસિહ ગાદીએ આવ્યો, તે પણુ પ્રથમ 
ક્ષત્રપ રહી ચૂકચે! હતો. તેના અમલમાં રાન્યની સ્થિતિ સારી નહિ હોય તેમ તેના 
સિષ્કાએથી જણાય છે. આ સિક્કા કદમાં કદરૂપા છે અને અક્ષરો પણુ બરાબર નથી. 
તેનું મૃત્યુ ઈ. સ. ૨૮૮ લગભગ થયુ. 

મહાક્ષત્રપ ભાર્ત્રદામન : (ઈ. સ. ૨૮૮ થી ૪. સ. ૨૯૩) 

તે રૂદ્રદામન બીજને! પુત્ર હેતો, તે પણુ ઈ. સ. ૨૭૯ થી ઈ. સ. ૨૮૪ 
સુખી ક્ષત્રપ હતો. તેના અમલને અ'ત તેના મૃત્યું સાથે ઈ સ. ૨૯૩ માં આવ્યો 

મહોંક્ષત્રપ ભારત્રદામનના સમયમાં તે રાજ્યના શત્રુએ અતિ પ્રબળ થયા 
અને તેનુ મૃત્યુ પણુ યુદ્ધમાં થયું હોવાનું અતુમાન છે. 

ક્રત્રપ વિશ્વસેન : (ઇ. સ. ર૯૩ થી ૪. સ. ૩૦૪) 

મહાક્ષત્રપ ભારત્રદામન કદાચ છેલ્લે! મહાક્ષત્રપ હેતે. તેનો પુત્ર વિશ્ચસેન 
તેનો અતુગામી થયો પણુ તેણે મહાક્ષત્રપ ખિરુદ ધારણુ કર્યું” હૉવાનું જણાતું નથી. 
તેના સિક્ાએા શક સ'વત્‌ ૨૨૬ ના એટલે ઈ. સ. ૩૦૪ ના મળ્યા છે. 

ગુષ્ત આક્રમણ : આ સમયે ગુપ્ત મહારાજ્યનું પ્રાબલ્ય વધવા માંડયું. 
' સઆટ ચ'દ્રગુપ્તે પોતાના સાસ્રાજ્યનેો વિસ્તાર વધારવા પ્રચત્ન શરૂ કર્યો. અને 
વર્તમાન ઉત્તર પ્રદેશથી ઉત્તરમાં સિંધ-સુલ્તાન અને પશ્ચિમમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણુમાં 


જાંકલુ સુધી પથરાચેલા શકેઈના મહારાજ્યને નષ્ટ કર્યા સિવાચ તે ખની શકે તેમ 
ન હતું. તેથી તેણે તેની વિજયી સમરેર તેના ઉપર ઉગામી. તે સાથે મયૂરશર્મા 


૧ 43141૦ ૨૯5૯11૯5 પુસ્તક ૯ (પા. ૧૫૨ થી ૨૦૨) માં કેપ્ટન વીસ્ફ્રેડ* 
વ'શાતળીએ ની ચર્ચો કરતાં એક શક ભતૃષ્હરિને વિક્રમાદિત્યે મારી નાખ્યો તેમ કહે છે. તેને 
આ ભારત્રદામન શ્રાથે નેડવામાં આવે છે, પણુ તે બરાબર નથી. (જીએ આગળ). 


પ્રાચીન સમય કણ 


નામના મહાખળવાન રાજાઓ સાસે શકે સાર્વભોમત્વ માટે લડી રહ્યા હેતા. દક્ષિણમાં 
તો શકેતું રાજ્ય ત્યાંના રાજાએ હુલખલાવી રહ્યા હતા. એટલે પોતાનું રાજ્ય ગમે 
તેવી શરમભરેલી શરતે! સ્વીકારીને પણુ ક્ષત્રપા પોતાની સત્તા ભવિષ્યમાં પુનઃ 
પ્રાપ્ત થઈ શકે એ આશાએ ટકાવી ૨હ્યા?. ગુપ્ત પ્રધાનો સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા. શકે 
સાથે વાટાઘાટો કરી અને શકોાએ તેમતું આધિપત્ય સ્વીકાર્ઝું. 


ક્ષત્રપ ર્દ્સિહ્‌ બીજે (ઈ. સ. ૩૦૪-૩૦૫ થી ઈ. સ. ૩૧૭) 


રૂદ્રસિંહ બીજે સ્વામી જીવદામનને। સુત્ર હેતો. અને તે મૂળ શાખામાં વિશ્વન- 


સેનનો કયા પ્રકારે સગા હેતે! તે જણાતુ' નથી. સભવ છે કે જીવદામન રૂદ્રસેન 
બીજાને પુત્ર હૉય. તેણે ગુખ્તોનું સાર્વભૌમત્વ સ્વીકાર્યું”૭ હશે અને તે શરતે તે 
ક્ષત્રપ રહ્યો હોવાનું જણાય છે. 

ક્ષત્રપ યશેોદામનત (ઈ. સ. ૩૧૪ થી ઇ. ૩૩૨) 


તેના રાજ્યમાં કોઈ ખાસ પ્રસંગ બન્યો! હોવાનું જણાતું નથી. પણુ આ 
ક્ષત્રપના કાળમાં જ સસુદ્રગુપ્તની ચડાઈ આ પ્રદેશ ઉપર આવી. શિલાલેખો તથા 
શિક્ાએના અભ્યાસના પરિણામે જણાય છે કે અક વર્ષો તેઓને સત્તા ઉપરથી 
પ પુ રઝ “ક 

મહાક્ષત્રપ સ્વામી રૂદ્રદામન બીજે : (ઇ. સ. ૩૩૨ થી ઇ. સ. ૩૪૮) * 

રૃદ્રદામને “સ્વામી? બિરુદ ધારણુ કર્યું” અને તેણે ગુપ્તો સામે ફેરી વિજય 
પ્રાપ્ત કરી મહાક્ષત્રપનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું; પણુ તેના રાજ્યની કે સમચની કાંઈ 
વિગતે! મળતી નથી. 


મહાક્ષત્રપ સ્વામી રૂદ્રસેન ત્રીજે : (ઈ. સ. ૩૪૮ થી ઈ. સ. ૩૭૮) 

રૂદ્રસેન ત્રીજે રૂદ્રદામન ઔજાનો પુત્ર હતો. તે છું. સ. ૩૪૮ માં. 
મહોક્ષત્રપની ગાદી ઉપર આવી યુદ્ધોમાં જ પ્રવૃત્ત થયો. એમ જણાય છે કે ત્રણુ 
વષ પછી એટલે ઈ. સ. ૩૫૧ માં તેનો પશજય થયો અને તેને સ્થાન ખેોડું 
પડયુ. પણુ ફૂરીથી ઈ. સ. ૩૬૪ માં તે સુન: પાતાના પદને પ્રાપ્ત કરી શકચેો. 


૧, સૌરાષ્ટ તા વાંચકોને ર્સ પડે એવી એક વાત આ સમયની નોંધાઇ છે. શ્યામિલકાના 
પાદાતાદીકમ (ચતુર્ભાની-પટણા)માં સૌરાદ્ટના “જાવભૌમ નરેન્દ્રપુર' નામના શહેરમાં ગુપ્ત પ્રધાન 
તથા શકર્‌ાજને વાત કરતા બતાવ્યા છે. ચૌર્‌ાજૂમાં 'શાવ*ભૌમ નરેન્દ્રપુર' શહેર હશે અતે તે 
ગિશ્નિગર્‌ કે જૂતાગઢ હોવું જેદએ. 

ર આ સમયને સાંચી (કાનખેડા) નો! રિલાલેખ છે. (છ[ઝંછુદ્ઢગા1વ 11વૉંત) તેમાં 
એક શ્રીધરવર્માનું નામ આવે છે. આ શ્રીધરવર્માએ તો કૂવો કરાવ્યો તેમ તે વાંચતાં જષ્ણાય 
છે. તે જીવદામનના પુત્રના સમયમાં થયો તેમ જણાય છે, તેમાં વષષ ૨૦૯ શક સત્‌, 
એટલે ઈ. સ, ૨૮૭ તું આપ્યુ છે. રા 


શ્ન્ટ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


તેલ ઇ. સ. ૩૭૮ સુધી ગુ'પ્તોના હુંમલાએ સામે પણુ પોતાનું સ્થાન ટકાવી રાખ્યું. 
આ મહાક્ષત્રપના સારી સ્થિતિમાં રહેલા સિષ્કાએ જૂનાગઢના ઉપરકેટમાંથી ષળ્યા 
છે. તેથી રવ. ડી. એમ. આર. સ્કોટ માને છે કે ચુદ્ધોના સમચમાં આ સિક્કાએ! 
ભુગભં માં દાટેલા ખજાના પેકીના હશે. ગમે તેમ હોય પણુ આ મહાક્ષત્રચને સમય 
પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા જીવનમરણુના સ'ગ્રામ ખેલવામાં જ ગયે હતે તે 


નિવિવાદ છે. _ 

, મહાક્ષત્રપ સ્વામી સિ'હસેન (ઈ. સ. ૩૭૮ થી ઇ. સ. ૩૮૪) 
સેન ત્રીજાથી મહાક્ષત્રપોના પુરુષ વગશનેો અસ્ત થાય છે, પાછળ 
ચુત્રના. અભાવે તેની ખહેન કે જેનું નામ પ્રાસ્ત નથી તેને। પુત્ર સિંહસેન તેના મામાની 
ગાદી ઉપર આવ્યે।, તેણે તેના ખિરુદમાં તેના સિક્કાએમાં “મહારાજા ક્ષત્રપ સ્વામી 
રેદ્રસેન સ્વાશ્રીયસ” લખ્ઝુ' છે. તે મહાક્ષત્રપ હતો કૈ કેમ તે જણાતું નથી. વળી 
તેણુ “સ્વાશ્રીયસ' લખ્યું છે તેથી તે એમ કહેવા માગે છે કે મામાની દયાથી નહિ 
પણુ પોતે સ્વાશ્રેયથી અ સ્થાનને અધિકારી થયે છે. વળી રૂદ્રસેનનું નામ લખ્યુ 
છે એટલે તેને મારીને તે મહારાજ્યનો સ્વામી થયે! હોય તેમ પણુ મનાતું નથી.. 

'મહાક્ષત્રપ રૂ&્સેન ચોથો : (ઇ. સ. ૩૮૪ થી ઈ. સ, ? ) ં 


તેના સખ'ધી એક સિક્કા સિવાય કાંઈ હકીકત મળતી નથી, 
 “મહાકષત્રપ સ્વામી. સત્યસેન " (ઈ. સ. ? થી ઈ. સ. ?) 
' તેના સખ'ધી પણુ કાંઇ હકીકત મળતી નથી; પણુ તે સ્વામી સિ'હસેનને। 
ભાઈ હેલો. 
ન મહાક્ષત્રપ સ્વાસી રૂદ્રસેન : (ઈ. સ. ? થી ઇ. સ. ૩૯૫) 


ચસ્ટને સ્થાપેલા મહોક્ષત્રપ સામ્રાજ્યનો અ'ત આ અભાગી શક રાજાના 
સમયમાં આવ્યે, મગધમહારાજ ચદ્રગુસના બળવાન સૈન્યે સદાને માટે મહાક્ષત્રપોના 
સહારાજ્યનો નાશ કર્યો અને સૌરાષ્ટ્ર ચુસ સાસ્રાજ્યનું એક અગ ખન્સુ'. રૂદ્રસેનને 
ચુદ્ધેમાં ઘાત થયો અને શકેોના શાસનનો અત ગવ્યે.' 


૧ તેથી ચ'દગુપ્ત વિક્રમાદિત્યને 'શકારિ' (શકન-અરિ)નું બિરૂદ મળ્યુ' છે, 


પ્રકરે્ણુ રજી * ૩ $ શુંમ સાષ્ાજ્યૅ 
ગુષ્તુ સાસ્રાજ્ય : (ઇ. સ. ૩૯૫-૪૮૦) 


ક્ષત્રપાના છેલ્લા ક્ષત્રય વિશ્ચસેનને ગુસ મહારાજા વિકેમાદિત્ય ચ'દ્રગુસ 
ખીજાએ ઈ. સ. ૩૯૫ માં પરાજિત કરી સૌરાષ્ટ્રને પાતાના સાચ્રાજ્યમાં ભેળવી દીધું'. 


પરદેશીઓના- સ્થાપેલા મહારાજ્યને પાટલીપુત્રના સિહાસને આરૂઢ થઇ 
સમુદ્રગુપ્તે મિટાવી રીછું અને એક બળવાન સાગ્રાજ્યની સ્થાપના કરી. તેના પુત્ર 
ચ'દ્રગુપ્તે તેનાં સૈેન્યોને પશ્ચિમ ભારતમાં વિજય પ્રાસ કરવા સોકલ્યાં. આં ખળવાન 
સૈન્યો સામે ક્ષત્રપો ટકી શકયા નહિ અને સોરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, કચ્છ અને ખીજા 
પડોશના પ્રદેશે! ઉપર ગુ"્તોની સત્તા સ્થિર થઈ. 


સ્ક'ગુષ્ત : સ્કેદગુપ્તે સૌરાષ્ટ્રમાં રાજવહીવટ ચલાવવા પર્ણુંદતત? નાસે સૂમે। 
નીસ્યો. અને તેના પુત્ર ચકેપાલિતાને જૂનાગઢનો હાકેમ નીમ્ચો. આ પણુદત્તના 
સમયમાં વળી પાછું સુદર્શન કૂાટચું. આ તળાવ ગુષ્ત વર્ષ ૧૩૬ (છ. સ. ૪૫૬) ના 
ભાદ્ર્પદના મુષ્ણુપક્ષની છઠૅને દિવસે કૂાટેલું' અને તે દિવસે પાલાશિની, સુવર્ણ સિકતા 
અને વિલાસિની નદીએમાં બહું પૂર આવેલુ; તેથી તળાવમાં પાણી સમાઇ શકયું 
નહિ. પણુ પણુદત્તે ૧૩૭ ઉ સ. ૪૫૭છ)તના શ્રીષ્મના કૃષ્ણુષક્ષમાં સમારકામ શરૃ 
કરી, બે માસમાં પૂરું કરું. 


આ પાળ ૧૦૦ હાથ (૧૫૦ જ્રીટ આશરે) લાંબી, ૬૮ હાથ (૧૦૨ ષ્રીટ 
આરશારે) પહોળી, સાત માથોડાં (૪૨ થી ૪૮ પ્રીટ આશરે) ઊચી હતી, પ્રથમ રૂદ્રદા- 
મનના વખતમાં તૂટેલી પાળનો આ વખતે એછે ભાગ તૂહેલો તેમ જણાય છે. 
ક્ષત્રપોાએ સમારકામની તોંધ શિલાલેખમાં કોતરાવી માટે ગુપ્તોખએે પણુ ત્યાં જ 
તેના અનુસ ધાને આ નોંધ કરી. 


સુદર્શન તળાવ, આગળ ન્યુ તેમ કયાં હેતું તે માટે વિદ્દાનાનાં અનુમાને 
જુદાં જુદાં થાય છે. પણુ તે તળાવ ન હતુ, એક ડેમ હતે અને ત્રણુ નરીએઓતું 
વહેતુ' પાણી ડેમથી ખાંષ્યુ' હેતું. તે ડેમ વારવાર તૂટતો અને આપણુ જાણુતા નથી 





૧ પ્રે, જરલે શારપેન્ટીયર્‌ (21૯ ૮1321*[2&11૯€1:) પણું'દત્તને શરિની ફારનાદાતા 
(₹ત126ંઢ& ૦1 ?ીતળદતેતાત્)) કહે છે (પ્રો. કોમીસેરીયેટ). આ માત્ર કલ્પના છે. 
પણુજત્ત તો પરદેશી સત્તાને હાંછી કાઢનારા ચુપ્તોનો સખે હતો. અને તે શુદ આય નામ 
છે; તેને ઉશ્ચારણુના દેપે ફાર્તાદાતા કહેવું સ“થા અચોગ્ય છે. 


“૦ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 
જે કયારે તે સદાને માટે તૂટીને તણાઇ ગયે. ? ઉં 


. આ શિલાલેખમાં ચકપાણિએ વિષ્ણુનું મદિર ખ'ધાગ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ 
મ'દિર કયુ તેની સ્પષ્ટતા થતી નથી; પણુ દાસેદર કુ'૩ ઉપર જે વિષ્ણુમ'દિર છે, 
તે આ હોવું નનેઇએ. ન 

આ સમયમાં ખોદ્ઠોનું પરિબળ હતું તેમજ તે ધર્મ સારી રીતે ફેલાઇ 
થૂક્ચો હતો. તેમ છતાં તેમાં રાજ્યક્મચારી ચક્રપાલિત વિષ્યુમ'દિર અ'ધાવે તેથી સ્પષ્ટ 
થાય છે કે તે સમયે ધામિક સહિષ્ણુતા હતી તેમ સર્વે ધર્સાનુ યથાર્થ પાલન થતુ. 

ગુપ્ત સમયમાં આ પ્રદેશમાં ઘણાં મંદિરો ખ'ધાયાં હોવાતું જણાય છે. 
તેમાં ખાસ કરીને ગિરનાર ઉપરતું અખાતું મદિર અને વર્તમાન દ્વારકાનું જગતતું 
દહેરુ હોવાનું મનાય છે. (વિશેષ આ પ્રકરણુના અ'તસાં) 

સ્કદગુપ્તતું મૃત્યુ : સ્કદગુસ ઈ. સ. ૪૮૦માં મૃત્યુ પામ્યો અને તેની 
પાછળ સાસ્રાજ્ય અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઝુ'. વાયવ્ય સરહદેથી શ્વેત હુણૂ(નાં લડાયક, કુર 
અને લેહીતરસ્યાં ટોળાંએ આ દેશમાં ઊતરી પડયાં. તેના નાયક તોરરમાણે આગ 
અને તલ્વારતું સાચ્રાજ્ય ફેલાવી દીધું. ઊભાં ખેતરોાનો નાશ કર્યો, અતેક નિર્દોષ 
નરનારીની કતલ કરી અને ભારતના ન'દતવનને અઘયાપિ પર્યત આવેલા પરદેશી 
આઓક્મણુકારો કરતાં વિશેષ ઝનૂન અને વેરઝેરથી પાદાકાન્ત કજ, 
સ્કદગુ'પ્તે એક વાર તેને પરાસ્ત કર્યો અને તેના નાયક લેસિહેૅ ને હેરાબ્યો; 
પરતુ તેના મૃત્યુ પછી લેસિડના પુત્રના ઉત્તરાધિકારી તેરમાણુ સામે સ્ક'દગુસને 
પુત્ર ભાતુગુસ ટકી શકયો નહિ. ઈ. સ. ૫૧૦ (વિ. સ. પ€છ-ગુસ સવતૂ ૧૯૧)માં 
ત્તોરમાણે ગાંધાર-પ'જાખ, કાશ્મીર, માળવા, રાજપૂતાના, સ'સુક્ત પ્રદેશ અને છેક 
_ખિહાર સુધીના ભાગે! ઉપર પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપી દીધુ.૨ 

મિહિરગુલ વા મીહીરગલ : તોરમાણુના મૃત્યુ પછી સિહિરગુલ અથવા 
મીહીરશુલે શાકલ નગરમાં પોતાની રાજધાની સ્થાપી અને ખોદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો; 
પરતુ બોદ્ધો પર પાછળથી નારાજ થતાં તેણે તે ષમ નિર્મૂળ કરવાની આજ્ઞા આપી, 





ય આ વિષયમાં વિશેષ રસ ધરાવતા વિદ્દાનોને, લેખક ત્રિપુર સુ'દરીનું મ'દિર ધારાગઢ 
દર્વાજ્ન બહાર (જૂતાગઢ)માં છે તેનું સૂચન કરે છે. ત્યાં આગળ તેટ કરી છે તેમ આ ડેમ 
હોવે। ન્નેઇએ. બીજુ" સૂચન એક ઇતિહાસના વિદ્દાન દુખડી કે જે દાતાર તથા લક્ટમણુ ટેકરી 

ક છે તેતી વચમાં કહે છે; પણુ ત્યાં નદીએ આવે તેમ નથી. 4 

૨, આ દેવાલય ભવ્ય છે. તેનું સ્થાપત્ય ન્નેતાં તે' ચુસ્ત સમયનું કહી શકાય; પણુ આ 
લેખકના મત પ્રમાણે તે મ'દિર્‌ મુસ્લિમોએ તેને! વિનાશ કર્યા પછી બ'ધાયુ' છે.” તેનો વિગત- 
વારે ચર્ચા આ પુસ્તકમાં આગળ ફરવામાં આવશે. 


૩, વતથમાન ભારતના ભાગે. 


ગુષ્ત સામ્રાજ્ય ૩ર 


તેણ અનેક ખૌદ્ધે સાધુઓને મારી નાખ્યા, સ્તુપો તોડાવી નાખ્યા? અ'તે માળવાના 
મહારાજા ચશેવર્મા (યશેધમ) તથા મગધના ગુપ્ત મહારાજા ખાલાદિત્ય (નરસિંહુ- 
ગુપ્તે) ૪. સ. ૫૩૨માં તેનો પરાજય કર્યો અને તેના રાજ્યવિસ્તારમાંથી કાશ્મીર, 
ગાંધાર તથા ઉત્તર ભાગના પ્રદેશે સિવાયને। પ્રદેશ પુન: પ્રાપ્ત કર્યો; પણુ તેએ! 
વચ્ચેનાં યુદ્ધો ચાલુ જ રહ્યાં. આય રાજમા પ્રભાકરવર્ધન (થાણેશ્વર), રાજ્યવ્ધન 
તથા હર્ષવધ ને તેએને પ્રતિકાર કર્યો હતો, કલચુરીના શન કર્ણ, પરમાર રાજ 
સિ'ધુરાજ તથા કક્કલ રાઠોડ (કર્કરાજ) પણુ હુણાની સેના સામે થઈ તેમને! પરાજય 
કેરી શકયા હુતા.૨ પણુ સમુદ્રની ભરતી રોકાતી નથી તેમ સય એશિયામાંથી ખોરાકની 
ખોજમાં આવેલી આ માનવભરતી ભારત ઉપર ફેલાઈ ગઈ. જેકે સુસ્લિમ તથા 
કીશ્ષિયનોની જેમ તેએ અલગ પર્મ' અને નિરાળી સસ્કૃતિ ન રાખતાં ભારતના 
ટૂધંના વાસણુમાં સાકરની જેમ સમાઈ ગયા. 

ગુજ્ર્-આહીર-જય-કાઠીઓ : આ હુલે!ઈની સાથે આપણી ભાષા ગુજરાતીના 
આદિવાચકે અને ગુજરાત દેશને પોતાનું નામ આપનારા ગુર્જરે, આહીરો, જાટે 
તથા કાઠીએ પણુ આવ્યા હતા. આ જાતિએ ઈ. સ.ની પાંચમી સદીના અ'તમાં અને 
છઠ્ઠીના પ્રારંભમાં આવી હોવાનું જણાય છે? ૪ યન. 





૧ હુણોાનેો ઇતિહાસ રસિક છે. તેને અત્રે આ પુસ્તકના વિષય સાથે સ'બ'ધ ન હોવા 
૭તાં આલેખવોા આવશ્યક જણાય છે. ર 

હુણુ લે મધ્ય એશિયામાં રહેતા હતા. તેઓના મહાત સરદાર: એટિલાએ યુરોપેતે 
ઘણે! ભાગ જતી લીધેલો. તેમને ગ્રીક લેખક્રે “3ન્નેઇઇ', લુકાઇ તથા એક્થાખાડર નામે જણાવે 
છે. ચીનાએ! “યુનયુન' કે “ચેથ' (ધેથિલેટ।) નામે જણાવે છે, આમિનિયને “હુ'ક' તથા સ'સ્કૃત 
લેખક્ટો “હુણુ' “હન “વેત હણુ' અથવા “સિતહુણુ' નામે આળખે છે અને તેઓને આચાર- 
વિચારવિહીત મ્લેચ્કો તરીકે ઓળખાવે છે. 

છ. સ. ૪૨૦ લગભગ તેઓ પઉર્‌ાનના પારસી પાદશાહે સાથે યુદ્ધો કરી તેમને 
પરાજ્યો આપી, દક્ષિણુ તરફ ઊતરી, ગાંધાર પ્રદેશના સ્વામી બન્યા. ત્યાંથી લેસિઠ્ ભારતમાં અ.વ્યે!, 

,વતષ્માન રાજપૃત કુળો પેષી ક્રેટલાંચે હણામાંથી ઊતરી આવ્ય! હોવાનું તત*માન 
વિદ્દાનો માને છે. 

ર. ત્રી. ગૌ, હી. ઓઝા. 

૩. આ નાતિઓ હુણેપઇની સાથે આવી કે પાછળથી ખાવી તેનો નિણષ્વ થળે નથી. 
આહિરો આ દેશના જૂતા વતની હતા, થ્રીકૃષ્થુ આહિરે! સાથે જ ઊછર્વા હતા. અને ગુજ*ર! 
ગુજરાતીના પ્રથમ પ્રવત*કા ન હતા. આ વિવાદાસ્પદ વિષયની રસિક ચર્ચા આ પુસ્તક] વિષયને 
સ'ખધકતાં ન હે.ઇ છેડી દેવાનું ચોગ્ય જણુ।ાય છે. 

૪. ગુજરા મૂળ ઇરાનના ગુજર્તાનમાંથી (વત્માત જ્યોજયા) આવ્યા. આહિરો 

“નહિ પણુ આભિરે હશે. આહિરો તો નહિ જ પણુ આખિરા પાઇકુલી શિલાલેખ પ્રમઃણે ત્રોજ 
સદ્દીમાં આ રેરમાં હતા. (ઇ. હુર્ઝફેલ્ડના આધારે પ્રે!. કોમીસેરીયેટ) 


ક સોરાષ્ટ્રના ધતિહાસ 


રી 
સૌરાષ્ટ્રમાં હુણેદ : ભારતમાં હુણ ફેલાયા પણુ સૌરાષ્ટ્રમાં તેમણે અધિકાર 
સ્થાપ્યો હોવાનું જણાતુ' નથી; પણુ ગુપ્તોની સત્તા ક્ષીણુ થઈ ગઈ અને સૌરાષ્ટ્રના 
દીધકાળના પરરાષ્ટ્રીય શાસનને અત આવ્યે. 


ગુજરા : દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઈ. સ. ૬૩૦ લગભગ ભરૂચ આસપાસ લાટ 
પ્રદેશમાં “હાહા? નામના ગુર્જરે પોતાનું રાજ્ય સ્થા'પ્યું' ત્યારપછી નાંદોદ, સ'ખેડા 
વગેરે સ્થળોએ પોતાની રાજધાનીએ કરી. તેએ પોતાને ગુજરનૃપતિવ'શ'ના. 
ફહેવડાવતા. આ ગુજરેનો અધિકાર પણુ સોરાષ્ટ્ર ઉપર ન હેતો, તેઓની વિગતવાર 
ચર્ચા આ પછીના પ્રકરણુમાં કરવામાં આવી છે. 

મઝથમ કાળના અત : ગએ રીતે ચડુકુળભૂષણુ શ્રીજુષ્ગુથી લઈને વલ્લભી 
રાજ્યના ઉદય સુધીના સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસનો પ્રથમ કાળ પૂરે થાય છે. વિકસના 
પાંચમા સેંકા સુધી આ દેશ ઉપર અનેક પરદેશીએ આવ્યા; તેએની કળા, સ'સ્કુતિ, 
ભાષા અને ધર્સાના અવરેષે મૂકતા ગયા અને પંચનદના સ'ગમના પ્રવાહે જેવે। 
સૌરાષ્ટ્રની સ'સ્કૃતિનો અનોખો મવાહ વહેતો થચે. આ સમયમાં ખ્ાહ્યાણી, પાલી, 
સ સ્જુત, પ્રાકૃત, ગાંધાર, ગ્રીક, જ્ારસી ભાષાએ વાઇ અતે બોલાઈ; અનેક પર્સાના 
પ્રચાર થયા. વિવિધ સ્થાપત્ય અને શિલ્ષને વિકાસ થંચો અને જુદ જુદા પ્રદેશની 
જુદી જુદી પ્રજાખાના ગોકગૂ'થન જેવી સૌરાષ્ટ્રની પ્રજા અને સ'સ્જુતિ ભારતમાં 
જુદી જ ભાત પાડી રહી. 

શ્રીકુષ્ણુચ'્ર મથુરા ત્યાગી આ દેશમાં આવ્યા ત્યારથી ઇ. સ. ૫૦૦ લગ- 
ભગનેો ઇતિહાસ નેવામાં આવ્યો. અજ્ઞાનની અ'ધાર જવનિકા ઉપાડી આપણે કક 
અતુમાનાને અ'તે સ'શે।ધધન કરેલા ઇતિહાસને જેયેો. આ અ'ધાર યુગના ઇતિહાસ 
જે કોઈએ લખ્યો હોત તો ઘણી સુદર, આશ્ચર્યજનક અને અદ્ભ્રત વસ્તુઓ 
જાણુવા મળત. 

આ ઝુગમાં આપણે જે ઇતિહાસ નયે તે માત્ર રાજાએ ને, તેમનાં યુદ્ધો 
અને ફાંતિઓનેઃ હેતો; પણુ તે સમયની પ્રજાનો ઇતિહાસ પણુ જાણુવો જરૂરી છે. 
તે જતિહાસ પણુ પૃથક્‌ પૃથક ઉલ્લેખા ઉપરથી એકત્ર કરી અત્રે આપવાને 
પ્રયાસ કરવામાં આવ્યે છે. 


ધમ : મોર્યની પહેલાંના સમયમાં ખ્રાહાણુ ધર્મનું પરિખલ હતુ. આર્ય 
લોકો મૂર્તિપૂજક થઈ ચૂકયા હુતા અને અનાર્ચો અને દસ્યુના ધમ" સાથે વેદ 
ધનો સમન્વય કરી આર્યો. અધમ ગણાતા ધમને અપનાવી ચૂકયા હેતા. ખ્રાહ્યમણેનું 
સર્વાપરિપણુ પૂરું થઈ ગઝુ હતુ અને એ ખ્રાહાણે! જ ક્ષત્રિયકુલોત્પજ્ન શ્રીરામચ'દ્ર 
અને શ્રીકૃષ્ણુચ'દ્રની પૂના કરવા મ'ડયા હતા. શાકત સ'પ્રદાય પણુ ફેલાઈ ગયો 
હતો અને વેદાંતનાં સૂરા અને સિદ્ધાંતો વીસરાઈ ગયાં હતાં. વેદના વિષરીત 


ગુષ્ત સાસ્રાજ્ય ી ૩૩ 


અર્થો: કરવામાં આવ્યા હતા. પરિણામે ખ્રાદ્દાણ ધમના પતનનો પ્રારંભ થઈ 
ચૂકચે! હતે।. 


ખૌદ્ધે ધર્મ તો લે સમયે ઘણા જ પ્રબળ હતે તથા રાજાએ અને રાજ્ય- 
કર્તા કોસાને પોતાની પકડમાં લેવાનું તેઓનું ધ્યેય હતુ. પ્રભાસ પાટણુના દધીચિ 
કષિ, સુનિ માર્ક ડેય, અષ્ાવકૅ, ચ્યવન આદિ ખ્રાહાભ્‌ાતું ખ્રહ્યાતેજ નછટ થયું હતુ. 
સૌરાષ્ટ્રના કષિ સુદામા, જમદગ્નિ, અ'ગીરસનાં તય એસરી ગયાં હતાં અને ખોદ્ઠ 
સાછુએ તેમનાં તપ, તેજ અને વિદ્ધતતાથો ક્ષત્રિયાને પણુ ધર્મની દીક્ષા આપી 
ચુક્યા હતા. 


તેમાં વિશેષ ખળ મૌર્યના વિજયથી આવ્યુ. અશેકે ખોદ્ધ ધમને 
સ્વીકાર કર્યો અને ખોદ્ધે સાધુએ તેમની સાથે આવ્યા. શાણા, તળાન્ન, ઢાંક વગેરેની 
ગુફ્રાએ કોતરી કાઢી અને બૌદ્ધે ધમને પ્રચાર શરૃ રયે. 


પરંતુ અશેકમાં ધમ'સહિષ્ણુતા હતી. તેણે સર્વ ધર્મોને તંમના મત 
પ્રમાણે આચારવિચારની છૂટ આપી. શ્રીકોએ પણુ ધર્મમાં હેસ્તક્ષેપ કર્યો નહિ. તે 
પછી શક લે[કો આવ્યા. તેએ મૂળ અહીંના હતા પણુ ઈરાન તરક ગયેલા તે પાછા 
આવ્યા. અહીં આવ્યા પછી તેમનાં ધર્મ, સસ્કૃતિ, ભાષા, ભૂષા વગેરેમાં પરિવર્તન 
આવ્યુ. તેએ શુદ્ધ આર્ચેચ થયા અને તેમણે પણુ આપણે આગળ ન્નેયું તેમ ધામિક 
સહિષ્ણુતા દર્શાવી પ્રન્તને પોતપોતાના ધમ પાળવા દીધા. ર 


મર્પદેરો : સૂય : આ ચુગસાં કેઈ મંદિરો ખધાયાં હોવાનો ખાસ ઉલ્લેખ 
નથી. સુરાણ્‌।માં તો દરેક વાતને સતયુગથી જ પ્રારંભ થાય છે. એટલે તેમાં કાંઈ 
સ્પષ્ટતા થતી નથી. પણુ ઇતિહાસના જ નિમ'લ ઉલ્લેખ તપાસતાં આ પ્રદેશમાં 
8, સ. પૂવે સૂર્ય પૂજા થતી અને તેથી સૂયનનાં મંદિરો ખધાયાં હતાં. ઇરાનીએ 
આ પ્રદેશમાં આવ્યા. તેએ સૂય પૂજક હતા અને આર્યે પણુ સૂર્ય પૂજા કરતા એટલે 
રાજાપ્રના ઉભેયના ધર્મ માં જે સામાન્ય તત્ત્વ હતું તે વિકસી શકયુ. 


૧, આ બૌદ્દ ધમ* “હીનયાન' શાખાનો હતો. જૂનાગઢ તેનું સખ્ય મથક હતુ આ 
શાખા પછી “મહાયાન' પણુ અહોં વતમાન હતી. વિશેષ ચર્ચા આગળના પ્રકરણુમાં 
કરવામાં આવી છે. 

ર. આ ગુફા જૈનોની છે તેમ ડે. સાંકળિયા માને"છે. 

૩, પ્રભાચતું સરિતાતીરે આવેલુ' સૂચ્“મ'દિર્‌ આ સમસમયનું હોવાનું એક મ'તવ્ય છે. 
પરતુ પ્રાચી પાસે ભીમદેવળ ગામે ભીમનું દેવળ છે. તે સૂય"મ'દિર્‌ હોવાનું તથા આ સમયનું 
હેવાનું અનુમાન થઇ શકે છે. 

પાંચમી સદીમાં લાટથી દસાપુર્માં આવી વસેલા વણુકરાએ દીપ્તરસ્મિ નામનું સૂય*- 
મ્‌'દિર બ'ધાવ્યું' હતુ. ' 


૩૪  શૌૌરાષ્ટ્રનો ધ્તિહાસ 


ક્ષત્રિયાના સમયમાં કે ગુષ્તોના સમયમાં સૂર્ય મદિરો બ'ધાયાના ડચાંય 
ઉલ્લેખ નથી. 


રોવ વગેરે : કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રમાં અને જેન સૂગેમાંથી પુરાવા મળે છે 
કૅ એ સમયમાં આ પ્રદેશમાં વિષ્ણુનાં, શિવનાં, દેવીનાં, ઈંદ્રનાં, યમનાં તથા ગણુપતિનાં 
મ'દિરો હતાં. યમ અને વરુણુની પણુ પૂજા થતી; શ કરના રુદ્ર રૂપની પૂજા થતી અને 
સ'ભવ છે કે શકેશએ તેથી રુદ્ર નામ ધારણુ કર્યું હોય. સપુરાણે! નેતાં, અ દેવતાએ! 
ઉપરાંત પ્રભાસમાં નવશ્રહોનાં પણુ મ'દિરો હતાં. એટલે ઇ. સ. પુર્વે] ૪૦૦ થી ઈ. સ. 
૮૦૦ લગભગના સસચમાં શૈવ મદિરેની અતિઘણી સખ્યા હુતી તથા તેની પૂલ્ત 
થતી. રાજાએ પણુ આ ધમ ને અતુસરનારા હેતા, ગ્રીક-બેકિટ્યને, મોર્ય" કે શકોએ 
તેમાં વિક્ષેપ કર્યો નહિ. ઊલટુ' તેના અતુયાથીએઓને ઉત્તેજન આપ્યુ. 


ખે સમચમાં તીથસ્થળે પણ્‌ પ્રસિદ્ધ હતાં. શક રાજા નાહેપાનના જમાઇ 
ઉષવદત અપાર દ્રવ્ય પ્રભાસનાં મ'દિરોમાં આપ્યું” હતું. તે ઉપરાંત તેણે ધર્મ શાળાઓ, 
મૂવાએ, તળાવો ખાંધી આપ્યાં હતાં. સેકડો ગામોનું દાન ખાઘાણ્‌ાને આપ્યું હતું ? 
અને તેથી તે પર્માત્માનું ખિરુઠ પામ્યો હતો. તેણે પ્રભાસ્માં ( “ભગવતાં દેવાન' 
ખાહ્યાણાન ચ કર્ષાપણુ સહસ્્રાણિ સતરી ૭૦૦૦ પચત્રિ (? ) શક સુવર્ણ કૃતા 
દીન સુવરણું સહસણુ' મૂલ્ય........) ખ્રાહ્ઞાલૂને ૭૦૦૦ સુવર્ણું' સુદ્રા દાનમાં આપી. હેતી.* 


શકે! મૂળ આર્યો હતા; પણુ સગરે તેમને શૂટ્ટ બનાવી દીધા.” તેએ ઉત્ત- 
રમાં ગયા પછી તેમના શુદ્ધ ખ્રાહ્ણાણુ ધમ ઉપર ઈરાની આચ ધર્મની અસર ચઇં 
અને તેએ એક મિશ્રિત ધર્મ પાળવા માંડયા. અમ્નિ, સૂર્ય, વાયુ ઈત્યાદિની "પૂજાએ 
કરવા માંડયા; પણુ વાછા આર્યાવત માં આવતાં તેએએ તેમના નામનાં કેસશ: 
રૂપાંતર કર્યા” અને ખ્રાહ્ાણુ ધમ માં ક્ષત્રિયાના આચારવિચારપાલનના નિયમો 


૧. તેણે ગોવધ*ન, ચીખબોદ્રા અને કાપુરાહાર ગામો આપેલાં તેનો ઉલ્લેખ છે. 
ર. ઉષ્વદ ત્તતો શિલાલેખ : નાશિક ગુફા ( છિ. 1. 1/0પાળટ 8 ). 


૩, શકો મૂળ આયો હતા પણુ સગરે તેમને અભ.હ્મણુ કમો કરવા માટે શુદ્ર ખનાવી 
દીધા અમને અધુ” માથુ મૂ'ડવા આજ્ઞા કરી. અતુશાસન પવ મહાભારત. 


શકાયવનકામ્ભોજસ્તારતા: ક્ષત્રિય જ્તવઃ | 
વૃષલત્વ પરિમતા બાહાણા નામ દશ*તાત્‌ ॥ 
અધ શકાનાં શિરસે। સુ'ડવિત્વા વ્યસજ્*યત્‌ | 
યૂવનાનાં શિર સવ" ક'ખોજાનાં તથેવ ચ ॥ 
પારદા મુક્ત ક્રેશાથ પહુલવા ધવિ શ્રુષારિણુ | 
નિઃસ્વાધ્યાય વષટૂકારા કૃતાસ્તેન મહાત્મના ॥ 
(વાયુ પુરાણુ ૮૮-૧૪૦-૧૪૧) 


ગુષ્ત સાસ્રાજ્ય ર ૩૫ 


અપનાવ્યા. અહીં કેટલાક શકે બૌદ્ધ ધમ પાળતા પણુ થયા; નાહુપાને ભાર- 
તનાં પવિત્ર સ્થળોની ચાત્રા કરી. તે પ્રભાસ આવ્યો હતો. તેશભે ખૌદ્ધ પધામિક 
સ્થળોમાં પણુ દાન દીધાં હતાં. તેએમાં અપવાદ સિવાય કોઈ વેષ્મુવ હેતા નહિ 
તેમજ તે સ'પ્રદાાયને ઉત્તેજન પણુ આપતા નહિ. 


ગુપ્ત; ગુપ્ત રાજ્યવશે પણુ શકોની જેમ દરેક ધમને સહી લીધે હતે; 
તેઓને ઝોક વૈષ્ણુવ ધર્મ તરફે વધારે હેતો. જૂનાગઢનું દામોદરકુ ડતું મદિર, દ્વારકાનું 
જગત દહેરું એ તેમના અમલમાં ખ'ધાયેલાં છે; છતાં તેના સમયમાં શૈવ સ પ્રદાય 
પૂરજેશમાં હતે. તે સમયમાં લાટ (મથૈય ગુજરાત)માં પાશુપત સ'પ્રદાય ફેલાચે 
હતો અને ત્યાંનો રાન્ત કૃષ્ણુરાજ તો. પોતાને પાશુપત કહેવરાવતે।. 


પ્રભાસમાં પણુ પાશુપત સપપ્રદાયતું નર હતુ. ચાછુકય રાજાખા પણુ રૈવ 
સ'પ્રદાયને અતુસરનારા હતા. ખ ભાતના કુમારિકા ક્ષેત્રમાં સ્ક દૈ તારકાસુરનો વધ કર્યો 
અતે લિંગપૂજા પ્રવર્તમાન કૅરી (સ્ક પુરાણુ.)૨ 


ખીજા સ'પ્રદ્ાચા : આ કાળમાં “અસરદક સનાતન” નામને। ભેરવ પૂજાનો 
સ'પ્રદાય પણુ અસ્તિત્વમાં હેતો; પણુ તેનું વિગતવાર વર્ણુન મળતુ નથી. 


કાપાલિક સ'પ્રદાય ષણુ અસ્તિત્વમાં હતો. તેની ચર્ચા આ પુસ્તકમાં અન્યત્ર 
કરી છે, 


ગણેશ-અ'બા-કાલિકા વગેરેની પણુ પૃજા થતી. અને પૂજા શરૂ થયા પછી 
તેના માહાત્મ્ય રૂપે જુદાં જુદાં પુરાણા લખાયાં હશે, તેડું અત્તુમાન અસ્થાને નથી.* 





૧. ૪17 1151017 ૦4 17151121 »2€૮૬ (તિ. ઉ. 2૨0) 131 
1 1:)), 


ર. મુમારપાબને પ્રભાસનો લેખ તથા શાર'”ગદેવના લેખ (પોટુંગલ સીટ્રામાં છે) 
તેમાં કાશીના ગ'ડ બહુસ્પતિ ધારા (ઉજ્જેતત) માળવા, કાન્યકુએજ વગેરે શિવને ગણુ ન'દીશ્વર, 
પશુપતિની પૂન્ન કરતે. તેનો પ્રચાર કરતાં જ્યાસહ, ગુજરાતના મહારાજાને મળ્યો અને પ્રભાસના 
દેવાલયને! ઉદ્દાર કરવા કુમારપાળને કહ્યું. તેમ કરી કુમારપાળે તેને મ'દિર્નો પૂજારી નીમ્યે।. 
તેણે પાશુપત મતને! ફેલાવે। કયો, તે સપ્ર'દાય પાશુપત કેલકલેશ કહેવાય છે. 


પણુ સી'દ્રા પ્રશસ્તિથી સાત થાય છે કૈ તેના આવ્યા પહેલાં પાશુપત સ'પ્રદાય 
પ્રભાસમાં હતો. વિશેષ માટે સારનાથ પ્રકરણુ ન્નેવું. 


૩. પુરાણા ગુપ્તોના શ્મયમાં લખાયા હોવાતું અનુમાન છે અને સ્ક'દ તે સ્ક'દચુપ્ત 
ન હેય ? ગુપ્ત શિલાલેખે।માં યુમાર, કાતિક્નેય અને સ્ક'દના ઉલ્લેખ આવે છે, જ્યારે ચૌલુકયે 
માત્ર કાર્તિકેય અને સ્વામી મહાસેનનો ઉલ્લેખ કરે છે. (ડે. સાંકળિયા.) 


કુહ સૌરાષ્ટ્રના ધતેહાસ 


વેષ્ણુવ : વેષ્ણુવ સ'પ્રદાય જે અત્યારે અસ્તિત્વમાં છે તે શ્રી વલ્લભાચાચ- 
પ્રણિત છે. આ સમયમાં તે સ'પ્રઢાય પ્રમાણે તે વેષ્ણુવ મત પ્રવર્તમાન ન હતે; 
પણુ ભારતમાં ઘણા ભાગમાં તે પ્રવર્તતે.. તે નીચેનાં પ્રમાણાથી જણાય છે. 

સ્કદ્ગુપ્તના ગિરનારનો પ્રસિદ્ધ શિલાલેખ વિષ્યુના નામથી શર્‌ થાય છે. 
“સ જયતિ વિજિતાર્તિ વિષ્ણુ ર્યન્તા જીષ્ણુ.” રાજાએ તેમના બિરુદમાં “પરમ 
ભાગવત શખ્દો લખતા. 

અવતાર્પૂજા : એમ પણુ સ'ભવ છે કે ધમના આ અ'ધકાર ચુગસાં જુદા 

જુદા આચાર્યોએ વરાહ, નરસિંહ, મૃષ્ણું વગેરેની પૃજા પણુ ચાછુ કરી હતી.' 

જેન ધર્મ : જેન ધર્મનું પારણું સૌરાષ્ટ્ર છે. જૈનોના ૨૧ સા તીથ કર 
નેમિનાથે અહીં તપશ્ચર્યા કરી હુતી. ઈ. સ. પૂર્વે ૪૦૦ વર્ષ પહેલાં જેન ધર્મ અહીં 
પ્રવર્તમાન થયે! હતો અને શકે।ના રાજ્યકાળનાં તે પૂણુ" કળાએ પહોંચ્ચો હતેો.૨ 
આ સમયમાં કર્ણાટક સુબી દિગખર સદાય ફેલાયો હેતો અને સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં 
,પણુ તેનું શાસન વિદ્યમાન હતુ. 

શઝુજય પવત જેન વિદ્ઠાનોની માન્યતા પ્રમાણે તેઓત્તું અતિપ્રાચીન 
સ્થાન છે. પ્રથમ તીર્થ“કર શ્રી ત્રષભદેવે-આઈદિનાથે અહી' તપશ્ચર્યા કરી હતી. તેને। પુત્ર 
રાજા ભરત અચેોધ્યાનો રાજા હતો. તેણે ચવને। સાથે યુદ્ધો કરેલાં, તેના નાના ભાઇ 
ખાહુખલિના પુત્ર સોમ્યુએ શત્રુંજય ઉપર ત્રડષભદેવને। પ્રાસાદ ખાંધ્યો અને સોરાષ્ટ્ર 
દેશની ઊપજ તેના ખર્ચઃ માટે આપી અને સોરાષ્ટ્ર “દેવદેશ કહેવાયો, સે!રઠેના સૂખા 
શક્તિસિહેૅ, રાજાના પ્રધાન શુકનની સહાયથી ગિરનાર ઉપરથી રાક્ષસોને કાઢી ત્યાં 
આદિનાથ તથા અરિષ્ટનેમિના પ્રાસાદ બાંધ્યા, પાછળથી મ્લેચ્છોએ આ મ'દિરેોએો નાશ 
“કરી પર્વતો ઉજજડ કર્યા; પણુ જાવડ નામના ગરીખ, સાહસિક અને દેવી 
સહાયથી ધનાઢય થયેલા શ્રાવકે ત્યાં પુન: સ્થાપના કરવા પ્રયત્ન કર્યા અને શ્રી 
વાચલસ્વામી તથા કવદપક્ષે સહાય કરી; પણુ પરધર્મીએ એ તેમ કરવા દીછું નહિ. 
જાવડ વિ, સ', ૧૦૮ (ઈ. સ. પર)માં મરણુ પાસ્યે.૨ 


૧, વરાઠુ મ'દિર્‌, કદવાર, વરાહ સ્વરૂપ (સેરઠ-ગોહિવાડ)માં ' છે. વઢવાણુ પાસે 
ખોલડીયાદર્માંથી ઈ સ. ૧૯૫૪માં વરાહેની મૂતિ ખોદકામ કરતાં લેખકે શોધી કાઢી હતી. તે 
ખતાવે છે કે વરાહ સ'પ્રદાય આ યુગમાં પ્રચલિત હતો. » 

૨, ડે સાંકળિયા માતે છે કે જૂનાગઢના પ્યારા બાવાની ગુદ્દાઓનું શિલ્પ જૈત છે. 
તેમાં “કેવલી નાન” શબ્દો શિલાલેખમાં (ઈ. સ. ૧૮૧-૨૦૧ લગભગતે।) ક્રેતરેલા 
છે. તેથી જેન ધમની અસર શક રાજ્નએ ઉપર છુશે. 

8. શઝુ'જ્ય માહાત્મ્ય (શ્રી ધનેશ્વર્સૂરિ) રાસમાળાને આધારે, આ માહાત્મ્ય પ્રમાણે 
થ્રી ધનેશ્વર્સારએ શોલાદિત્યને જન ધમની દીક્ષા આપી આ તોરથૌ પુનઃ પવિત્ર કરી સ્થાપ્યા, 


વિક્રેમ સ. ૪૭ (૪. સ. ૪૨૧) 


ગુષ્ત સાસ્રાજ્ય ૩૭ 


એ રીતે જેન ધમ નું શાસન આ યુગમાં પ્રવતતમાન હતું; પણુ તીર્થો. ઉજજડ 
હતાં. આ મ દિરેોને રાજ્યસહે!ાથય ન મળતી પણ્‌ તેતું ખચ લેકો કરતા તેવી 
પ્રતીતિ થાય છે. છતાં રાજાએ તથા અન્ય ક્ષત્રિયો તીર્થ સ્થાનોની યાત્રાએ જતા 
ત્યારે દાન કૅરતા, તેમજ ભૂમિદાન પણુ આપતા. જે માણુસો પોતાના ખચે” આવા 
કામ કરતાં લેસ વર્તમાન રાજ્યકર્તાનું નામ લખવાને! રિવાજ હેતે. 


સમાજ : આર્યોના ચારે વર્ણાઈ આ ગઝ્ુગમાં અનેક વર્ણામાં વહેચાઈ ગયા 
હુતા. અને પ્રાંતિક કે ભાષાભેદ્ટના કારણે અથવા ધર્માના પરિવર્તન સાથે ભારતને 
પુરાતન આર્ચ સમાજ છિન્નભિન્ન સ્થિતિમાં આવી પડેચો! હુતો. પરદેશીએાની 
વારવાર આવતી ચડાઈએથી તેઓનાં નીતિનાં તેમજ ધમનાં ખધનેો શિથિલ થઈ 
ગયાં હતાં. ધા્મિકિ અ'ધારામાં, પેટભરા ધમ ગુરુઓએએ અનેક મતમતાંતરો ઊભા 
કૅરી સમાજને પતિત દશામાં લાવી મૂકેલો. પુરાણાએ? પોતાના મતને પુષ્ટિ આપવા 
વિચિત્ર વાતે। નડી કાઢી લોકોને અ'ધશ્રદ્ધામાં દોર્યા હેતા. ખોદ્ધે મતના સાધુએ, 
શાકતપ'થીએા અને કાપાલિકે પોતાના ધર્મને પ્રચાર પોતાની રીતે કરી રહ્યા હતા. 
વિદ્યા માત્ર ખ્રાહાભ। માં હતી. તે સિવાયના લોકે કઈ તરફે જવાથી સોક્ષ મળશે 
અને ઉદ્ધાર થશે તે ન સમજતાં આંધળાની ન્ટેમ અહીંથી ત્યાં દોડી રહ્યા હતા. 


આ્રાહ્મણેદ : તેમ છતાં ખ્રાહ્ષાણા વિદ્યાનો વારસો સાચવી રહ્યા હુતા અતે 
જન અને ન ધમ સાસે ટકી રહેવાનો મરણિચે। પ્રચાસ કરતા હતા અને તેમની 
રહીસહી શક્તિથી શક અને ગુ"્ત રાજાએ પાસેથી મોટાં મોટાં દાન તેમજ આશ્રય 
મેળવી શકયા હેતા. 

તેએ માં આ દેશમાં શુકલ ચજુવે'દદી વધારે હેતા. સિવે પણુ પ્રમાણુ 
વિશેષ હતુ. તકગ્વેદી થોડા અને અથવ વેદી તો નામના જ હતા. આ કાળમાં હુજી 
ઓદિશ્ય, શ્રીમાળી વગેરે ખ્રાહ્ઞાણા આવ્યા ન હતા, નાગરો વિપ્રધુર, દ્વિજ મહાક્ષેત્ર, 
આન'દપુરમાં વસતા હતા; પણુ તેએ! કયારે આવ્યા તે નિર્ણય થતો નથી. તેએ 
અયાચક ખ્રાહાણ્‌ા! હતા; ક્ષત્રિય અને ખ્રાહ્માણુના ધર્મો પાળતા; વિદ્યા, કલા, જ્ઞાન, 
વિસ્તાન, યુદ્ધકોશલ્ય અને અન્ય વહીવટમાં કુશળ હેતા. ખ્રાહ્યારામાં એક મહાન 
શક્તિ હુતી અને તે જે જે જાતિએ આર્યાવર્તમાં આવી તેમને પોતાના પર્મષ્માં 





૧, ચુગપુરાણુ, ભવિષ્યપુરાણુ તેના દાખલા છે, યુગપુરાણુ ગાગી*સહિતા છે. તેમાં 
શક લેકે આ દેશને ઉજજડ કરશે અને આર્યાવત* નિજષ્ત થઇ જશે એવી ભવિષ્યવાણી છે; 


તે માત્ર રાજનૈતિક ઉદ્દેશથી લખાઇ હરે. 
“હુસ્તિના તાડયમાનેડાપિ ન ગચ્છેત્‌ જેનમ'દિર્મ'' એમ બ્ાહ્ાણા કહેતા, જેને 


એમ ષેોષણુા કરતા કે “પધાન' સવ*ધર્માણાં જેત' જયતિ શાસનમ્‌'' અતે ખૌદ્ધો તો સ્પષ્ટ 
કહેતા કે “બુદ્ધ, શરણુ' ગચ્છામિ” “ધમ્મ' શર્ણુ' ગચ્છામિ” ખોલે. 


“૩૮ . ર સૌરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ 
મેળવી લેવાની, તેએ માત્ર પારસી, સુસ્લિમ અને કિશ્ચયનોને હિ'દુ ખનાવી શકયા 
નહિ. પણુ શક, હુણ, ગ્રીક, ગુર્જર, મેત્રક, આભિર, જાટ વગેરે અનેક જાતિઓને 
તેમણે હિ'ડુ ધર્મ માં મેળવી દીધી, 


ક્ષત્રિયા : પુરાણોમાં કહેલા ક્ષત્રિયા તો તે સમચે ખડું સમછા હુતા, 
1 ક્ષત્રિચોની ૩૬ શાખાએ હતી. તેમાંથી ઘણી લુપ્ત થઇ ચૂકી હતી. અને હુણ અને 
શકો તેમાં મળી જતાં, એક નવી જ જાતિ જન્મ લઈ ચૂકી હતી જે આજ 
ક રાજપૂતના નામથી એળખાય છે.' 


વેશ્યા : વૈશ્યા વેપારી હેતા. જાવડ, ભાવડે, _ શુહ્ટિસિત્ર અને ખુદ્ધરક્ષિતર 
વૈશ્ચો હતા, તે ઉપરાંત ગુર્જરે! આવ્યા તેમાંથી ઘણા વેશ્ય હુતા અથવા થઈ ગયા. 
વર્તમાન સુતારેો, વાળ દો, રખારીઓમાં ગુર્જર શાખા અદ્યાપિ વિદ્યમાન છે. 


શુ : * શુદ્રોની જાતિ તે હતી જ પણુ તે અનાર્ય-દસ્યુએામાંથી ઊતરી 
આવેલા અથવા ચાંડાલે।. જે ખરાને ચાંડાલ બનાવ્યા તે ઢેઢના ગુરુ બ્રાહ્ાણે! થયા 
જે હજી વિદ્યમાન છે. 


ર રાજ્યબધારણુ : રાજ્યવ્યવસ્થા મોર્ય સમયમાં ઘણી વિચારયુકત હેતી. 
કૌટિલ્ય જેવા સમથ માણુસે તે સ્થાપી હુતી. તેણે પ્રદેશના નીચે પ્રમાણે વિભાગો 
પાડેલા : જુ 


૧. પ્રાન્ત : જનપદ-(શુજરાત સોરાષ્ટ્ર જનપદ હુતાં), 
૨. રાષ્ટ્ર : દેશ, તેના અધિકારીને રાષ્ટ્રપાલ-રાષ્ટ્રિકા કે રાથીકા કહેતા. 
૩. વિસચય : આજુખાજુને! પ્રદેશ (પ'ચકેસી). 
જ. પ્રદેશ : તાછુકે.. પ ' 
| ૫. આહશવા ગ્રામ : ગામડું, મેટા ગામને આહેરા અતે ગાસડાને 
ગ્રામ પણુ કહ્યું છે. 
દૂ. નગર :: શહેર, 


૧. ચિતોડના પવિત્ર રાજવ*શની ઉત્પત્તિ માટે વિદ્દાનોમાં ધણેોશ મતભેદ છે, ડે, 
ભાંડાર્કર માને છે. કે ગીઠ્લેોતો મૂળા નાગર હતા અને પછી ક્ષત્રિય થયા. (૦૫૬૧21 8514110 
3૦૦ટા$ કદિરઇક 1000 ). 

વત્ષ્માન પરમાર, ચોહાણુ, પઢિયાર, ચૌલુકચો વગેરે હુષ્ુમાંથી ક્ષત્રિયામાં ભળ્યા તેમ 
પણુ એક મતવ્ય છે. ( પ્રો. કોમીસેરીયેટ : હીસ્ટ્રી એફ ગુજરાત ). 


૨. જવડ, ભાવડ શત્રુંજય માત્મ્યમાં છે તે ખુદ્ધમિત્ર અને ખુદ્દરક્ષિત, અશ્વશર્મા અથવા 
આશામશાના પુત્રે હતાં, તેએ લ'કાથી ધન લાવી જુન્નરમાં ગુકાએ। કેાતરાવી શકયા છુતા. 


ગુપ્ત સાએ્નાજ્ય ફહ 


અમલદારો : રાજા નીચે રાજધાનીમાં (સાવ ભોમ નરેન્દ્રપુર) નીચેના અધિ- 
કારી રહેતા : ૧ મંત્રી, ર અમાત્ય, ૩ સચિવ, ૪ ધમગુરુ. આ ચારે મત્રી 
પરિષદના સભ્યો હતા, મત્રી પરિષદ રાજાને સલાહું આપતી. 


રાષ્ટ્રના વહીવટ માટે નીચે પ્રમાણ્‌ વ્યવસ્થા હુતી:-- 


૧. મહામાત્ર : ગવર્નર, 

ર. રાષ્ટ્રપાલ : ગવન્ષર જનરલ ઉટિલ્ય સૌરાષ્ટ્રેસિહને ઉલ્લેખ કરે છે) 

૩. સ્થાનિક : કલેકટર, 

૪. ગોપ : તલાટી જેવે। હોવાતું પણુ .સ'તવ્ય છે, 

પ. પ્રદેશિક વા પ્રદેસ્ર : (સૂમો-કમિશ્ષર ?) 

૬. ધરમહાસાત્ર : ધર્મો સ'બ'ધી ધ્યાન રાખનારો, જેમાં કદાચ ન્યાયને! 
સમાવેશ થતે। હેતે. 

. રાજુક : (મામલતદાર જેવો અમલદાર ?) 

. ઝત (ચુકત ) : (તેનાથી નાનો અમલદાર ?) 

* ઉપચુકત ? : (તેનાથી નાનો અમલદાર ?) 

૧૦. નગરવ્યાવહારિક: શહેરનો ઉપરી. 

૧૧. નાચક : પોલીસ ઉપરી.? 


4૪" ?૧ છ 


ગ્રીક : ગ્રીક સમયમાં ગવર્નરને સ્દ્ેટેગોઈ (511૪04) કહેતા; પણુ બીજા 
નામા તેઓએ તે જ રાખ્યાં હતાં તેમ માની શકાય છે. 


ક્ષત્રપે। : ણા રાજ્યવહીવટમાં પ્રદેશનાં નાસ મોર્યના સસયનાં હતાં 
તેજ હતાં. ગવનરને અમાત્ય ફૅહૅતા;2 અતિસચિવ અને કર્મ સચિવ રાજાને સલાહ 
આપતા, તે ઉપરાંત અમાત્ય, જ૧થ્થીકા (રાષ્ટ્રેપાલ) દેશાધિક, દડનાયક, સેનાપતિ હેત. 
તેએ મહેસૂલ, પોલીસ, ન્યાય અને સૈન્યના ઉપરીએ હતા; સેનાપતિ કવિએ! પણુ 
હુતા. રાજાનો વિજય થાય તેની પ્રશાસ્તિએ અને ધતિડાસ તેએ લખતાં. 


૧. કૌટિલ્ય અચશ્શાસ્ર * ગિબાપવ્ઢા તી1ડ30:) ૦ કાવંલાદ વાથ : ૨૦] 
પા તપવૅ)દ'?. 
વર્તમાન સમયના અધિકારીઓના સમનામ માટે સતભેદ છે; પણુ ગેપ તલાટી 
જેવો હુતો* રાજાક મામલતદાર જેવો અને યુક્ત, ઉપયુક્ત મહેસૂલ ખાતાના અમલદાર હતા કે 
અન્ય ખાતાના તે સપણ થતુ નથી. 
ર. કેનેરી ગુફાએ. 
અમાત્ય સુવિશાખ પહુલ્લ્વ હતે!; 


૪૭ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહપ્સ 


ગુ: ગુસ્ો પોતાની રાજ્યબ્યવસ્થા પોતાની સાથે લાવ્યા; ગવર્નરને તેએ 
“ગસ” કહેતા.૨ તેએના વહીવટની વ્યવસ્થા નીચે ઝુજબ હવી. 
મસહાદડનાયક:-પાલીસ ઉપરી. 


ગ્રામ-ગામ. 
ભાગ-સ્થળી-તાલકે. રણુભ'ડાર ઝૃહાધિકારી:- ઝુદ્ધને સ્ટોરને 
યથક-પથ-વિભાગ. અએપ્રીસર 
મ'ડળ-જીલ્લે। સહાસ'ષિવિગ્રાહકઃ- જુદ્ધ શાંતિને 

" અધિકારી. 


આહુરા-મોટું” ગામ કે શહેર. સેનાપતિ-સેનાપતિ (કવિ) 


ભૂક્તિ-વીસ્ય।-ઈલાકો. ી આયુક્તક જે તે ખાતામાં હોય તેમન 
અમલદારેનાં નાસે નીચે સ્રજબ હતા : વિનિરીકતક | નામ આગળ આ શાખ્દો 


ખુમારામાત્ય-પ્રધાન (યુવરાજ)* * પ્રય્ુક્તક સુકાતા; _ 
ગોસા-ગવર્ન ૨. ઉપરિકા-ઉપર્‌ી : ગવર્નર. 

સચિવ-સેકરેટરી. નગરમ્રેષ્હી-મેયર-નગરશેઠે. 

' અમાત્ય-સલાહેકા૨. સાથવાહુ-વેપારી ( વણુઝારે। ) 
દંડેપાસાદ્ડિકણિક:- શિક્ષા દેનારે, . પ્રથમાજુલીક-હાઉસ હોલ્ડ” કસ્પખ્ટ્રોલર. 


ક્ષત્રપાોના રાજ્યવ'શ ઉપર ઈરાનની અસર હતી. તેએને વારસો પિતા 
પછી પુત્રને નહિ પણુ કૂટુબના વડા સભ્યને ઊતરતો હોવાનું જણાય છે. તેએ 
અવિભક્ત જુટુંખમાં આર્ચેદના પ્રારભનાં વર્ષામાં જે નિયમ હતો તેને અનુસરતા હશે 
તેંમ જણાય છે, 

લગ્ન : મૌર્ય લોકે પરદેશમાંથી સ્રીઆને લાવી લગ્ન કરતા. ચદ્રગુપ્તની 
સા સુરા દાસી હેતી અને તેની એક રાણી ગ્રોક હતી. શક લોકોએ આ દેશમાં 
આવી, આપણે જોયું તેમ સ્થાનિક પ્રજામોં પુત્રીએ આપી હતી અને પોતે પણુ 
લગ્ન કર્યા હતાં. નાહુપાનની રાણી હિંદી હતી. રુદ્રદામને તેની પુત્રી સાતવાહન 
વશિછીપુત્રને પરણાવી હતી. વીર પુરુષ દત્ત નામના ઈક્ષ્વાકુ રાજાને ઉજ્જેનના 
ક્ષત્રપની પુત્રી રુદ્ર્ધારા પરણી હતી. રુદ્રસેન પહેલાની ખહેન પ્રભુદામા હિદુ રાજાની 
રાણી હતી. એ રીતે આ સમયે આંતરપ્રાંતીય કે આંતરજાતીય લગ્નો થતાં તેમ 
ભારવિ પુરાણુમાં ઉલ્લેખ છે. 


૧. સરખાવે! : મૌયષ્નો 'ગોપ' વણુદત્ત 'ગોપ્તા' હતો. 
ર. દરેક રાજકમ્ષ્યારીને કૃુમાર્તેો ઇલ્કાબ આપવામાં આવતે : શ્રી ખેનરજીના 
આધારે ૩1. સાંકળિયા. 


ર, આ શખ્રો ડ.* શાંફળિયાના &્વા૯૦1૦૪7 ૦47 6૫0]૯#દ્વા માંથી લીધા છે. 
જુ ૪ઝંદ£ત[2110 11વા& : 5/0ાપાળલર ૨૦. 


ગુપ્ત સાસ્્રાજ્ય & કરે 


આહાર : આ સસમચમાં સમગ્ર પ્જા માંસાહારી હતી, માધેવિકા નામની 
મદિરા પીવામાં આવતી. ક 


ભાષા અને લિપિ : શકેની સૂળ ભાષા પ્રાકુત સ્વરૂપ ધારણ કરેલી 
સસ્કૃત હુતી. તે ઝદ અવસ્થાની ભાષાને મળતી અથવા તે હોવા સ'ભવ છે. તેઓગ 
આ પ્રદેશમાં આવ્યા પછી ધર્મપરિવર્તન સાથે સસ્કુત ભાષા “અપનાવી હેતી.? 
શક વિદ્વાનો સ'સ્કૃતનો અભ્યાસ કરી સાહિત્યકારો અને. કવિએ થયા હતા. 


પ્રશસ્તિએ અને શિલાલેખાની ભાષા શકેોના સમયથી સ'સ્કૃત થઈ ગઈ; 
પણુ તે પહેલાં ખ્રાહ્મી લિપિમાં પ્રાજુત લખાતી; પછી તે જ લિપિમાં સસ્જેત 
લખવામાં આવી અને છેવટે નાગરી લિપિમાં સસ્જુત થઈ ગઇ. 


સ્થાપત્ય-શિલ્પ : આ સસયમાં કોઇ મહાન મંદિરો કે સકાને। ખ'ધાયાં 
હોવાનું પ્રમાણુ નથી. 


પરતુ સુદશનનું બાંધકામ મૌર્ય સમચની સ્થાપત્ય કળા માટે કક કહી 
જાય છે. તેના સમારકામ માટે શકોએ વાપરેલાં બુદ્ધિ અને કોશલ્ય માટે તેએ 
આવા કામમાં કુશળ હેતા તેસ જણાય છે. ગુસો પણુ તેવા સ્થાપત્યનાં કામે કરી 
શકતા તેમ જણાય છે. વળી ખડકના પારો) ઉપર લેખો કેોતરવાના પ લેમના મચાસની 
નાંધ લેવી ઘટે છે.૨ ' 


આ સમયમાં ખોદ્દે લેકેએ, ઢાંક, તળાજા, જૂનાગઢ અને શાણાની ગુફાએ 
જ્ાતરી કાઢી. જેનોએ શજઝુજ્ય ઉપર મદિર બાંધવા પ્રયત્ન કર્યો. તેમજ 
[ગિરતાર ઉપર પણુ તે જ પ્રમાણે મ'દિરો સ્થાપ્યાં. 


પરતુ મ'દિશેમાં જે ચુસ વ'શના કાળમાં બ'ધાયાં તેના પહેલાંનાં મદિરે 
ઝ% અવશેષો જેવામાં આવતાં નથી.3-૪ 


૧. રુદદામન પહેલે સ'સ્કૃતનો વિઠ્દાન હતે. (ગિરનારને શિલાલેખ). 
ર, પ્રાચી પાસેતું ભીમદેવળ -ગુત્ત સમય પહેલાંનું સૂય*મ'દિર..છે. 
૭. આ મ'દિરે! નીચે પ્રમાણે છે : 

૧. ગે।૫:-%અમતગર કાટકેલા રેલ્વે ઉપર ગેો।પ સ્ટેશન પાસે. 

૨, વીસાવાડાઃ-પોરખ'દર પાસે. * 

૩. ખીલ્લેશ્વરઃ-બરડે-પોારબ'દર પાસે. 

૪. સુત્રાપાડા:-પ્રભાસ પાટણુ પાસે. 

પ. કદ્વાર્‌ઃ- પ્રભાસ પાટણુ પાસે. 

૬. દ્વારકા 

છ. ધુમલી-શ'કાસ્પદ-ચાલુકય' અને પૂવ ચાલુકય સમયની વચ્ચેનું, 
૪. પ્રશસ્તિએ-શિલાલેખે ।-શસિકાએ.. આ ઉપરાત. ગણુનાપાત્ર..છે. 


[આ પ 


૪૨ સૌરાષ્ટ્રને ઇતિહાસ 


ચલણી નાણ' : આદિકાળના ઈતિહાસના પૂર્વ કાળમાં ચલણી નાણા કરતાં 
વિનિસયની પ્રથા અસ્તિત્વમાં હેતી; પણુ બહું જૂના સમયનાં ત્રિશૂળ, સ્વસ્તિક અને 
ચક્રોનાં ચિહ્નોવાળા ચાંદીના નાના સિષ્કાએ મળ્યા છે. તેનું ચલણુ ઇ. સ. પૂવે 
૪૦૦-૫૦૦ લગભગ હેશે. 


ગ્રીક બેફિટ્રયા: તે પછી ચીકોના થોરસ અથવા ગોપી ચાંદી કે ત્રાંબાના 
સિક્કાઓ પ્રાસ થાય છે. તેની એક તરફે શિરટોપવાજીં અથવા ઉઘાડું રાજાનું શિર 
તથા બીજી તરફે દેવદેવીની આપૃુતિ છે. તેમાં કયાંય તારીખ કે વર્ષ નથી. કેઈ 
સ્થળે રાજાનું નામ તેના ખિર સાથે છે. ભાષા ખરેછિ છે. 


શક : શકોના સિક્કાએ આગળ જે તે સ્થળે ચર્ચાયા છે. શકોએ તેના ઉપર 
તીરકામડું અને ચોદ્ધો આલેખ્યાં હતાં. કોઈ સ્થળે ધર્મચક પણુ નેવામાં આવે છે. 
ભાષા ખરેષછિ, ખ્રાહ્ી અથવા બન્ને છે. 
ક્ષત્રપોએ તેમના રાજ્યકાળમાં વારવાર તેમના લેખમાં, આકૃતિમાં કે ભાષામાં 
કેરક્રાર કર્યો છે. 


“રમન સિકકા : આ સમયમાં રોમન નાણુ' પણુ ચલણુમાં હતું તેમ જણાય 
છે. તેના કારણુમાં રોમનો સાથે વેપાર વધારે હેતો એટલે તેનું ચલણુ થઝું તેમ 
કહેવામાં આવે છે. પણુ ક્ષત્રયાએ આવા ઘણા સિક્કા એગાળી નાખ્યા.* 


_# શની સિક્કા : ઇરાનના સિક્કા પણુ અતે ચલણુમાં હતા. તેને “ગધૈયા” 
કહેતા અને તે ઇ. સ,ની ૧૧મી સદી સુધી ચાછુ હુતા.* 


ઝુપ્ત સિક્રા : ગુપ્ત સિઝ્કાએ આકારમાં ગોળ અને ચાંદી કે ત્રાંબાના 
હતા. તેની એક તર્‌ રાજાનું અર્ધશરીર તથા વષ ગુખ્ત સવત્સર્માં હતું. બીજી 
તરફે ન'રી અને અગ્નિકુડે હતા. તેમાં “પરમે ભાંગવત મહારાજા શ્રોકુમારગુષ્ત 
મણિન્દ્રાદિત્ય” એ પ્રમાણ્‌ લખાણુ હતુ. 

આ સિક્કાએનાં નામ અથવા કિમત જાણૂવા મળતાં નથી. 


3590 9 2 અ પ 5 
૧. ભૂમક અને નાહપાત, રુદ્રસિ'હ અને રુદ્રસેતના સિક્કાએ ઉત્તરોત્તર વજનમાં, 
કદમાં અને દેખાવમાં ઊતરતા જાય છે. તેના સમયમાં મહાક્ષત્રપ તહિ પણુ ક્ષત્રપો પણુ સિકકા 
પાડતા તેમ જળણુય છે. 
_. ૨. “ઉભળળળળલ'લ્ટ છેલા%લ્લા ધાર 13010600 ૪1000 8 11” 
1નાળ1ટા0ા, પુ 
૩, હુણુ લોકૉએ ઇરાતને। ખજાતે લૂ'ટચો। હતો અતે ત્યાંથી અગ્તિકુ'ડતી આર્ફાતિવાળા 
સિક્કાઓ ભારતમાં લાવ્યા હતા. તેની એક તર્ક રાજાનું શિર્‌ હતુ' તેથી લોકો તેને ગપ 
માની “ ગ'ધર્વિયા '' અથવા “ ગધેયા ” કહેતા, (ગો. હી. ઓઝા. ) 


મુચ્ત સાન્રાજ્ય ૪૩ 


સ'વત્સર : મૌય : આ સમયમાં જુદા જુઠા સ'વત્સરો ચાલતા, મૌર્ય 
પહેલાં યુધિછિર સ'વત્‌ તથા કલિયુગનાં વર્ષો ગણાતાં. મોય લેકોએ પોતાના 
રાજ્યનાં જ વર્ષ લ'ખ્યાં, અશ્ઞેક પણુ લખે છે કે તેના રાજ્યના અસુક વર્ષમાં આ 
શિલાલેખો કેતરાબ્યા છે. 


તે પછી ક્ષત્રપાએ પોતાનો સ'વત્સર ચલાવ્યો. તેને માટે ઘણા વિદ્વાનોએ 
સ'શેોધન કર્યું” છે, જેનું વર્ણુન વિસ્તારભયથી છેડી દેવામાં આવે છે. પણુ અત્રે એ 
નિર્ણય થચે। છે કે શક સ'વત્સર ઈ. સ. ૭૮માં શરૂ થયે. વિકમાદિત્ય નામના 
રાજાએ શક રાજાને કારૂર નામના સ્થાને (સુલ્તાન પાસે) માર્ચે. તેથી વિજયોત્સવમાં 
આ સ'વત્સર શરૂ થયે..' 


૧, પણુ તે વિક્રમ સ'વત્‌ ૪. સ. પૂવે ૫૬ થી શરે થયો. ૧૩૪ વર્ષ પછી શકેોએ 
પોતાને શ્રક સ'વત્સર્‌ શરૂ કર્યો, તેને વરાદુમિફડિરે લોકપ્રિય બતાવ્યો. 


ક 


પ્રકરણુ ૪ થુ 
વહ્લભી સામ્રાજય : ઇટ સ, ૪૮૦ થીઇ, સ, ૭૭૦ 


શૈત્રકે : ઇ. સ. ૪૮૦ લગભગ સ્ક'ગુપ્તનું મૃત્યુ થતાં તેનું રાજ્ય 

છિન્નભિન્ન થઈ થઈ ગઝુ અને સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાન-સિંધ વગેરે પ્રદેશે ઉપરથી ગુપ્તોતું 

જ આધિપત્ય ઊઠી ગયુ. એ સસયે ગુપ્ત રાજ્યના સૂબાએએ જ્યાં બની શક્યુ ત્યાં 

સ્વત'ત્રતા પ્રાપ્ત કરી, તે પૈકી સૌરાષ્ટ્રના સેનાપતિ ભટ્ટાર્ક નામનાં શૈત્રકે વલ્લભી- 
ડુશ્નું રાજ્ય સ્થાપ્યું . 


આ વિષયમાં એક શકા કરવામાં આવે છે કે પત્રકો હુણોા સાથે આવ્યા 
અને ગુપ્ત સાચ્રાજયના પતન પછી અ'ધાધૂ ધીનો લાભ લઈ તેમણે રાજ્ય સ્થાપ્યું. 
તેમાં એવી પણુ શકા ઉપસ્થિત કરવામાં આવે છે કે ભટ્ટાર્ક ગુર્જર હેતો અને 
તેના સમકાલીન લાટના _ચુજ શે તેના પિતરાઇએ હેરો, અને ગુર્જરોએ આ પ્રદેશ 
ઉપર અધિકાર મૈળવી પોતાનાં રાજ્યો સ્થાપ્યાં. પણુ તે ખધી શ'કાએ નિમૂળ છે. 
ભટ્ટાક એ સાહિત્યની ભાષામાં જોઇએ તો સૂય તનું નાસ છે અને વહીવટી ભાષામાં 
જોઇએ તો સેનાપતિનું બીજી નામ છે. ભટ, સુભટ, ભટ્ટાક એ લશકરી અમલદારેનાં 
પદ હુતાં અને સેનાપતિ ભદટ્ટાકે ચુપ્ત જ્મ એક અમલદાર હેરે તે વણુ સ ભવિત 
છે.૨ વળી લાટતું રાજ્ય તે! ગુર્જરોના હાથમાં ઈ, સ, ૬૩૦ લગભગ પડયુ'. એટલે 
ગુ'પતં રાજ્યના પતન પછી સૌરાષ્ટ્રનું સ્વામિત્બ તેના સેનાપતિએ પ્રાપ્ત કર્યું” હોય 


તે વિશેષ સ'ભવિત છે. 
ઝુષ્તુ આધિપત્ય : બીજું પ્રમાણુ એ છે કે ભટ્ટાકે પોતાના રાજ્યમાં ગુપ્ત 
સ'વત્સર તથા ગુસત્ત ચલણુ ચાલુ રાખ્યાં હતાં, તે કાંતો તેના મૂળ સ્વામી પ્રતિની 
વફૂદારીને કારણું અને કાંતો તેના પુનરાગમનના શચે રાખેલાં તેમ સહેજે 
માની શકાય છે. 
વહલભીપુર ; વહ્યભીપ્રુરનું નાસ શા ઉપરથી પેડયું તે પણુ એક પ્રશ્ન છે. 
ગુ'પત અથવા ક્ષત્રય રાજાખના સમયમાં આ રાહેરનું અવશ્ય તેએના રાજ્યમાં એક 
અગત્યનું સ્થાન હશે: કારણુ કે ઇં, સ. ૧૪૦ લગભગ ચાઈનીઝ સુસાફેર હ્ુ-એન-શાંગ 
7 આવ્યે ત્યારે અ શહેર એક ભવ્ય નગર હતું. તેનો વિકાસ વહ્લભીના રાજાએ કર્યો 
' હેશે, પણુ તેનાં સળ તે પ્રથમથી જ પડયાં હશે. 
૧. પ્રો. રામીસેરીયેટ : હીંસ્ટ્રી એફ ગુજરાત. 
૨.. ક્ષત્રપ કાળમાં સેનાપતિ ખાપકના પુત્ર સેનાર્પાતિ * રુદ્રભૂતિનો કમ ગુ'દાના 
| શિલાલેખમાં છે. 


વલ્લભી સામ્રાજ્ય ૪૫ 


આ સહારાજ્યનો સ્થાષક ભટ્ટાર્ક હતો; પણુ તેનું સૂળ નામ વદ્લભ હશે 
અથવા કેઈ અન્ય વધ્લૅભે આ નગર તેના નામ ઉપર વસાવ્યુ' હશે. મારા મત 
પ્રમાણે મૈત્રક ભડાઈનું નામ વલ્લભસેન ભદ્દા્ક હોવું નેઇએ અને તેણું આ સ્થાનને 
વલ્લભપુર એડું નામ આપ્યુ' હેશે. કર્નલ ટોડ બાલા-અલ્લક-વાળા* વગેરે શખ્દો ઉપન 
ર્થી આ નામ પડયુ તેમ જણાવી તેનું નામ ખછ્લૅકરામ હતું તેમ જણાવે છે; પણુ 
શ્રી ગૌરીશ'કર હીરાનદ એઝાના મત પ્રમાણે આ વસ્તુ માત્ર કર્નલ ટોડનું કલ્પના- 
યુકત અત્તુમાન છે. કનલ ટોડ એમ પણુ કહે છે કે ગઝની એ વછ્લભીપુર રાજ્યની 
ખીજી રાજધાની હુતી, ગઝની ખ'ભાતતું નામ હતું અને તેને તેના રાજ્યમાં સમાવેશ 
થતે। હુશે. વહ્યલભીનાં દાનપત્રોમાં વલ્લભીપુરના પ્રરેશને વલ્યાક્ષેત્ર કહ્યું છે, જે હાલ 
વાળાંક કહેવાય છે; પણુ તેને વલ્લભીપુર સાથે સખ ધ નથી, ન 


એટલે ગુપ્ત સૈન્યના સેનાપતિ ભટ્ટાક વલ્લભસેન અથવા વલ્લભસિહે ગુપ્ત 
વ'શના રાજા સ્ક8ગુખ્તના મૃત્યું પછી હુણ્‌!ના હુમલાએ વખતે આ સ્થાનમાં રહી 
સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતનું મહારાજ્ય સ્થાપ્યુ' અને તેના પાટનગરને વલ્લભીપુર અથવા 
વલ્લભી નામ આપ્યુ' તેમ પ્રતીત થાય છે.* 


વલ્લભી રાજ્યના સ્થાપક ભટ્ટાકને એક મત પ્રમાણે કનકસેન પરમાર કે 
જે ઈ. સ. ૧૪૪માં આયોધ્યામાં રાજ્ય કરતો તેણે પોતાનું રાન્ય તજી ધોળકા અથવા 
વિરાટપુરીમાં પોતાની રાજધાની ફરી; અને પછી વડનગરમાં રાજધાની કરી. તેને 
પુત્ર મહમદ તેનો સુદદેત અને તેને વિજયસેન થયો. તેનું અન્ય નામ પણુ હેતુ. તેણે 
વિજયષુર, વિદર્ભ અને વલ્લભપુર વસાવ્યાં અને તે વિજયસેન તે જ ભટ્ટાક. ઇતિ- 
'હાસ્રના પરમ વિદ્ઠાન શ્રી. ગો. હી. એઝા આ કથનને કર્નલ ટોડની કલ્યના કહે છે. 
કાર્ણુ ઈ. સ. ૧૪૪માં સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં મહા ખળવાન ક્ષત્રપવ'શ હેતે; 
પણુ તેનો અથ એ ન થાય કે કનકસેન અહી આવેલે! નહે; તેના આધિપત્યને 
તેણે પણુ સ્વીકાર્યું” હાય અથવા તેના દાસત્વમાં[રહ્યો હોય. ડનકસેન સૂર્યવ'શી હતો 
અને તેના વ'શજ વિજયસેન યા વલ્લેભસેને ભટ્ટાક પદવી ધારણુ કરી ગુપ્તાની 
સેવા સ્વીકારી હોય તે માનવા જેવું છે.” 


૧. આ માટે આ પછીના પ્રકરણુમાં ચર્ચા ડરી છે. 

ર. ભદ્ટાઝને મિત્ર કહેતા કોઇ લેખક “મિહિર” (તેનો અથ* પણુ સૂય" થાય છે) બનાવી 
દઇ હુણોના સેનાપતિ મિહિરગુલ સાથે મેળવી દે છે: પણુ આ 1મહિરતે માળવાના યશેાધર'* 
તથા મગધના રાનન ખાલાદિત્યે (નરસિ"હ ગુપ્ત) ઇ. સ. ૫૩૨માં હરાવી મારી નાખેલો, 

૩, શ્રી ગૌ. હી. એઝા, કન'લ ટાડના આ કથનને પણુ કલ્પનાસુકત માને છે. 

(ટોડ : શેજસ્થાન). 

૪. વિજયસેને આ શહેર તેની રાણી અથવા સ વલ્લભીને નામે પણુ વસાવ્યું” ક 

તેવું પણુ એક અતુમાન છે. 


૪૬ સોરાષ્ટ્રતાો ધતિહ્ાસ 


વલ્લભી રાજાએ! : ભટ્ટાક વિજયસેન તથા ધરસેન પહેલે, દ્રોણુસિ'હ તથા 
છૂવસિંહુ (ઈ. સ. ૫૦૯થી ૫૩૬). 


ભટ્ટાર્ક વિજયસેન ગુખ્ત રાજ્યના અ'તિમ ભાગમાં વલ્લભીના સેનાર્પાતિ 
હેતા, તેણે ગુપ્ત રાજાઓનો અમલ ઊઠી જતાં રાજસત્તા હસ્તગત કરી; પણુ પોતે 
મહારાજા કે રાજાનું બિરુઠઠ ધારણુ કર્યું” નહીં. તે પોતાના પૂવ સ્વામીને વફાદાર રહ્યા 
હોવાનું જણાય છે. તેણે ગુષ્ત રાજએના કાયદા-ચલણુ અને સવત્સર ચાલુ રાખ્યાં 
હતાં. ઈ. સ. ૪૮૦માં સ્ક'શુષ્તનું રાજ્ય છિન્નભિન્ન થયું પણુ તેના વારસો! ભાનુદત્ત 
અને તે પછી નરસિ હશુ'પ્ત વિઘ્મમાન હેતા; એટલે લગભગ ૨૯ વષ તે વિજયસેને 
તેના નામે રાજ્ય કયું” હોવાનું જણાય છે. 


સેનાપતિ ભટ્ટાકનું મૃત્યુ ઈ. સ# ૫૦૯ આસપાસ થયુ. 


ભટ્ટાકે ચુસ્ોનો વ'શપર'પરાથી પદવી ભોગવતો સામ'ત હેતો. તેણે તેના 
મિત્રોના સેન્યની સહાયથી શતુએને વશ કર્યા હુતા. તેણે સ્વપરાકેમે અને ભાગ્યબળ વડે 
રાજ્ય પ્રાસ કર્યું” હતુ. પરતુ તેણે મહારાજાપદ ધારણુ કર્ચું ન હતું અને 
સેનાપતિ તરીકે ગુ'પ્ત સૈન્યની સહાયથી રાજ્ય જાળવી રાભ્યુ' અથવા વિસ્તાર વધાર્યો 
હરે. 


ધર્સેન ૨ લે. ઇ. સ. ૪૯૫ થી ૪૯૯ (0) 


ભટ્ટાર્કના મૃહ્યુ પછી તેના વારસ તરીકે તેને જચેછ પુત્ર ધરસેન પહેલે। 
ગાદીએ આવ્યો. સેનાપતિની જગ્યા વશપરપરાની હતી એમ આ ઉપરથી કૂલિત 
થાય છે. ધરસેનને પણુ સેનાપતિ કહ્યો છે. તેણ પણુ મહારાજનું બિરુદ ક. ક્યું. 
નથી, પણુ વિજયે પ્રાસ કર્યા હશે તેમ જણાય છે. 


તે પણુ તેના પિતાની જેમ રૌવ સ'પ્રદાયનો હતે. તેનો રાજ્યઅમલ કેટલાં 
વર્ષ ચાલ્યો તે જણાતું નથી. પરતુ આ અમલમાં ગુપ્તોના રાજ્ય ઉપર પ્રહારો 
પડતા જતા હતા અને મગધનું મહારાજ્ય છેલ્લા શ્વાસ ભરી રહ્યું હતું. ઈ. સ. 
૫૦૩ માં તેનો સ'પૂર્ણુ પરાભવ થયો અને સોરાષ્ટ્ર ઉપર ગુપ્ત સસ્રાઢોનેો અધિકાર 
પુન: સ્થાપિત થવાનો ભય પણુ સદાને સાટે નષ્ટ થયે. 


દ્રોભસિહુ ; ઇ. સ. ૪૯૯ થી ઇ. સ. ૫૧૯ 6) 
ધરસેન પહેલાના મૃત્યુ પછી દ્રોણુસિ'હ ગાદીપતિ થયો અને તેલ ગુસ 


૧, વલ્લભી સ'વત્‌ ૨૫રનાં તામપત્રે-ધવસેન બીજના સમયનાં (ભાવનગર ઇન્સ્ક્રીપશન્સ) 
વલ્લભો સ'વત્‌ ૩પરનાં તામપત્રે-શીલાદિત્ય ૨ જનના સમયનાં ' સદર. 


વલ્લભી સાસ્રાજ્ય ૪૭ 


સાસ્રાજ્યનો અ'ત* આવી ગયો હોવાથી મહારાજાતું બિરુદ ધારણુ કર્યું, આ સમયે 
હુણ્‌ા હજુ સોરાષ્ટ્ર સુધી પહાંચી શકે તેટલે સમચ સેળવી શકે તેમ ન હતા, 
માળવાસું રાજ્ય પણુ શક્તિમાન હતું નહિ, તેમ ગુજરાતમાં તેવાં કેઈ ખબળવાન 
રાજ્ય હતાં નહિ. તેથી દ્રોણુસિહે સ્વત'ત્ર મહારાજા તરીકેનું પદ મેળવ્યું' અને ખીજા 
ભટ્ટો તથા ભટ્ટા્કોને પોતાની આણું કખૂલ કરાવી તેણે “સ્વભુજખલપરાકમ”થી 
સાઆજ્યને! વિસ્તાર વધાર્યો. સ'વતૂ રપરના તાઅ્પત્રમાં ધરપતને પુત્ર હેતો તેવે 
ઉલ્લેખ છે, છતાં દ્રોણુસ્રિટુ પછી તેનો ભાઈ ગાદીએ આવ્યો જે ઉપરથી પ્રતીત 
થાય છે કે ચૈત્રકે!માં પણુ પિતા પછી પુત્ર નહિ પણુ કુટુખનો જ્યેછ સભ્ય ગાદીએ 
આવતે અને તે કેમ આ પછી સેત્રક રાજાએ થયા તેમાં આપણે જેઈ શકીએ છીએ, 
ડ્રોણુસિહુ પણુ પરમ માહેશ્વર હેતો અને શૈવ હતો, આ મહારાજાએ મનુસ્મૃતિ 
પ્રમાણિં અમલ ડરવા ન્યાયાલયો સ્થા'્યાં અને સ્મૃતિના નિયમો પ્રમાણે ન્યાય કરવા 
આઝ્તા આપી. તેને “ન્યાયાવતાર ધમ” કહ્યો છે અને જેમ સમરશાંગણુમાં તે કાળ 
સ્વરૂપે વિકરાળ હતો તેમ તેના અગત જીવનમાં નસર, માયાળુ અને વિવેકી હતે. 


દ્રોણુસિહના રાજ્યઅમલની ખીજી કાંઇ હેક્રીકત ઉપલખ્ધ નથી; પણુ 
ભટ્ટાર્કૌનું આધિપત્ય જેટલા પ્રદેશમાં હેતું તેટલામાં તેનો રાજ્યવિસ્તાર હતો અને 
તેના સામ'તો પાસે પોતાની આણુ કબૂલ કરાવ્યા સિવાય તેણે બીજ યુદ્ધો ખેલ્યાં 
હોય તેમ જણાતું નથી. 


ઘ્રવસેન શલે : 5. સ. ષ૧૯ થી ૫૪૯ (1) 


દ્રોણુસિહના મૃત્યુ પછી તેનાથી નાને! ભાઈ ધુવસેન વલ્લભીચુરનેો મહારાજા 
થચે। તેણે પણુ મહારાજપદ ધારણુ કરેલુ. કમનસીબે તેના સખ'ધમાં પણુ તેણે 
શુ' પરાકેમો કર્યા” તેની વિગતો મળતી નથી. માત્ર તેના અનુગાસમીઓનાં તાસ્રપત્રે* 
માંથી તેની પ્રસશાનાં વાકયો! જ મળે છે.૨ આ રાન તેના ભાઇએ તથા પિતાથી 
ધાર્મિક ખાખતમાં જુદો પડચે.. જ્યારે તેએ પરમ માહેશ્વર “શિવભક્ત” હુતા, ત્યારે 
છુવસેન પહેલો “ષરમ ભાગવત” હતો. તેણે વિષ્ણુપૂનમાં પ્રેમ રાખ્યો હતો. પરંતુ 
તેના રાજ્યમાં જેનો તેમજ બોદ્ધોને પોતપોતાના ધર્મા પાળવામાં અ'તરાય હતો 
નહિ, બલકે. ઉત્તેજન મળતું. 





1, છેલ્લો સસ્રાટ ૪. સ. ૫૩૦માં સવથા અશકત ખની ગયો હતો અને તેનું 
સાસ્રાજ્ય ખોઇ ખેદ હતો; પણુ તેના પતનને પ્રારંભ તો વહેલો થઇ ચૂકયે! હતે, 


૨. સ્મીથ-અર્લીહીસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડીય!* 


૩. ઉપર કથિત તાસ્રપત્રેમાં તેને મહાન, પરાક્રમી, સદ્ચુણી, તરીકે આલ'કારિક ભાષામાં 
વણુષવ્યો છે, 


૪૮ સોરાષ્ટ્ને। દૃતિહાસ 


વિજયસેન ભટ્ટાકની ખહેનની પુત્રી ડુદ્ાર ઉર્ફે લુષ્દા હતી. તેણે ખોદ્ધ 
ધર્મની રીક્ષા લીધી હતી અને ધૃવસેનની સહાયથી વલ્લભીપુરમાં બોદ્ધ મઠે બ'ધાવ્યો 
હોવાનો એક લેખમાં ઉલ્લેખ છે.૨ તેણે તેનાં સગાસ્નેહીઓને ખૂખ દાન આપ્પ્યુ' અને 
દરેકની ઇચ્છા પૂરી ડરી તેથી તેને “ કલ્પતરુ 7 કહેવામાં આવ્યે! છે.૨ 


ષરરપત : (ઇ. સ. પ૩પ થી ૪. પરહ. ) 


ધરપત રાન્યપતિ થયે ત્યારે વૃદ્ધાવસ્થાને આરે પહોંચ્યો હતો. પોતાના 
ભાઇએદ રાજા હુતા ત્યારે તેને રાન્યપતિ થવાની આશા પણુ નહિ હોય, એટલે તેણે 
ભક્તિમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત ડરેલુ. મૅત્રકોના કુલદેવ “મિત્ર” વા સૂર્યની તેણે 
ભક્તિ કરેલી, તે સૂય પૂજક હતો, તેમ છતાં તેણે પણુ વિજયે પ્રાપ્ત કર્યા હતા 
અને શત્રુઓને પરાજિત કરેલા તેમ તેના અતુગાસી તેની પ્રશ સા કરતાં લખે છે. 


ગુહુસેન પહેલે! : (ઈ. સ. પપ૪ થી ૫૬૯ ) 


ધરપતના મરણુ પછી તેને પુત્ર ગુહેસેન ગાદી ઉપર આવ્યો. ગુહેસેન યુવાન 
હેતો, શક્તિશાળી હતો અને ઝુમારપદે હુતો ત્યારથી તેણે યુદ્ધોમાં પરાકંમ ખતાવ્યાં. 
શઞુમોનાં દળોને તેણે ભેદીને વિજયે! પ્રાપ્ત કરેલા. તેણે અનેકને શરણું આપેલુ 
અને પ્રજાને ખુશ કરેલી, રૂપમાં તે કામદેવ જેવો, કાન્તિમાં ચ'્ર જેવો સ્થિરતામાં 
હિમાલય જેવે, ગ'ભીરતામાં સસુદ્ર જેવો, જ્ઞાનમાં ખૃહેસ્પતિ જેવો અને ધનમાં 
કુબેર જેવો મહાન હતો. વિદ્વાનોને તે આશ્રય આપતો. 


ગુહુસેને લગભગ ૧૫ વર્ષ: રાજ્ય કંચુ”, અને તે સમયમાં તેણે કક 
શઝુએને પરાજિત કર્યા અને પોતે પણુ પરાજ્ય પાસ્યો,૨ પરતુ વલ્લભીપુર રાજ્યને 
વિસ્તાર ગુજરાતના સીમાડા ખહાર તેણે વધાર્ચો. માળવા, દક્ષિણુ અને છેક કર્ણાદટક 
સુષીના રાજાએને ગુહ્સેનનાં સૈન્યોની ધાક લાગતી, અને આ દેશે! પર તેણે 
આધિપત્ય મેળવ્યુ. 








ત 


૧, ગુપ્ત સ“વત્‌ ૨૦૭ નું તામ્રપત્ર (રાસમાળા ) તેમાં ફેધની દીકરી કહી છે; પણ્‌ 
સ'. ર૧૬તા માંધ વદી ટના તામ્રપત્રમાં “ સ્વભાગિતેયી પરમેો।પારસિકા દુદા '' લખ્યુ' છે. એટલે 
ભાણેજ થઇ, (શ્રી આચાય* હી. ૪. ગુ, ભા. ૧.) 

ર્‌ે. સ'. રપર્‌ તું તાસ્રપત્ર, 


હ. વલ્લભીપુરતા રાજ્ય ઉપર્‌ આ કાળમાં કે!ઇ ખળવાત શત્રુ ચડી આવેલે અને 
વલ્લભી રાજને પરાજ્ય આપેલે તે વાતને ઉપરોક્ત વાતથી પૃષ્ટિ મળે છે, મારા અભિપ્રાય 
પ્રમાણે આ પરાજ્ય ગુઠુસેનના રાજ્યના અ'તિમ વષષમાં થયો! હોવે; જઇએ. 


વલ્લભી સાસ્રાજ્ય ૪૯ 


મહારાજા ગુહુસેનના રાજ્યમાં એક આપત્તિ આવી. વલ્લભીસુર ઉપર એક 
વિદેશી સેન્ય ચડી આવ્યુ'. તે માટે વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. પણુ એમ તોઃ સપણ 
જણાય છે કે ખએેક ચડાઈ આવેલી. * 


પરદેશી ચડાઇ : હુવે એ વિષયમાં વિચાર કરતાં એટલુ નિર્વિવાદ જણાય 
છે કે વલ્લભીપુરનો અ'તિમ નાશ આરબોએ કર્યો. તે પહેલાં તેના ઉપર પરદેશીએઓની 
બેક બીજી ચડાઈ થઈ હતી. અને તે ચડાઇ ક્યારે આવી, કોની આવી તથા રા 
માટે આવી તે પ્રશ્નની ચર્ચા કરવાની રહે છે. 


નૌશીરવાન : ઇરાનના પ્રસિદ્ધ મહારાજા નોશીરવાન આદીલને। રાજ્યવિસ્તાર 
ભારતના સીમાડા સુધી હતે, અને સાસાનીયનેએ પોતાના પુરોગામી પાથી અનોના 
સહારાજ્યને પુન: પ્રાસ કરવા પ્રયત્ન કરેલા, સાસાનોચન વશના સ્થાપકે અરદેશર 
ઈ. સ. ૨૨૨૬માં ઈરાનની રાજ્યસત્તા હસ્તગત કરી અને લગભગ એ જ અરસામાં 
મુશાન અને સાતવાહુન સાસ્્રાજ્યોનો ભારતમાં અત બવ્યો. પણુ આ બે વસ્તુઓને 
કઇ સ'બ'ધ નથી.? ઈરાનની રાજ્યસતતા હાથ કેરે અને તરત જ ભારત ઉપર 
ચડાઈ કરી આવાં બે બળવાન રાજ્યોના નાશ કૅરે તે સભવતું નથી. પરતુ ઈ. સ. 
રહ૩-રહ૯૨નો એક શિલાલેખ ઈરાનમાં પેકુલી (ખુદીસ્તાન પ્રાન્ત) માંથી મળી 
આવેલે! છે. તેમાં ઇરાનના સાચ્રાજ્યના ભાગોમાં ભારતના ઘણુ વિસ્તારનો ઉલ્લેખ . 
છે. પ્રો, હરઝફેલ્ડ માને છે કે આ મહાસાસઆઆજ્યનેો ઈ. સ. ૨૯૨ લગભગ કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર 
અને ગુજરાત ઉપર અધિકાર હતો.૨ મકરાણુ અને સિ'ધના રાજા વાસુદેવને ખહેરાસે 
જીત્યો હતો, અને તેની કન્યા સાથે લગ્ન કર્યાં" હતાં. ખહેરામ ઈ. સ. ૪૨૦-૪૩૮ 
વચમાં થયો એટ્લે તે કાળે પણુ ઈરાનીઓની દષિ આ દેશ તરક હતી. સુલ્તાન 
ના તેઓના અધિકારમાં ઈ. સ. ની છઠ્ઠી સદી પછી પણુ હેતું તેમ જણુય છે.* 


આ વશમાં નૌશીરવાન આદીલ ઈ. સ. ૫૩૧ લગભગ થયે. તેના સુત્ર 
નૌરોઝાટે તેના વિરુદ્ધ ઈ. સ. ૫૫૧માં? ખડ કર્યું” અને પિતાસુત્ર વચ્ચે પક્ષો બ ધાયા. 


કક 4. ક કક્--ક-ક્્કકકકક--ક્કક્ક- 


૧ વીન્સેન્ટ સ્મીથ : અર્લી હીસ્ટ્રો એફ ઇન્ડીયા, 
ર. પ્રો. હરઝરેલ્ડને આધારે પ્રે. કે।મીએરીયેટ હીસ્ટ્રી એફ ગુજરાત. 


૩. ૪રાની શિઝ્કાએ। મુલ્તાનમાં છપાતા, ત્યાં સૃયષ્મ'દિર્‌ હતુ, જેને ઇરાની લેકે 
માનતા. આ 1સક્કાઓ ભારતમાં ચ:લતા, પણુ તે હુણુ લેડ છરાનને' ખનનનો લૂ'ટી અહી' લઇ 
આવ્યા હુતા (ગો. હી. એઝા ) 


૪. “બોમ્બે ગેઝેટીયર' આ વષ ૫૭૦ ઇ. સ.નું કડે છે. ઇરાનના ઇતિહાસનું સ'શેધન 
કરતાં તે વષ* ૫૫૧ ઈ, સનું જણાય છે. શ્રી. ગૌ. હી. એઝા ૫૫૧ ઈ. સ. માન્ય રાખે છે. 


૧૦ સોરાખ્ટ્રનો દતહાસ 
નોશીરવાનનાં લશ્ડરા  નોશેઝાદની પાછળ પડયાં, તેથી તે ખુર્જીસ્તાનના 
ખેલાપાટમમાં ગયો અને ત્યાં રહ્યો.' ઈ. 


જક 


આ બેલાપટ્ટમ કે બેલાપાટમ્મમાં તેને આશ્રય ભળ્યો તે ગુર્જસ્તાન કે 
ખુર્જીસ્તાનનું નહિ પણુ વલ્લભીપુર હોવું જેઈએ. તેને “બેલાપટ્ટસ;” પણુ કહેવામાં 
આવ્ઝું છે.૨ અને “બેલાપાટમ” પણુ કકઘ્યું છે. * 

એટલે પોતાના પિતાથી રક્ષણુ સેળવવા નોરૈઝાદ બેલાપટ્ટટ અર્થાત્‌ 
વલ્લભીપુરમાં આવ્યો અને નોશીરવાન જેવા બળવાન સસ્્રાટ વિરુઠ્ઠ વિદ્રોહ કરનારને 
મહાન, વલ્લભી સિવાય કોણુ આશ્રય આપી શકે ? વળી મહારાજ ગુહુસેન શરણુ 
શોધનારને કઇ પણુ પરવા કર્યા સિવાય આશ્રય આપલે. એટલે તેણે નોશેઝાદને 
આશ્રય આપ્યો. અને તે સાહસ કર્યું, તે માટે તેના અતુગામીએએ તેના આ 
વિશિણ સદ્ગુણુને તેમનાં તાસ્રપત્રોમાં નિર્ટે શ કર્યો. 


' નૌશીરવાનનાં સૅન્યો નોરોઝાદ પાછળ જ હતાં. અને તેણે વલ્લભીપુરને 
લગભગ ઘેરો ઘાલ્યો, ખળવાન સૈન્ય સામે વલ્લભી ટક્યું નહિ અને 
સહાંરાજા ગુહુસેને મરણિયે! પ્રયાસ કર્યો. પણુ છશિનતું સેન્ય અતુલ હલું. ગુડસેનને 
ધરાજય થયે; અને તે સમરાંગણુમાં સદાને માટે પોઢી ગચે।. નોશેઝાદ કેદ પકડાસોઇ 
અને તેના પિતાએ તેને ત્મધ ખનાવ્યો અથવા મારી નાખ્યો 


આ સમચે ગુહસેનની રાણીઓ તેની સાથે સતી થઈ. પરતુ પુષ્પાવતી 
રાણી કે જે ચ'દ્રાવતીના પરમ!ઃની પુત્રી હેતી તે સગર્ભા હોઇ તે સમયે પિચેરમાં 
હૈતી અને તેને આ સમાચાર મહાતાં તે માર્ગમાં રહી ગઇ અને ત્યાં ગુહાને જ્ન્મ 

આપ્યો, જે ગુડા પરિણામે ચિતોડ રાજ્યવ'શને સ્થાપક થચે।.૪ 


૧. ખોમ્ખે ગેઝેટીયર તેને ગુજ*ર્તાનનું થામ હોવાની શ'કા કહે છે. 
ર. વલ્લભીપુર જે પ્રદેશમાં હતુ' તેને વલ્લક્ષેત્ર કે વલ્લક્ષેત્ર કહેવામાં આવતે. 

૩, સ'. ૨૫૨ (ઇ.સ “પ૭૧)નું તામ્રપત્ર : સ". ૨૮૬-૪. ૬૦૫ શીલાદિત્યપ હૈલાનું 'તથા 
તે પછીના અનેક તાખ્રપત્રે! સુહ્સેનના આ ગુણુને! સપણ નિદેષ્શ કરે છે. (તા મ્રપત્રો, માટે જીએ 
ત્રી, આચાય હી. ૪. એક્‌ ગુજરાત ભાગ ૧ લે.) 

૪. ગુહુસેનના રાન્યઅમલ દરમ્યાન પરદેશીઓની ચડાઇ યી સર વલ્લભીપુરતાં 
 શૈન્ચોનો પરાજય થયેલો તે પ્રશ્ન ઉપર વિદ્!તોમાં મોટો મતભેદ ' છે, અને તે મેવાડવ'શના 
સથાપક ગુહાની ઉત્પત્તિ અ કુળમાંથી થઇ કે કેમ તે પ્રશ્નમાંથી ઉપર્થિત થયે। છે. 

કનલ રોડ લખે છે કૈ ૪. સ. પર૪ (વિ. સ. ૫૮૦) લગભગ વલ્લભીને। વિનાશ થયે. 
અને ત્યાંની રાણી પુષ્પાવતી કે જે ચ'્રાવતીના પરમાર રાજનની રુ'વરી હતી તે અ'ાજની 


, ૧. વલ્લભીનેો વિનાશ ઇ. સ. પર૪માં નહિ પણુ તે પઠી ૨૫૦ વષ પછી થયે! હતો. 
તેની આ પ્રકરણુને અ'તે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. _ 


વલ્લભી સાસ્રાજ્ય યર 


માનતાના કારણે વ'ધ્યત્વ દોષમાંથી બચી હતી. તે પ્રસૂતિ માટે પિતાગઝૃહે રહી અ'બા ભવાનીની 
પૂજા કરતી# પૂજન સમાપ્ત થતાં તે વલ્લભીપુર પાછો ફરતી હતી. ત્યાં માગમાં વલ્લભીના પતનના 
તથા અન્ય રાણીએ રાજન સાથે સતી થઈ સહગમત કફર્યાના સમાચાર સાંભળી ચતી થવા 
તયાર થઇ. પણુ ખાહ્ાણોએ તેમ કરતાં તેને અટકાવી અને પુત્ર જન્મ થયા પછો એક  બાછાષયુ 
સ્રાને પુત્ર સોંપી તે તે સતી થઇ ગણ. 


મેવાડમાં કિ પ્રસિદ્ધ છે કે “સીસે।દિયા પ્રારભમાં ગહિલોત (ગુહિલેત) કહેવ્રાતા; 


તેના પૂવર્જને સૂય"્તી ઉપાસના કરતા# સૃયતી આસાથી તે વ'શના એક રાજાએ અ'બા ભવાનીની 
માનતા માતી, માનતા ઉતારી પાછા વળતાં રાજને યુદ્ધમાં ધાત થયો. તેથી રાણી સતી થવા 


તૈયાર થઇ, પણુ બ્ાહ્મણાએ અટકાવતાં પુત્રજન્મ પછી ત્તે પુત્રને કોટેશ્વરમાં, વવિજયાદિત્ય નામનો 


ણાહ્ાણુ પુત્ર માટે આરાધના કરતો હતો તેને વસ્તમાં લપેટીને આપ્યો. તે જેઇ ખાહાશે પૂછ્યુ 
કે “હુ” બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય પૃત્રને લઇને શુ' કરું ઈ રાણીએ સતી થતાં વચન આપ્યુ કે “દશ પેઢી 


સુધી તે બાહ્મણુકમ* કરેશે.' તેના વાજે દશ પેઢી સુધી બ્ાહાણ રહલા. તેએ તાગર (તાગદા). 


કહેવાયા, વિજ્યાંદત્યને સૂય“વ*શી પુત્ર ચાંહ્લેોત, સોમદત્ત કહેવાયો વગેરે.૨ 


આ ગુહા વા ગુહિલેત વા ગુંહેલ દૃક્ષિણુના રાજને! પૃત્ર હતો કે વલ્લભીના રાજાનો 


પુત્ર હતો એ પ્રશ્ન છે. તેનો કાળ મેવાડના ઇતિહાસકારો સિક્કાઓ, તામ્રપત્રો, શિલાલેખો! તેમજ . 


અન્ય પુસ્તકોના આધારે ૪. સ. ૫૬૮5 આસપાસ બતાવે છેઃ એ હિસાખે ગુહાએ રાજ્યે પ્રાપ્ 
કયુ તેના પહેલાં તેને પરિશ્રમ કરવો પડયો હરી અતે પચ્ચીસ વર્ષ"ની વયે તેણું રાજ્યસત્તા 
હસ્તગત કરી હોય તો પણુ તેનો જન્મ ઈ. સ, ૫૪૦ લગભગ થયે હોય; જ્યારે ગુહસેન છ. સ. 
પદહમાં હયાત હતો તેમ જ્ણુ।ય છે.્* ક 


આ 'પ્રશ્ન વિવાદાસ્પદ છે અને કનલ ટોડની આ કલ્પનાને શ્રી. ગો, હી. એઝા ધણાં 


પ્રમાણા આપી ભ્રમજનક ગણાવે છે. પણુ તેમ કરવામાં માત્ર ઉદયપુર્‌ રાજ્યવ'શતો ઇતિહાસ 


શુદ્ધ છે અને કુલેત્પત્તિ અન્ય સ્થળેથી થઈ છે તે સાબિત કરવાતે। ઉદ્દેશ છે. જનશ્રુતિ, પિતાથી 
પુત્રને કણોપકણુ મળેલ ચારણ, ભાટાનું કથન તથા જેન ગ્ર'થાને" તેણું આધાર રાખવા યોગ્ય 





૧. આ પુસ્તકના [વિષયને આ વાત સાથે ખાસ સા'બ'ધ ન હોઇ તેનો સ'ક્ષિપ્તમાં 
ઉલ્લેખ કયો છે. 


૨. ઉદયપુર કા ઇતિહાસ, મો, હી, એઝા, 
૩, ઉદયપુર કા ધતિહાસ. શ્રી. ગો, હી. ઓઝા. 


૪ તામ્રપત્ર. 


૫* “શસુ”જ્ય માહાત્મ્ય' ધવશ્રરસૂરિએ ૨ચ્યુ' તેના ઉપર કનષ્લ ટોડ આધાર્‌ રાખે છે.” 


ટિ શીલા દ્ત્યના ગુરુ હતા અને શીલાદિત્ય ઇ. સ; ૪૨૦માં વિદ્યમાન હતા. શ્રી. ઓઝા 
બતાવે' છે કરે. અ પુસ્તકે તેરમી સદીમાં લખાયુ' છે. કારણુ તેમાં ઝુમારપાળ ર્‌ાન્નતા રું. 


પણુ વૃત્તાંત છે, અ ચચો આ પ્રકરણુતા. અ1તમ ભાગમાં કરવામાં આવી. છે. દ. 


જ 


પફ ર સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


ગણાબ્યા નથી. વળી કન્ષ્લ ટોડૅ મેવાડના રાજ્કુલના વણુષનમાં લખ્યુ' છે કે “આ વાત સત્ય 
છે કે નહિ તેતા પ્રત્યક્ષ સાક્ષોએ વદ્લભીની દીવાલે છે.”* શ્રી. ઓઝા કહે છે કે આ લેખ 
મેવાડના રાજળએ।નો નહિ પણુ અજમેરના રાળન સોમેશ્વરનતો વિ. સ', ૧૨૧૬ : ૪. સ. ૧૧૭૦તે। 
છે. તેમાં “વલભી'' શખ્દ છે. પણુ તેને અથ* વલ્લભીપુર નહિ પરતુ “ઝરોખે” થાય છે તે 
આખુ વાકય વાંચવાથી સમનજ્નશે. “વિગ્રહરાજે (વિશળદેત્ર ૪ થો) હિલિકા [દલ્હી) લેવાથી 
લાગેલે! થાક અને અશિકા પ્રાપ્ત કરવાથી સ્થગિત થયેલા પોતાના યશને પ્રતોલી (દાર) અને 
વલ્લભી (ઝરેખા)માં વિશ્રાંતિ આપી.૨* 


ૃ્રતોસ્યાં ચ વજગમ્યાં ત ચેત વિધા નિલ થકા: | 
સિસ્જવ શ્રણળસ્ાંત સરસવ મલગિતં | 
જેન યતિ માને વિ. સ. ૧૭૩૪ (૬. સ. ૧૬૭૭)માં મહારાજા, રાજશ્ચહ પહેલાંના 
સજ્યમાં “રાજ વિલાસ'' નામનો  કાવ્યમ'થ લખ્યો છે. તેમાં લખ્યુ' છે” 


“પશ્ચિમ દિશા પ્રસિદ્ધ દેશ સોરઠેધર્‌ દીપત 
નગર વલ્લીકા નાથ જ'ગ કરી આસુર જપત.” 





૧ રોડ રાજસ્થાન, અધ્યાય ૧ લો. : 
૨, ઉદ્યપુર્કા ઇતિહાસ ગૌ. હી. ઓઝા. ખીન્નેલીયાનો શિલાલેખ 





ગુહેસેન પરમ માણેશ્વર હુતો. એટલે શિવભકત હેતો. તેના રાજ્યકાળમાં ખોદ્ધ 
લોકનું પરિબળ સારા પ્રમાણુમાં હતું. પણુ પ્રજાનો એક વર્ગ અને ખાસ કરીને 
ખ્રાછ્ાણા તેના પ્રભળ વિરોધી હતા, એટલે વલ્લભી રાજાએ એ તેમતું પરિબળ તોડવા 
આન'દનગર વગેરે સ્થળોએ જુદા જુદા વિદ્દાન ખ્રાછણણાને જમીનો આપી વસાવ્યા.3 
પરતુ પ્રજાનો એફ વર્ગ તે ધર્મ પોળતે હેતો તેની ઉપેક્ષા કેમ કરી શકાય એ 
ન્યાયે તેશે ખૌદ્ધોને ધામિક સ્વત'ત્રતા આપી અને તેમના વિહારોના ખચ માટે 
ગાલો પ્રદાન કર્યાં.૨ એટલુ' જ નહિ પણુ ખૌદ્ધ ધર્મ પાળનારાએઓને તથા તેની સાથે 
સ'બ'ધ ધરાવનારાઓ ને કોઈ ખેતી કરવા દૈતું નહિ અને તેમાં લેકે હરકત કરતા * 


જ ક 5 કકક 
૧. વલ્લભીનાં તાન્રપત્રોમાં બાહાણાને દાન દીધા શિવાય ખીજ ખાસ વસ્તુ આવતી 


નથી. આ દાન વેદના સાતા વિદ્દાન ખાહ્મણાને બહારથી ખોલાવી, વસાવી, તેમની આજીવિકા 
માટે આપ્યાં છે. તેમાં તેમનો ઉદ્દેશ બૌદ્ધ લોકો ઉપર અ'કુશા રાખવાનો તથા બૌદ્ધ ધર્મને 
યતે! ફેલાવો અટકાવવા માટે હોવાનું સપણ જણુય છે. 

ર. જુઓ સ. ૨૪૬ (૪. સ. ૩૬૫) તું તાસ્રપત્ર-આનુમ'જ-પિષ્પત રૃખરી વગ્ચે. 
આવેલુ" સમી પટવાટક-મડલીદ્ર"ગ-સ'મમાનક-દેતકઆહાર-મામોં દુદાએ;બ'ધાવેલા વિહારના ખર્ચ 
સાટે આપ્યા. (થ્રી. આચાય હી. ૪. એ! ગુજરાત, ભાગ ૧) 


વહલભી સામ્રાજ્ય પડ 


તે પ્રતિખ'ધ પણ તેણે દ્રર “કર્યો.* વળી, તેશુ અ'તિમ કાળમાં ખોદ્ધ 
ધમ સ્વીકાર્યો હોવાનું જણાય છે અને તે પોતાને પરમ માહેશ્વરને ખદલે 
“ પરસમોપાસક 7 તરીકે સ'વત્‌ ૨૬૦ (ઈ. સ. ૫૭૯ના તાશ્નપત્રમાં એળખાવે છે.* 

ગુહુસેન પણુ ચકવતી* રાજા હેતો. ગુપ્તોનું રાજ્ય જેમનું તેમ વલ્લભીના 
સૈત્રકોના હાથમાં પડેછું અને તેએને માત્ર સામત અને માંડેલિક રાજાએ પાસે 
તેએતનોા અધિકાર મનાવવા પૂરતું જ કામ હતું. ચુજરાતંમાં લાટના રાજા હરિસેન 
વાકતકને! ઇં. સ. ૫૨૦ લગભગ દ્રોણુસિહના હાથે પરાજય થયા પછી તાપી અને 
નમદાની વચમાં મહાસામન્ત સ'ગમસિંહુ ભરૂચની રાજધાનીમાં રાજ્ય કરતો, તે 
મહાસામન્ત હતે! વેમ તેનાં તામ્રપતે ઉપરથી જણાય છે, આ મહાસામન્ત કેને 
હતો તે એક પ્રશ્ન છે, એમ માની શકાય કે તેએ વૈટુટ્ક રાજાએ ખડિયા હશે. 
પણુ ડચૃષ્દી રાજા શ્રી કૃષ્ણુરાજના સુત્ર શ'કરાજ્ઞા તથા પોત્ર બુદ્ધરાજનાં તાઅપત્રોથી 
જણાય છે કે તેએ માળવાથી નાશિક સુધીના પ્રદેશના રાજાએ હતા. અને લાટ 
તેના અધિકાર નીચે હતું. એટલે ગુડેસેનનો અધિકાર લાંટ ઉપર હોવાનું સપણ 
પ્રમાણુ નીકળતું નથી. 

ગારૂલક: ગાર્લક રાજ્એ। તેમના ખ'ડિયા હોવાનાં સ્પટ પ્રમાણુ મળ્યાં 
છે. ગારૂલક રાજા વરાહદોસ ગુહસેનનો મહાસામન્ત હતો અતે તેના વારસો! પણુ 
વલ્લભીના ખ'ડિયા હતા, તેની રાજધાની કૂ'કપ્રસ્રવણુ હતી અને વલ્લભીપુર પાસેના 


૧, જીઓ આચાય : હી. ઈ. એફ ગુઃ ભા.-૧* 

ર. જાએ આચાય* હી. ૪. ચુ. અ વષ પ'ડિત ભમવાનલાલ ૨૫૦ નું કહે છે. 

૩, સદરે, 

૪. કૂ'કપ્રસ્રવણુ કયાં હતુ' તે કહી શકાતુ' તથી, કદ્દાચ ઉના પાસેનું કુલકા હેય, 
ભટપદ્ર તે ભાટીયા હોઇ શાકે; કારેણુ કે દ્રારેકાની નજીક છે. પણુ તે વલ્લભી પાસે દાન આપે 
છે તેથી વલ્લભી મહારાનજ્નની આજ્ઞાથી દાન આપ્યુ' હરો, ગારૂલક વ'શનું નામ પ્રથમ જ 
જોવામાં આવે છે. તેના વશમાં નીચે પ્રમાણે રાળજ્નએ થયા. 

થી. આચાય હી, ૪. એ, ગુજરાત પૃ, ૩) 
ભટ્ટીશુર્‌ મહારાક્ન 


સેનાપતિ વણાદાસ યલે।, 
મહારાજ શુર રન્ને મહાસામન્ત;વરાહ્દાસ રજને 


સામન્ત મહારાજ સિહાદિત્ય 
શુરને ભટ્ટા કલ્રો છે. તે ભટ્ટી વ'શતે। ન હોય ? તે મહારાજા ધૃવસેન ૧લાનો સામન્ત હતે, 
મુહ્સેનતો એક શિલાલેખ ક્રારકાતા માગે? આવેલા ગામ ખાગુકોડીમાંથી મળ્યો છે, . (આચા55) 


ખસ સૌરાષ્ટ્રતો ઘ્તિહાસ 


ભ્રકુષદ્રમાં તેણે ખોદ્ઠધ વિહાર માટે જમીન આપી હતી. તેના પુત્ર વરાહદાસ બીજાર 
દ્વોર્ફા જીત્યુ હેડુ. 


ધરસેન ૨ જે : (૪ સ. ૫૬૯ થી ઇ. સ. પલ્છ). 


ન __ગડસેનનો, પુત્ર ધરસેન ઈ. સ. ૫૬૯ લગભગ ગાદીએ સસરો પિતાના 
પરાજય અને મૃત્યુથી સામતો ખળવાન થયા હતા અને વહલભીની પ્રતિણા 
ઉસર પ્રહાર થમ્ને હતો, શતુએ તેના શિકાર નોશેઝાદને લઇ ચાલ્યા 'ગયા પણુ 
વલ્લભીસુરતું અભિમાન ઉતારતા ગયા; પરતુ એમ જણાય છે કે પરાની ખા ગમે: તે 
કારણે તેનો ખજાનો અહીં મૂકતા ગયા હેતા. કાંતો નોશેઝાદને, ગુહસેનના મૃત્યું તથા 
વલ્લભીને।' પરાજય થયે હોવા છતાં મેળવી ન શકયા તેથી તેને પ્રાસ કરવા ધન 
આપ્યુ' હોય અથવા સામન્તોએ તેને પાછળથી હેરાન કરી લૂટી લીધા હોય; પણુ 
ધરસેનના હાથમાં શત્રુઓનો ખજાને પડેલે;; અને તેનો ઉપયોગ તેણે કુશળતાથી 
કરેલે।.૨ વલ્લભી રાજાઓની પ્રણાલિકા પ્રમાણે તેણે ખ્રાહ્મણાને દાન આપેલાં અને 
વડનગરથી વિદ્વાન બ્રાહ્યાણેને લઈ આવી અહોં નકા સાધને! આપી સ્થિર 
કુરેલા,.૨ તે પરમ માહેશ્વર હતો છતાં તેણે ખોદ્ધે લોકોને પણુ આચાય મહુત 
સ્થિરમતિએ ખ'ધાવેલા શ્રી બખ્પપાદના સઠૅને દાનમાં ગામ આપેલાં તથા સુરાષ્ટ્ર 
પ્રાંતમાં સુદત્ત ભટ્ટાનક પાસે આવેલા ઉટ્પાલક ગામનું દાન ડે તથા 
ભિક્ષુઆની સહાયાર્થેઃ આપેલુ * 


_ ધરસેન વિદ્વાન હતે. વિદ્વાનોની સભાઓમાં તે શિરોમણિ લો હતો અને 
ધનવાન હતે, : 
| તેના રાજ્યની ખીજી રાજ્યક્રારી વિગતે ઉપલખ્વ નથી. 


૨ીલાદિત્ય પહેલે : (ઇ. સ. ૫૯૯ થી 5. સ. ૬૧૪.) 
ધરસેનના મૃત્યુ પછી ૪. સ, ૫૯૯ માં શીલાદિત્ય ગાદીપતિ થયો. તે 
પર્માદિત્યનું નામ પણુ ધારણુ કર્યું”. 


ધરસેન ૩ ને કે જે તેના પછી કઈક વર્ષે થયો તેનાં દાનપત્રોમાં તેને 
સાની, શ્રીમ'ત, દાનેશ્વરી, ગભીર અને વીર તરીકે વણુવ્યો છે. ધરસેને પણુ 
છ્રાછ્યાણાને દાન આપેલાં અને ખોદ્ધ લોકોને પણુ દાન આપ્યાં હેતાં.* 

' પરતુ સ. ૨૯૦ (ઈ. સ. ૬૦૬)ના એક તાસ્પત્રથી જણાય છે કે શીલાદિત્યે પોતે 





૧, સ. ૨૫૨ (છં. સ; ૫૭૧ તું તામ્રપત્ર) 
. : ૨. અન્ય તામ્રપતે!* 
ઉ. :૯ ૩, તા્નપત્રો; 


વલ્લભી સામ્રાજ્ય ષ્પે 
બોષ્ટે વિહાર ખ'ધાવ્યો હુતો તેથી તેણે ઉત્તરાવસ્થામાં ખૌદ્ધે ધર્મ સ્વીકાર્યો હતે..* 


તેનાં દાનપત્રો જતાં તેમાં જે દાન આપ્યાં છે તે ગુજરાતનાં ગામોનાં છે. 
એટલે તેને અધિકાર ગુજરાત ઉપર પણુ હોવા સ'ભવ છે.3 


તેને દિવિર્પતિ (દીવાને ચદ્રભટ્ટી હતો, શીલાદિત્ય તથા તા ભાઈ 
ખરગ્રહુને છુટુ અક્લેશ થચેલે!.૨ મ 


ખરમ્રહ શલે! : (ઇં. ૬૧૪ થી ૬૧૯). 


શીલાદિત્યતે ભાઈ ખરગ્રડ જુટુબ પ્રણાલિકા પ્રમાણે જ્યેષ્ઠ હઇ ઈ. સ. 
૬૧૪માં ગાદીપતિ થયે. કડી 


અરઝડ વિદ્ઠાન હેતો, પરાકમી હેતો અને દાનેશ્વરી હતે. તે સિવાય વેના 
રાજ્યની ખીજી હકીકત પ્રાતત થતી નથી. 


| પરંતુ આ રાજ્યના સમયમાં લાટના ગૂર્જર રાજાએ યા તે વલ્લેભીના 
'શાંડલિક હતા અથવા તે મિત્રે હેતા... * 


ધરસેન ૩જે ; (ઇં. સ, ૬૧૯ થી ૬૨૪૭). 

માત્ર પાંચ વર્ષ રાજ્ય કેરી ખરગ્રડુ પરલેકવાસી થયો અને તેને 
પરસેન ૩જે ગાદી ઉપર આવ્યો. આ વખતે શીલાદિત્ય ૧લાને। પુત્ર દેરભટ્ટ યયાત 
હેતો; પણુ વચમાં તે ધરસેનથી નાને હશે એટલે તેને ગાદી મળી નહિ; પણુ: તે 
ધુવસેનથી પણુ નાને હતે છતાં વડીલબ'છુએ સ્કંધ ઉપર મ્રકેલી શજ્યશ્રીની ધુરા 
_આતનદથી વહેન કરતે. 


આ રાજા પણુ વિઠ્ઠાન, દાનેશ્વરી, શ્રીમંત હતે તેસ જણાય છે. તેને! 
રાજ્યવિસ્તાર વર્તમાન વડોદરા સુધી અવશ્ય હેતો, ખેડામાં તેણુ અનેક દાનપત્રો 





૧. પો!ત!ની પ્રજાના એક વગ્ષ્તે ખુશ રાખવા શાજન ધમસ્યળ ખ'ધાવી આપે..તેથી 
ધમ* સ્વીકાર્યો એમ ગણુવું એ સાહસ છે. ગુહસેનની જેમ શીલાદિત્ય પે।તાને પરેમોપાસક લખતો. 
નથી. સ'વત્‌ રહવ્તા તાખ્રપત્રથી તે મહાદેવના મંદિરને ગામ આપે છે. (આચાય હી. ૪. ગુ. ભા. ૨) 


૨. આ ચર્ચા ધરસેન ૨ જના પ્રકરેણુમાં કરી .છે. 


૩. આ અનુમાન શ્રોઆચાય* તેના સ'. ૨૪૭ ના ઉતાત્રપત્રમાં ઇન્દ્ર ' તથા કૃષ્ણુના 
યુના ઉલ્લેખ છે તે ઉપરથી કરે છે. 


૪: આ ચર્ચા ક્રુવસેન રજના પ્રકરણુમાં કરવામાં આવેલ છે. 
“૫, જીઓ શીલાદિત્ય '૪થૉનું સ: ૩છપનું તાત્રપત્ર (હી. ૪. ગુ. ભાગે ૧-૧૪૬). 


પદ સોરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ 


કરી દાન આપ્યાં છે. એટલે તેના સમયમાં સોરાષ્ટ્ર ચુજરાત અને માળવાના 
સીમાડા સુધી વલ્લભીએની આણુ હૅતી તે નિ:શક છે.? 


' ડ્ોવસેન જેજે : (ઈ. સ. ૬૨૭ થી ઈ. સ. ૬૪૨) 


ધરસેન ૩૦ માત્ર આઠે વર્ષ રાજ્ય ભોગવી ગુજરી ગચે! અને તેનો નાને 
ભાઈ ધૃવસેન રજો ગાદીપતિ થચે।. ગાદીએ બેસી તેલ બાલાદિત્યનું નામ ધારણુ કંઝું. 


વલ્લભીના રાજાએમાં કદાચ ર સહુથી મહાપરાકેમી અને શકગ્તિશાળી રાજ 
ધૃવસેન રજે હતો, તેણે તેનાં સૈન્યોને ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણુ ગુજરાત અને છેક 
સાળવા સુધી દોર્યા” અને વલ્લભીના સાઆજ્યને। વિસ્તાર વધાર્ચે. 


દ 


પ્રથમ તેણે માળવાના મહારાજા બુદ્ધેરાજ કે જેણુ પોતાનો અધિકાર લાટ 
અને દક્ષિણુ ગુજરાત ઉપર સ્થાષ્યો હતો અને જેને ચાલુકંય રાજા મગળરાજ વા 
મ'ગળસેને હરાવી લાટ વગેરે પ્રાંતા લઈ લીધા હતાં તેના ઉપર ચડાઈ કેરી અને 
ઈ. સ. ૬૨૯ લગભગ માળવા જીવતી લીછું અને તેને વલ્લભી સાસ્ચાન્યમાં 
ભેળવી દીધુ'.૨ 


૧. અત્યારના સમયની જેમ તે વખતે અધિકારનાં ખ'ધને અતે સાવ5ભૌમત્વના નિયમે। 
ન ઠુતાં, મહાક્ષત્રપોના સમયમાં ક્ષત્રપા સિકકા પાડી શકતા તેમ વલ્લભીના સામન્તોા પણુ 
જમીનનું દાન દઈ શકતા. જૂતા ઇજપ્તના રાજ્યમાં. જેણુ દરેક પ્રાંત દરેક રાજા નીચે હતે! અને 
તે મહારાજને આધીન હતો તેમ અહીં પણુ જણાય છે* એટલે કલચુરી ગુજ*ર્‌ વગેરેનાં તાખઅપત્રો 
મળે છે; પણુ તેથી વલ્લભીના તેએ ખ'ડિયા ન હતા તેમ ન ગણાય, 


ર. કલચુરી વ'શને રાજા ખુદ્દરાજ માળવાના કલચુરી (કટચુરી) વ'શના  મહારાજ્ન 
કૃષ્ણુરાજના પુત્ર શ'કરગણુનેો પુત્ર હતે. તેનું સામ્ર'જ્ય માળવાથી નાશિક સુધી હતુ'. ભરૂચ અને 
વત્થ્માન વડેૅ।દરા, સુરતને તેમાં સમાવેશ થતે!. તેએ ગુપ્ત શજ્યના અ'“ત પછી માળવા તરફે 
ઉપરે।ક્ત પ્રદેૈશેનના સવ*સત્તાબીશ થઇ પડયા હતાં અને ત્રેતુટકે!ના પણુ અમુક વષ આધીન 
૨૯ હરો તેમ જણાય છે, સાતમી સદીના પ્રારભમાં ખુદ્દરાજનો પશ્રિમ ચાલુકય મહારાજ 
મ'ગળસેને (મ'ગળરાજે) હરાવી દક્ષિણુ લા. એટલે તાપીથી દક્ષિણુનો પ્રદેશ જતી લીધે, 
છી. સાંકળિયા શ"કા કરે છે કરે આ પરાજ્ય પ્રભાકરવધનના હાથે થયો હશે કારણુ હષ'ચરિતમાં 
લખ્યુ* છે કે તેણે સિધુ, ગુજરાત, લાટ અને માળવા જત્યાં; પણુ માળવા ખુદ્દર॥ાજના કબ- 
જમાં હતુ, જે કવસેને ખુદ્દરાજને હરાવી જતી લીધુ” અને કલચુરી વ'શનો અ'ત આવ્યે. 


ખુદ્દરાજનું એક તામ્રપત્ર ઇ. સ ૬૦૯-૬૧૦નું મળ્યુ' છે. તેમાં આન'દપુર્‌ છાવણી- 
માંથી ભરૂચ તાલુકાના ગેરન્જા ગામમાં ડેભક બાહાણુ બાપ સ્વામીને જમીન આપી છે. 
(શ્રી. આચાય* હી. ઇ. એ. ગુજરાત, ભા. ૩ને. 


વહ્લભી સામ્રાજ્ય ૫૭ 
આ સસયમાં ગુજરાતમાં લાટ પ્રદેશના ગૂજર રાજાએ? ખળવત્તર્‌ થતા 


૧. વલ્લભી રાજએ એ ગૂજરોને જીત્યા હુતા તેમ જણાય છે; પણુ તેઓનો અ'બ'ધ 
સાવ ખ'ડિયા જેવો નહી પણુ આણુ માને તેવા મિત્રો જેવો હશે. ગૂજ"રો આ દેશમાં હણે 
આવ્યા તે કાળમાં આવ્યા અને આ દેશને ગુજરાતનું નામ આપ્યુ; પણુ આ લાટ રાજએ। 
પોતાને “ગૂજ્ર્‌ નૃપતિવ'શ'”ના કહેવરાવે છે. તેથી અનુમાન થાય કે તેએ ગુજરાતના રાજાએ। 
હતા પણુ ગૂજ'રો ન હતા. ગૂજરે મધ્ય એશિયામાંથી આવ્યા અને પ'જાખમાં રલા, ત્યાં તેઓનાં 
સ્થાપેલાં નગરે, ગુજર્‌ાત, ગુજરાનવાળા, ગુજર્માનત, વગેરે હજી વિધમાન છે. [ શ્રી. ભાંડાર્કર- 
ગૃજ્્રા-બોમ્બે ખ્રેન્સ રોયલ અેસીયાટીક સોસાયટી જન*લ વે।, ૨૧ : તથા અન્ય શિલાલેખો 
કામુતો ધાટીલાનો તથા ભેજના દોલતપુર લેખ; ઇન્ડીયન એન્ટીકવેરી વોલ્યુમ. ૪: ડે. સાંકળિયા 
આજઝ*એલેોજી એક ગુજરાત : આ ગુજર વ'શમાં એક ર્‌ાજ્ન દદ થયે।, તેને વ'શ નીચે પ્રમાણે 
ચાલ્યો. : ડો. સાંકળિયા આર્કોઓલેઈજી એક્‌ ગુજરાત ] 

દદ ૧ લે! સામન્ત ૫૮૦ ઇ. સ. 


જયભટ્ટે વીતરાગ ૬૦૫ ૪. સ. 


દૃદ રજે પ્રશાન્તરામ ૬૨૯-૬૪1૧ ૬. સ. ર્ણુત્રહુ ૪. સ. ૬૪૧ 
જયભટ્ટ રજો ધરાધર ૬૫૫ ૪. સ. શ્રી, આચાય* પ્રમાણે 


જયભટ્ટ ૨ જને (ધરાધર) ૭૦૬ ૪. સ. 
૬૬ ૩જે ખાહુસહાય ૪. સ. ૬૮૦ 1 


જયભટ્ટ ડ૩જો મહાંસામ'તાધિપતિ ૭૬૪ છ. સ. અહિરેલ 
અહિરેલ મહાસામ'તાધિર્પાતિ ૭૨૫ ૪. સ. જયભટ્ટ ડજને ૭૩૬ ૧૪. સ. 


જય્ભટ્ટ મહાસામ'તાધિપતિ ૭૩૪ ૪. સ. 

શ્રી. આચાય* તેમના ચુજરાતના એતિહાસિક લેખોના સ'ગ્રહ ભા. ૩માં આ વ'શાવળીમાં 
શામે બતાવ્યા પ્રમાણે આપે છે, પણુ આપણુ! વિષયને તેની સાથે સ'બ'ધ ન હોઇ તેની ચર્ચા 
કરવામાં આવતી નથી. 

આ ગૂજ*રો સામ'તો હતા. હવે તે કેના સામ'ત હતા તે સિદ્ધ થતુ' નથી. ડો. 
સાંકળિયા માને છે કે તેઓ પ્રથમ ક્લચુરીન', પછી ગૂજ*ર પ્રતિહાર અતે પછી ખદામીના 
ચાલુક્યના હશે અને અ'તમાં ₹. સ. ૬૪૦માં વલ્લભીઓનાં પણુ હરે. હુ' આ સાલ તેનાથી 
વહેલી મૂકૃ' છુ. કારણુ માળવાના મહારાનન ખુદ્દરાજ્ને ₹. સ. ૬૨૯માં ધવસેન રજાએ જીત્યા 
પછી તેણ્‌ તરત જ ગુજ્*રોનો પરાજ્ય ૩ચૌ હશે, કારણુ હષૂનતી ચડાઇ વખતે તો તેએ તેમના 
મિત્ર હતા. હષ" 3. સ. ૬૩૫માં આવેલે.. ગૂજ*રોની રાજ્ધાની ન'દીપુર (નાંદોદ)માં હતી. ડો. 
ખુલ્હુર ભરૂચ પાસે ઉજજડ ન'દીપુરેનો કિલ્લો છે તે ગણે છે. તેના રાજ્યવિસ્તારની સીમા ઉત્તરે 
મહી, દક્ષિણે તાપી, પૂવે૨ સખેડા અને પશ્ચિમે ખ'ભાતને। અખાંત હતી. તેઓતો ચૌલુકયો તથા 
વલ્લભો રાજાએ સાથે સખધ સારે! હતો. વલ્લભી રાજની બહેન દુદ્રા ગૂઝ5૨ રાજનની રાણી 
હતી. તેથી મેત્રકો અને ગૂજરો વચ્ચે લગ્નગ્યવહાર હતે તેમ જણાય છે. 


પદ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


જતા હેતા. તેએ સામ'ત મિત્રે જેવા હેતા, પણુ સર્વ અધિકાર સ્વીકાર્યા હોવાનું 
જણાતુ' નથી; તેથી માળવા જીતી ખુદ્ધરજની હફૂમતમાં જે પ્રદેશે હતા તે જીતવા 
ધુવસેને પોતાનાં સેન્યોને લાટમાં લઈ જઈ દદને પોતાની આણ કબૂલ કરાવી, એમ 
જણાય છે કે દર્ટએ ચુષ્ધ આપ્યું' નહિ પણુ શરણાગતિ સ્વીકારી અને લાટ પણુ 
વલ્લભીના સાસ્રરાન્યને1 એક ભાગ ખની ગયુ. 


હુષ્હ્વર્ધનની લડાઇ. ઇ. સ. ૬2૫. 


ઈ સ. ૬૩૫માં ધર્મસેનના સાચ્રાજયનો વિસ્તાર સમસ્ત સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર 
તથા મધ્ય ગુજરાત, માળવા અને હાલના રાજસ્થાનના ઘણાખરા ભાગમાં ફેલાછ 
ગયે! હતે. તેણ માળવાના સૂખા તરીકે તેના ભત્રીજા? શીલાદિત્યને શાસન ડરવા નીસ્યો. 


ચૌલુકચે। દક્ષિણુ ગુજરાતમાં ખળવાન થયા હતા.. તેના રાજા સુલકેશીના પુત્ર 
મ'ગળસેને બુદ્ધરાજને હરાવ્યા પછી તેએ વધારે પ્રખલ થયા અને નર્મદાની દક્ષણે 
સર્વસત્તાધીશ થઈ પડયા હૅતા.૨ તેમનો શાજ્યવિસ્તાર નાશિક સુધી હતો. 


કનાજના મહારાજા હર્ષવધનનેો આ સમગ્ર પ્રદેશે! ઉપર અધિકાર હતો, 
તે ચોછુકયો અને ચૈત્રકો દબાવી બેઠા તે સાંખી શકયો! નહે, તેથી ઈ. સ. ૧૩૫ 
લગભગ તેણે મહાન સૈન્ય લઇને ચડાઈ કરી. 

હુર્ષવર્ધન ડયા માગે” આવ્યો તે સ્પટ થતું નથી; પરતુ ઈ. સ. ૬૩૦ 
લગભગ તેણે કરેલી પહેલી ચડાઈ ગુજરાત ઉપર હતી. તેમાં ચોછુડક્ય રાજા પુલકેશીના 
હાથે નર્મદઠાકાંઠે તેને પરાજય સહન કરી પાછું જવું પડયુ હતુ.” તે પછી પાંચ 
વર્ષ રહી હુર્ષવર્ધને વલ્લભી રાનય ઉપર પોતાની સમસ્ત શક્તિ એકઠી કરી ચડાઈ 
કરી. ત્યારે કોકે સ્થળે યુદ્ધ થયુ; તેમાં ધૂવસેનના જીવનને તેના સામ'ત દટ્એ 

પોતાના જીવના નસેખમે રહ્યુ.* 


૧, તેને કાકો ગણ્યો છે. પણુ તે ભૂલ છે. શીલાદિત્ય ૨% તરીકે ગાદીએ આવેલ તે 
રેર્ભટતે! પુત્ર જ હોવે જોઇએ. તે દૂતક તો હતો જ (હી, ઇ. એ, ગુજરાત શ્રી. આચાયર* 
સ'ઝડીત સ'. ૭૩૧૩નું તામ્રપત્ર ગેરેસનું: સ', ૩૧૦માં પણુ તે દૂતક હતે।.. એ વર્ષ ૪, સ. ૬ર્હનું 
હુતુ'. માળવા જીત્યા પછી તેને ત્યાં સૂમા તરીક મૂકયો હતો તેમ જણાય છે. 

ર, આ રાજ્યની શાન્યધાની નગસારી (નવસારિકા) હતુ. 

૩, ણષષવપ્ધ્ને ૪. સ. ૬૩૦માં પ્રથમ ચોલુક્યો ઉપર્‌ ચડાઈ કરી હવાનું જણાય છે 
અને પુલક્રેશીએ તેને નમ*દાથી નીચે આવવા દીધે! નહ. એટલે તે ઇંદોર તરફથી ખાનદેશને 
માગે* ભરૂચ તરફ આવ્યો હશે તેમ જણાય છે. 

૪ જયભટ્ટ રજનતું તામ્રપત્ર સ', ૪૫૬ (૪. સ. ૭૦૬) થ્રી આચાય હી. 9. ગુ, 
ભા. ર્‌. પા, ૪૨ 
“સંમીતેવ્ાસ્સાસ્લ વિસ્સર્ધવત સવ છોવપાજમાતલઃ પર્તેત્વર સરો ષે સ્‍ેવામિમૂત 
. વળમોપતિ પાતિ[રિ]ત્રાળોવગાત અ્રમવ્ર્સ્ર ઇુષ્રાષ્રવિસ્રન ' % 


વહ્લભી સામ્રાજ્ય પદે 


હેષવધન આ ઝુદ્ધમાં જીત્યો કે હાર્યો તે કાંઇ સપણ થતું નથી, ઇતિહાસ- 
કારો તે જીત્યો હતો અને છ્વસેનને પોતાની પુત્રીને પરણુવાની કરજ પાડી તેવી 
નાંધ કરે છે.* ષણ જીતેલે। રાજા પરાજિત રાજાને પોતાની પુત્રી આપે તે બનવા- 
જેગ નથી. ઇંતિહાસસાં અનેક પ્રસ'ગો નોંધાયા છે કે જેમાં પરાજિત રાજ પોતાની 
પુત્રી વિજયી રાજાને પરણાવે છે. આથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે હુર્ષવર્ષન હાર્યો 
હુતો તો જીત્યો તો હેતો જ નહિ, ખન્ને વચ્ચે માનભરી શ'ધિ થઇ હશે, અને 
હુષવર્ધન ધવસેનને પોતાનો જમાઈ ખનાવી પાછે ગયો. તે પછી છુવસેન વધારે 
ખળવાન અને શકિતમાન થયે અને તેના પુત્ર ધેૅરસેનનાં તામ્રપત્રેમાં “પરમ 
માહેશ્વર પરમ ભટ્ટાકે મહારાજાધિરાજ પરમેશ્વર ચકેવતી” તું ખિરુઠ ધારણુ ડયુ તે 
ખરેખર છુવસેને આ વિજય પછી ધારણુ કચ હોવાનું અનુમાન થાય છે. 


ઊં-એન-સાંગ : ઇ. સ. ૬૨૪૦માં લગભગ આ રાજાના સમયમાં હ્યુ-એન 
સાંગ વલ્લભીપુરમાં આવ્યો હુતે.. તેણે તેની દણિથી વલ્લભીનું વણુન લખ્યુ છે, તેના 
ઉપરથી વલ્લભીના વૈભવ અને વિસ્તારને ખ્યાલ આવે છે. તે લખે છે કે “ફલપીનું 
રાજ્ય ૬૦૦૦ લીચ ના વિસ્તારમાં છે, તેની રાજ્યધાનીને। વિસ્તાર ૬ માઈલને।* છે.” 
જમીનની ઉત્પન્ન, ઠવાપાણીનેો સાકાર, લોકોની રીતભાત, અને ચાશિત્ય માલાપોઈના 
જેવાં છે. વરતી અસ ખ્ય છે, અને બધાં કુટુબેો! ધનાઢય છે. એક સેડડો કુટુંબો 
તો એવાં છે કે તેતું ધન દશ લાખની ઉપર છે. ટૂર દેશાવરની દુલભ વસ્તુએ અહી' 
વિપુલ પ્રમામમાં મળે છે. અહીં આશરે ૧૦૦ મઠૅ છે. તેમાં ૨૦૦૦ સાધુએ! રહે 
છે, તેએ ઝાઝો વખત ચી'ગલ્યી'યાગ ધુ (સમતિયાસના 1નિકાયા સ મદાય) તું અધ્યયન 
કુર્‌ છે. અને હીનયાનને અતુસરે છે. દેવાનાં સેંકડો સદિરો છે, અને ભિન્ન ભિન્ન 
સ'મદાયના અસ'ખ્ય પાંખડીઓ તજર્‌ે પડે છે. 





“જ્યારે તથ ગત (જુદ્ધ) આ "પૃથ્વી ઉપર રહેતા ત્યઃરે આ પ્રદેશમાં વાર- 
વા૨ વિહાર કરતા તેથી જે જે જગ્યામાં તેએ રહ્યા ત્યાં ત્યાં અશોકે તેના માનમાં 





૧, શુ-એન-સાંગના આધારે પણુ ઘષષ્વધષ્ત બૌદ્ધ હતો. તેણે બોલાવેલા સ'મેલતમાં આ ચીની 
મુસાકેર આવેલો, એટલે તેણે હષ જીત્યો એમ લખ્યુ છે. (ભાષાંતર : 3૯1) તેણે શીલાદિત્ય 
ક જે વલ્લભી રાજને કાકો હતો તે માળવામાં રાજ્ય કરતે તેમ લખ્યુ' છે તે પણુ માન્ય 
રહે તેમ નથી. 

ર, ૬૦૦૦ લી એટલે ૧૨૦૦ માધીલ, 

૩, છ માધલના વિસ્તારમાં શૈત્રક્રેની રાજધાની હતી. એટલે અત્યારના મોરા શહેર્‌ જેવડુ' હશે. 

૪. -માલાપે।-માળવા. 


૫. બોદહ્દો અખોહ્દોને પાંખડી કહેતા, 


૬૭ સોરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


સ્થ'ભે! ઊભા કર્યા અથવા સ્તુપો ખાંધ્યા. જે જે જગ્યા ઉપર ત્રણુ ગત ખુદ્ધોએ 
વિશ્રામ લીધે, કાર્યો, કર્મા અને નિયમોનો બોધ કર્યો ત્યાં આપણે સ્થ શે 
નેઇએ છીએ.” 


“વર્તમાન રાજાઓ “શાતીલી”? છે, તે ખધા માળવાના રાજા શીલે। ટીટોના 
ભત્રીજાએ છે. આ વખતે* શીલાદિત્યને પુત્ર કીએમ કાશીરાજનો* જમાઈ છે. તેનું 
નામ ટુલુપએપોટુર છે. તે ઉતાવળિયો। અને તામસી પ્રકૃતિનો છે. તેની ખુદ્ધિ મદ 
અને સાંકડી છે. તે પણુ તે ત્રણુ અમૂલ્ય વસ્ઝુએસાં માને છે.પ પ્રતિવર્ષ એક 
સખપ્તાહુ તે એક સભા ભરે છે, જેમાં એકાંત સેવતા સાછુઓને મિષ્ટાન્ન, ત્રણુ વસો, 
દવાએો, સાત અમૂલ્ય વસ્તુએ અને અતિ કીમતી ફુલભ વસ્તુએ ભેટ આપે છે. 
આ વધી વસ્તુએ દાનમાં આપ્યા પછી ખમણી કિંમતે પાછી ખરીદે છે. તે ગુણુ- 
ગ્રાહી છે અને સાશુએઓને સત્કારે છે. તે ધમને માન આપે છે અને વિજ્ઞાનની 
કિંમત જાણે છે પરદેશના પ્રખ્યાત માણુસોને તે માન આપે છે. 


“તૃગરથી થોડે ટ્રર અરહત ઓજશચેલોર્રની દેખરેખ નીચે ખાંધેલેો એક મોટો 
મઠ છે. અહી ખૌદ્ધિસત્વ ટિ-હો (શ્રુણુમતિ) તથા કિનહાઈ (સ્થિરમતિ)એ પોતાનું 
રહેવાનું રાખ્યુ' હેતુ, ઘણાં પુસ્તકો રચ્યાં હતાં જે ઘણી પ્રશંસા સાથે 
પ્રસિષ્ક થયાં છે.” 

આ ખતાવે છે કૈ વલ્લભીપુરમાં સેકડો મ'દિરો હતાં, જુદા જુદા સ પ્રદાયના 
લે।કો વસતો હુતા. ખોદ્ધ મઠો તે બેસુમાર હેતા અને દેશપરદૈેશની અવનવી વસ્તુએ। 
અહી પ્રાપ્ત હતી. લોકો ધનાઢય હતા. લ્ુ-એન-સાંગે રાજાને તામસી અતે ચંચળ 
કહ્યો છે; પણુ કદાચ તેને તેવો અનુભવ થયો! હરે; પણુ પોતે પરદેશી તથા વિધર્મી 
રોવા છતાં તેનું સ્વાગત કર્યું હતું તેની પણુ તે નોંધ કરે છે. 


હ્ુ-એન-સાંગ ત્યાંથી વલ્લભીપુરથી ૧૪૦ માઈલે લગભગ ડ્રર આવેલા 
આન'દપુરમાં ગચેલે. આન'દપુર પણુ બૌદ્ધ લોકોનું મહત્ત્વનું સ્થાન હેતું તેમ જણાય 





૧. ક્ષેત્રિય-ભત્રીનને, ભાણુજ માટે અ'ચ્રેજમાં એક શબ્દ છે. કદાચ પત્રકો માળવાના 
ભાણેજ ફરે. 

૨# ઈં* સ, ૬૩, 

૩, કૉાન્વેકુ બજ. 

૪. શૂવસેન- 

પ. ત્રિરત્ન. 
૬. અરહુત આચેલેો એટલે આચાય* હશે, ત્રી ગિરિજ્નશ'કર્‌ આગાય* તેને દુદાએ 
ખ'ધાવ્યો તે મઠ માને છે. (જીએ ગુજરાતના એતિહાસિક લેખો. પા. ૩૯) પણુ ડૉ. ખુલ્હુર 
તેને, છુવસેન ૨ જાતું તામ્રપત્ર વાંચ્યુ હતુ' તે આધારે, “આયથય” ગણે છે. 


વલ્લભી સાસ્રાજ્ય હજ 


છે. આ આન'દષપ્ૃર વડનગર નહિ પણુ ચોટીલા પાસે આવેલું આણુ'દપુર હોવા સ ભવ 
છે.૨ ત્યાં પણુ પર્વતોમાં બોદ્ધ વિડ્ઠાર હોવા સ'ભવ છે. ત્યાં પણુ તેણે જુદું: રાજ્ય 
હોવાનું લખ્યુ' છે. સભવ છે કે આ આન'દયુરમાં વલ્લભીનો ખ'ડિયો રાજ હરો. 
તેને! વિસ્તાર તેણે ૪૦૦ માકેલેનો લ'ખ્યો છે અને રાજધાનીને વિસ્તાર પ માપલને 
જણાવેલ છે. ત્યાં પણુ લેકે ખોદ્ધ ધમ તેમજ અન્ય ધર્સાને માનતા હતા અને 
ચી'ગલી'યાગ પુ (નિકાયા અર્થાત્‌ સામતિયા સ'પ્રદાય)ના ગ્રથાનું અધ્યયન કરે છે 
અને હીનયાન મતના છે તેમ પણુ તે નૉંધે છે. 

સેનાગજ : ધૃવસેન ૨ જાનો યુવરાજ સેનાગજ ધ્રુવસેનની હયાતીમાં ગુજરી 
ગયો તેની નોંધ તેના કુટુંબના કેટલાક પ્રસંગો સાથે કલ્પસૂત્રકારે૨ કરી છે. તેનાથી 
ધવસેન તેનાં અ'તિમ વર્ષોઃ'માં ઘણે! નિરાશ થઈ ગયેલ તેમ જણાય છે. 


ધરસેન ૪ થે : ૪. સ. ૬૪૨ થી ૬૫૦. 

પિતાના વિજયોના પરિણામે ધરસેન ૪ થે! ધ્ૃવસેન ર જાના મૃત્યું પછી 
ગાદીએ આવ્યે! ત્યારે એક મહારાજ્યનો સ્વાસી હતે. સાળવા-રાજસ્થાન-ચુજરાત? 
સૌરાષ્ટ્રનું રાજ્ય તેના આધિપત્યમાં હતું; તેથી તેણ્‌ “પરમ માહેશ્વર પરમ ભટ્ટાક 
મહારાજાધિરાજ પરમેશ્વર ચકેવતી” નું ખિરુદ ધારણુ કયું”, 


આ રાજા પણુ વિદ્ધાન, શ્રીમ'ત, દાનેશ્વરી તથા પરાકેમી હેતો; એટલુ' જ 
નહિ પણુ તે પરમ માહેશ્વર હોવા છતાં તેણે પણુ ખોદ્ધે વિહારોને દાન 


આપ્યું હતુ"* 








૧, ડી. ખર્જેસનું આ અતુમાન છે. કાર્ણુ વડનગર વલ્લભીથી ઘણુ દૂર્‌ છે. 

ર જૈનોનું “કલ્પસુત્ર” નામનું પુરતક આ આન'દપુર્માં શ્રી ભદ્રબાહું સ્વામીએ સ'વત્‌ 
ટૃ૮ન્માં લખ્યુ'. તે સમયે રાજ કૃતસેત ૨% હતે. “સ્ટીત્રતસન તથા વીવીયેત ડ સેન્ટ માટી5ન 
પણુ આ વડનગર મહેસાણા! પાસેનું નહિ પણુ સૌરાષ્ટનું માને છે. પ 

આ ગ્રથથ આનત'દનગરમાં લખ્યો તેમ પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં કલ્પમુત્રમાં લખ્યુ' છે, 
“વડનગર' ગૈ'સમાં પાછળથી મૂકયું” જણાય છે. એટલે તે સમયે વડનગર (આન'દનગર) પ્રસિદ્ધ 
વિદ્યાધામ હતુ'. ત્યાં આ ગ્રન્થ લખાયો હોય તે અસ'ભવિત નથી. યુરોપીય વિઠ્ાનો તેને 
આણુ'દપુર માતે છે. આ શ્રય લખી વ'ચાવી ભદ્રબાહું સ્વામીએ મૂવસેનનો ખેદ દૂર કર્યો; 
“ુલ્પસૂત્ર'' સુખબોધિકા (ઉપાધ્યાય શ્રી વિતયવિજયજી મહારાજ.) 

૩, દીસ્ટોરીકલ ઇન્સ ઓફ ગુજરાત પુસ્તક ૧માં સ'. ૩૩૦નું તામ્રપત્ર થ્રી આચાચે* 
પ્રસિદ્ધ કયુ” છે, તે ધરસેન ૪થા એ ભરચ (ભરકચ્છ) સુકામેથી કરી આપ્યુ છે. તેમાં એેડાના 
ગામ કેોલ'બના સ્રાહ્મણુને દાત આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. એટલે ભરૂચ ધરસેનના જ્રામ્રાજયનો ભાગ 
હતો તે સિદ્ધ થાય છે. ગુજર રાન્નએ। તેના જામતો હતા. 

જ, તામ્નપત્રે! : સદર. 


ર્ર સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 

એના સમયમાં તેના પિતામહ (ખરગ્રહુ ૧ લા)ના ભાઇને! પુત્ર ડેરભટ 
હયાત નહિ હેય અને વેના પુત્રો શીલાદિત્ય, ખરગ્રડ ૨ ને તથા ધૂવસેન, દટૂતકે 
'તરીકે જુદા જુઠા પ્રાન્તોમાં નિમાચેલા હશે તેમ જણાય છે, એટલુ' જ નહિ પરતુ 
એેટકજખેડા) જેવા દૂરના સ્થળે તેણે રાજ્યપુત્રી ભૂપાને ટ્ૂતક નીમી હેતી.૨ એક 
શ્રી આવા જવાખદારીભર્યા હોદ્દા ઉપર નિમાઇ હોય તેવે! કદ્ટાચ ઈતિહાસમાં આ 
ચણહેલે પ્રસ ગ છે. 
. આ સિવાય તેના સાઃઆાજ્યના કે અંગત જીવનના પ્રસંગો કાંઇ નોંધાયા 
હાવાનું જણુતુ નથી. 

થુવસેન ૩ જો : (ઈ. સ. ૬૫૦ થી ૬૫૪) 

ધરસેન ૪ થા પછી શીલાદિત્ય ૨ જે કે જેના “પિતામહેના ભાષણના પુત્રને! 
પુત્ર” થતો તે કુટુઅપ્રણાલિકા વિરુદ્ધ કનિષ્ઠ ભાઈ હોવા છતાં ગાદીએ 
આવ્યો. મહાસજા ધરસેન ૩ જા ના સમચસાં તે ખેટક-ખેડામાં ડૂતક હતો. 


તેના સમયના નોંધવા યોગ્ય કાંઈ પ્રસંગો જાણુવામાં આવ્યા નથી, તે 
ગાદીએ આવ્યો ત્યારે વૃદ્ધ વયને પ્રાપ્ત કરી ચૂકચે! ડુતો અને માત્ર સાલુ રાજ્ય- 
ત'ત્ર વહન ડર્યા સિવાય કાંઈ કઝું' હોવાનું જણાતું તથી. 

' ખર્ષ્રહ રે જો : ઇં. સ. ૬૫૪ થી ૨૫૯. 

શીલાદિત્ય પછી “ધર્માદિત્ય” નામ ધારણુ કરી ખરગ્રહુ ૨ જે ગાદીએ આવ્યો. 


તેના સમયથી ચકવર્તીસનું ખિરુદ્ઠ બધ પડઝું જણાય છે. તેથી વલ્લભી 
સ્ાઆ્રાજયની સત્તા છી થતી જતી હતી તેસ જણાય છે. તે પરમ્‌ સાહેશ્રર હેલે!. 
અને દાન આપવામાં પૂર્વનેની પ્રણાલિકાને અડુસર્ષો હેતો. 
ખરત્રડુ પણુ વૃદ્ધાવસ્થામાં ગાદીપતિ થયે હતો અને માત્ર પાંચ વર્ષ 
રાજ્ય ભોગવી ગુજરી ગચે. 
અરગ્રહ ધર્માદિત્ય છુવસેન ૩ જાનો મોટોભાઇ હતે; છતાં તે ગાદીએ કેમ 
'આવ્યો તે સમજાતુ નથી. કદાચ બ'ડ કરીને આવ્યો હોય, કદાચ રાજ્યનું વાતાવરણુ 
ભેવું હોય. કે તાનાભાઈને ગાદી આપવી પડી હોય; પરતુ શીલાદિત્ય ૪ થાના સ. 


૧* તામ્રપંત્રાો સદર, સ', ૩૩૪-સ'. ૩૨1 શીલાદિત્ય, ધરસેન ૩ ને દૂતક હતો જુએ 


સઃ ૩૩ન૦નું તામ્રપત્ર# ન 
ર. તાખ્રપત્રો સદર. સ. ૩૩૦ ભૂપા છવસેન ૩ના ભાઇ સેનાગજની પુર્ત્રી હશે અચવા 


સ્ામ'તને પરણાવી હશે. 


વલ્લભી સાશ્રાજ્ય દ 


ઝ૭પના, તાસ્રપત્રમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલ છે. તેને રાજ્યશ્રી અપતા મહાન 
નૃપમ'ડળાનો સ્વીકાર યો હતો. એટલે તે સાધુવ્ૃતિમાં પરેવાયેલેો હતો પણુ આશ્ચ- 
હથી રાજ્યપદ્ટ ધારણુ કર્યું” હતુ. 


શીલાદિત્ય ૨ જે : 5. સ. ૬૫૯ ? શીલાદિત્ય બીને ગાદીએ આવ્યો કો 
જે જેમા તે જ શકા છે. તાશ્રપત્રોનાો અભ્યાસ કરતાં તે ખરગ્રહુના અગ્રજ એટલે 
મોટોભઃ/ હેતો, એટ્લે શીલાદિત્ય ખરગ્રહુથી પણ મોનો હતો; છતાં તેને રાજા તરીકે 
ગણ્યો છે. તેને પણુ પરમ માહેશ્વર પરમ ભટ્ટાક સહારાજાધિરાજ પરપેશ્વર શ્રી. 
ખાપપાદાતુધ્યાત કહ્યૉ છે. શ્રી ખખ્પ તાસ્રપત્રોમાં ખ્રાહ્માણુનું નાસ જણાય છે. ' પણુ 
ખુદ્ધે ભગવાનનું એક નામ ખાષપદેવ છે. એટલે શીલાદિત્ય પરમ માણિશ્વર હોવા છતાં. 
ખોદ્ધે ષમ્હ્માં રાગ રાખતે! હશે. એમ જણાય છે; અને શીલ્યાદિત્ય તે' નાની ઉમરનો 
હશે માટે સાધુજીવનમાંથી સ'સારમાં આવી રાન્ન્ય કર્યું” હશે તેમ જણુય છે. 


તે માત્ર એક જ વર્ષ રાજ્ય કરી મૃત્યુ પામ્યો હોવાનું જણાય છે. તેનું 
જેઈ તાસ્રપત્ર કે શિલાલેખ ઉષલ'ખ્ધ નથી. માત્ર તેના સુત્ર અને અતુગામી શીલા- 
દિત્યના તાઅ્પત્રમાંથી તેની આટલી પણુ હકીકત મળે છે, 


શીલાદિત્યે પોતાનું નામ સેવાદિત્ય રાખ્યુ હતું, 
રીલાદ્ત્ય ૩3 જો (3. સ. દૃપ૯ થી ઈ. સ. ૬૮૯). 


જૂ. 


શીલાદિત્ય ૩ જો યુવાન વચે ગાદી ઉપર આવ્યો. તેણે પણુ તેના ષક 
ચકવતી' સિવાયનાં બધાં બિરુદ્દો જળવ્યાં છે. તેણે ગાદીએ બેસી હરાદિત્ય. એવું 
નામ ધારણુ કેરેલુ . 


શીલાદિત્ય પરમ માહેશ્વર હેતે. તેણે વેદના જ્ઞાતા ખ્રાહ્ઢાણાને દાન આપ્યાં 
હતાં; પણુ તે સાથે પ્રજાના એક વગ  ખોદ્ધ ધમ પાળતો તેને પણુ રાજ્યની ઊપજ-. 
માંથી ઘણું દાન આપેલુ. ડુટ્રા વિઠારની સસીપે કુઠેકુરાણુક ગામમાં આચાર્ય ભિક્ટુ 
વિમલગુપ્તે ખ'ધાવેલા ખૌદ્ધ મઠને તેણે ગામ આપ્યુ' હતુ'. તે તેનું ઉદ્ઠુરણુ છે, 


શોલાદિત્યના સમયમાં વલ્લભી સાસ્રાજ્યના સીમાડા દબાતા ગયા જણાય 
છે. દક્ષિણુ લાટના ચૌલુકય જા ખળવાન થઇ ગયા હતા, સશચ્રાટ વિકંમાદિત્યને 


નય. પ... શિ. 








૧ શીલાદિત્ય ૪થાનું તાખ્રપત્ર સ. ૩૭૫ (૪. સ. ૬૯૪) જુએ આચાય* હી. ૪. એઓ. 
ગુ, ભા. ૧ પ1. ૧૪૯ 
૨ શીલાદિત્ય ડજનું તામ્રપત્ર સ. ૩૪૨ (૪, સ. ૬૬૧) જુએ આચા[્‌** હી. ૪. 
એ, ગુ. ભા. ૧ પા. ૨૧૪ તથા શીલાદિત્ય પમાનું સ. ૪૦૩નું તામ્રપત્ર આચાય* ૧, પા. ૨૭૩ 
૩ તામ્રપત્ર સ” ૩૫૬ (ઇ. સ. ૬૭૫)નું આચાય", 
તામપત્ર સ', ૩૬૫ (૪. સ. ૬૮૪)નું 





૬૪ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


ભાઈ ધારાશ્રય જયસિંહુવર્મા અને તેના પુત્રે શ્રાશ્રય શીલાદિત્યે સ્વતત્ર રાજા 
તરીકે રાજ્યં કરવા માંડયુ' અને નર્મદા સુધીને પ્રદેશ પોતાની આણુ નીચે આણયે 
હોવાનું જણાય છે. પણુ ખેડા સુધીનો પ્રદેશ વલ્લભી રાજાએાના અધિકારમાં હતે તે 
તેનાં દાનપત્રોથી જણાય છે. આ શજાના સમયમાં તેના સામ'ત પ'ચાસરના જયશિ ખર 
ચાવડા ઉપર ભુવડ સેોલકીએ ચડાઈ કરી અને સામત જયશિખર 
રણુમાં પડયે. પચાસરનું રાજ્ય સોલ'કીએના અધિકાર નીચે આવ્યુ. (ઈ. સ. ૬૮૬) 


શોલાદ્ત્યિ ૪થો : (૪. સ. ૬૮૯ થી ઈ. સ. ૭૦૯ ). 


શૌલાદિત્ય ૩ જાનો પુત્ર શીલાદિત્ય ૪ થે। સૂર્યાદિત્યનું નામ ધારણુ કરી 
પિતાના રાજ્યાસને બેઠો. તે પણુ પરમ માહેશ્વર હતો; પણુ તેણે ધા્મિક રાજ્યની 
નીતિની પ્રણાલિકા જાળવી રાખી હુતી. 


તેના સમયમાં ગુર્જરોએ માથુ' ઊંચુ કર્યું” અને કદ્ટાચ તેચમ। દક્ષિણ લાટના 
ચોલુકયો સાથે ન ભળે તે માટે તાત્કાલિક સામ'ત શજા જયભટ્ટને મહા સામ'તા- 
ધિપતિ ખનાવ્યે હોવાનું જણાય છે. આ ગુજર રાજાએ સાથે તેમના ખાસ સામતો 
હેતા; શેટલું જ નહિ પણુ તેમની સાથે લગ્નસ'બ'ધથી નેડાયેલા હેતા તેમ જણાય છે. 


શીલાદ્ત્ય પ મા : (ઈ. સ. ૭૦૯ થી ઇ. સ. ૭૩૦). 


શીલાદિત્ય પસ્ના તેના પિતાની ગાદીએ સે।માદિત્ય નામ ધારણુ કરી ગાદીએ 
બેઠો. તેના પિતાની હયાતીમાં તે ટૂ તક તરીકે રહ્યો હેતે.૨ તે પોતાના ખિરુદમાં 
પોતાને “પરમ માહેશ્વર પરમ ભઠ્ઠા મહારાજાધિરાજ પસ્મેશ્ચર શ્રી ખપ્પને પાદાનુ- 
ધ્યાત પરમ ભટ્ટાક મહારાજાધિરાજ પરમેશ્વર શ્રી શીલાદિત્ય.” લખાવે છે.૨ તેને 
અથ એ થાય છે કે તેણે શ્રી બાપદેવ એટલે ખુદ્ધેદેવને રાજ્ય અપ'ણુ કરી તેન 
નાસે રાજ્ય કરવાનું ચેગ્ય ધાર્યું” હોય.” 


જાઇક : આ રાજાના અમલમાં સૌરાષ્ટ્રમાં તેમની સત્તા નબળી પડી હોય 

તેમ જણાય છે. સૌરાષ્ટ્રના ભૂમિલિકામાં અન્ય રાજા રાજ્ય કરતો, તે ગુપ્ત સ'વતૂને 
બદલે વિકમ સવતૂને સ્વીકાર કરી, વિ. સ. ૭૯૪ (ઈ, સ. ૭૩૯)માં સૂય ગ્રહણુનુ' 
ભૂમિદ્ાન ખ્રાહ્યાણુને આપે છે. તેમાં તે પોતાને સૌરાષ્ટ્ર મ'ડળનો અધિપતિ પરમ 
ભટ્ટાક સહારાજાધિરાજ પરમેશ્વર શ્રી. જામકેદેવ તરીકે એળખાવે છે. 





૧.જુએ તાખ્રપત્રો શીલાદિત્ય ૪ થાનાં સ. ૩૭૫-૩૭૬. આચાય* ભાગ 1, પાનું ૨૫૫ 
તૈમાં રાજપુત્ર ખરગ્રહ નામ છે. આ શીલાદિત્યનું મૂળ નામ ખરગપ્રહ હશે. 

૨, સ ૪૦૩નું તામ્રપત્ર, સદર 

૨. હમણાં પણુ ઉદયપુરના માલીફ એકલિંગજી તથા દીવાન મહારાણા”છે તેમ, 


પ સૌરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ - 


વહ્યંભી રાજાઓની પડોશમાં જ શ્રી જપકિદેવ “ભૂમિલિકા” ભ્રભલી વા ઘુમલીમાં રહેતાં 
હોય અને તેણે મહારાજધિરાજતું બિરુદ લખ્યું ડાય તે તેમાં બે શ કા થાય છે. એક તો 


એએ કે તેણે વલ્લભી રાજાએ થી પોતાની સ્વત-ત્રતા જહેર કરી હતી. અને ખજી શકા શમે કે 
વલ્લભી રાજાઓસમ વિવેક ખાતર આવા બિરૃદને ઉપયોગ કરવા દીધે। હતો. 


પ્રથમની શકા નિસેળ જણાય છે; કારણુકે આપણુ આગળ ભેઈશું' તેસ માળવા 
સુધી શીલાદિત્યોનો અધિકાર હેતે, તે। પોતાની ખાજુમાં જ કેઈ રાજાની સ્વત'ત્રતા તેએ 


રહેવા દઈ શકે નહિ. વળી તેણે સોરાષ્ટ્ર મંડળનો અધ્વિષતિ એવા શખ્દો વાપર્યા છે એટલે 
તે માંડલિક હતે।. ખીજી શ'કા પરત્વે પોતોના આવા સોઢા સડલેશ્વરને વલ્લભી રાજનએ।! 


“મહાસામ'તાધિપતિ મહારાજા એવા ઈલ્કાબ આપતાં હોય તે સભવ છે. 4 
અરબ ચડાઈ: 9. સ. ૭૩૪-૭૩૫ માં વલ્લભીપ્ુરના પતનના શ્રીગણુશ 


મ'ડાયા. સામ'તેો બળવાન થતા જતા હતા. અને વલ્લભી રાજાએ તેમને અ ઝુશમાં 
રાખી શકે તેમ હેતું નહિ. તેવી સ્થિતિમાં ખલીફા હાસમના સેનાપતિ જુનાઇદે * 


પ્રખળ સેન્ય સાથે ભારત ઉપર ચડાઈ કરી. તેણે સિખ, ગુજરાત, ક“છ, ચિતાડ' 
અને સોરાષ્ટ્રનાં રાજ્યોને ધમરેોળી નાખ્યાં. વલ્લભીની સાથે ગુજર રાજા જયભટ્ટ. 


ચાથો તેની સહાય માટે ગયે! હતો.૨ પણુ જુનાઈટ તેના કાર્ય માં સરફેળ થયે. 
ચાવડાએ : આ સમયમાં ચાવડાએ પ્રબળ થવા માંડયા. તેઓની મૂળ” 

રાજધાની દીવ ટાપુમાં હતી, માંગરોળ, સોમનાથ વગેરે સાગરકિનારો તેઓના અધિ- 

કાર નીચે હતે; પણુ ત્યાંથી તેએ કેવી રીતે અને શા કારણે ખસ્યા તે જાણુવામાં 


આવતુ નથી, પણુ ઈ. સ. ૭૦૪ લગભગ પ'ચાસરમાં જયશિખર યા જયશેખર ચાવડો 
રાજ્ય કરતે! હેતે, તે વલ્લભી રાજાઓને! સામ'ત હેતે. 


જચયશેખરના રાજ્યકવિ શ'કરે, મારવાડમાં આવેલા કલ્યાણુનગરના સોલ કી 
રાજા ભુવડના દરખારમાં જઈ પોતાની તેમજ પોતાના રાજાની પ્રશંશા કરી. તેનાથી 
ઉશ્કેરાઈ જઈ ભુવડે એક પ્રખળ સેન્ય લઈ તેના ઉષર ચડાઈ કરી. પચાસર પડેયુ 


દ્‌ 


અને ભ્રુવડે પંચાસર ઉપર પોતાને અધિકાર સ્થાપિદ્મ કર્યો . ી 
જયશેખરની રાણી રૂપસુ'દરી સગર્ભા હતી. તે તેના ભાઈ સુરપાળની સહાયથી 


નાસી છૂટી હતી અને વનમાં તેણે પુત્રને જન્મ આપ્યો. તે શીલગુણુસૂરિમતિના_ 
આશ્રય નીચે દસાડા તાલુકાના ગામ વણે।દમાં મોટો થા, પછી તેણે સ્વરાજય . 


પુનઃપ્રાપ્ત કરવા બહારવટું આશભ્યુ. વાર્તાકાર તેના ખહારવટાના ક્ષેત્રમાં સૌરાષ્ટ્ર 





૧. આ સમયે ચિત્તોડને। રાજન ધવલપાલદેવ હતે. ર 
૨. જીનાઇદે, અરબ ઇતિહાસકાર બલદુરીના કહેવા પ્રમાણે, નીચેનાં શહેરો જીત્યાં હતાં, 
૧, ઉઝેત (ઉજ્જેન) ૨. બદારીબાદ (?) ૩. સલજીરજ (કને।જ) ૪, મીરમદ 
(?) પ. અલમ'ડલ (?) ૬. દહાનેજ (ધીનોજ) ૭. ખરવાસ (વઢવાણુ) 
૮. અલ બેલાયન (વલ્લભીપુર કે વેરાવળ) ૯. અલ તુરઝ (ભરચ) - 
રી. સાંકળિયા (આકિઓલેોજ ઓફ ગુજરાત) માને છે કે આ ચડાઇ ગુજ*ર્‌ પ્રતિ- 
હાર રાળજ્ન ભેજના સમયમાં થ૪ હતી. વલ્લભી અને સમકાલીત રાજઓના ઇતિહાસમાં આઅ। 
ગડાઈનો ઉલ્લેખ નથી, 


વલ્લશીઃ સાસ્રાજ્ય ૬૬: 
ગણાવે- છે. એટલૅ કેમ- જાભે ભુવડે સોરાષ્ટ્ર પણુ જીત્યું હોય ! ભુવડને પરાજિત કરતા: 
તે શા માટે સૌરાષ્ટ્રમાં રખડતો હોય તે સમજાતું નથી. 

ભુવડ : બ્રુવડે? ' માત્ર શકર કવિએ તેના રાજા તથા દેશનાં વખાણુ કર્યાં 
તેથી જ ઉશ્કેરાઈ ચડાઈ કરી તે સભવતું નથી. પરતુ તેમાં ખીજ કારણુ હોવાં 
જોઈએ. એમ જણાય છે કે કનોજ્રાજ રાષ્ટ્રફૂટ આમ (0 રાજાએ પોતાને! ખ્રાહ્યણુ 
ધર્મ ત્યાગી બૌદ્ધ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો, અને પોતાની એક પુત્રી વલ્લભી રાજા 
ઘુભટ (શીલાદિત્ય હમે) અને ખીજી લાટના રાજાને પરણાવી અને તેએને પણુ ખોદ્ધ- 
ધસી ખનાવ્યા. શ્રીલાદિત્યની રાણીનું નામ રત્નગગા હતું. તેને ગુજરાત કરિયાવરમાં 
આપ્યુ. ગુજરાતના ગુજર્વશી રાજાએ એ ખ્રાહ્યાણાને દાનમાં આપેલી ભૂમિ ઉપર 
વલ્લભી રાજાએ કર નાખ્યો. તે માટે તેએ કનોજ ગયા, પણુ કોઇએ સાંભળ્યુ 
નહિ.. તેથી, તેએ પચાસર આવ્યા, ત્યાં જયશિખર વા જયશેખરને મળ્યા. તે 
છાજ્યણુક્તમી હતો. તેણ ગુજરાત ઉપર ચડાઈ કરી ગુજરાત જીતી લીછુ'. તેથી ધ્રુભટ 
(વલ્લભી) રાજાએ કેનાજની સહાય માગી અને તેણે મોટી સેના લઈ પ'ચાસરને ઘેરો . 


ઘાલ્યો. પ'ચાસર પડેચું અને જયશિખર મરાચે..૨. ભ્રુવડડ કેદાચ કનોજના રાજાના. 
કહેવાથી આવ્યો હરે. 


૧,.(80) વિં, સં. ૧૧૩૩: (૪. સ, ૧૦૭૬ ) અને સ' ૧૧૮૩ (૪. સ, ૧૧૨૬ ) દરમ્યાનમાં 
દક્ષિષ્મુનાઃ કલ્યાણુનગરમાં ચોૌલુકય (સે।લ'૪ી) રાજા વિક્રમાદિત્ય ૭ડ્ઠો. રાજ્ય કરતો. 
હતો... ( ગો. હી. એઝા. ) 

(૧) મદ્દાસ રાજ્યમાં વિશાખાપટ્ટમ્‌ જલ્લાના જયપુર રાનયમાં ગુણુપુર તથા મે!ડગુલા હજી 
પણુ સોલ'ઝીના છે. 
(કં) . લુણાવાડા-પેથાપુર, રેવા, કેદ, ગાંગડ, સાણુ'૯, સૌરાષ્માં બ'ધિયા (ગાંડળ) ભીમાનું ગામ 
(હાલાર) હજી પણુ વાધેલા સે!લ'૪ી ઓનાં છે, 
તેઓનું મૂલ નિવાસસ્થાન લે[કાટ (લાહેરર) હતુ'. દક્ષિણના સોલ'જીઓનેોા મૂળપુરુષ 
જયસિંહ ૪, સ. પન્છમાં' રાજ્યપતિ થચો હતો, જે મૂળરાજ સોલ'જીનો મૂળપુરુષ હતે. ચૌલુકય 

(સોલ'જી)તી ૧૬ શાખાઓ છે. ( ટોડ રાજસ્થાન ૧ ) 
ગુજરાતના ફલચુરી રાન્ન બુદ્ધ રાજને ૭મી સદીના પ્રાર'ભમાં ચાલુકય રાજા મ'ગલસેને 

હરાવ્યો હતો અતે તે દક્ષિણ ગુજરાતનો રવામી બન્યો હતો. તેજ વ'શનતા પુલકેશી રાજાએ 

મહારાનનઃ ઠુષષ્વધતને પાછા ફરવા ફરજ પાડી હતી (ઇ. સ. ૬૩૦). તે વ'શનું રાજ્ય નવસારીમાં 
ઇ. સ. ૭૩૯-૭૪૦ લગભગ રવત-'ત્રપણે રહ્યું; અને છ, સ, છ૪રમાં ખલીફા હાસમના સેનાપતિ 
જુના૪દને. પણુ પુલકેશી જનાશ્રયે હર્‌ાવ્યો હતે!. 
ઉત્તરમાં તેઓનાં ધણાં રાજ્ય હતાં. તેના રાજ્નએ। ખલવર્મા અને અવનિવર્માં હતા. 
ભુવડ એ પ્રકારે આખા ભારતના ઉત્તરદ્ક્ષિણુમાં ફેલાએલા સેોલ'ઝી રાજ્યોમાંના એક 
કલ્યાણુનગરનો રાજા હતે. 

૨. શ્રી, વૃજલાલ કાલિદાસ શાસ્ત્રાં (રાસમાળા ભાષાંતર ) : આ વાત કાંઇ સમન્નતી 
નથી. ભુવડ સોલ'કી હતો, કલ્યાણુપુરનતા હતો. વળી આ સમયમાં ધવભટ ગાદી ઉપર 

' આવ્યો ન હતે. 


૬૭ સોરાષ્ટ્રતો -ધતિહ્ાસ 

ભ્રુવડની ચડાઈ કંઇ સાલમાં થઈ તે જણાતુ' નથી. પણુ અણુહિલષુર પાટણુ 
ઇં. સ. ૭૬૪માં વસ્તું .* અને વનરાજે ૫૦ વર્ષ સુધી ખંહારવટુ કર્યું” લૈંમ 
ઇતિહાસે હકીકત નોંધી છે. 


એટલે પચાસર ઈ. સ. ૭૧૪માં જિતાયું' હાય તેમ જણાય છે અને'શીલા- 
દિત્ય રૃઠ્ાના સમયમાં વનરાજ ચાવડો પ'ચાસરતુ' રાજ્ય સોલકી પાસેથી ષુનઃપ્રાપ્ત 
કરી અણુહીલપુર પાટણુ વસાવે છે. ત્યાં સુધી વલ્લભી સસ્રાટ ચૂપ બેસી રહે છે તે 
વસ્તુ ખતાવે છે કે વલ્લભી રાન્યોની સત્તા ક્ષીણુ થતી ચાલી હતી ૨ 


રાષ્ટ્રફૂટો : રાષ્ટ્ફૂટો(રાહોડો)એ લાટ ઉપર સવારીએ કરવા માંડી ને 
લાટને! ધળેખરે ભાગ દખાવી દીધો. શીલાદિત્ય પમાના સમયમાં તે। લાટ લગભગ 
રાઠોડેના અધિકારમાં આવી ગયું હતુ.” 


પારસીઓએ : પારસીએ આ રાજાના સમયમાં ઈરાન છેડી ભારતમાં 
આવ્યા, તેએ સ“ણુમાં ઇં. સ. ૭૧૬માં ગયા તે પહેલાં ૨૦ વર્ષ દીવમાં રહ્યા 
અને તેથી તેએ ભારતમાં પ્રથમ ઈ. સ. ૬૯૬માં આવ્યા હોવાનું જણાય છે. દીવ તે 
સમચે વલ્લભી સાસ્રાજયને ભાગ હતે. 


શીલાદિત્ય પમ ઈ, સ. ૭૩૯ લગભગ ગુજરી ગયે! અને તેની ગાદી.ઉપર 
તેનો પુત્ર શીલાદિત્ય દડ્ઠો બેઠો. 


.૨ીલાદિત્યિ દઠ્ઠો : ઇ. સ, ૭૩૯ થી ઇ., સ. ૭૬૫. 


પિતાના રાજ્યાસને શીલાદિત્ય ૬ ડ્ઠો આવ્યો, પણુ તેને વેરાન થચેલુ', 
પદદાલિત થચેલું' અને સામતોના અસહકાર અથવા વિરેધવાછીં રાજ્ય વારસામાં 





૧૦ પ્રબ'ધાચિતામણિ આ વષ સં. ૮૦૨ (૪. સ. ૭૪૫)નું આપે છે. પણુ વિચારશ્રેણીમાં 
તે જ કર્તા આ વષ સં. ૮૨૧ (ઇ. સ. ૭૬૪)નું આપે છે. (ગૌ, હી. એઝા.) 

૨. ખોમ્ખે ગેઝે. વે. 1 પા. ૧૫૫ ઉપર્‌ ડૉ. ભગવાનલાલ લખે છે કે પાટણુના ચાવડા 
રાજઓતે ઇતિહાસ જેન ઇતિહાસકારોએ ઉપજ્નવી કાઢેલો છે અને વિશ્વાસપાત્ર નથી. ચોગર્‌ાજ 
ચાવડે દક્ષિણુ સૌરાષ્ટટાં ચાવડા વ'શને। હરે, ચાવડાએ। કતોજના પ્રતિહારોતુ સાવ"ભૌમત્વ પણુ 
સ્વીકારતા હશે, (આચાય: હી, ઇ. એ. ગુ, ભાગ ૩, પા, ૪). 

૩. ડૉ. સાંકળિયા માને છે કરે દ'તિદુગે* મધ્ય ભારત ઉપર્‌ ચડાઇ કરી ત્યારે લાટ જીતી 
લીધુ' અને મહી નદી સુધીનો પ્રદેશ સ્થાપિત ક્યો હતે. લાટના રાજાએ આ સમયે ગુજર 
-પ્રતિહાર નાગભટ્ટ ગલા નીચેના ચૌહાણુ હરે, (આક“ઓલેોજી એક્‌ ગુજરાત). 

૪. પારસીઓના આગમનને ઇતિહાસ રસિક છે. પણુ સોરાષ્3 ના ઇતિહાસને તેની સાથે 
સીધો સ'બ'ધ તથી, એટસે આટલી જ નોંધ લેવામાં આવે છે, વિશેષ માટે જાઓ જીસસ એ 
શ'જણુ' થત્રી પોપ્ચખાનાવાલા, 


વલ્લભી સામ્રાજ્ય ૬૮ 


મળ્યુ. એમ જણાય છે કે શીલાદિત્યે તેના રાજ્યઅમલના પ્રારભનાં વર્ષો તે 
સામન્તોને નમાવવામાં કાઢયાં, ષણુ અણુહિલપુર પાટણુનો વનરાજ તેને! સામન્ત 
બન્યો હોવાનું જણાતું નથી. 


વનરાજ ચાવડો :: વનરાજ ચાવડાએ અણુહિલપુર પાટણુ વસાવી ગુજરાતના 
રાજ્યકર્તાની જેમ રાજ્ય ડરવા માંડેચુ અને વઢવાણુના ચાપોત્કટ(ચાવડા)રના સહુ- 
કારથી તેણે સૌરાષ્ટ્રના વર્તમાન ઝાલાવાડ પ્રદેશથી મહી નદીના કાંઠા સુધીને 
_મદેશ સર કરી લીધો. વનરાજે એ રીતે વલ્લભીના સુવર્ણુંથાળમાં લોઢાની મેખ 


૧* ચાવડા લેકે માત્ર સૌરાષ્ટ્રમાં જ હતા. તેઓનું સોરાષ્ટ્ર બહાર ક'ઇ નામ સ'ભ- 
ળાતુ' નથી. તેએની ૨।જ્ધાની દીવમાં હતી. તેએ ચાંચિયાગીરી કરતા; તેથી સમુદ્દે દીવને બોળી 
દીધુ' તેમ નોંધ છે, પણુ તે આપણી પુર્‌ાણાની વાત જેવી, ખરી રીતે તેઓને વલ્લભીના કે 
ક્ષત્રપાની પહેલાં આ સ્થળેથી પરાજિત થઇ ખસી જવું પડયુ હશે, ચોરવાડ (ચોરવાડ) અને 
માંગરાળ પણુ તેના અધિકારમાં હતાં. સોમનાથ 'પાટણુ પણુ તેતું હતુ''_ વનરાજ સ્વાધીનતા 
'હળહેર કરી પ્રથમ સે।મનાથમાં પાટે ખેઠે હતે. મેવાડના રાજ્ઓએએ તેમને સહાય કરી હતી અને 
તેમનાં ખોવાચેલાં ગામો પાછાં અપાર્વ્યા હતાં, (રોડ) 

વનરાજે અતિ શ્રમ કરી પોતાના પિતાનું રાજ્ય પાછુ' મેળવી અણુહિલપુર્‌ વસાવ્યુ”. 
તેનું એક કવિત છે, તેમાં તેને પરમાર્વ'શી કલ્રો છે. 


પ્રથમ ચાલ ચડૅશ શખ્દગણુ સેણુ સુણાવે 
અરખુદ દીધી આણુ, હેમ ઓએતર દશ આયો 
'પરવશ્િયો પરમાર, વાસ ભિન્નમાલ ખચાયો 
નવડેટિ કર્‌ નેત્ર, મેત્ર નાગણી ખસાચો 
ભોગવે ભોગ શઝુ તણુ! રણાયણુ તણા રાખયો રગ 
વજરાજ ઝુ'વરે વાશિયો! દશમે! અલણુણુપુર દુર'ગ, 


ર્‌ાસમાળા' પ્રમાણે તેમજ “ત્તમાળ' પ્રમાણે ચાવડા સિ'ધુ નદીની પશ્ચિમેથી આવ્યા. 
તેએ ચજવ'શી કૈ સૂય્વ'શી તથી. તેઓએ દેવપાટણુ તથા સોમનાથ જીત્યાં, (દેવપાટણુ તે જ 
_સશે।મનાથ પાટણુ). જયશિખરને! (અથવા જસરાજ/ને! બાપ વલ્લભીનો ખ'ડિયો હશે. તેમના રાહેરને। 


નોશ યયા પછી તેએ પ'ચાસરમાં વસ્યા. પચાસર હાલ ગમોન્ૂદ છે. 


ર. વઢવાણુમાં ધરણીવરાહે તામને। રાન સ', ૮૩૬ (ઈ. સ. ૭૮૦)માં હયાત હુતો, 


ટટ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


મારી.? એ સમચે ભરૂચમાં ચૌહાણુ સામન્તોએ આરબોએ કખજે કરેલા ભરૂચને 
ગુજર પ્રતિહારો કેઃ અવન્તીના રાજાએની સહાયની પુનઃ સર ડરી પોતાનું 
આધિપત્ય સ્થાપ્યું. 


જેઠંવા.૨ : આ સમયે જેઠવા રાજાઓએ માથુ' ઊચક્યુ' આગળ નેયુ' તેમ 
'ભૂમિતિકાના પરમભટ્ટાર્ક મહારાજાધિરાજ પરમ માહેશ્વર જાપડેદેવે સ્વત'ત્ર રાજા 
તરીકે અમલ શરૂ કર્યો. નેકે તે સોરાષ્ટ્ર સડલનેો અધિપતિ હતે; પણુ વલ્લભીએતું 
સાર્વભોમત્વ તેણે સર્વારેો સ્વીકાથું હોવાનું જણાતું નથી. 


પ્રદેશો! : જયારે સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતની આ સ્થિતિ હતી ત્યારે માળવામાં તે 
વલ્લભીને ગણુકારે જ કેોણુ ? ત્યાં અવન્તીપતિ ચકવતી પદ ભોગવતે.. એટલે 
વલ્લભીએ। માત્ર થોડા વિસ્તારમાં જ રાજાએ રહ્યા હેતા. 


શીલાદિત્યે પોતાના સ્વશાસન માગતા ષાડેશીએઓને પરાસ્ત કર્યા પણુ 


૧. વનર્‌ાજને। જન્મકાળ, ર્‌ાજ્યાસને આરૂઢ થયાનો કાળ તથા મૃત્યુકાળનો જેન 
લેખકોએ તયા કક ગોટાળો કરી દીધે! છે. 
જયશિખરનું મૃત્યુ સ*. ૭૫૨ એટલે છ. સ. $૬હફમાં 
(પ્રબધચિંતા- વનરાજ્નો જન્મ સ. ૭૫૨ એટલે ૪. સ. ૬૯૬ના ધૈશાખ શુદિ ૧૫. 
મણિ પ્રમાણે) વનરાજ ગાદીએ સ'. ૮૦૨ એટલે ૪. સ. ૭૪૬. 
વનરાજે પાટણુ વચાવ્યુ' સ. ૮૦૨ ગટલે ૪, સ, ૭૪૬. 
વનર!જનું મૃત્યુ. સ'. ૮૬૨ એટલે ઇ. સ. ૮૦૬, 
(વિચારેશ્રેણી વનર્‌ાજના રાજ્યનો પ્રાર'ભ. સ'. ૮૨૧ આટલે ઇ. સ. ૭૫૪, 
તે જ કુર્તા) 

વનરાજે ૬૦ વષ રાન્ય કયુ”. તેનું મૃત્યુ ૪. સ, ૮૦૬માં થયુ' હેય તે! ગાદીએ 
ઇ. સ. ૭૪૬માં આવ્યો હોય અને તે વખતે તેની વય પહ વષ*તી હેય. 

ર્ત્નમમાળ' પ્રમાણે વનરાજ્નો જન્મ ૬૯૯માં થયે!, “આઇને અકખરી' પ્રમાણે તેણે 
૪. સ. ૭૪૬માં પાટણુ વસાવ્યુ'. ત્યારે તે ૫૦ વષે! હતો. એટલે તેના જન્મ ૪. સ. 
દહ૬માં થયો હોય. 

મેરૃતગ તેનો જન્મ સ'. ૫૨ (૪. સ. ૬૯૬) અને મૃત્યુ સ', ૮૬૨ (ઇ. સ. ૮૦૬)માં 
કહે છે. (રાસમાળા કુટનોટ પ્રમાણે) વનરાજ જનમ્યો, ઇ. સ. ૭૨૦; ગાદીએ આવ્યો, ૪. સ. 
છ૭૬પ અનેં મૃત્યુ ૪. સ, ૭૮૦. 

આ સમગ્ર વાતોનો વિષાર કરતાં વિઠ્ઠાત ઇતિહાસકાર શ્રી. ગો, હી. આઝાએ વનરાજના 
રાજ્યનો પ્રાર'ભ અને પાટણને। પાયો ૪. સ. ૭૬૪માં પડચેો હોવાનું સ્વીકાયું" છે. એ હિસામે 
જયશિખરનું મૃત્યુ ઇ. સ, ૭૧૪માં થયુ' હરે, 

૨. જેડંવા પછી આવ્યા, જાઇકદેવ ભુમલીને રાજ હતે; માટે તેને જેઠવે। રાજા કશો છે. 


વહલી  સોમ્રાજ્ય ૭૭ 


વનરાજ નમ્યો હોવાનું મનાતું નથી; તેમજ તેણે જાઈકટેવને હરાવ્યો હોવાનો પણુ 
ઉલ્લેખ નથી. પરતુ તેણું માળવા ઉપર ઈ. સ. ૭૬૦માં ચડાઈ કરી હતી. તેને એમ 
હરે કે માળવા જીતવાથી આ રાજ્યો આપોઆપ તાબે થશે. તેણે ગોધરા (ગોદ્રહક)ની 
વિજયી છાવણીમાંથી એક દાનપત્ર આપ્યું છે.. પણુ આ ચડાઈ સફેછા થઈ જણાતી 
નથી. ખીજા દેશેઈના ઈતિહાસમાં પણુ આ પ્રસંગ આલેખાએલે, નથી. તેથી માત્ર 
એ જ તાત્પર્ય કાઢવાનું રહે છે કે શીલાદિત્યે તેમાં સખત હાર ખાધી ને તે પાછે 
ફર્યા, ઈ. સ. ૭૬૫માં આ ભાંગતુ રાજ્ય તેના પુત્ર અંતિમ શીલાદિત્યને સોંપી તે 
સ્વધામ ગચેો. 


શીલાદ્ત્ય ૭ મોા। : ઈ. સ. ૭૬૫ થી ઈ. સ. ૭૭૦ 


શીલાદિત્ય છ મો! છુભટર બિરુદ ધારણુ કરી ગાદીએ બેઠો. 'લેભે * માત્ર 
પાંચજ વર્ષ રાજ્ય કશું. તેણે આન'દપુરની વિજયી છાવણીમાંથી ખેડાનું ગામ દાનમાં 
આપ્યુ છે. આ દાનપત્રનું વર્ષ સ. ૪૪૭ (ઈ. સ. ૭૬૬) છે. કદાચ તેના પિતાએ 
રેલે વિગ્રહુ તેજુ ચાછુ રાખ્યો 'હોય, પણુ તેમાં તે સફળ થયે! કે નહી 


તે જણાતું નથો. 


વહ્લભીતું પતન : આ સમચે સિંધ સુસ્લમોની હેકૂમતમાં આવી ગયે! 
ડતો અને ત્યાંનું મનસુરા શહેર અખ્માસી ખલીફાએના સૂબાએતું સિધ્રાતું પાટ- 
નગર હતુ. ત્યાંથી ધનલાલસ્રાના મ્રબળ આકર્ષણુથી આરબોની એક અતુલ સેના 
વલ્લભીપુર ઉપર ચડી 'જઆવી. શીલાદિત્યને' તેને! સામે! કરવા પણુ સમય મન્યે 
નહિ. [હુમલે' અણુચિતવ્યોઃ આવતાં વલ્લભીસુરના પ્રજાજનો અને સૈનિકે ગભરાઇ 
ગયાં. યુદ્ધ કેટ્છુ તુઝુલ હેતુ અથવા જેટલે! સમચ ચાલ્યુ તે જણાતું નથી; પણુ 
ખલીફાના સેનાપતિ અમરખીન જમાલના” સેન્ચે શીલાદિત્યને સ'ચામમાં વષ કર્યો 
અને વલ્લભી સાસ્રાજય સદાને માટે જગતના ઇંતિહાસમાંથી ભૂસાઈ ગયુ. 


પતન પછી: પતન પછી સુસ્લિમાએ 'વલ્લભી લૂટયું. આજને ઉપાડી 
જવામાં આવી અને મ'દિરોને ગૌરપ્તથી રગી નાખ્યાં. શીલાદિત્ય તેના પુત્રા "સાથે 
રણુમાં સૂતે।. તેના પ્રધાન વીરગણે પણુ સમરભૂમિમાં શચ્યા કેરી. રાજકુટુ બ ભાગી 

સા ક. કક કકક 

૧, આચાય* : ભાગ, ઢઃ પા, ૨૮૦. સ". ૪૪૧ (૪. સ. ૭૬૦) 

૨. ધૂભટ, ધ્વભટવું ટુંકુ રૂપ છેઃ (ર1. બુલ્હર) આચાય પણુ ક્ષ એટલે રશ્થિર 'અને 
ભટ એટલે ચોદ્દોન્યુહ્માં રિથિર રહે તે બભટ એ '્રમાણુ કહે છે, ક 

૩, અલખીર્ની. 


૭૧- સૌરાષ્ટ્રના દતિહાસ 
ગાયીની'માં ગડુ. ત્યાં પણુ સુસ્લિમો પાછળ પડેયા અને એકં પુત્રો સિવાય આખા 
મુટુ ખને તલ્વારની ધાર નીચે રહેંસી નાખ્યુ .* 


૧. ગાયીની તે ખ'ભાતનું પ્રાચીન નામ છે. 


ર. શીલાદિત્યતું પતન લાવવામાં ધુમલીના સૈન્ધવ વ'શના રાજન અગ્યુક ૧ કાને હિસ્સે! 
હતો તેવી એક માન્યતા છે. તેના પાટવીનું નામ રક હતુ. તેણે વલ્લભીનો વિનાશ કરવા આરખોને 
નોતર્યા હતા. તેએ આ ભોષણ્‌ હત્યાકાંડ પછી પણુ સત્તામાં હતાં, અને તેમનું એક બિરુદ 
“અમર સસુદ્રાધિપતિ” હતુ, 


એમ પણુ માનવામાં આવે છે ફે આ ચડાઇ સમુદ્રમાગે" થઇ હતી અને વેરાવળ બ'દ- 
રેથી આરખ લશ્કરે આવ્યાં હતાં. 

પરતુ આ વિષયમાં ક્રેટલીક ૬'તકથાએ પ્રચલિત છે, જે એતહાસિક દષ્તિએ ખરાખર 
નહિ હોવા છતાં નોંધવા જેવી છે. 


જેનગ્ર“થોમાં “પ્રબ'ધાંચ'તામણિ'” નામનો પ્રસિ શ્ર'થ છે, જે સોલ'જીએઓના ર્ાજ્ય- 
અમલ્ઞના ઇતિહાસ માટે પ્રમાણગ્ર'થ માનવામાં આવે છે. તેમાં મારવાડના પાલી ગામને! કાકુ 
નામેઃ એક વાણિચે। તેના ભાઈ પાતાલના દપકાથી ઘર્‌ તજી શ્ોરાષ્ટ્રમાં આવ્યો તેવી વાત છે. તે 
પ્રમાણે તે વલ્લભીપુર પાસે એક ઝૂ'પડામાં રહેતો. એ સમયમાં કોઇ ફાપ*ટિક ગિરનારમાં જધ 
તૂ'ભરીમાં સિદ્ધ રસ લઇ આવ્યો. વલ્લભીમાં આવતાં આ તૂબડીમાંથી શબ્દ નીકળ્યો કે “કામુય. 
તુમ્બડી'”'. તેથી ગભરાઇને કાકુને ત્યાં તે ત્‌'બડી મૂજ્ીી તે ચાલ્યો ગયો કાકુએ તૂ'બડી ચૂલા ઉપર - 
ટાંગી. તેમાંથી તપેલી ઉપર ટીપું પડતાં તે તપેલી સોનાની થઇ ગઇ. તેથી તેણે ઝૂ'પડી તજ 
શહેરમાં નિવાસ કર્યો અને તે ધનાઢય થયે।. પછી ચિત્રકની ગૂ'થેલી ઇંઢોણી મળતાં ચિત્રક સિદ્ધિ 
પ્રાપ્ત થઇ અને સુવણુ*પુસ્ષ સિ/દ્ધ પણુ પ્રાપ્ત થઇ, જેથી તે અતિ ધનવાન થયે, કાકુનું નામ 
કાજુ ર'ક હતુ' પણુ તે કુખેર્‌ જેટલો ધનવાન હતો. તેની પુત્રી એક વખત રત્નજડિત કાંસજ૪ીથી 
માશુ* એળતી હતી. તે લેવા! શીલાદિત્યતી પુત્રીએ આગ્રહુ લીધે, અને કાંકુએ રાજખુશીથી ન 
આપતાં તે રાજાએ પડાવી લીધી. તેથી ૨ક આરખોને તેડી લાવવા મનસુરા ગયો, ત્યાંતા સુરિલમ 
સુખના ચાકર્ને બક્ષિસ ન મળતાં આર્ખને સમજવ્યા કે આવા અન્નણ્યા પરદેશીના કહેવાથી 
જવાય નહિ. રકે અપાર ધન આપી તે ચાકરને ફેાડયો. તેથી તેણે ફરી સલાહ આપી કે મરદ 
આગળ પગ ભરૅ નહિ અને ભરે તો પાછા ફરે નહિ. તેથી આરખેો વલ્લભી ઉપર ચડયા. 
હિદુએ પ્રમાણે ધુ'ધો કોળી સિહ્ધ થયે! અને ધુ'ધલીમલ નામથી પ્રસિદ્ધ થયે।. તેણે ચિતોડના 
રાણાને પાતાના યોમબળથી ખે પુત્રો આપેલા, તેમાંના એક પુત્રને પોતે લઇ તેને શિષ્ય બનાવ્યે।. 
તેનું નામ સિદ્ધનાથ રાખ્યુ' અને પોતે સમાધિ ચડાવી ગયા અને શિષ્યને સદ્ાત્રત દેવાનું કહેતા 
ગયા, સિદ્ધનાથે આખુ” શહેર્‌ માંગ્યુ' પણુ એક »ુ'ભાર્ણુ સિવાય કેએ આપ્યુ નહિ. તેથી 
સિદ્ધનાથે જ'ગલમાંથી લાકડાં કાપી માથે ભારો ઉપાડી વેચીને ખાર વષ* સુધી સદ્દાત્રત ચલાન્યુ*. 
ધુ'ધલીમલ જ્ગ્યા ત્યારે ચેલાને માથામાં ભાર ઉપાડી પડી ગયેલુ' ધારું દીડું'. તેથી વાત'ન્નણીને 
તેમને ક્રોધ ચડયે।. તેણુ ઝુ'ભારણુને કહ્યું: “ભાગવાં માંડ, વાંસે વળી ન્નેઇશ નહિ.' એટલે તે 
ભાગી અને ધુ'ધલીમલે ખપ્પર ઊંધુ" વાળને શાપ આપ્યો કે “પદટ્દણુ સે। દુ ઔર માયા સો 
મીટ્ટો' તેથી વલ્લભી ભૂક*પમાં ગરકાવ થયુ. ઝુ'ભારણે હાલનું ભાવનગર છે ત્યાં આવી પાછુ' ફરી 


વલ્લભી સાસ્રાજ્ય ર્‌ 


વલ્લભી સમય: શકેના શાસનનો અત આવ્યા પછી ઈ. સ. ૪૮૦ 
લગભગ સેત્રકોએ પોતાના શાસનનો આરભ કર્યો અને તેએતું આ પ્રદેશ ઉપર 
ઇ. સ. ૭૭૦ સુધી એટલે લગભગ ૩૦૦ વર્ષ" સુધી આધિપત્ય રહ્યું. 





જેયુ*, તે ત્યાં પાષાણુ થઇ ગઇ જે ર્વાપરી માતા તરીકે એ!ળખાય છે. પણુ આ વાત ઢાંક 
(પ્રેર્‌ પાટણુ) માટે પણુ કહેવાય છે. 

ખીજી વાત શીલાદિત્યના સૂષ*કુ'ડની છે. આફતને વખતે સૂયષજુ'ડમાંથી સયષ્ને | ઘોડો 
નીકળતો. તેના ઉપર શીલાદિત્ય સવાર થઇ લડતે।, તેથી તેના નિત્ય વિજ્ય થતો, જ ર્કે 
આરખોને આ સ્‍્હસ્ય કહું. તેમણે ગાયો મારીને કુ'ડમાં નાંખી; તેથી ધેડે આકાશમાં 'ઊડી ગયે 
અને શીલાદિત્ય રણુમાં રેોળાયે. ' 

શીલાદિત્યના જન્મની પણુ એક અદભુત વાત શઝું”જય માહાત્મ્ય નામના જેનમ્ર'થમાં 
લખી છે. આ મ્ર'થના લેખક ધનેશ્વરસ્રરિ હતા તેમણે રાજને ખૌદ્દ ધમ્ષ્માંથી વાળીને નેત 
ધમ*માં આણ્યે1 હતે. તે વાત એમ છે કે જૈયર (ખેડા)નમરમાં દેવાદિત્ય નામે ખ્ાહ્યયુ હતો. 
તેની સુભગા નામની પો પન્‍્યા છુતી. તે સૂય"તા મ-ત્ર વડે સગર્ભા થઇ. તેથી દેવાદિત્યે તેને 
એક દાસીની સાથે વલ્લભીપુર મોકલી. ત્યાં તેણે એક પુત્ર તથા એક પુત્રીને જન્મ આપ્યો. 
આઠ આઠ ૧ષ*નાં ખાળક્રે થતાં પુત્ર ભણુવા ય ત્યાં બાળકતે “તબાપે!” કહી ખીન્ન' ખાળક્રી 
ચોડવવા માંડયાં; તેથી તેણે. તેની માને તેના બાપતું નામ પૃછ્યું. પણુ માએ ઉડાઉ જવાબ આપ્યે, 
ખાળક નિરાશ થયે. તેથી સૃથનારાયણે સાક્ષાત્કાર કરાવી કહ્યું કે “આ કાંકરા રાખ”. કાંકરા, 
એવા ચમત્કારિક હતા કે જેને મારે તે મરી જય. તેથી ખાળકે એક જણુને કોધમાં મારી નાખતાં 
રાજને ખબર પડી અને ૬'ડ દેવા બોલાવ્યો; પણુ બાળક્ને રાજાને કાંકરાથી મારી તાખ્યો અને 
પોતે રાન્ન થયે!. તેનું નામ શીલાદિત્ય હતુ. તેની બહેન ભર્ચના રાજનને પરણી અને તેણે 
જેન ધમ* સ્વીકાચો. 

તેનો પુત્ર મલ્લ થયે. તેણે બાળક વયમાં જ દીક્ષા લીધી, તેણે બૌદ્ધોને શીલાદિત્યિની 
કચેરીમાંથી ચકેશ્વરી દેવીની સહાયથી હર1૦યા અને પોતે મલ્સસૂરિ નામથી પ્રસિદ્ધ થયે1. યવનેનું 
આફઝ્રમણુ થયુ ત્યારે મલ્લસૂરિ પ*ચાસર ચાલ્યા ગયા અને થ્ી ચહદસહાપ્રભુ, શ્રી વર્ધમાનદેવ 
વગેરે મૂ્તિએતે સોમનાથ પાટણુ અને શ્રામાળ તરફ મોકલી દીધી. 

આ બધી દ'તકથાએ અપૃણ સાને ઉપજાવી કાઢેલી અથવા ધામિક રગ ચડાવેલી 
વાર્તાઓના રૂપની છે. 

શીલાદિત્ય એક નહિ પણુ સાત થયા અને બ્ાાહાણુ કળમાંથી નહિ પણુ મેત્રક વશમાં 
થયા હતા તે વાતને ઇન્કાર કરી રાકાય તેમ નથી. 

પ્રબ'ધર્થિતામણિ પ્રમાણે વલ્લભીનો વિનાશ સ. ૪૭૫ (૪. સ. ૪૪૯)માં થયો, 
પ્રબ'ધકોષના કર્તા રાજ્શૅખરસૂગિજીએ તે વષ" સ'. ૫૭૩ ( ૪. સ. ૫૧૭ )તું કહ્યું છે, 
જ્યારે વિવિધ પ્રખ'ધકોષના કર્તા શ્રો જિનપ્રબભ'ઇસૂરિએ તે વષ" સ'. ૮૪૫ (૪. સ. ૭૮૯)નું આપ્યુ' 
છે અતે વલ્લભીમાળમાં વલ્લભીને વિનાશ સ". ૪૪૭ (ઇ.સ. ૭૬૬)માં થયે હોવાનો દણેખ છે. 
ર પણુ ' દેશ-પરદેશી ₹'ત્હિસકારો તથા પ્રાપ્ત થતા પુરાવાએ ઉપરથી તે વર્ષ છ. સ 
છછન્તું હોવાનું સપણ છે. 


૭૩ સોરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


શકે! જેવા જ મૈત્રકો પણુ પરદેશી હતા, પણુ તેઓએ આ રેશના વતની 
થવાનું યોગ્ય ધાર્ઝું. ધામિક, નૈતિક, સાંસ્કૃતિક અને રાજ્યનૈતિક સ બ ધે ખાંધી તેએ 
સોરાષ્ટ્રમાં રહી સૌરાષ્ટ્રના શાસકો થયા. તેએ જે સમચે આ દેશના અધિષતિ થયાં 
ત્યારે વિવિધ જાતિના લેકે! ત્યાં વસતા, વિવિધ ભાષાએ। બોલતા અને વિવિધ દેરે। સાથે 
પોતાનો સ'બ'ધ રાખતા, જુદ્દા જુદા બ્યવહારો આચરતા. એવે સમયે સેત્રકેશએ માત્ર 
ગુસ સ'વત્સરને જાળવી રાખ્યો. આ સ “વત્સર પાછળથી વલ્લભી સ'વત્‌ થઇ ગયો. 
પણુ તે સિવાય ધમ, ભાષા, સસ્કુતિ, વ્યવહાર, રાજ્યબ'ધારણુ વગેરે દરેક 
અગતું રૂપાંતર કર્યુ. 


ધર્મ : બો%: અશોકના શજ્યઅમલમાં બૌદ્ધ ધર્મને બહુ ઉત્તેજન મળ્યું, 
જેના પરિણામે આ દેશમાં બોદ્ધ ધર્મનો સારે ફેલાવો થયો. સ્થળે સ્થળે વિહાર 
અને ચેત્યો બંધાયા, સાધુએ અને સાધ્વીએ ધર્સમચાર કરવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ 
રહેવા લાગ્યાં અને ખ્રાહ્ાણાના મહાપ્રયત્ના છતાં ખૌદ્ધ ધર્મ ફેલાતો ગયો. સૈત્રક 
રાજાઓના સમયમાં તેઓએતું પરિખળ હેતું, પ્રજાનો સૈટો ભાગ ખોદ્ધ ધર્મ પાળતે 
હોઇ પોતાને ખ્રાહ્ઞાણુધમ હોવા છતાં પ્રજાની ઇચ્છાને માન આપી ખૌદ્ધ વિહાર, 


મડે, તથા મ'દિરેો ખ'ધાત્રી તેમના નિભાવ તેમજ પૂજનઅર્ચન અગે તેઓએ 
દાન આપ્યાં. 


તેમના દરખારમાં ખોદ્ધ, જેન તેમજ ખ્રાહ્મણાના શાસ્ષાર્થો થતા. પરિણાસે તેઓના 
રાજ્યજુટુખમાં બોદ્ધ ધમ દાખલ થઈ ગયે.' 


રાજાએોા પણુ ખોદ્ધ ધર્મની અસર નીચે આવ્યાર અને પરમ માણેશ્ચર હોવા 
છતાં “પરમોપાસફ' થયા અને “બાપદેવ”ના પૂજક થયા. પ્રજાના એક વર્ગને ખુશ 
રાખવા કે ગમે તે કારણે ગૌરવ અનુભવવા લાગ્યા. તેઓએ તેમ છતાં ખૌદ્ધોનું ખળ 
તોડવા અ!ન'દનગર અને અન્ય સ્થળેથી ચારે વેદના જાણુકાર વિદ્દાન ખ્રાહ્યણે।ને 
દેશમાં જ્યાં જ્યાં ખોદ્ધોનાં થાણું હતાં ત્યાં વસાબ્યા અને ખોદ્ડોની અસર નીચે 
આવતી પ્રજાને ખચાવી લીધી.* 





૧. દુદ્રા રાજ્પુત્રી (જીએ આ પ્રકર્ણુમાં) 
૨. આ જ પ્રફર્ણુમાં વિગત માટે જુઓ, 


૩. વલ્લભીનાં તામ્રપત્રો તથા શ્ુ-એન-સ'ગના અનુભતનું વણન વાંચતાં વલ્લભીપુરમાં 
નીચે પ્રમાણે બૌદ્ધ મહે અને વિહાર] હતા. 


૧, દુદ્દા વિઠાર (ઇ. સ. ૫૧૯૯-૪૯). 
ર, આચાય* ભદન્ત ખ્ુહ્દા।!સ વિઠઠાર્‌ (૪. સ. ૫૧૯ થો ૫૪૯). 
૧૦ 


વલ્લભી સામ્રાજ્ય ૭૪ 
આહાણો ; ખ્રાહ્માણા નિર્ધન હેતા. તેએ બોદ્ધોને કોઇ પ્રકારે પહોંચી શકે 


તેમ ન હૅતા; છતાં વલ્લભી ૬જાએાની દાનગગાના પ્રવાહમાં તેએ તેમની વિદ્યાને 
જીવ'ત રાખી ખ્રાહ્મણુધમને સાંચવી શકયા અને ખોદ્ધ ધર્મના ઊભરાતા પૂરને 
ખાળી શક્યા. મૈત્રક રાજએ:એ તેમના ત્રણુસે! વર્ષના રાજ્યઅમલમાં ખ્રાહાણેાને 
ભૂદાન દેવાનું જ કામ કર્ઝુ” હોવાનું જણાય છે. તથા તેનું અનુકરણુ કરી તેના 
ખ'ડિયા રાજાએ તથા સમકાલીન તેમ જ તે પછીના રાજાએએ પણુ ખ્રાથાણેાને 
ભૂદાન દીધા છે. 


અ હા ક ક ી પી 
જેના : જેનોનુ' શેત્રુંજય તીર્થ શ્રીઆદિનાથ (ત્રષભદેવ)ના સમયથી પવિત્ર 
અને પ્રખ્યાત ગણાય છે.૨ પણુ મ્લેચ્છોના અનાચારથી અપવિત્ર થયેલુ' તે મૈત્રકોના 


૩, મીમ્મા (૪. સ. ૫૫૪-૫૬૬). 
, ખપ્પપાદ વિઠાર-ભદન્ત સ્થિરમતિ (પ. સ. ૫૯૯-૬૧૪). 
. ચક્ષસુર્‌ વિદ્ાર-સાષ્તીઓ માટે-દુદ્રાએ બ'ધાવેલો (ઇ. સ ૫૯૯-૬૧૪). 
, શીલાદ્ત્યિ ૧ લાએ ખબ'ધાવેલેો. વીયસ્સાટકમાં (ઇ. સ. પહહ--૬૧૪). 
. ગોહક વિહાર (ઇ સ. ૬૨૭-૬૪૨). 
, સાધ્વીએ માટે પૂણભટનો વિહાર (ઇ. સ. દુ૪ર-૬ ૮૯). 
, થોધાવક ગામને સ્ક'દભટને વિઠ્ઠાર્‌ (૪. સ. ૬૪૨-૬૮૯). 
૧૦, શ્થિર્મતિને। વિમલગુપ્ત વિહાર (ઇં. સ. ૬૫૯-૮૯). 

એ સિવાય સેકડો વિહારો હતા જેનાં નામ ઉપલખ્ધ નથી. તેમાં દુદ્રા વિહારતે વિઠાર- 
મ'ડળ કલો છે. તે આચાય* ભદન્ત ખુહ્દાસને। દશે. 

આ  વિદારાને વલ્લભી રાજાઓએ તેના નિભાવ અથે, સાધુ-સાષ્વીઓનાં ખોરાક, કપડાં 
વગેરે અથે*, ખુદ્દ ભગવાનતી પૂજા વગેરે કરવા માટે અને ધાર્મિક સાહિત્યના ઉત્તેજન અથે* છૂટે 
હાથે દાન દીધાં છે. 

વલ્લભીપુરમાં બૌદ્ધ ધમ'તા ખે ફીરકાએ હીનયાન અને મહાયાન અનુસરવામાં આવતા. 
હીનયાન સામત્તીય અને મહાયાન સ્થવિય સ'પ્રકાયતે। ખીજ્ન' રથળા કરતાં અહી' વિશેષ ફેલાવે 
હતે. ક્ુ-એન-સ'ગ પ્રમાણે વલ્લભીમાં તેતા ૧૦૦ જેટલાં મહે અતે ૬૦૦૦ જેટલાં અનુયાયીઓ 
છુતાં. સ્થવિય મહાયાન સ'પ્રદાયતું મથક જૂતાગઢ ણતું * તે આધ-ત્સોંગ (1-1'ડ1૪2) પ્રમાણે 
આય સામત્તીય નિકાયા, લાટ અને સિંધમાં વિશેષ પ્રબળ હતે. નાલ'દાના પડિત સ્થિરર્માતેએ 
સહાયાનને પ્રચાર અહીં કરેલો અને આઇ-ત્સીંગના કથનથી જણાય છે કે વલ્લભીમાં તેણે 
નાલ'દ્દા જેવું જ વિશ્ચવિધ્યાલય (યુનીવર5્સીટી) સ્થાપેલુ' અને ત્યાં મહાયાન સ'પ્રદાય પ્રમાણે ધામિક 
શિક્ષણુ અપાતુ. 

શ'કરાચાયેય ઇ. સ. ૮૦૦ લગભગ તેને અ'ત આણ્યો. પણુ આરખોના 
હુમલાના પરિણામે વલ્લભીપુરતો વિનાશ થતાં આ મહે, પુસ્તકાલયો અને વિદ્યાલયો।નો પણુ અ'ત 
આવ્યો હોય તેમ જણુાય છે. 

૧, વિગતો માટે જાએ આ પ્રકરણુર્માં આગળ. 

૨# વિગતો! માંટે જીએ] આગળનું પ્રકર્ણુ. 


" હુ "ન. ન્‍્હ 


ધિ 


છપ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસે 
સમયમાં ધનેશ્વરસૂરિના “શત્રુ'જ્યે માહાત્મ્ય'ના લખાણુ પ્રત્તાહે, જૈનોનું મહાતીર્થ 
ગણાયું અને તેઓનું કેન્દ્ર થયુ. 


શ્વેતાંબર-દિંગ'બર ઝગડા તે। ચાલુ જ હતા, પણુ તે ચર્ચા અત્રે આવશ્યક 
નથી. શ્વેતાંબરોએ ઝુજરાતમાંથી દિમબરોનું બળ ઇં. સ.ની ૧૧મી અને ૧૩મી સદી 
વચ્ચંમાં ઘટાડી દીછુ.: પણુ મૈત્રકોના સમયમાં બન્ને પક્ષો હતા, અને દિગ'બરે 
વિશેષ પ્રમાણુમાં હતા તેસ જણાય છે. 


સેત્રકોના સામત દદ અને જયભટ ગુર્જર રાજાઓએ પ્રશાન્તરાગ અને 
વિતરાગનાં બિરુદ ધારણુ કર્યા હતાં તેથી સમજાય છે કે તેએ જેન ધર્મના પણુ 
અશત: અતુયાથી હશે. પણુ મૈત્રકોનાં મળેલાં સામટાં તાઅ્રપત્રોમાંથી એક પણ્‌ જેનેોને 
દાન દીધાનું મળ્યું નથી.* 





સર્યોપાસના : ઇરાનીએ સૂર્ય,પૂજક હતા. અને મૈત્રકો પણુ તે તરકેથી 
આવતા હુૅતા તેથી સૂર્ય પૂજક હતા તેમ જણાય છે. મૈત્રકને અર્થ. જ સૂર્ય પૂજક 
જેવો! થાય છે. તેથી જ જૈન સુનિઓએ તેની સૂર્ય છુંડની વાત લખી છે. વલ્લભી રાજાએ! 
સૂય પૂજક હતા; પણુ તેએ પૈકીના ધરપત એકલાએ જ પોતાને સૂર્ય'પૂજક ગણાવ્યો 
છે. પણુ તેએનાં નામ સાથે જેડવામાં આવેલો “આદિત્ય” પ્રત્યય અતાવે છે ફે તેએ. 
સૂર્ય પૂજક ડુતા તથ! સૂય મંદિરને તેમળે દાન આપ્યું છે, તે સિવાય મૈત્રકો ઘરમાં 
ખાનગી સૂર્ય પૂજા કરતા હશે તેમ અનુમાન થાય છે. તેમ છતાં સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક 
સૂય મ'દિરો છે.૨ તે તેમના કાળમાં બ'ધાચાં હોવાનું સમજાય છે.” 


ગમે તેમ પણુ સૂર્ય પૂજન એ સમચમાં પ્રચલિત હતી તે નિર્વિવાદ છે. 
પ્રસુની પાંચમી સરીમાં દશષુરમાં દીસરશ્મિનું. મ'દિર બ'ધાયેછું. તેના ખાંધનારા 
રેશમી વણાટ કરનારા હતા. તે પછી ગુર્જર રાજા દદ અને રણુગ્રડ છઠ્ઠી અને 
સાતમી સદીમાં સૂર્ય'પૂજ્ક હેતા તેમ જણાય છે.* સૌરાષ્ટ્રમાં ઊનામાંથી ચૌલુકય 
બળવર્મા અને અવન્તિવર્મા ૨ જાએ ૪. સ. «૯૯માં તરુણાદિત્ય * નામના સૂર્ચપ- 
મ'દિરને ભૂ(મિદાન આપ્પ્યું હતું તેનું તાચ્રપત્ર મળેલું છે. 





૧. હેમચ%દ્દાચાયતા સમયમા. 

૨. કદાચ જનોએ દાન લેવાતું સ્વીકાયુ” નહિ હેય. 

૩. પ્રભાસપાટણુ એકમાં જ પાંચ મ'દિરો છે. તથા આજુખાજુનાં ગામડાંઓ ઉખા- 
ખોરાસા-સુત્રાપાડા વ, સ્થળે સૂય*મ'દેરો છે 

૪. આ મ'દિરો ચોલુકય કાળનાં હોવાનું માનવામાં આવે છે. (હોં. કન્ઝીચ તેને ૧૪મા 
સદીમાં મૂકે છે.) થાનનું સૂય યમદર્‌ કાડી ખુઢડા લાખાના પુત્ર સિંહે ૪. સ, ૧૩૭૬માં બ'ધાન્યુ” છે. 

૫. ડી. સાંકળિયા (આર્કીખાલોજી એક ગુજરાત) 

૬, આવા અનેક પુરાવા છે. પણુ તે ગુજર્‌ાતના છે. 


વશેલભી સાસ્રાજ્ય ડ્રૃ 


સ્કઠપુરાણુ કે જે 8. સ. ની ૧૧ મી કે ૧૨મી સદીમાં લખાયુ હોવાનું 
મનાય છે તેમાં પ્રભાસખ ડ નામનો ભાગ છે. તેમાં અનેક સ્થળે અનેક સૂય મદિરેનાં 
ણુંનેો તેમજ માહાત્સ્ય છે. તેના અધ્યાય ૭૧મામાં વલ્લભીપુરના રાજા શર્યાતિની 
મા ચ્યવનાકે ક્ષેત્રમાં જ્યાં ચ્ચઢવન તપ કરતા હતા ત્યાં ગ. ત્ર્કષિ ઉપર રાફડો 
થઈ ગચેલે[; તેમાં શૂળ ખોસતાં રુધિર નીકળ્યું અને સુકન્યાને ખખર પડી કે તેમાં 
ત્ઠષિ હેતા તેને તેતે આંધળા કર્યા હતા. તેથી તે ત્યાં રહી અને ચ્યવનને પરણી 
વગેરે વાત છે. તેમાં વલ્લલીના શજા શર્યાતિ (શીલાદીત્ય ?) સૂર્ય'પૂજક હતા તેવે 
ભાસ થાય છે. * 


ર ચારણે।-કાઠીએ-નાગરે વગેરે સૂર્ય પૂજકેોા છે. નાગરો આન'8પુર અથવા 
વડનગરમાં રહેતા. અને વલ્લભી રાજાએ!એ ખ્રાહ્યાણાને દાન આપ્યાનું જાણીખે છીએ 
તેમાં બહુધા વડનગરના હતા. 


રોવ સંપ્રદાય : સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનામાં જૂનો સ'પ્રદાય શૈવ હતે।. સોમનાથતુ' 

દેવાલય પ્રાગૈતિહાસિક યુગથા ઊભુ હતુ. સૌરાષ્ટ્રના એકે એક ગામે મહાદેવનું મદિર 

હતુ જ. વલ્લભી રાજાઓમાં ધરપત કે જે પોતાને સૂર્યોષાસક ગણાવતે તથા ધરસેન 

વલે પોતાને પરમ ભાગવત લેખાવતો તે સિવાચ તમામ પરમ માહેશ્વર હતા, 

એટલે શૈવ હતા, તેમના સિક્કાએ ઉપર પણુ ન'દિની આપૃતિ હતી. તેએ વેદ 

ધર્મના અતુયાયીએ હતા. હરિનાથ નામના ખ્રાછ્ષાણુ મહાદેવનું મદિર ખાંધ્યું તેને 
શીલાદિત્ય ૧લાએ જમીન આપી હતી. 


શાક્ત સ'પદ્ાય : ઘણા જૂના કાળથી શાક્ત સ'પ્રદાય આ પ્રદેશમાં ફેલાઇ ગયેલે 
અને ખોદ્ધોએ તેને નિમૂળ કરવા પ્રયત્ને કરેલાં, તેમ છતાં વલ્લભી સમયમાં દેવીનાં 
મ'દિરો તથા મહે રવાના પુરાવા મળે છે. દ્રોણુસિહે દેવના મ'દિર માટે એક ગામ 
_આપેછું.ર અને પાનરાજ્ય અચવા પાંડુ રાજા અને ફેટ્ટયમહિકાનેો ઉલ્લેખ થયે! છે.૨ 
દ્રોણુસિહું ખધાવેલા આ મ'દિરની રકમ બધ કરવામાં આવી હતી. પરતુ કૂવસેન 
ર્‌ જાએ તે ચાલુ કરી આપી? અને મદિરતું સમારકામ કરાવી આપ્યુ. 


વેષ્સુવ સ'પ્રદાય : ધરસેન ૧ લે! પરમ ભાગવત હેતે. સેનાપતિ શીલાદિત્ય 
_૪થા નો શિલાલેખ કહી જાય છે કે _શોરાષ્ટ્રને ૧ પશ્ચિમ કિનારે દ્વારકા હતુ.7 


#  કૃષ્ણુ ફે વિષ્ણુની પૂજન ઈ. સ.ની પહેલી સદી પહેલાંથી હતી તે ચાલુ હતી. 
૧-૨-૩. ષ્નુવસેન ૨ જાતું સ'. ૩૨નનું તાત્રપત્ર. 

૧, આ વિષ્ય વિવાદગ્રસ્ત છે. દારકા હતું કે નહિ? હતુ' તો તેતું સાચુ' સ્થાન કયુ ? 

થ્રો કલ્યાણુજી જેષી કે જે દ્ારકાના વતની છે તે પ્રતિપાદન કરે છે કે વત'માન ઠ્રાર્કા જ મૂળ 

દારકા હતુ. જયારે લેખકો મૂછી ઠ્દારકા કોડીનાર પાસે હતુ' તેમ માતે છે. તે માટે તેમનો લેખ જેવો. 


હં સોરાષ્ટ્રનો ઘંતેહાસ 
અવતાશયેપૂળ્ન : વઢવાણુના ધરણીવરાડુ તથા દક્ષિણના રાજાએ વરાહ” 


પૂજ્ક હતા તેમ તાસ્રપત્રો ઉપરથી જણાય છે. નૃસિહનું નામ પડતું અને નૃસિંહ 
મંદિરો પણુ હતાં.૬ 


સમાજ : ખ્રા્યા્ા અને ક્ષત્રિયોમાં તેમજ વૈશ્યોમાં ઘણી પેટા જાતિએ! 
આ ઝુગમાં અથવા તે સમયમાં થઈ ગઈ હોવાનું જણાય છે. પ્રાંતિક ભેટ, વ્યવસાય- 
ભેદ, વગેરેથી તેએ! જુદા પડયા તેમ જણાય છે. 


વલ્લભી યુગમાં આગળના પ્રકરણુમાં જણાવ્યું તેનાથી સમાજમાં કાંઠ ખાસ 
મહુત્ત્વનો ફ્રેર થયે! હોવાતું જણાતું નથી. 


રાજ્યવ્યવસ્થા : વલ્લભીના રાજાએની રાજ્યવ્યવસ્થા કઈક અ'શે ક્ષત્રપોને 
મળતી હૅતી. તેઓના પ્રદેશના નીચે પ્રમાલે ભાગ અને પેટા ભાગ પાડેલા હતા. 


૧ ગ્રામ-ગામડુ ૭ પથડ 
જ ભેદ-શૈટુ' ગામ ત સ્થળી-તાલુકે 
૩ ભૂમિ-મ'ડલી ૯ વિસય-પ્રાંત 
૪ પદ્રક ૧૦ આહર-સમેોટું ગામ ... . 
પ પ્રામ ૧૧ ભૂક્તિ-વિભાગ-વિસચથી -નાને 
દ પ્રવેશ્મ ૧૨ પેથા 
અમલદારેોના હોદ્દાઆ :- 

૧ રાજસ્થાનીય-પ્રજાપાલન કર્નારર ૧૫ આસઝુકતક * 
૨ કુમારામાત્ય-મંત્રી મ ડળમાં બેસતો રાજકુમાર ૧૬ વિનિયુકતક 
૩ વિસયપતિ-ગવર્નર ૧૭ શોલ્કિક-જકાત ઉઘરાવનાર3 * 
૪ દ્રાંડિક-કલેકટર ૧૮ અતુત્પાન સસુદ્રાહક-બાકી રહેતા 
પ સ્થાનાધિકરણિકા-સ્થાનિક અમલદાર” કરવેરા વસૂલ કરનાર. 
૬ ભોગાધિકરણિકા-(ભોગિકા) તલાટી જેવો. ૧૯ સિવિગ્રાહક-યુદ્ધશાંતિની ચર્ચા 

(મહેસૂલ સિવાય પોલીસ પટેલ) કરનાર 


૧. વઢવાણુ પાસેના ખોલડીપાદ ગામેથી 1. સ. ૧૯૫૨માં તળાવના ખે।૬કામમાંથી લેખકે 
વર્‌ાહુ મૃતિ પ્રાપ્ત કરી હતી. આ સુ'દર પ્રતિમા હાલ રાજકોટના સ“ત્રહસ્થાનમાં છે. “ધરણી 
વરાહ ' વઢવાણુ પ્રદેશના રાજન હતે અને વરાહુપજા અ સસયમાં પ્રચલિત હતી, ૪: સ. 
૬૭1૧નું શ્યાશ્રય શીલાદિત્ય કે જે નવસારી પ્રદેશનો અધિપતિ હતે! તેનાં તામ્રપત્રનો પ્રાર'ભ “ઓ 
સ્વસ્તિ જયત્યાવિષ્કૃત* વિષ્ણોર્બ્ારાહ' ક્ષોભિતાષરણ'' વગેરેથી થાય છે. (આચાય*: હી. ઇ.યુ. ભા-૨) 

ર. આચાયર*$ઃ પા. ૧૬૦ ભા. ૧, 

૩. આ સમતામ માત્ર પરસ્પર સ'બ'ધમાં વપરાયાં છે તેના ઉપરથી અનુંમાને મકવામાં 
આવ્યાં છે. ' 


દ 


ધકેક્ષભી સામ્રાજ્ય ટ 


૭ છુવાધિકરણિકા-ધુવ, તલાટી, મહેસૂલી ૨૦ ખાલાધિકુત-શાળાધિકારી 

૮ ૬ડભોગિકા-પાલીસ અધિકારી ૨૧ ચાટ્ટ 

હ દ'ડેપાસિકા-જેલર ૨૨ ભટ્ટ 

૧૦ દશાપરાધિકા-(દશ અપરાધ ધ્યાનમાં ૨૩ કશ્થભારિક-કારભારી 
લેનાર) મેજીસ્ટ્રેટ 


૧૧ અવલેાકિકા-વોચ એન્ડ વોડ ર૪ ટ્ૂતક : વિશ્વાસપાત્ર પ્રધાન; રાજટૂત 
૧૨ વત માપલા-રાોડ એન્જીનીયર ૨૫ મહાત્ર-પટેલ 
(મહત્તર) 


૧૩ ચોરોષદ્ધરણિકા-ચોરોને નિમૂેળ કરનાર ૨૨૬ દિવિરપતિ-ઝુખ્ય મ-ત્રી 
૧૪ પ્રતિસારકા-છૂપી પોલીસ 


આ અમલદારોતું શું કર્તવ્ય હતું તે જણાતું નથી. તાસ્રપત્રોનાં વણું નો 
તેમજ નામના અર્થ ન્ેતાં વર્તમાન સમયનાં નામનો તેમની સાથે મૂક્યાં છે. આ 
વિષયમાં ઇતિહાસકારો ઘણા ભાગે સ મત છે અને થોડે અશે તેએમાં મતભેદ છે. 


પણુ એક વસ્તુ નિ:સશય છે કે વલ્લભીઓનું સાસ્રાજ્ય ઘણુ'જ વ્યર્વાસ્થત 
હતુ. પ્રજાના પ્રત્યેક બ્યવહા૨ ઉપર ધ્યાન રાખનારા અધિકારીએ હેતા અને ન્યાય- 
ત'ત્ર મતુસ્મૃતિના નિયમો અનુસાર ચાલતુ. 


સાહિત્ય: વલ્લભી સમયમાં ધાનિક સાહિત્ય લખાયું તેના ઉલ્લેખ આ 
પ્રકરણુમાં આવી ગયા છે. હ્ુ-એન-સાંગે લખ્યું છે કે “અહો (વલ્લભીપુરના સોટા 
મઠમાં) બોધિસત્ત્વ ટી-હો (ગુણુમતિ) તથા કીનહેાઈ (સ્થિરમતિ)એ નિવાસ કરી ઘણાં 
પુસ્તકે રચ્યાં હતાં. જેન ધમ ગુરુ શ્રીધનેશ્વરસૂરિએ શસુજયમાહાત્મ્ય લખ્યું છે. 
ભતે ભદ્રબાહું સ્વામીએ કલ્પસૂત્રનો ગ્રથ પણુ લખ્યો હતે. કેટલાંક ચુરાણા પણુ આ 


સમયમાં લખાયાં હોવાનું જણાય છે. નાટકો કે અન્ય ગ્રથો લખાયાની માહિતી 
ઉપલખ્ધ નથી. 


પય. 


ભાષા-લિષિ : ભાષા શુદ્ધ સસ્કુત હતી. રાજ્યભાષા સસ્જુત હુતી અને 
લિષિ દેવનાગરી હતી. જેન પુસ્તકોમાં અપબભ્રશ અને પાજૃતને! પ્રારંભ હેતો. 


પ્રજાના સામાન્ય વર્ગની ભાષા આજની ગુજરાતીનું ખડું વહેલ્રુ સ્વરૂપ હેતું 
અને લિપિ વલ્લભી લિપિ કૈ જે મિશ્રિત હતી તે વપરાતી,* 


૧ દૂતકને સ'દેશવાહક હોવાનું વિદ્દાનતોએ કલુ છે; પણુ તાખ્રપર્ત્રીમાં તે રાજપુત્ર હેય 
છે. એટલે કાં તો ૯૦0ડપાં જેવો હેય અતે કાં તો ગત્રત'૨. 

૨. ભાષા-લિપિને પ્રશ્ન વિવાદમસ્ત છે, તેનો નિણુષ્ય ફરવાનું આ સ્થળ ન હોઈ તે 
ચર્ચૌ કરવામાં આવી નથી. 


ક્ટ સૌરાષ્ટ્રતા ઇતિહાસ 


સ્થાપત્ય : વલ્લભીને! વિનાશ થતાં ત્યાંના કેઈ ખઢિચેરા જોવા મળવાં 
નથી. તેમ તે સમયનાં કોઈ ખાસ મ'દિરો પણ્‌ દેખાતાં નથી અથવા ઓળખાતાં નથી, 


શિલ્પ : શિલ્પ પણુ તે જ કારણે નવા મળતું નથી, એકાદા નકામા 
અપવાદ સિવાય તેઓએ કેતરાવેલા કોઈ શિલાલેખ પણુ મળતા નથી, 





ચલણી નાણ: વલ્લભીના સિક્કાએ પ્રાસ થતા નથી. પણુ બ્રિટિશ મ્યુઝિ- 
યમના સ'ગ્રહુમાં છે તે બરછટ અને આકારમાં અનિયમિત છે. તેની એક ખાજા 
નંદિની છાપ જેવામાં આવે છે.૨ “રૂપક” રૂપિયો ચલણુમાં હતે[.૨ ર 





સ'વત્સરે ; વલ્લભીઓએ પોતાનો સ'વત્સર ચલાવ્યો નથી; કારણુ કે તેઓએ 
સામત તરીકે રાજ્યનો પારભ કરેલો, એટલે તે ગુજ્ત સ'વત્સર જ છે. વહ્લુભીએ એ 
ત્રણુસો વર્ષ તેનો ઉપએગ કર્યો: તેથી તે વહ્મભી સ'વત્‌ કહેવાયો, ઊનાના ખલ્લવર્મન્‌ના 
તાસ્રપત્રમાં તથા વેરાવળના રાજા નાનશીના શિલાલેખમાં તે જ વલ્લભી સ'વત કહ્યો” છે. 


આ સત્‌ ડેયારથી શર્‌ થાય છે તે માટે વિદ્દાનાએ સશોધન કરતાં તે 
સ'વત્સર ૪. સ. ૩૧૯ થી શરૂ થ.ય છે તેમ જણાયું છે. વેરાવળના લેખનાં વર્ષોથી 
. પણુ તે જ સમથન મળે છે. તે શિલાલેખમાં ત્રણુ સ'વત્સરો એક સાથે આપ્યા છે.” 


૧. આષાઢ વદિ ૧૩ હીજરી સન. ૬૬૨, 


૨. ,, ,, ,, વિકમ સ વત્‌ૂ ૧૩૨૦. 
૩. ,, ),) ») વલ્લભી સવતૂ ૯૪૫. 
૪. ,.; ,) »» સહુ સવતૂ ૧૫૧. 


એટ્લે વિકમ સવત્‌ ૧૩૨૦માંથી ૫૬ બાદ કરતાં ૧૨૬૪ ઇ. સ. આવે 
અને વલ્લભી સવત ૯૪પ તેમાંથી ખાદ કરતાં 3૧૯ રહે. એટલે તે પ્રમાણુ પણુ 
વલ્લભી સ'વતૂ ૩૧૯માં શરૂ થયે! હોવાનું જણાય છે 


પ 


૧, ડૉ. સાંકળયા-આંકી"એલેજ એક ગુજરાત. 

. જુએ આચાય* ભા. ૧લો. પાનું ૧૬૦ “તશ્રિયુકતેન ફપક: એકો દેયો” ધ્રવસેન 
રબને સ. ૬૪૦) 

૩. જુએ ભાવ, ૬ન્સ્કી. 

૪. શ્રી. આચાય* ગુજરાતના એતહાસિક લેખો' ભા. ૩ પા. ૧૯૯ ઉપર્‌ કહે 
છે કે તાપ્રપત્રમાં સચ ૩૩૦ દિમાગ્ય”શર સુદ ર આપેલ છે. તે ઉપરથી ગણુતરી કરતાં તે સમ - 
થમાં માગસર, પોષ અધિક થઇ શકતા. જનરલ અને કનિ'ગહામ વલ્લભી સ“વત્‌ ૪. સ, ૧૬૭- 
થી, સર ખેઇલી છ. સ, ૧૯૦ થી અને અલબિરુની ૪. સ, ૩1૧૯થી શરૃ ચયાનું માતે છે 
તેમ જણાવે છે. 


ા 


જૂ 
ર 








વલ્લભી સામ્રાજ્ય ૮૦ 


વલ્લભી સ'વતૂને વેરાવળમાં સ. ૯રછનો પણુ એક લેખ મળ્યો છે 
હી, ફેલીટે તેના ઉપર ગણુતરી કરી નિર્ણય કર્યો છે? કે શક સ'વત્‌ ૧૧૬૭, વિકમ 
સ'વત્‌ ૧૩૦૨ એક વર્ષના છે. તેથી વલ્લભલો સ'. ૯રછ અને ગત શક સ'વત્‌ વચ્ચે 
૨૪૦ને જેર પડે છે. જ્યારે ગુમ વલ્લભીમાં ૨૪૧ને ફેર આવે છે. વલ્લભીનો વિનાશ 
વિકમ સ વત્‌ ૩૭૫માં થયે! તેમ આગળના લેકે સમાનતા; તેથી તે આંકડો ખાદ 
કરતા આ માત્ર અગ્તાનનું કારણુ છે.* 


શાપ: વલ્લભીનાં તાસ્રપશ્રોનાં પાદાવર્તનું માપ જમીનનાં દાનેોમાં આવે 

છે. તેનો અર્થ કરતાં પાદ એટલે પગ, અને આવર્ત આટલે માપવું. અજ પણુ 

સૌશષ્ટ્રનાં ગામડાંએમાં “કરમ કે કદમ” એટલે ડગલાં ભરી માપ કાઢે છે. જ્યારે 

તાસ્રેપત્રો જતાં (માળિયા તાસ્રપત્ર) માત્ર ૨૮ પાદાવર્ત જમીન નિર્વાડ અર્થે આપી 

છે. એટલે માત્ર ૨૮ ડગલાં હોય તેમ મનાય નહિ. કે્‌લીટ તેને ચેરસ ફૂટ કહે છે. 

પણુ તે સમચે તેનું ખરેખરુ' ક્ષેત્રફળ શુ' હશે તે અત્યારે કહેવાય નહિ. પણુ વીધા 
ઝે એકર જેવું ચોરસ માપ હશે. 


વલ્લભીએના સમયમાં કણુખીએ ખેડૂતે હતા. તેમને “જુટુસ્ખિક' કહ્યા છે.* 


ટાડા 


૧, 11૯૯૬ 3. 4. €૦#₹[૦૫૩ 1115€11[001010પા0 1॥લવૉંલ્લ'પાળ તથા તેના આધારે 
ભ્રી ગિરિજ્નશ'કર્‌ આચાય*. 
૨. ત્રી. ગિ. વ, આચાચે* આ માટે ધણાં પ્રમાણુ આપતાં વેરાવળના લેખમાં પણુ ભૂલ 
હોવાનું કહું છે. નાનશી રાજાને લેખ આ લેખ પછી ૧૮ વષે લખાયો ત્યારે વલ્લભી સ'વત્‌ 
૯૪૫ લખ્યો છે. તે આગળની ફૂટનોાટમાં કરેલી ગણુતરી પ્રમાણુ બરાબર છે. 


સ'વત્સરોના ફ્રેર જણવા નીચેનું કોષ્ટક ઉપયોગી થશે. 








“વિક્રમ સ'વત્‌ - પદ - ઇસવી સ।1. 
શક સ વત્‌ નન.16 “- ), ?! 
ગુપ્ત વલ્લભી સવત્‌ 4 2:૧૯ -: ;;# 9$ 
ત્‌ ન ૧૫૩૦૬ ન: $;,# % 
જન સવત પા સ ઈ 
ચેદિ સવત્‌ ન ૩૬૯૪ નૂ કુ 3 


૩. આજની દૃજ્િએ તેને ફૂટ કહેવો! ડે વીધો કહેવે। તે વાસ્તવિક નથી. ખે પગને પહેળ। 
કરતાં તે બન્ને વચ્ચે વધારેમાં વધારે ૪ થી પ ફીટ અ'તર રહે. આવાં સે। ડગલાં ૬૦૦ ફ્ીટનાં 
થાય, પાદાવત*ને ચોરસ માપ ગણીએ તે। ૬૭૦ 2૯૬૦૦-૩૬૦૦૦૦ ચે!. ફીટ થાય. ૧૬૮૯ યો. 
ફોટનો ૧ ગૂઠે। થાય. એટલે 2૩૬ ગૂઠા; તેના ૪૦ ગૂંઠાનો એકર ગણુતાં, .ટ એ.-૧૬ ઝૂ. થાય; 
પણુ આ અધી માત્ર કલ્પના છે, પઃદાવત ખરેખર કેટલે હ્તો તે હકીકત કયાંયથી ર્ન કળતી નથી 


૪. જાઓ આચાય*: ભા. ૧. સ'. ૩૧૩નું તાસ્રપત્ર, તેનું નામ હુંડક છે. 
તાખ્રપત્રોમાં પણુ કુટુમ્ખિક નામ આવે છે, 


વલ્લભી સાસ્રાજ્ય ૮૨ 


ગાચર દરેક ગાસે જુદાં કાઢી આપ્યાં હોવાનું જણાય છે. તેનું નામ 
“ગોરક્ષિત ક્ષેત્ર” હુતુ.?. 


વેઠ લેવામાં આવતી અતે જમીનનું દાન “ઉદ્ર ગ-ઉપરિકર-ભૂતવાત પ્રત્યાય 
દા 
સહિત દેવામાં આવતું. 


વલ્લભી સ્રસયનાં તાઅ્નપત્રો પ્રાપ્ત થયાં છે. તેના ઉપરથી સોરાષ્ટ્રનાં 
ધણાં ગામડાંએનાં નામ પ્રાપ્ત થયાં છે. તેમાંનાં કેટલાંચે ગાશેો! અત્યારે 
જોવામાં આવતાં નથી. ન્ન્યારે કેટલાંક ગામોનાં નામનું પરિવર્તન થયુ હોવા છતાં તે 
અસ્તિત્વમાં છે. આ ગાજેોનાં નામનું આટલું મોટું રૂપાંતર કેમ થયુ તે પ્રશ્ન છે. 
એમ પણુ ધારી શકાય કે ગામોમાં નામો તો તે અથવા તેવાં જ હરે, પરતુ તામ્ર- 
પત્રના લેખકોએ તેનાં સ'સ્કુત નામ તે સમયેજ કરી નાખ્યાં હેય ! અથવા 
મુસ્લિમોના સમયમાં તેએ ઉચ્ચાર ડરવામાં સુશ્કેલી અનુભવતા હોય એટલે તેમણે 
પરિવર્તન ક્યું હોય, 





૨. ખીન' તાખ્રપત્રોમાં પણુ જૃડુમ્બિક નામ આવે છે. 
ન, 


મકરણુ પમુ. ર વલ્લભી પશ્વાત્‌ 
૪, સ. ૭૩૦ થી ઇ. સ. 7૭૫ : 


 વલ્લભીનુ પતન થઝુ' એટલું જ નહિ પણુ આરબોના હુમલાથી આખા સૌરાષ્ટ્ર 
ઉપર અને આડોશપાડાશના દેરે! ઉપર પુ કદી ન કલ્પેલી, ન નેયેલી અને ન 
ધારેલી આકેતં ઊતરી. 


' પરદેશી ચડાઇ : નોશિરવાનની ચડાઈ કદાચ થઇ હતી તેમ માનીએ તે 
તે પહેલી પરદેશી ચડાઈ હતી; પણુ તેઓ શત્રુ હતા છતાં સભ્ય હુતા. તેઓએ 
શાહજાદાને પકડી લીધા પછી ખીજી કાંઈ પણુ પ્રવૃત્તિ કર્યા સિવાય સ્વદેશને। માર્ગ. 
પકડયો; જ્યારે આરબો! ભૂખ્યાં વરુ જેવા આ રસાળ, સમૃષ્ધ અને ધનાઢય દેશમાં 
ચારે તરફે ફ્રી વળ્યા, તલ્વાર અને આગનું સાશચ્નાજ્ય ફેલાવી દીધુ; મ'દિરે તોડયાં; 
સાધુએ અને ગાચોની કેતલ ડરી; અનેક શહેરો અને ગાસોા ઉજ્જડે કર્યા અને 
અપાર લક્ષ્મી લૂટી પોતાના સૂબાઓને આ દેશમાં મૂક્રી પાછા ગયા. તેએ અહીં 
કેટલો સમય રહ્યા હતા તે કહેવું સુશ્કેલ છે. પણુ એમ જણાય છે કે આરબો ગયા 
પછી તેમનાં થાણાંએને બહુ જ થોડા સમયમાં સ્થાનિક રાજાએએ ઉઠાડી પોતાને! 
અધિકાર સ્થાપિત કર્ચ હતો, 


એ સમયના શાજ્યો : એ સમયમાં વલ્લભીના સાસ્રાજયના જુદા જુદા 
કેણુ કોણુ સામતો હતા તે નેવાનું જરૂરી છે. ' સૌરાષ્ટ્રના પક્ષિમ-દક્ષિણુ ભાગમાં 
ભ્[મિલિકામાં જઇક અને તેને। પુત્ર અગ્ગુક હતાં. તેએનું રાજ્ય દ્વારકા સુધી હતુ". 
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ચાવડાએ। હેતા. પૂર્વ-દક્ષિણુમાં ગારૂલકો હતા. ઉત્તર-પૂર્વમાં 
ચાવડાએ હતા અને ર્પાંશ્ષેમ-દક્ષિણુમાં ચૌલુકયે! હતા. અણુહીલપુર પાટણુનું રાજ્ય 
પૃણુ ખળવાન થતું જતું હતુ- એટલે આરબોની ચડાઇના પરિણામે નાશ પામેલા 
સાસ્રાજ્ય ઉપર અઝ્નુક સમય તો કે!ઇનો અધિકાર રહ્યો નહિ. 


નજ્લીસપુર : પરતુ મહીપાલદેવ નામને ગુર્જર પ્રતિહાર રાજા નક્ષીસપુરમાં 
હેતો. તેણું આ નાના સામન્તેો! ઉપર પોતાનો અધિકાર સ્થાપ્યો અને તે વદ્યભીને 
વારસ થઇ પડયે. આ ગુજર પ્રતિહારો ઉજ્જનમાં હતા અને તેના તાત્કાલિક રાજ 
ક શ એ ક થે જૂ 
વત્સરાજે ઈ. સ. ૭૮૩માં પોતાનાં સૈન્યોને સોરાષ્ટ્માં મોકલ્યાં અને અણુહીલવાડની 
રાજ્યધાની કે રાજ્યવિસ્તારને સ્પર્શ ન કરતાં તે સિવાયનાં સૌરાષ્ટ્રનાં નાનાં રાજ્યો 
પાસે પોતાનું આધિપત્ય કબૂલ કરાવ્યુ. 


વલ્લભી પશ્ચાત «૩ 


તે વ'શને। સહેન્દ્રાયુધ અથવા સહીપાલ નામનો રાજા 9. સ. ૮૯૩૩-૮૯માં 
સોરાષ્ટ્રેમાં રાજ્ય કરતો. અને નાના રાજાએ તેના ખંડિયા' હતા. તેની * 
રાજધાની નક્ષોસપુર હતી. 


' કંતોાજવું સાસ્રાજય : અવનિવર્મા કે અવનિવર્માના [પિતા ખલવર્મા હતો. 
તેઓ નક્ષીસપુરમાં પ્રથમથી રાજ્ય કરતા ન હતા તેમ જણાય છે. ઈ. સ. ૮૯૩નાં 
તાશ્રપત્રમાં તે સપણ લખે છે કે “સ્વભ્ુજેપાજ્તિ નક્ષિસપુર ચતુરશીનિકા” એટલે . 
સ્વપરાકૅસે પ્રાસ કરેલું નક્ષિસપુ૨ “ચોરાસી”નું ગામ જષપષુર દાતમાં આપું છું. એ 
પ્રમાણે તે માત્ર ૮૪ ગામને, કે જે ગામો તેણે સ્વપરાકૅમે પ્રાસ કર્યા” હતાં, તેને! તે 
રાજા હતો. તેથી ખલવર્માનો પિતા અહોં રાનત્ય કરતે! તે નિમૂળ ખને છે. નને કે 
તેણે ઇં. સ. ૯૦૦ના તામ્રપત્રમાં પોતાની વ'શ્રાવલી આપી છે.૨ છતાં આ ચોરાસી 
ખલવર્માએ જ પ્રાસ કરી હતી. અને તે કનતોજના રાજા મહેન્દ્રપાલનેો ખ'ડિયેો હુતેો 
તેમ જણાય છે. તે ભોજદેવતું ધ્યાન ધરતો. તે ભોજદેવ કોઇ રાના હેતો કે કેઇ 


દેવનું નામ છે તે સ્પછ થતું નથી.* પણુ એટલું સ્પષ્ટપણે પ્રતીત થાય છે કે કનોજના 


૧. ઊનામાંથી ખે તાષ્રપત્રો ઈ; સ. ૮૯૩-૮૯૯નાં મળ્યાં છે, જેમાંથી પ્રથમ વલ્લભી 
સ'વત્‌ ૫૭૪ (૪. સ. ૮૯૩)તું છે. તે પ્રમાણે નક્ષીસપુરના પરમ ભટ્ટાક" મહારાજાધિરાજ પરમેશ્વર 
ષ્રી, ભોજદેવ પાદાનુધ્યાત થ્રી,મહેન્દ્રાયુધના મહાસામન્ત અવનિવમ્મષ્ના પુત્ર બલવમ્મે* જયપુર 
નામતું ગામ ક્રે જે કણુવીરીકા નદીના તીરે છે તે તરુણાદિત્વ સૂયષ્ના મ'દિર્‌ માટે દાનમાં આપ્યુ' છે. 

ખીનુ” તામ્રપત્ર વિ. સ'. ૯૫૬ એટલે ૪. સ, ૯૦૦૬નું છે. તેમાં તેની વ'શશાવલી તથા 
પૃવ્જ્નેએ કરેલાં યુદ્ધોનું વણુ*ન છે. તે ઉપરથી જણાય છે કે તેના પૂવ'જ ખબાઠુકધવલે કર્ણાટકના 
સૈન્યને હરાજ્યુ' હતુ” અને એક જણે વિશઢને પરાજિત ક્યો હતો વગેરે વણુષ્ત છે. (જાએ. થી. 

આચાય: હી. ₹. ગુ, ભાગ ૩ જો.) 
ન 1 
રાજેન્દ્ર () 


ખાહુકધવલ 


અતિવર્મા પ્લે 


ખલવમાં . 


અવનિવર્મા રજને 


૩, મહેન્દ્રપાલનો પૂવ*જ ર્‌ાજ્ન ભોજ છતો. તેનો નિરેષ્શ હેય તે સભવ છે. તે ૪. સં? 
/૪ર થી ઇ. સ. ૮૮૦ લગભગ થયે. 


૮૪ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


સાસ્રાન્યની પાંખો વહ્રભીના પતન પછી સોરાષ્ટ્ર સુધી ફેલાઈ હરો અને વહ્ભેભીન! _ 
ખંડિયા રાજાએ તે સાસ્રાજ્યનું સાર્વભોમત્વ સ્વીકાર્યુ” હરે. 


અનનિવર્સા : બલવર્મા પછી ઈ. સ. ૯૦૦માં તેના પુત્ર અવનિવર્માનું 
આ વિભાગમાં રાજ્ય હોવાનું જણાય છે. તેનું ઉપનામ ચોગ હતું. તે પોતાને મહા- 
સામન્ત તરીકે એળખાવે છે. ખલવર્મા સાત વર્ષ પહેલાં વહ્મષભી સ'વતૂનો ઉપયોગ 
કરે છે. જ્યારે અવનિવર્મા તેનો અનાદર કરી વિકમ સ'વતૂ અપનાવે છે. એટલે 
ઇ સ. ૯૦૦માં વલ્લંભીની એટલો અસર પણુ ભૂસી નાખવામાં આવી છે. 


આ નક્ષિસપુર કયાં હતુ તે ચોક્કસ થતું નથી; પણુ તે દક્ષિણુ સૌરાષ્ટ્રમાં 
હુવા સ ભવ છે. 


અવનિવર્માએ યક્ષદાસ અને ધરણીવરાહને' હુરાબ્યા હુતા. 


અદંક : વઢવાણૂનું જતું નામ વર્ધમાન હતું અને ત્યાં ચાય અર્થાત્‌ ચાવડા 
રાજા ધરણીવરાહુનું રાજ્ય હતું. તે પણુ અડુણુક વિસયનેો સામ'ત હતો અને મહા- 
રાજા મહીપાલદેવનેો (મહેન્દ્ર ખ'ડિયો હતે.” ધરણીવરાહુ ઈ. સ, ૯૧૪માં ડતો. 
તેના પિતામહે અડ્ડેકે (અદ્કે) આ પ્રદેશનું નાસ પોતાના નામ ઉપરથી પાડયું 
હેતું. એટલે ઈ. સ. ૭૭૦ થી ૮૦૦ સુધીમાં તે અથવા તેને! પિતા વિકુમાક આ 
પ્રદેશને સામન્ત હોવે! ન્નેઈઇએ.૨ 





૧, તેનું તાખ્રપત્ર શક સ'વત્‌ ૮૩૬ (૪. સ. €૧૪)તું મળ્યુ' છે. *અદ્રાણુ વિષ્ય એટલે 
ચોરાસીની જેમ એક તાલુકા જેવડે પ્રદેશ થયે, તેનો તે રાળન્‍્ન હતો. અદ્રાણુને ત્રી આચાય* 
હડાળા માને છે. કારણુ કે ત્યાંથી આ તાસ્રપત્ર પ્રાત થયુ' છે. પણુ હડાળા, ધ'ધુકા પાસે અડવાલ 
વા અડવાણુ ગામ છે તે હોવાનું વિશેષ ચં'ભવનીય છે. 


ર, તેતી વ'શાવલી : તામ્રપત્ર ઉપરથીઃ- 
ચાપ 


વિક્રમાર્ક 


એકક 


પુલકેશી 


કૂવભટ ----9રણીવરાહ 


વલેલભી યશ્ચાત્‌ ૮૫ 


જાઇકર્ેવ સેન્વવ ૧ : ભૂમિલિકા કે જેને ભૂબ્રતપલ્લી કે ભૂ'ભલી કે ઘુમલી 
ગણુવામાં આવે છે ત્યાં ઈ. સ. ૭૩૮માં જાઈકદેવ રાજ્ય કરતે. તેણે પોતાને સોરાષ્ટ્ર- 
મ'ડળનો પરમ માહેશ્વર મહારાધિરાજ તરીકે એળખાવ્યો છે. તેની રાજ્યઝુદ્રામાં 
મત્સ્ય હુ. અને તે બળવાન સામન્ત હતે।. વલ્લભીના પતન વખતે તેના પુત્ર 
અગ્ગુકતો પુત્ર ગાદી ઉપર હોવા સભવ છે. તે તેના બિરુદમાં “અમર સગુદ્રાધિપતિ” 
એમ પણુ લખતો. એટલે સસ્ુદ્ર ઉપર તેલ પોતાનું આધિપત્ય મેળવ્યું હશે, 


ચાવડા ; પચાસરના પતન પછી વનરાજે અણુહિલષુર વસાવી ત્યાં રાજધાની 
કરી; પણુ તેએ મૂળ સોમનાથ પાટણુ તથા તેની આજુબાજુીતા પ્રદેશના રાજાએ 
હોઇ પોતાનો અધિકાર ત્યાં સાંચ્રવી બેઠો હુતા. ઈ. સ. ૭૭૦માં પાટણુની ગાદીએ 
વનરાજ ચાવડો હતો અને તેના સામન્તો અથવા તે તે પ્રદેશ ઉપર સત્તા ભોગવતા.*5 


ગારૂલક : વલ્લભી રાજ્યના સામત મહારાજા વરાહેદાસ ઈ. સ. પ૪લ્માં 
તથા તેને! સુત્ર સિહ્ાદિત્ય 5. સ. ૫૭૪માં “કૂ'કપસવણુ'માં સામન્તેો હતા. આ ગામ 
કયાં આવ્યુ તે જણાતું નથી. પણુ સોરાષ્ટ્રના વર્તમાન હાલાર વિભાગમાં હવા 
સ'ભવ છે. 


વાળા : વર્તમાન સોરઠ એટલે જૂનાગઢ-વથલી આસપાસને પ્રદેશ વાળા 
રાજાએનેો હતો. આ વાળા રાના કેણુ હતો તેની શિલાલેખો કે તામ્રપત્રોથી કાંઇ 
'ખાતરીલાયક ખબર પડતી નથી. પણુ વાળા તથા ખાલા શખ્સોએ ઘણે ગૃચવાડો 
ઊભે કર્યા છે. તે વાળા જાતિને! રાના હતો કે બાલારામ તેનું નામ હતું તે માટે 
કાંઇ નિર્ણુ ય થઈ શક્તો! નથી, 


આ વાળા રાજળએ વાળા કેમ થવા તે જાણવું જરૂરી છે; કારણુકે તે વશમાં 
વાળા રાજા થયે! કે જેના એક વશે સૌરાષ્ટ્ર ઉપર પુન: મહારાજ્ય સ્થાપ્યું, 





૧. જીઓ તેનું દાનપત્ર, આચાય* : ભાગ, ૩* 


ર. યોગરાજના કુમાર ક્ષેત્રરાજે પ્રભાસપાટણુ બ'દરે વેપારીએ નાં વહાણુ લુ"ટેલાં, 
અર્થાત્‌ તે બ'દર્‌ ઉપર તેમને! અધિકાર હશે. નહિતર ખીજના પ્રદેશમાં જઇ: વડાણોનો માલ 
લઇ શકાય નહિ, 


૩. તેતાં તાઅપત્રો આ વર્ષોમાં મળ્યાં છે. (આચાય ભા. ૩) ડી. ફલીટ ફૂ કપસ્રવણુને 
ગોાંદરા પાસેનું વેલવાડ ગામ માતે છે. પણુ ખીન્ન' પ્રમાણા આગળ આપ્યાં છે. 'તે ઉપરથી તે 
સૌરાષ્ટ્રમાં હોવા સ'ભવ છે. વળી તેણે દ્વારકાના રાજાને જીત્યો હોવાતો ઉલ્લેખ છે. “દૃભ'ચાર” 
ગામનો ઉલ્લેખ છે જે ડાભાર્‌ હોઈ શકે. તે તામનાં મે ગામો સોરડ જિલ્લામાં છે. 


૮ સોરાષ્ટ્રનો. ઇતિહાસ 


બાલારામ : વલ્લભીપુર જે પ્રદેશમાં વસ્યું તેને વદ્યક્ષેત્ર કહ્યું છે. વલ્લભીનાં 
તાશ્રપત્રોમાં પણુ તેને ખદ્યક્ષેત્ર તરીકે સબોધયું છે અને તેની આજુબાજુનો પ્રદેશ 
વાળાંક કહેવાય છે. વાળાખ।ા સિંધમાંથી આવ્યા હોવાનું અતુમાન કર્નલ ટેડે કર્યું 
છે..? તેએ ખલ્લેકરામ નામથી એળખાયા. 


કર્નલ ટોડે ઘણાં અતુમાન કર્યા' છે. તે પૈકીતું અ પણુ એક અનુમાન છે. 
વલ્લભી રાજાઓ મેત્રકો હેતા, તેએ ખલ્હારા કે ખલ્લા ડડેવાયા હોવાતું માની 
શકાતું નથી. તેએ સૂય પૂજક હતા અને તેએ ષૈકી મહારાજા ધ્રવસેન ર જે ખાલા- 
દિત્ય નામ ધારણુ કરી ગાદી ઉપર બેઠો હેતો. એટલે કદાચ “બાલા” શબ્દ મેત્રકોને 
પ્રિય શખ્દ થઇ પડયે હોય. તેથી તેમનાઃ વશજેએ “બાલા” સસ્તા ધારણુ કરી હોય. 


કર્નલ વોટસનતું કથન વિશેષ યોગ્ય છે. તેના મત પ્રમાણે વલ્લભીના 
પતન પછી સુસલમાનેોને અસુક સમયે હાંકી કાઢી, પોતાને! પ્રદેશ પુનઃ પ્રાસ કર્યો 
અને મારવાડેમાં આશ્રય લઇ રહેલા એભલે આવી ચમારડી જીત્યું અને વલ્લભી 
ચાછું વસાવ્યું. તે મારવાડથી “વળ્યા” માટે “વાળા” કહેવાયા. 


એક ઇતિહાસકાર આ વાળા લેકે વલ્લભીના વિનાશ પછી બે સેકા પછી 
આજ્યા તેમ કહે છે; પણુ તે વાત માની શકાય તેમ નથી. 


ત્રીજી વાત એવી પ્રચલિત છે કે શીલાદિત્યનો એક પુત્ર હતો, જેને 
શીલાહિત્યે વ'થલી જાગીરમાં આપ્યુ હેતું, અનેક તાસ્પત્રો પ્રાપ્ત થયાં છે. પણુ તે 





૧ ફત ટાડૅ બલ્લા (બાલા)તે, સિધમાં તેઓ “દરા સુલ્તાનના રાવ” ચારણાના 
સ'બાધનેમાં કહેવાય છે માટે કલા છે. તેમનો આધપુરુષ નલ્લાવાળા હોવાનું કહે છે, તેણે ઢાંક 
જીતી લીધુ' તથા તેં પછી તેની આસપાસને। પ્રદેશ જીતી વલ્લભીપુર વસાવ્વુ' અને ખલ્લારામની 
ઉપાધિ મ્રહણુ કરી, આ માન્યતાને પ'ડિત ગૌ, હી. ઓઝાએ વિરોધ કર્યો છે. કાઠીએ વાળા છે. 
તેને તથા વાળા રજપૂતોાને કાંઇ સબ'ધ નથી. કાઠીએ તે તેમના પછી ઘણુ વષે* આવ્યા. 
ખલ્લારામની ઉપાધિ કતલ ટાડની કલ્પના જ છે. આપણે પણુ જેયુ' તેમ વલ્લભીના રાજાએ! 
સૈત્રકો હતા, અતે સિંધ સાથે તેને કાંઝ ખાસ સ'બ'ધ ન હતે! 


કન્ષ્લ 2ેડના રાજસ્થાનના ઇતિહાસના હિદી અનુંવાદક શ્રી. બળદેવપ્રસાદ મિશ્ર પણુ એક 
સ્થળે 'એમ લખે છે કે વલ્લભીના રાજાએ ખલ્લહક કહેવાતા, આરો તેમને બ્હાર કહેતા. 
પ'ડિત ગૌ. હી. ઓઝા તેના માટે પણુ કહે છે કે આરબે। દક્ષિણુના રાઠોડોને બલ્હાર કહેલા; પણુ 


પચ્છમ દિશા પ્રસિષ્, રશ સે!રઠં ધર્‌ દીપત 
નગર ખાલ્લિકા નામ, જ'ગઃ ફરી આસર જીવત. 


“રાાજવિલાસ''માં બાલ્લિકા નામે શખ્દ્ વપરાયે। છે. 


ર. ભારત રાજ્ય મ'ડલ (શ્રી અમૃતલાલ ગે. શાહ). 


વલ્લભી પકશ્ચાત્‌ ૮૭ 


તમામ દાનમાં એ જાગીરનું નામ નથી. વાળારામ એ કાંતે। શીલાદિત્યના રાજવ શને 
ફટાચો હોય અતે કાં તો વાળાએ પાછા વળી આવ્યા ત્યારે વ'થલીને। પ્રદેશ કોષને 
સ્વાધીન ન હૉવા કારણે અથવા કોઈ પાસેથી વાળારાસે પ્રાપ્ત કર્યો હોય તે 
સ'ભવિત છે.” 


વાળાતુ' રાજ્ય વળાંકમાં હેતું તેમ ઢાંકમાં પણુ હતું. ઢાંક આપણે આગળા 
જનેયું' તેમ ખલ્યાએ જીત્યું એ ટેોડતું કથન સાચું છે, પણુ સમચના પ્રમાણુમાં 
ખોટું છે. વલ્લભીના પતન પછી તે વશના સેવાડ-મારવાડમાં વસતા અથવા નાસી 
ગયેલા વ'શજેએ પાછા આવી ઢાંક પણુ જીતી લીધેલું. અને તેએ ગસે તે કારણે 
“તાળા” કહેવાયા,૨ વાળા કાઢીએની ઉત્પત્તિ તેસાંથી થઇ.૩ 


એ રીતે વલ્લરભીના અ'તિમ રાજા શીલાદિત્યના ઝુવરાજ પછીના સુત્ર 
વરસીને* વ'થલીની જાગીર મળી. તે ઈ. સ. ૭૭૦માં વજ્લભીના પતન સમયે મરાઈ 
ગયો અથવા નાસી ગચે1. ઈ. સ. ૭૮૦માં વાળાઓ આવ્યા અતે તે પછી તેણે 
વ'થલ્ીની જગીર પાછી સ'ભાળી. તેને પુત્ર રાસ કે જે વાળારામ તરીકે જાણીતે। 
છે તે વ'થલીને। રાજા થયે! અને ઈ. સ. ૮૪૦-૮૪૫ લગભગ ગુજરી ગયે. 


આ વાળારામને એક ખહેન હેતી. તેનાં લગ્ન સિંધના નગરઠૅઠ્ઠાના યાદવ 
મુળમાં કર્યા” હતાં. તેનો પુત્ર ચ'દ્રચૂડ વથલી તેના મામા પાસે રહેતે હતો. 


ક... અ 
૧, આ વિષયમાં એક ઇતિહાસકારે આ વાળારામ શીલાદિત્યની ઉપાંગનાને। પુત્ર હતે 


તેમ કહ્યું છે. અ કથનને કોઇ આધાર્‌ નથી, . 
ભાટ લેકો તેએને મહાભારતના યોદ્ધા કરણુના પુત્ર જૃતકેતુતા પુત્રના વ'શના કહે છે. 


“તૃતક્ેતે વ'શ ઉજળા ન્યાંથી વાળા નત 
યીર્વાએ કળ ખોયુ', અળ રાખી અખ્યાત,.” 


૨. વલ્લભી રાજાઓના કુડું'બી ભાયાતો જતા રહેતા હતા ત્યાંથી તેને પાછા વાળ્યા; 
માટે વાળા કહેવાયા તેમ પણુ કથન છે. 


૩, આ ચર્ચા આગળ કરવામાં આવી છે. ઢાંકના વાળા રાજન ધાનવાળાનોા ક૬'વર્‌ વેરા' 
વાળા કે વેરાવળવાળે। હતે!. તે કાઠી વીસવાની પુત્રી રૂપાંદેતે પરણ્યો; તેને ત્રણુ પુત્રો થયા. 
“તાળા, ખુમાણ, અને ખાચર” તે ત્રણે શાખાના કાઠીઓ શાખામત કહૅતાયા અને ખીનજ્ન કાઢીએ 
અવરતિયા કહેવાયા. 


૪. રણુછે।!ડજી દીવાન તેનું નામ વાળા વરસી આપે છે. તે વીરસિંહ હોય. 


૫. આ વષો માત્ર ઉપલખ્ધ પ્રમાણા ઉપરથી ખેસાડેલાં છે. 


૮૮ ર સૌરાષ્ટ્રના પતિહાસ 


વાળાશગ્રને પુત્ર તેની હૈયાતીમાં જ દેશવટે ગયેલે.. તે પાછે કર્યો નહિ 
અને ઈ. સ: ૮૭૫ લગભગ વાળારામ ગુજરી ગયે. તેથી ચ'દ્રચૂડે વથલીનું રાજ્ય 
સ્વાધીન કર્ઝું”: અને તે ત્યાંનો રાજા થયે. ચદ્રચૂડ સમા જાતિને યાદવ હેતે.' 


એ રીતે વલ્લભીપુરના વિનાશ પછી ૧૦૫ વર્ષે* આ દેશની આવી સ્થિતિ 
રહી. ફનોજનું સાચ્રાજ્ય અહી સુધી ફ્રેલાયુ; પણુ તેમનો અધિકાર માત્ર નામનો જ 
હેલો. જેમ ઇતિહાસમાં થતું આવ્યુ છે તેમ વલ્લભીના પતન પછી દરેક સામત 
પોતાનું સ્વતત્ર રાજ્ય સ્થાપી બેસી ગચે! અને કૅનોજનું રાજ્ય બળવાન હોઈ કદાચ 
ચડાઈ કરે તે ખીકે તેમાંની આણુ કબૂલ રાખી. આપણે નેયાં તે રાજ્યોનાં નામો તે 
ઇઈતિહાસમાંથી મળ્યાં છે, પણુ કેટલાયે એવાં રાજ્યો હેશે કે જેનાં નામો પણુ પ્રાસ 


થતાં નથી. આ રાજ્યો પણુ અ'દર અ'દર લડતાં અને પોતાતું વર્ચસ્વ અથવા 
વિસ્તાર વધારવા સતત પ્રયત્ન કરતા 


આ પરિસ્થિતિ એક સૈકા પર્યત ચાલી. આ સમયના ઈતિહાસ ઉપર્‌ અધા- 
રની ઘેરી જવનિકા પથરાઈ છે, 


ડઝ અડ ડડ 
૧ યાદવોની સમા એક શાખા હતી. તેએ! સમા કહેવાયા તે માટે ધણાં અનુમાનો કર્‌- 
વામાં આવે છે, પણુ ગીઝતીના યાદવ ર્‌ાન્ન સામ'ત પાસેથી સુલ્તાનશાહે ગીઝની જીતી લીધુ' 
# અને તે શાજ્યમુળ ભારતમાં આવ્યુ' ત્યારે પોાતપેતાના પિતા ઉપરથી શાખ બતાવી લીધી, એ 
*“ રીતે સામ'ત કરે સામતના વ'શન્ને સામા કે સમા કહેવાયા; અને ચ“ચૂડ તે પછી તેની એક 
 ખૂ્‌ળવાન શાખાને સ્થાપક થયે. તેથી તેતા વ'શત્તે ચુડાસમા કહેવાયા. સામતથી દશમી પેઢીએ 
લાખો ધુશારે। થયે. તેણું નગર મોહેણુ નામતા સલાહકારના કહેવાથી “નગર સમે!ઇ'” વસાવી 


'પ્‌ાતાની જાતિનું નામ અમર કયુ”. આ નગર સમે[૪ તે હાલનું “નગરઠા 


પ્રકરણુ છડું સ: રજપૂત સમય 
ચતદ્રચૂડ :- ઇ. સ. ૮૫૪ થી ૪. સ. ૯૦૭ 


યદુકુળા : ચદ્રચૂડ યફુવઃશી હતે।. તેના પિતા નગરઠંઠ્ઠા કે નગર સસેછમાં 
 શાજ્ય કર્તા; તેથી તેએ સમા શાખાના યાદવો હતા.* ભગવાન કુષ્સુના વ'શને।૨ 
અધિકાર આ પવિત્ર પ્રદેશ ઉપર હેતે. અને પુનઃ યફુવશી રાજાએ એક ખળવાન 
 ફાજ્યની સ્થાપના ત્યાં જ કરી, વ'થલીમાં પોતાની રાજ્યધાની ખનાવી, તેના મામાવાળા 
રામના જુટુખીએ વ'થલી છોડી ગયા.” 


આ રીતે ચ'દ્રચૂડનું નિષ્ક ટક રાજ્ય શરૃ થયું. 


૧, યાદવ વ'શની આઠ શાખાઓ છે. (૧) યદુ. (૨) ભટ્ટી. (૩) જડેન્ન. (૪) સમા. 
(૫) સુડેચા (૬) ખીદમન (૭) ખદ્રા (૮) સારા. તેમાં ત'. ૧, ૨, ૩, ૪, ના રાજ્યવ'શ ભારતમાં 
વિદ્મમાન છે; ન: ૬, ૭, ૮ વિશે કાંઈ જાણુવામાં નથી. 

૨. ગૃષ્ણુચ'રની રાણી જ'બુવ'તીને પુત્ર સાંબખ થયે. તે શોણિતપુર (ઇજસનું કહેવાય છે, 
પણુ અરખસ્તાનનું વત*માન સેના હોવાને વિશેષ સ'ભવ છે.)ના રાજા બાણુસુરના પ્રધાન કૌભાં- 
ડની પુત્રી રામા સાથે પરણ્યો. તેનો પુત્ર ઉપ્ણિક થયો. યાદવાસ્થળીઃ સમયે. તે શોણિતપુર્‌ હતે. 
એટલે ખચી ગયે. કૌભાંડ અપુત્ર ગુજરી જતાં તે તેની ગાદીએ ખેઠે,, તેના વશમાં તેનાથી ૭૯- 
મી પેઢીએ દેવેન્દ્ર નામે રાજના થયે।, તે રે!ણિતપુરમાં ૪. સ, ના હઠ! સૈકામાં હયાત હતો. તેને 
ચાર્‌ ઝુ'વરે થયા. ૧. અસપત અશ્રપત્તિ ૨. ગજપત (ગજપતિ) ૩, નરૃપત (નરપતિ) ૪. 
ભૂપત (ભૂર્પાત). હુજરતઅલીએ ઇરલામપ્રચારના કારણે તેના ઉપર્‌ ચડાઇ કરી. ર્‌” ' દેવેન્દ્ર 
સમરાંગણુમાં સૂતો અને કુ'વરે ભાગી છૂટયા. તેએ શાખ અર્થાત્‌ વત્ષ્માન સીરીયામાં ગયા. 
અસપત (અશ્ચર્પાત વા ઉગ્રસેન) ત્યાં હાર્યો. તેણે ધસ્લામ ધમ* અ'ગીકાર કર્યો અને અન્ય ત્રણુ 
ભાઇએ દક્ષિણુ તર્ક ભાગ્યા. તેમણે આવીને અફઘાનિસ્તાન જતી લીધુ”. ત્યાં ગજપતે સ', ૭૦૮- 
ની અક્ષય તૃતીયા, શનિવાર, રોહિણી નક્ષત્રમાં ગીઝની વસાવ્યું, પર*તુ ભાગ્યદેવી વિપરીત હતી. 
ખોરાસાનના સુલ્તાને તેના ઉપર્‌ ચડાજી કરીન ગજપત અમરક્ષેત્રમાં સૂતો. નરપતે તથા ભૂપતે 
સવે* આશાએ છેડી ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો, 

ભૂપતે પ”નબમાં ૨ ।૧ી સીલીદ્રપુરનો પ્રદેશ જીતી લઈ ત્યાં રાજધાની ડરી; પણુ ત્યાં 
પણુ યોગ્ય ન જણાતાં સતલજ ઊતરી જેસલસર્‌ નામે શહેર, તનાટ તથા ૬દરવાલ ગામો! વસાવી 
રાજ્ય સ્થાપ્યું, જે હજ વિદ્યમાન છે. તેના વ'શજ્ને ભટ્ટી કહેવાયા. નરપતે સિધમાં આવી કેટલે- 
એક પ્રદેશ જતી લઇ ત્યાં નગર્સમોાઇ (સમાનું નગર) વસાવી પે!તાની રાજ્યધાની કરી અને 
તેના વ'શન્ને સમા કહેવાયા, જ્નડેન્નએ। પણુ આ વ'શના છે, જેની ચર્ચા અન્યત્ર કરવામાં આવી છે. 
૩, આ વાળાઓ ઢાંક ગયા ક ત્યાં જ રહી ગયા, ચમારડી-તળાન્નના વાળાએ 
ખાલારમના સબ'ધીએ। ન છુતા. 


ટ સોરષ્ટ્રનો ધતિહાસ 


ચ'દ્રચૂડ નામ : ચ'દ્રચૂડ નામ માટે ઘણી જ ચર્ચા વિદ્વાનોએ ડરી છે. તે 
નામ કેમ પડચુ' ? એમ પણુ કહેવામાં આવ્યું છે કે તે ચૂડી પહેરતો માટે ચૂડચદ્ર * 
કહેવાયે।.' 


આ વાત ખબધબેસતી નથી. ચ'દ્રચૂડ શ'કર ભગવાનનું પ્રિય નામ છે; અને 
સમાએ શિવભકંત હેશે તેથી તેઓએ આવું સુર સ'સ્કુત નામ રાખ્યુ' હશે૨. અને તેના 
વશે ચૂડાસમા તરીકે નામ ધારણુ કરી શક્યા.” 


રાજકીય “પરિસ્થિતિ : આ સસચની રાજકીય પરિસ્થિતિ આપણે નઇ ગયા, 
દેશમાં અ'ધાધુ'ધી હતી. “મારે તેની તલ્વારું એ સૂત્ર પ્રવર્તમાન હેતું, કે'યણુ 
પ્રખળ સત્તા સામન્તો ઉપર અ'જુશ રાખી શકે તેવી રહી ન હતી. અણુહિલવાડેના 
ચાવડા રાજાએ પણુ નામના જ હતા. વલ્લભી સમયના સાસતો પરસ્પર ચુદ્ધોમાં 
ભાંગી મયા હેતા અને આખા દેશમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઇ હતી. ચદ્રચૂડે આ 
સમસ્ત પરિસ્થિતિનો લાભ લઇ તેનાં બુદ્ધિ અને ખાહુખળે ર.જ્યવિસ્તાર વધારવાના 
પુરુષાર્થ અને પરિશ્રમ આદર્યા. તેના ૫૦ વર્ષના દીર્ધ રાજ્યકાળમાં તેણે પ્રારભનાં 
વર્ષો ધનસ' ગ્રહુમાં અને પ્રજાની આખાદીમાં જ ગાળ્યાં હોવાનું જણુય છે. 
શ 

વિકાસ” વ-થલીની આજુબાજુનો પ્રદેશ જૂતું સોરઠૅ કહેવાતો અને સાગર- 
કાંઠો એ નવું સોરઠ કહેવાતો. તે બન્ને વચ્ચે ગાઢ જ'ગલે। હતાં. વિકરાળ વનચરે, 
આદિવાસીએ અને રાની પશુએથી તે ભાગ ભરેલે। હતો, ચ'દ્રચૂડે તે જ'ગલે। કપાવી 
નાખ્યાં. બહારથી વસ્તી લાવીને ખેતી માટે જમીને આપી. ચોર, લૂંટારાએથી 
પ્રજાને નિર્ભય કરી. પરિણામે તેના ધનકેષમાં દ્રવ્યવૃદ્ધિ થક. 


૧. રણુછોડળા '” ઉદયર્‌ામઃડૅરાસમાળ। ભાષાંતર. 
૨. ધ'છુસર (જૂતાગઢ પાસે)ના હાનીવાવના લેખમાં લખ્યુ' છે ક: 
શ્રી વર્દ્રત્ૂજ તુફાતન્દ્ર તુફાલમાનમષતરયત : 
ઝચતિ ત્તપહલઃ વશાતંત અંતસતરશસિતો વંશ : 
અર્થાત્‌ જેમ ચ“દ્રચૂડ (શિવ) તેના શિર્‌ ઉપર ચ% ધરે છે તેમ ઉચ્ચ કુળના રાજ્ય- 
પતિઓ તેઓના મરતકે ચૂડાચ'(ને ધરે છે. 


ભાવાથ* એ કે તેને રા”જાએએ માન્ય રાખ્યો છે અથવા તેને સર્વોપરી માન્યો છે. આ 
શિલાલેખ તેના મૃત્યુ પછી ધણાં વરસે લખાયે! છે, ૭તાં સુ'દર્‌ કાવ્યોકિતમાં તેનાં શકિત અને 
ખળનો ખ્યાલ આપણુને મળી.રહે છે. 


૩, મુળના મૂળપુર્‌્ષમાંથી શાખાનું તામ લેવાયુ' હોય તેવા અનેક દાખલા છે. 


જીપૂત સમયઃ ટ્ર 


વિસ્તાર: તે કારણે તેનો શજ્યવિસ્તાર દક્ષિણમાં સંગુદ્ર પર્યત, ઉત્તરમાં 
વર્તમાન ગૉંડલઃ પર્ચ ત, પૂર્વ માં વર્તમાન અમરેલી પર્ચ“ત અને પશ્ચિમમાં પોરખઃદર 
પર્ચ'ત ફેલાયો હોવાનું જણાય છે.' 

ચ'દ્રચૂડ જેઠેવા રાણા આદીતજીને મિત્ર હતો. તેએ ખન્ને અજમેરના રજા 
કેનકસેન ચૌહાણની પુત્રી હુ સાદેવીના સ્વય વરમાં ગયા હતા. 

ચદ્રચુડનો પુત્ર હુમીર હતે. તે પિતાની હયાતીમાં જ ગુજરી ગયેલો! તેથી 
ઈ. સ. ૯૦૪ માં ચદ્રચ્રૂડ ગુજરી ગયો ત્યારે તેની ગાદીએ તેને પોત્ર 
સળરાજ આવ્યો. 

આ રાજના સસથમાં જેઠવાએ આ પ્રદેશમાં આવ્યા હોવાનું જણાય છે.* 


૧, જ્યારે ખારાસાનનો સુલ્તાન માસુન (મહમુદ) ચિતોડ ઉપર ચડી આવ્યે ત્યારે 
જૂનાગઢના યાદવ તેની સહાય માટે ગયા હતા તેવી ટોડે નોંધ કરી છે. આ ખનાવ ૪. સ. ૮ડ૩ર્‌- 
૮૩૬ નીઃ વચમાં બન્યો, જ્યારે યાદવ વ'શ જૂતાગઢમાં ઇં. સ, ૮૫છમાં શર્‌ થયો, કદાચ કુ'વર- 
પદે ચ્રચૂડ ગયે! હોય. 

ર, આ જુ'વરીએ આદીતજને વરમાળા પહેરાવી હતી. (જેઠવા ઇતિહાસ). 

૩, જેઠેવાઓને કનલ ટોડ પ્રાચીન કહે છે અને તેમને જેઠવા અથવા કમરી સાથે 
ભેળવી દીધા છે. આઠમા સૈફાર્મા તેના રાન્ન તૈવર રાજમકૃળમાં પરણેલા અને કમર કહેવાતા તેમે 
લ'્યુ' છે. ૧૨ મી સદીમાં છુમલી ઉપર આક્રમણુ કરનારાઓને કાઢી મૂકનાર સેહુલ  કમર' હતે. 
તેએ હુવે કમર નહિ પણુ જેઠવા કહેવાય છે. તેણે ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટન ઇન્ડીયામાં પણુ વિશેષ 
લખ્યુ* છે, આ જાતિના ઇતિહાસનું કન્ષ્લ રોડનું અસ્ઞાન' છે. કમર્‌ શખ્દ ક'વર કે કુ'વર્‌ માટે 
છે,. જતિ માટે ર્નાહે, 

જેઠવાએ પ્રતિહાર્‌ વ'શના હોવાનું સ્વ. શ્રી. શ'કરપ્રચાદ દેશાઇતું' ખીજા' અનુમાન ' છે. 
ગુજરાતમાં. પ્રતિહારોતું. મહારાજ્ય હતુ” અવનિવરમાતા તામ્નપત્રમાં મહેન્દ્રાયુધતું નામ છે. તેના 
વ'શજે અથવા તે કુટુ'બના હોવાનું જણાય છે. ૪, સ. ૭૮૩ માં તે વ'શના રાજ વત્સરાજે 
ગુજરાત-સૌરાષ્ૂ ઉપર પોતાનો અધિકાર સ્થાપવા યતન કરેલો; નક્ષીસપુરમાં આ રાજ્નઓની 
રાજધાની હતી. પ્રતિહાર (પઢિયાર) તેમતે અસિવ'શી માને છે. પણુ થ્રી. ગૌ. હી. એઝાના 
મત પ્રમાણે તેએ ઇસુની પ'દરમી સદી સુધી પોતાને રધુવ"શી કે વિપ્ર હરિશ્રિદ્રવા વ'તમા' 
માનતા; પણુ. ગ્વાલિયરતા વિ. સ. ૯૦૦ના લેખમાં તેમને લદ્દમણુના વ“શજ કલ્રા છે. 

ચ*દ ખરાદાયી ઇ, સ, ૭૧૪ માં મેવાડને. વતમાન રાજ્યવ'શ સત્તા ઉપર આવ્યો તે 
પહેલાનાં ચિત્તોડના ભોજ પરમારના વણુતમાં તેતે ભારતના સમ્રાટ કહે છે, તથા લખે છે કે 
તેણે દિલ્હી ત'વરોને પ્રદાન કરી, પાટણુ ચાવડાઓને, સાંભર ચૌહાણને, કનોજ કમષ્વજને, મરુદેશ 
પહિયારેોને, સોરઠ યદુવ'શીઓતે, દક્ષિમુ “નવલા (:ઝાટલા? ) ને તથા કચ્છ ચારણને આર્યા. 
તે માર્વાડના તેના રાજ્યનું મુખ્ય શહેર મ'ડેલર (મ'દ્રોદિ) હતુ. રાકેડીએ તેના શરણે 'આજવ્યા 
છતાં દગાથી તેનું રાજ્ય લઈ લીધુ”. મેવાડના રાજાઓએ તેમનો રાણાના છલ્કાબ તો પ્રથમથી 
જ લઇ લીધે હુતો* (૧૭મી સદીમાં) (વિશેષ માટે જીઓ રટે!ડ, રાજસ્થાન) જેઠવાઓને ભૂશિલિકામાં 
સૈન્ધવના જઇકના વ'શજ્ે કહેવામાં આવે છેઃ તે માત્ર અતુમાત અને કલ્પના છે. 


હર્‌ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


જેઠવા : જેઠૅેવાબા પોતાને હનુમાનજીના વ'શન્તે કહેવરાવે છે. તેએના 
સ્રળસુરુષ- મકરધ્વજ થયા. તે હેતુમાનજીના પ્રસ્વેદના 'બિડ્માંથી ઉત્પન્ન થયા હતા. 
શ્રારામચ દ્રે લેએને શ્રીનગરતું રાન્ય આપ્યુ.* તેના સોરધ્વજ થયા. તેણે સૌોરખી 
વસાવ્યુ'.૨ તેની ચોથી પેઢીએ હુ'સધ્વજ થયા. તેણે પારધરમાં યજ્ઞ કર્યો. તેની 
ચાથી પેઢીએ સેસમાલ ખુમાર થયા, અને તેનાથી અગિયારમી પેઢીએ સીલછુમાર 
થયા. તેણે ધુમલી વસાવ્યું અને આભપરા, કાળીતુ; કાછેછું ને ઉજન તળાવ કરાવ્યાં, 
તેના ઝુમાર વારા તથા ગોપ થયા, ગોપને। ડુંગર તેના ઉપરથી થયો. એ પછી કેટલીયે 
પેઢોએ? પછી જેટીજી થયા. તેના નામ ઉપરથી તેના વશજે જેઠવા કહેવાયા, પરતુ 
જેટીજી ઉપરથી નહિ પણુ તેના અગાઉ ઘણી પેઢી પહેલાં” થચેલા જેટીધ્વજ 
ઉપરથી તેએ! જેઠવા કહુવાયા હાય તો આશ્ચર્ય નહિ. 


 શજ્ામે તેસ પણુ જેઠવાએનું રાજકુળ અજ્ઞાત છતાં પ્રાચીન છે તેમાં શકા 
નથી. લેએ કદાચ પહેલાં કોઈ ખીજ નામે એળખાતા હેશે અને જેઠવા નામ ધારણુ 
કરવાથી તે સ્રળ નામ લુપ્ત થસુ' જણાય છે. પણુ પ્રતિડારના છેલ્લા વ'શન્ને તરીકે 
તેએએ મોરખી લીધું હોવાનું જણાય છે. ત્યાંથી તેએ બેટ દ્વારકાના સ્વામી થયા; 
પણુ ત્યાંથી તેએ વર્તમાન હાલારમાં નાગના ગાસે આવ્યા, અતે ઘુમલીમાં - 
રાજધાની કરી. 


સૌરાષ્ટ્રમાં ચાવડાએ પછી ચુડાસમા અતે પછી જેઠૅવાએ આવ્યા તે સ્પષ્ટ 
છે. પણુ તેએનેો ઈતિહાસ એવે ગૂ'ચવાઈ ગયો છે કે સ્વત'ત્ર અને નિષ્પક્ષપાત 
સ'શે।ધન સિવાય તે સ્વચ્છ થાય તેમ નથી. 


૧. ત્રીનગર્‌ નામનું ગામ પોર્‌બ'દર પાસે છે; પણુ તે હોવા સ'ભવ નથી. 


ર્‌. છુનુમાનજી કે રામચ'્રજતા સમય પછી તુરત મોરરખી વસ્થુ* હોવાનું પણુ સ'ભવતુ' 
તથી. આ બધી ભાટેની વાતો છે. તેઓને કાળનું સાન એણછું હોય છે. 


૩. આ પેઢીનામુ' એટલુ' બધુ' લાંબુ છે કે અત્રે વિસ્તારભયથી છેડી દેવું પડે. છે. 
૪. જેડેવાએના પછીના રાજાએ તે ઇતિહાસ આ પુસ્તકમાં કમશ: આવશે. 


૫. પોર્ખ'દરનેો ઇતિહાસ વાંચતાં આખી વાત એવી સેળભેળ કરી છે કે તેનું તારણુ 
: કાઢવું કઠિન છે. દા, ત, મોર્‌બમાં વાધેલા તથા જેઠવા સગજતા સમયમાં યુદ્ધ થયુ', તે જત્યે 
અને ફુ'વ૨ કાનજી કેદ પકડાયો; પરતુ સિરોહીનતા અભેરાજ, કતકસેન ચાવડા તથા હમીર જાદવે 
વચ્ચે પડી છેડડાવ્યા. તે વાઘેલાએ દીકરી દીધી તથા રાણાને ખિતાખ દીધો. આમાં કાઈ રાન્નએ 
ઝ્રમકાલીન નથી* તેમ સ'મજીતા સમયમાં વાઘેલા જ ન હતા, તેતા પછી ઘણી પેઢીએ નાગાજણુ 
થયે. તેણે શાલિવાહન સાથે યુદ્ધ કયુ" હતુ. તો સ'ગજતેો! સમય કયો ? 


રજપૂત સમય હૃ3 
મૂળરાજ : ઈ, સ. ૯૦૭ થી ૪. સ. ૯૧૯. 


મૂળરાજ તેના પિતાને! દ્વિતીય પુત્ર હેતો. મોટાભાઈનું શું થયું તે જણાુ” 

નથી. મૂળરાજે ગાદી ઉપર આવીને તેના રાજ્યને વિસ્તાર વધારવાનું તેના પિતામહે 

અપૂણું મૂકેછુ કાય હાથમાં લીધુ'. તેણે પોતાનાં સૈન્યો વ'થળીના રાજ્યની ચારે 
| દિશાઓ દોર્યા. 


 છ્વક્ષિણુ સૌરાષ્ટ્રમાં એ સમયે સાગરકાં ઠો ચાવડાએના તાબે હેતો અને તેએ. 
ત્યાં પોતાનાં થાણાં જમાવી બેઠા હુતા. લૂંટફાટ તો ચાવડાએને સખ્ય ધધો હતો. 
એટલે સળરાજે તેઓને સાગરકાંઠાના પ્રદેશથાંથી હાંકી કાઢયા અને વ'થલી રાજ્યને 
વિસ્તાર સસ્ુદ્રતીર પર્ચત વધાર્ચે. 


પૂર્વભાગમાં આ સમયમાં વલ્લભીના જૂના સામ'તે તથા વાળાઓનાં નાનાં 
રાજ્યો હતાં, તટ્ટુપરાંત નક્ષીસપુરમાં અવનિવર્સાનું રાજ્ય પ્રખળ થતુ જતુ હતુ. 
અવનિવર્માએ વઢવાણુના ધરણીવરાહેને હેરાબ્યો અને ભાલ પ્રદેશ અને વર્તમાન 
ઝાલાવાડના ઘણે! ખરો ભાગ પોતાના કૅખનમાં લીધે.* મૂળરાજે તેના ઉપર ચડાઇ 
કરી અને અવનિવર્માએ તેનું આધિપત્ય. સ્વીકાર્ઝુ” અથવા સ'ધિ કરી; પણુ મૂળરાજે 
ત્યાંથી વિજય મેળવી પાછા ન ફરતાં ધ'ધુકા ઉપર થઈ 'ખ'ભાત કે જે તે સમયે 
ગીજની૨ કહુવાતું તેના ઉપર ચડાઈ કરી તે જીતી લીધુ. 


પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં દ્રારકાનું એક રાજ્ય હતું.” ભગવાનની ભૂમિ હોઇ 
રાજગાદી દ્વારકા પાસે કાલીવાવમાં હતી, તેનો પરમાર રાજા હતે, તેની પુત્રી સાથે 
ચિતોડના પ્રસિદ્ધ મહારાણા આપ્પાએ લગ્ન કયુ” હતું. તેતો પુત્ર અસીલ હતો. 
અસીલ ચિતેોડમાં ન રહેતાં કાલીવાવમાં રહેતે, સોરાષ્ટ્રમાં તેમણે એક રાજ્ય 





૧. તામ્નપત્ર અવનિવમ* (આશ્ચાય5) ભા. ૭ 
૨, ગૌજની વલભીપુર રાજ્યનું અગત્યનું નગર હતુ. ' 


૩. આ રાન્યનો ઉલ્લેખ આગળ કદી ચચેો નથી, માત્ર ગારૂલક્ે તે જત્યુ' હોવાનું 
કહેવ ।ય ' છે. ' 


નન સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


સ્થાપ્યું, અસીલગઢ ન!મને। કિલ્લો ખાંધ્યો,? અને પોતાનું શાસન શરૂ કું. 
મૂળરાજે તેની ઉપર ચડાઈ કરી; અસીલગઢ જિતાઝગું' અને વથલીના રાજ્યમાં તે 
ભેળવી દેવામાં આવ્યુ. 

એ રીતે માત્ર આઠે વર્ષના ગાળામાં મૂળરાજે તેના રાજ્યના સૌમાડા વધારી 
રીધા અને સૌરાષ્ટ્રના ઘણોખરો ભાગ પોતાની આણુ નીચે લાવ્યો. આ વીર રાજા 
વિદ્દાનાતે આશ્રય દેનારો હેતો. તેણે રાજ્યવ્યવસ્થા પણુ દઢ કરી, મત્રીએ અતે 
અત્ય કમચારીએ પણુ નીમ્યા. 


પરતુ તે તેનાં વિજયી સૈન્ચોની સહાયથી રાજ્યને વિસ્તાર કરવા જ્વ્યો 
નહિ. ઈ સ. ૯૧૫ માં કેઈ યુદ્ધભૂમિમાં તે વીરગતિને પામ્યો. આમ તે ઝાઝી 


જીવ્યો નહિ. 
વિશ્વ-વરાહુ : ૪. સ. ૯૧૫ થી 3. સ. ૯૪૦. 


મૂળરાજને પુત્ર વિશ્ચવરાહ ઉફરેદૈ વિશ્ચવવરાહું તેના પછી ગાદીએ. આવ્યે. 
તેણે “રાહ? પદ પ્રથમ ધારણુ કર્યું”, તેમ વિશ્વરાહે તેના પિતાની સમશેર કમરે ખાંધી' 
અને તેના વિજયધ્વજને ઊડતો! રાખ્યો. 


નદ્વીરપુર : આ સમચે ગુર્જર પ્રતિહાર મહીપાલદેવ કે, જે નક્ષીસપુરમાં 
રાજ્ય કરતા અને સૌરાષ્ટ્ર ઉપર પોતાનું સાર્જભોમત્વ હોવાનો દાવો કરતો તે 
મૂળરાજ અને વિશ્વરાહના માગમાં ક'ટકરૂપ. હતે. તેને રાષ્ટ્રફૂટ વ'શના મહારાજઃ 
દ્ર ત્રીજાએ છે. સ. ૯૨૦૨માં. હરાવ્યો. આ પરાજ્ય- એતો સખ્ત હતે કે સોરાષ્ટ્ર 


૧, ખાપ્પા.રાવલ દીવના ઇસખગુલ નામના રાજાની પુત્રીને પણુ પરણેલા, તેનો પુત્ર 
અમર્‌ાજિત હતો. દીવની. ભાણુ માતાને તે ચિતોડમાં લઈ ગયો જે ત્યાં હજ છે, કાલીવાવ કયાં 
છુતુ” તે તાત નથી, પણુ દ્વારકા તે વત્ધ્માન નહિ પણુ કોીનાર પાસે આવેલુ* મૂળ દારકા હોવા 
સ'ભવ છે. કારષુ કે તેના પુત્ર વિજયપાલે ખ'ભાત ઉપર પોતાનો અધિકાર હોવાનો દાવો ક્ષો 
હુતે.. ગાર્લકે દ્વારકા જીત્યુ' તે પણુ, આ જ હેવાતું હુ' માતું છુ". વિજ્યપાલ મૂળરાજના હાથે. 
મારથી ગયો હશે. જને વત્ય્માન ક્ારકાને ગણીએ તે! આ રાજ્યને! વિસ્તાર સોરાષૂતા ધણા મોટા 
ભાગમાં વધ્યા ગણાય. આ વિષયમાં નિણુ*ય થતો! નથી. શ્રી છત્રપતિ મૂળરાજે અસીરગઢ અને સિંધ 
જીત્યા હોવાનું કહે છે. અસીરગઢ ખાનદેશમાં છે. તે તથા સિંધ જીતવા જેટલી હજી આ ઊગતા 
રાજામાં શક્તિ હોવા સ'ભવ નથી, અસીલગઢ અને અસીરગઢ ખે જુદા લ્લા છે. અસીલગઢ 
સૌરાષ્ટ્રમાં હતો. અતે કાલીવાવ નહિ પણુ કાલીપાટ નામનું ગામ એખાને સીમાડૅ છે. તથા 
દારકા પાસે અસીલગઢના ખ'ઢિયેરા પણુ છે. સિંધના સોમ રાજાને મૂળરાજે જીત્યો હતો તેમ 
ઇતિહાસકારો નોંધ કરે છે. પણુ તે સમયમાં ક્રેઇ સોમરાન્ન હોવાનું જણાતુ' નથી. કદાચ કોઇ 
નાનો સામત હેય તે સભવ છે. 

૨, ગોા1િદ ૪થા ના ખંભાતના તામ્રપત્રમાં ઇ. સ, €૩૦: બિઝાંછુ'ત[ગૌ1૦ 10વાંત્ર, 701,1૦0. 


રજપૂત સમય લપ 


ઉપરથી તેની પકડે છૂટી ગઈ અને આ તકને લાભ લઇ વિશ્વરાહે નક્ષીસપુર જીતી 
લીધું અને પોતાના રાજ્ય સાથે ભેળવી દીછું; એટલું જ નહિ પણુ ચોલુકય અવ- 
નિર્માને હરાવી તેના રાજ્યનો પણુ અત આણ્યો. આ રાષ્ટ્રકૂટ રાજાએ! સૌરાષ્ટ્રમાં 
કેદી આવ્યા હોવાનું જણાતું નથી. 


વિશ્ચરાહનો રાજ્યવિસ્તાર એ રીતે વર્ત માન સૌરાષ્ટ્રના લગભગ ખધે ભાગ 
આવરી લેતે! થયો હતો. અને આ રીતે વ'થલીનું રાજ્ય અનેક નાનાં રાજ્યો ઉપર 
સાવભોમ રાજ્ય ભોગવતું રાજ્ય ખન્યું.* 


વિશ્વરાહે પણુ કવિઓને તથા વિદ્ઠાનાને આશ્રય આપ્યો, રાજ્યવ્યવસ્થા 
સ્થિર કરી અને તેના કોષને દ્રવ્યથી છલકાવ્યો. તેનાં સેન્યોએ સૌરાષ્ટ્ના દ્રીપકલ્પમાં 
યાદવોાની વિજયપતાકા લહેરાવી અને સૌરાષ્ટ્રના બળવાન રાજ્યની સ્થાપના કરી. 


વિશ્ચવરાહુ ઇં. સ. ૯૪૦ માં ગુજરી ગયે! અને તેની ગાદી ઉપર તેને। પુત્ર 
રાહે આવ્યો. - 


રાહુ ધારિયો : ઈ. સ. ૯૪૦-૪ઈ. સ. ૯૮૨. 


શાહુ ધારિયો, ગારીથો, ધાર, એવાં નામથી આ રાજા એળખાય છે, તેને 
જેન ગથોમાં ગ્રહરિપુ કહ્યો છે.* 


ગ્રહરિપુ ગાદીએ આવ્યો ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના પ્રદેશને તે અધિ- 
પતિ હતો. તેનું વર્ચસ્વ અને બળ વધતું જતું હતુ. ત્યારે અણુહિલપુર પાટણુમાં 
ચાવડાએના અ'તિમ રાજા સામ'તસિંહ્નું ખળ ક્ષીણુ થતું હતું. તેના લાભ લઈ 


૧. એક જ રાજ્ય સબ'ધી કાંઇ સ્પષ્ટતા થતી નથી; અને તે જેઠવાએના ધુમલીનું. 
જેઠેવાઓનેો ચાસ્શ! વડે સ'%ડીત ઇતિહાસ ન્નેતાં પૃવે* લખ્યુ” છે તેમ ડાંઈ મેળ મળતો % 
નથી. ૪. શ. ૧૧૨૦માં રાણા સ'મજ થય!, જે પહેલાં આ લેોકકથિત ઇતિહાસમાં ૧૫૪ રાજાએ। 
ખતાવ્યા છે. (છ ધ્વજ, ૪૯ કુમારો, ૧૭ રાજન, ૨૪ મહારાજ, ૮૩“જ”, છેલ્લા વિકમાતજી 
અને ખે સિહ સુધી) એક એક પેઢીના અ'દાજે ૨૫ વષ મૂજીએ તો વતમાન જેઠવાનરેશથી 
તેના મૂળપુરૂષ મકરધ્વજ ૩૮૫૦ વષ પહેલાં થયા, પણુ એતિહાસિક પ્રમાણોથી વિશ્વરાહુના 
સમયમાં રાણા ભાણુજ હોય, પણુ ચોક્કસ નામ મળતુ નથી, તેઓ આ સમયે હજી ખહુ 
બળવાન હોય તેમ નણાતુ* નથી. વિશ્વરાહે તેઓને જીત્યા હત! કે નહિ તે પણુ જણાતુ' નથી. 


ર, ગ્રહરિપુનાં નામો : ગારિયો, ધાર્યો, ધાર, માહ, મ્રાહશિપુ, ગ્રહારસિહ, શ્રી, રણુછોડન 
ભાષ તેમના રાસમાળા ભાષાંતરમાં ક્યાશ્રયના આધારે કહે છે કે મહ એટલે મગર અને રિ્પિ 
એટલે પકડનાર; તેનો ભાવાથ શઝુએને પકડનાર્‌ થઈ શકે. પણુ મહરિપુ નામ જેન આચાય* 
હેમચ'દ્રસુરિએ બનાવેલુ' છે. તેનું નામ “ધાર હે/વાતુ' સ'ભવિત છે. “યો” પ્રત્યય પ્રેમ- 
વાચક હોઇ પાછળથી જેડયો જણાય છે. 


લદ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


ઈ. સ. ૯૪રમાં સામ'તસિંહુના ભાલેજ સોલકી મૂળરાજે તેને મારી પાટણુની ગાદો 
પચાવી પાડી, ગુજરાતના ક્ષિતિજ ઉપર એક ગ્રડુ દેખાયો અને ગ્રહુરિપુ રૂપી સૂર્યને 
ગ્રસવા તેણે પ્રયત્ન શરૂ કર્યા, ક 


ગ્રહારપુએ ગાદી ઉપર આવી રાજ્યનો વિસ્તાર હેજી વિશેષ વધારવા પ્રયત્ન 
શરૂ કર્યા. સોર્ઠે તો તેની હફૂમતમાં આવી ગયુ' હતુ. એટલે તેણે ગુજરાત ઉપર 
નજર માંડી. 'ગુજરાતમાં મૂળરાજ સ્થિર થતો આવતે હતે. તેથી નાગોર (અજશેર)ને 
રાજા ગુજરાત ઉપર ચડી આવ્યે, અને તૈલ'ગ સેનાપતિ ખારપે? પણુ ગુજરાત ઉપર 
ચડાઈ કરી; સૂળરાજને તેમના સ'યુક્ત હુમલા સામે ટકવાનું શકય જણાયું” નહિ. 
તેથી તે અણુહિલવાડ પાટણુ છેડી કચ્છ તરફે ભાગ્યો અને કચ્છના રાજા લાખા 
ફૂલાણીના આશ્રચે કથકેટમાં રહ્યો. તેને ચોમાસામાં પરદેશી સૈન્યો પાછાં જરે 
તેવી ધારણા હતી; પણુ તેમ ખન્યુ' નહિ. તેથી તેના ડ્ૂતોએ અજમેરનાં સેન્યોને 
મોટો દડ આપી કાઢયાં.૨ તેથી મૂળરાજ રાજધાનીમાં પાછે આવ્યો અને ખારપ સામે 
ચડચે।. ચુદ્ધના નિયમોથી વિરુદ્ધ દગાથી હુમલો કરી તેણે આરપને પરાજય કર્યે. 


સોરાષ્ટ્ર ઉપર્‌ : મૂળરાજે આ વિજયથી ગર્વિત થઇ સૌરાષ્ટ્ર ઉપર ચડાઇ 
કરી. ગ્રહેરિપિએ ક્ષત્રિયકુળની રીત પ્રમાણે તેનું તલ્વાર અને તીરથી સ્વાગત કયુ". 
 સૂળરાજને તેના અતુલ ખળ સાચ્ચે ટકવું શકય જણાયુ નહિ તેથી તે પાછે ગચે..5 


લાખા ર્રેલાણીની ચડાઇ : મૂળરાજ પાછે ગચે! તે પછી થોડા જ સમયમાં 
કચ્છના રાજા લાખા ફૂલાણીએ સોરાષ્ટ્રની સધ્યમાં આટકેોટમાં પોતાની હેફેમત 
સ્થાપી હતી. તે ઉઠાડી લેવા ગ્રહરિપુએ આટકેટને ઘેરી લીધું, અને ત્યાં લાખાતું એક 
નાતુ સૈન્ય હતું તેને હરાવી કાઢી મૂકયું. આટકેટમાં ડાહી ડુમરી નામે એક સ્ત્રી હુતી. 





૧. બાર્‌પ તલ'મ સેનાપતિ નહિ પણુ લાટને રાજન હતો, તેમ દ્યાશ્રય કહે છે, પ્રબધ 
ચિંતામણિ તેને લીંગાનના રાજ તૈલપને સરદાર કહે છે. સુકૃતસર્કીતન તેને કાન્યકુખ્જના રાજનને 
સેનાપતિ કહે છે. કીતિકૌમુદીમાં તેને લાટનો સરદાર કલો છે. (રાસમાળા ભાષાંતર) * 


ર. ફંથકોટનો કિલ્લો ૪, સ, ૯૪૩માં જમ સાડજએ ખાંધ્યો હોવાનું કહેવાય છે. 
(શ્રી. રણુછ્ઠોડભાઇ: ર્‌ાસમાળા ભાષાંતર) એટલે એ સમયે કિલ્લો નવો જ ખ'ધાવેલે હશે. ત્યાં 
મૂળરાજ આશ્રય લે તે . 1ભાવિક નથી. 


૩, સેડૃત'ગ લખે છે કે આ હુમલો ૬*ડ આપીને પાછે। કાઢયો! નથી પણુ સાહસથી તેની 
છાવણીમાં જ્ઈ રાજને મિત્ર બતાવ્યો અને તે પોતાની મેળે જ ચાલ્યો ગયો, 


૫ જન પ્રતિહાસકારો આ વાતની નોંધ લેતા નથો. પણુ આ પ્રકરણુમાં આગળ ચર્ચા 
આવે છે તેનાથી સાત થશે કે મૂળરાજ એકવાર તહિ પણુ અનેકવાર સોરાણૂ જીતવા આવ્યે હુશે. 


રજપૂત સમય હ૭ 


તથા લાખાને સખ'ધ હેતો. તેથી ડાહી ડુમરીએ લાખાને સહેરે! મોકલ્યો. 
પ્રમળ સૈન્ય લઈ લાખાએ સોરાષ્ટ્ર ઉપર ચડાઈ ફકરી. 


આટકફે!ટ ગાસે લાખા ફૂલાણીનાં તથા ગ્રહરિપુનાં સૈન્યો સામસામાં થયાં 
અને ભયંકર સ'ગ્રામ થયો, તેમાં કેણુ જીતે કે કેણુ હારે તે દિવસે સુધી નષ્કી 
થઈ શકયુ નહિ. બન્ને પક્ષો વિરોધી યચોદ્ધાએનું શૂરાતન જેઈ પ્રશંસા. કરવા માંડયા. 
લાખે ફૂલાણી ગ્રહશ્ષિનું વીરત્વ નઈ તેની સાથે શઝુવટ રાખવા કરતાં મૈત્રી 
ખાંધવા તત્પર થચે।. 





૧. આ સદશો દુહામાં છે. 
અઠં કોઠા ધેરર ઉથાપિયા 
મુ' વીઠ્ઠી પાદર ધાર; : 
કાં દરિયે ડૂબજે લખમશી 
કાં વેગે કરજે વારે. 


અર્થાત્‌ ધારે (મહરિપુએ) આંઢટકેોઢના આઠ કોઠા જતી લીધા છે, અને હું' પાધરમાં 
ધાર્‌ છે ત્યાં સ'તાઇ છુ'. માટે કાં તો લાખા સત્વરે આવજે ને બચાવજે અને કાં તો દરિયામાં 
ડખ મરજે. આટઢ્કેટને આઠ કોઠા હતા, અતે ડાહી ડુ'મરીની ધાર $ુજી તે નામે એળખાય છે. 


લાખા ફૂલાણીને ધ્તિહાસ આલેખવે। અગત્યનો તેમજ રસપ્રદ છે, લાખો માત્ર 
બતિહાસિક નહિ પણુ કવિઓની કલ્પનાની મૂર્તિ છે. લાખા એકલે જડ શિપાહી નહી* પણુ 
રસિક કવિ પણુ હતે!. 

કુળ : લાખો: ચ'દચૂડના પૃવષ્જ યાદવો હતા, તેએ સિધમાં વસ્યા. તેઓએ પા૭- 
છથી ન્નમની ઉપાધિ ધારણુ કરી. તે કુળમાં સામત નામે રાજન થયે!, તેનાથી દશમી પેઢીએ 
લાખિયીર'ભડ થયે. તેણે નગર સમોઇ વસાવ્યુ* તેતો કુ'વર લાખે! ધુરારો થયે. તેનો ઉન્નડજી 
થયે. ઉન્નૂડ ના ભાઈ મોડ કચ્છતા પરમાર ર્‌ાન્ન વિરમદેવની પુત્રીનો પુત્ર હતો. તે તેના ભાઇ 
મમાઇ સાથે કચ્છમાં રહેતો, ક" કાળે તેણે તેના મામાને મારી કુચ્છતું રાજ્ય પ્રાપ્ત કયુ", (આ 
રાન્ન પરમાર નહિ પણુ ચાવડે। હરો. તે વિષયમાં વિદ્દાનોમાં મતભેદ પ્રવતે* છે.) અને ઇ. સ. 
૮૧૯ માં તે ગાદીએ ખેઠે.. તેનો પુત્ર સાડજી થયો: તેણું ક'થકોટનેો કિલ્લો, તેના પિતાએ : 
બેધાવવેો શર્‌ કરેલો! તે પ્રો કર્ચ. (ઇ. સ. ૬૪૩) આ સાડજનો પુત્ર ફૂલ થયો. તેણું ૪, સ. 
૮૫૫ થી ૮૮૦ સુધી રાન કયુ”. તેનો પુત્ર લાખે! થયો, જે પિતાના નામે ફલાણી સ'સાથી 
એળખાયો. તેનાં પણુ ઘણાં તામા છે. લાખણુસી, લાખે।જ, લક્ષરાજ, લાષાંક, લખમસી વગેરે, 

જન્મ : લાખાના જન્મની વાતે ઘણી ચમત્કારિક અને રસિક છે. કચ્છમાં વાગડ 
પ્રાંતમાં એક પવ*તમાં કથ'ડતાથ નામે એક સાધુ રહેતા. તે પવષ્તમાળા કચ્છતા રાજા ધર્ણુ 
સોલ'કીએ જામ સાડને તે પોતાનો બનેવી થતો હોઈ રહેવા આપી. સાડે ત્યાં કિલ્લો ખાંધવા 
મંડયા. ધારેણે તેને જમવા ખોલાવી ઝેર આપી મારી નાખ્યો. તેથી તેની રાણીએ (૪, સ. ૮૪૩) 
ખાલ ફલને દાસી ફારૂકને સોંપ્યો અને પોતે સતી થઇ. 


૧૩ 


દે સૌરાષ્ટ્રનો ધતિહાપ્સ 


લાખાએ આટકોટ આવતાં માર્ગમાં સૌશષ્ટ્રના ઉત્તર ભાગ, વર્તમાન હેળ- 
વદથી જોડિયા સુધીનો તથા તેની દક્ષિણનો ઘણા! ભાગ પોતાને અધીન કરેલો. 


5 2 5 કઝ કય સઝ કક 

ધરણુને આ ખખર પડી જતાં ફૂલને મારવા માટે મારાએ મોકલ્યા; પણુ ધરણુના 
મારાએને પોતાને પુત્ર સોંપી કરકે ફૂલને બચાવ્યો. (સરખાવો-પન્તા અતે ઉદયસિ'હુ તથા 
તોંધણુ અને દૈવાયત,) ફારૂક ત્યાંથી બાંભણુસરના સો।ઢા રાજાના ગામ ધલુરામાં એફ વણિક કુડ” 
બર્મા દાસી તરીકે રહી, અને ફૂલ કારૂકતે મા સમજ ત્તેતી સાથે રહેતો. આ કુડુખમાં અનન 
અને અણગેર્‌ નામે બે ભાઇએ। તથા બોલાડી નામે બહેન હતી. ફૂલ મે.ટા થતાં આ કુટુબની 
ગાચો। ચારવા માંડયો, તે સાથે એક લુહારની ગાય પણુ તે ચારતે. તેના બદલામાં લુહારે તેને 
એક સાંગ ધડી આપી, જે પોતાની કાંધે ધરી પૂલ ફર્યા કરતો, એક દિવસ સોઢો ૨1જન શિકાર 
ખેલવા નીકળ્યો. ફૂલ તે જેવા ગયે।, શિકારમાં સિંહે ખિન્નછતે રાજા ઉપર તરાપ મારી. રાન્નનું 
મૃત્યુ સામે હતુ; પણુ ફૂલે તેની સાંગથી સિ'હતે મારી તાખ્યો અને રાજાતે જીવતદાન આપ્યુ 
રાજાએ તેની એળખાણુ માગી. જ્યારે તેતે ખખર પડી કે તે રાજ્યઝુડુ'બનો છે ત્યારે પોતાની 
કન્યા ધાણુકુ'વરનાં તેની શાથે લસ કર્યો', 


ખીજી વાર્તા એ છે કે પરમાર ર્‌ાજન જીર્તિરાજની જુ'વારી કન્યા કામલતા સખીએ સાથે 
રમતી કતી. રમતાં રમતાં મ'દિર્ની સ્થ'ભાવલીમાં સ્થ'ભેને ભાથ લઈ તે ખોલતી હતી કે “આ 
મારે વર્‌? “આ મારે વર. એવામાં ફૂલ નામને ગોવાળ ત્યાં સ્થ'ભની ગોથે છુપાઇને આ 
ર્‌મત જેતા હતે! તે તેની ખાથમાં આવી ગયે; અને તેનાથી છૂટતાં શરમાઇ નાસી ગચે।. લગ્ન 
સમચે રાજકન્યા કામલતાએ હઠ લીધી જે હું* તો તે ગાવાળતે જ પરણીશ. તેથી તેતી સાથે તેનાં 
લગ્ન કર્યાં. (મેરૃત'ગ) 


ત્રીજી વાર્તા એ છે કે કેરાકોટના રાજમહેલની અટારીએ આથમતા સૂષ5તી ચર્યા જોતી 
જસી, સે।મલ, નેતર તેમજ ડાહી નામની ચાર સખીઓ ખેદી હતી. સૂર્ય તેના ઉપર મે।હાંધ 
યયા અને એક ફૂલ તેઓના તરશે ફે'કયુ'. તે ચારે સખીએએ સૂઘ્યુ' અને ચારેતે પુત્રે! ચયા* 


જસીએ માવલ જનમિયો, લાખણુસી સોઉમલ, 
તેતર માગેણા હુએ ડાહી જયે! કમલ. 


એ પ્રમાણે સામલને પેટે લાખો જન્મ્યો. તે ફૂલને પુત્ર માટે ફૂલાણી કહેવાયો. (આ 
વાત માત્ર કલ્પિત જણુ।ય છે.) 


લાખાને! જ્ન્મ થયો તે જ દિવસે પાટળુનેો ઠિલ્લે તેના પિતા ફૂલે લીધો. અને ભય” 
કર્‌ શગ્રામમાં તે વિજયી થયે, ' 


પા 


જે દિ' લાખા જનમિચે।, ધરપત કચ્છ ધરા, 
તે દિ' પીરાણા પટ્ટણુની કોટા લોટ કરા* 


કન્ષ્લ વોટ્સન કહે છે કે ફૂલ મૂળરાજ સામે ચડચો હતો, અને તેણે પાટણુનો કેટ લીધે હતે. 


રજપૂત સમય મી હટ 


તેણે સરધાર પણુ જીતી લીધુ' અને ને ગ્રહરિયુ આ યુદ્ધમાં પરાજિત થાય 
તો લાખાનાં સૈન્યો વથળીના કિલ્લા ઉપર પોતાને વિજયધ્વજ રપે એ ખડું 
અસ'ભવિત ન હતું. પણુ આ યુદ્ધના સમચે મૂળરાજે લાખાની ગેરહાજરીનો લાભ 
લઈ, કચ્છ ઉપર ચડાઈ કરી, અને લાખાનાં ગાત્ર ગળી ગયાં. એક તરફથી એક 
મખળ શત્રુ સાથે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને ખીજી તરફે તેના જ સ્વદેશ ઉપર તેવે જ 
વીર રાજ આવી રહ્યો છે. તે વસ્તુ તેના માટે જેવી તેવી ગ'ભીર ન હતી, ખીજી 
તરક્‌થો મૂળરાજે ગ્રહરિપુને લાખાને રેક્રી રાખવા તથા તેને સહાય આપવા કહેણુ 
મોકલ્યું. એટલે રાજનીતિમાં સ્રળરાજે બન્ને ઉપર વિજય મેળવવા પાસે ફે કચે।. 


ચાદવોનો એક ચારણુ આ ડુદ્ધમાં હેલો. તે ખન્ને પક્ષોમાં રાતને વખતે 
જતો આવતે. તેણે લાખા પાસે ગ્રડરિપિનાં વખાણું કર્યા”, ગ્રહેરિપિ તો જાતે અતુભવતે। 
પણુ હતો. ચારણ તેને કહ્યું કે તમે એક જ પૂર્વજનાં સ તાને છે અને ભાઇએ છે, 
જ્યારે ભૂળરાજ જેવો શજુ તમારો ખન્નેનેો નાશ કરવા પ્રયત્ન કેરી રહ્યો છે ત્યારે 





પણુ લાખાના જન્મ વખતે પાટણુમાં ચાવડા ક્ષેમરાજનું રાજ્ય હતુ, આ દુહે। પણુ અતિશચોક્તિ- 
વાળા છે, અને પ્તિહાસની દષ્ટિએ બ'ધમેસતો નથી. 


તેના માટે એક ખીનને પણુ દુહે। છે: 


શાકે સાત સતોતરે, સુદ સાતમ શ્રાવણુ માસ, 
સે।નલ લાખો જનમિયો, ચુરજ નયે પ્રકાશ, 


આ વસ્તુને વિચાર કરતાં તથા ચારણી સ્રાહિત્ય અને ઇતિઠાસનાં પ્રમાણો ન્નેત્‌! 
લાખે! ફૂલાણી શક સ. ૭૭૪ અટલે ઈ. સ. ૮૫૫ સાં જન્મ્યો હોય, 


લાખો બાલ્યકાળમાં જ એવો તેની હતો કે તેતે સાચવવો! ભારી થઇ પડયો. યુવા 
વસ્થામાં પિતૃગ્રહ તજી ભાગ્યબળ અજમાવવા તે સૌરાછૂમાં આવ્યો અને વલ્લભોના પતન (૪. સ. 
છ૭૦) તથા ચુડાસમાના પ્રાખલ્યના પ્રારભ(૪. સ. ૯૦૭)નતા વચલા અ'ધાધૂધીના વખતમાં 
મધ્ય સોરાષ્ટ્રના કેટલોક ભાગ જતી લધ ત્યાં આઠ કેઠાવાળછુ' આઢકે।ટ ગામ બાંધી તેણે એક 
નાનું સરખુ' રાજ્ય પ્રાપ્ત કયું”, ત્યાર પછી પિતાની ગાદી મળતાં તે કચ્છમાં ગયે।. પણુ આટકેટતું 
રાજ્ય તેના તાબામાં રહું, અ રાન્ય તેણે ૪. સ, ૮૮૫માં કે તે અરસામાં સ્થાપ્યું હોવાનું 
જણુ।ય છે. લાખાનું મૃત્યુ ઇં. સ. હ૪છમાં થયું. એટલે તે ૧૨૪ વષ* જીવ્યો હશે. ઉપરોકત 
દુહો શક સ'વત્‌ આપે છે. પણુ તેમાં ક'ઈ આંકફ્ેર છે, અથવા તે પાછળથી બનાવેલો છે, કદાચ 
તેને સાચો માનીએ તે! લાખા ફૂલાણીએ ઘણુ* લાંગુ' આયુષ્ય ભોગવ્યુ' હતુ. ૧૨૪ વષની વચે 
તે મૂળરાજ સામેની લડાઇમાં મર્દાનગીથી લડયા હતે તે કદાચ ન મનાય તેવી વાત છે; પણુ 
સોરાષ્્ના ધતિહાસને તેની સાથે ખહુ સ'બ'ધ ન હે!ઇ તે ચર્ચાની વિગતોમાં ઊતરવાની જરર૨ નથી. 


લાખા ઉપંર્‌ મૂળરાજે અગિયાર ચડાઇઓ કરી હતી. 


ક... 


ફ 6૭ સૌરાષ્ટ્રના ધતિહાસ 


આમ પરસ્પર યુદ્ધ કરી તમારી શક્તિ ક્ષીણુ ન કરતાં ઝુદ્ધે બધ કરી તમે મિત્ર બનતે.૫૧ _ 

ચારણુ વચમાં પડચેઃ અને યુદ્ધભૂમિમાં જીવ ઉપર આવીને લડતા બે * 
શત્રુએ એક દિવસ મિત્રે બન્યા. ગ્રહરિયુએ લાખાને મોટો ભાઈ ગણ્યો અને ટને 
મિત્રીએ તેમનાં સઝુક્ત સૈન્ય મૂળરાજનીર કચ્છ ઉપર આવતી સેનાના માર્ગમાં 
આવી ઊભાં રાખ્યાં. મૂળરાજની_ ખાજી ઊ'ધી વળી ગઈ; ગ્રહરિપિ અને લાખાનાં 
સેન્ચા સામે તે થઈ શક્યો નહિ અને પાછે વળી ગયે. 

આગ, સળરાજને નિરાશ થઈ પાછું જવું પડેયું' અને ગ્રહશિષુ તથા લાખો 
વ'થળીમાં આવ્યા અને ત્યાં વિજયોત્સવ ઊજજ્યે।, 


ય્‌. હીકડે પીજ્ન પોતર્‌ાં, વહુ લાખા ધાડ, 
મથ્થે મથ્થે સુરો મ'ડાઇયૌ હુડાં અનહલવાડ, 
(એક જ પિતાના લાખા અતે ધાડ (પ્રાહ) પુત્રો છો અને લડો છે. તમને ખખર છે 
ત્યાં અણુહીલવાડમાં મૂળરાજ માથે ટાંપી રહો છે ?) 

તમારા પૃવ*જ કૃષ્ણુ કેવા હતા ? 

કૌરવ પાંડવ વદા, ભાર્થનજ્ને સ'ગરામ 

હીતમે' ખભા વિઠ્ઠિયા, કર્‌સન ને ખલર્‌ામ, 
ભારતના સમ્રામમાં કોર્વપાંડવ કપાઇ ગયા, ત્યારે તમારા પજ કૃષ્ણુ અને તેના ભાઇ 


બલરામ શાંતિથી ખેડા હતા. 
કસરત કળવજ્ન ઝુ'વવરા વરો તહઢા ભા, 


જદવ જાઢહ્ધાં ના ખપે, સાંપી સોર્ઠે ખા. હ 

તમે બન્ને ડૃષ્ણુના વ'શજ છે, નાનામોટા ભાઇએ છે; એટલે યુટ્દે 'ચડે નહીં અને 
સ'પીને સોરઠ ભોગવે. 

ર. મૂળરાજ સે!લ'કી ખીજનેો પુત હતો. રાજનો અ'ધ ભાઇ ખીજ શાલીહેત્ર મ'થને 
સાતા હતો. પાટણુનાં પાદરે તે યાત્રાળુના વેશમાં નદી કાંઠે બેઠે હતે ત્યારે પાણી પિવર્‌ાવવા ક 
પાટણુપતિ સામ'તશ્ચિહિ ચાવડાની સગર્ભા ઘોડીને ખાસદારે ચાખુક મારતાં ખીજે “અરેરે” એ 
કહેતાં ખાસદારે પૂ૭્યુ' કે “એમ કેમ ખોલ્યા? તેણે જવાબ આપ્યો કે “વછેરાની ડાખી આંખ 
મૂટી ગઇ,' ખાસદ્દારે રાજાને વાત 'કરતાં તેણું ખીજને બોલાવી હકીકત જણી; અને જ્યારે ખીજે 
કહ્યું કે તેના સાનથી તેણે તે જ્નણ્યુ' ત્યારે રાજાએ પરીક્ષા કરવા નિશ્રય કયો; તેથી સામ'તસિંહે એવે। 
કરાર કર્ય કે નને તે વાત સાચી નીકળે તો તેની બહેત લીલારેવી (સેતા) પર્ણાવવી, નહિતર્‌ 
આ ભાઇઓને લુ'ટી લેવા. ધેોડીને વછેરો આવ્યો, તેતી ડાખી આંખ ફૂટેલી હુતી, તેથી કુળની 
ખાતરી કરી, તેએ ૨।જકુ'વરો જણાતાં સામ'તાકહે તેતી બહેત, ખીજ અ'ધ (કાણુ હોવાનું 
અન્યત્ર લ"ખ્યુ' છે) હોવાથી રાજને પરણાવી. જ્યારે તેને પ્રસૂતતિનો સમચ આવ્યે ત્યારે તેને 
અપાર કષ્ટ થયુ' અને તે ગુજરી ગઇ. તેછી વાઢકાપ કરી પુત્ર બહાર કાઢયો. તે મૂળી નક્ષત્રમાં 
જન્મ્યો હતો, તેથી મૂળરાજ કહેવાયો. મૂળરાજે બીજની શિખવણીથી મામાને દગાથી મારી 
નાખ્યો? અને પાટણની ગાદી પચાવી પાડી. 
એક મ્ર'થમાં મૂળરાજે ૨ાન્‍્ય લીધુ' ત્યારે આ કુ'વરે એકાદ વષ*તેો હતે તેમ કહયું છે. 
અને પુત્ર થતાં સામ'તસિહે મૂળરાજનું દત્તકતામુ' રદ કયુ”, તેથી તેને મારી નાખ્યે 
તેમ જણાબ્યું છે. 





કેજપૂત સમય કઠશ્‌ 


જડ 


મૂળરાજની કચ્છ ઉપર્‌ ચડાઇ : તે પછી સૂળરાજે વારવાર કચ્છ ઉપર 
ચડાઇએ ડરી; પણુ તે નિષ્કૂળ ગયો. આ રીતે વાર વાર એક જ રાજા ઉપર ચડ- 
વાનું એક કારણુ હતુ. સળરાજે તેના મામા સામ'તસિહને દગાથી મારી નાખ્યો ત્યારે 
સામ'તસિંહની સગર્ભા રાણી પોતાને પિચેર તણાટ (વર્તમાન જેસલમીર] 
ચાલી ગઈ. ત્યાં તેને પુત્રના જન્મ થયે. તેનું નામ અહિપત પાડયું. અહિપત વચમાં 
આવતાં પોતાના પિતાના ખૂનીનું વેર લેવા માટે તથા તેતું રાજ્ય સુન? પ્રાસ કરવા 
ગુજરાતમાં આવ્યે. પણુ તેને આશ્રય મળ્યો નહિ. તેથી તે નિરાશ થઈ જુદે જુદે 
સ્થળે સહાય માટે ફેરતેો ફરતે આખરે લાખા ફૂલાણીના આશ્રચે જઇને રહ્યો. 


લાખા કૂલાણીએ તેને મોરગઢ ગામ જીવારધમાં આપ્યુ. સ્રળરાજ્ને આ 
અહિપતને। ભય સદાય રહ્યા કરતો હુતો કે તે એક દિવસ તેના રાજ્યમાં જરૃર 
ભાગ માગશે. તેથી તેણે લાખાને અહિપતને સોંપી દેવા સાગણી કરી, પણુ લાખો 
શરણુાગતને સોંપે તે વારા વિરુદ્ધ હોઈ તેણે આ માગણી નકારી કાઢી. 


વિશેષમાં મૂળરાજને! ષિતા રાજ કચ્છમાં નારાયણુસરની યાત્રા કરવા ગયેલે. 
ત્યારે લાખા રૂલાણીની અહેન રામા સાથે લગ્ન કરેલાં અને તેસો પુત્ર રાખાચત 
અથવા ગ'ગાધર હતે. રાજ કચ્છમાં રહેવા લાગ્યો, પણુ કોઈ નાની ખાખતમાં લાખો 
તથા રાજ વહી પડયાં. અને લાખાએ તેના ખનેવી રાજને મારી નાખ્યો. રામા 
સતી થઈ. તે વખતે રાખાયત ખાળકે હેતો પણુ તે મોટો થતાં તેને આ વાતની 
જાણુ થઈ, તથા કેના ચડાવ્યાથી કે મહેણાથી તે રાતોરાત લાખાની પવનવેગી 
ઘોડી લઈ પાટણુ ગચો, અને બીજ અધ હતે છતાં તેને પોતાના લોહીની ગ'ધ 
રાખાયતમાં આવી. રાખાયતે મૂળરાજને વેર લેવા વીનભ્યો અને લાખાને! નાશ કરવાની 
વિચારણા કરી,૨ રાખાચતે કચ્છના માર્ગો, લાખાના સૈન્ય વગેરેતો પશિચય આપ્યો 
અતે મૂળરાજને માર્ગ સરળ ખન્યે।. 


મૂળારાજની સોરઠ ઉપર ચડાઇ : મૂળરાજે ચુજરાતનું રાજ્ય વધાયું” હતુ, 
અને અનેક રાજાએને જીતીને તેણે ચકવર્તી પદ ધારણુ કર્યું” હતુ. તે પરમ માહે- 
ક્ષર હતે।. તેથી તેણે શિવનાં મ દિરે ઠેકઠેકાણે અધાવેલાં. શ'કરે તેના ઉપર પ્રસન્ન 


ક કરા સસસારસસસસસસસટટસાસદટ રરર સર 


૧, આ અહિપતે લાખા ફૂલાણીના મૃત્યુ પછી અને મૂળરાજની જીત પછી કચ્છમાં ઘણાં 
ગામો! જતી લીધાં. તેતી પ'દરમી પેઢીએ પૂ'જનેજ થયે. તે જનમ અખડાજતા ત્રાસથી નાસી, 
વત્ય્માન પાલનપુર રાજ્યમાં આવેલ લારપર ગામે ગયો અને ત્યાં “ચોરાસી” પ્રાપ્ત કરી. તેના 
વ'શને શરવીર્‌ અને પરાક્રમી થયા, અને તે વશમાં ગુજરાતમાં અ'ખોડ, વરસેડા, આંખાસર 
તથા માણુસાના ઠાકોરો થયા. 

ર, લાખાએ વોડાના કાનમાં પ'ચાળની ધૂળ ખીજે દિવસે નઇ. તેથી તે જાણી ગયેલે 
કે રાખાયત રૂટચે। છે. 











૧૦૨ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 
થઈ તેને સોરઠૅનું રાજ્ય આપ્યુ .પ 

ગ્રડુરિપુને હાથે પરાજ્ય પાષ્યા પછી થોડાં વર્ષો પછી મૂળરાજને સોસમનાથનાં 
દર્શન ડરવા ઈચ્છા થઈ. હદયને કોરી ખાતો મામાને ઘાત અને પાષોને કીડો 
તેને શાંતિ મળવા દેતે નહિ. તેથી તે પ્રાતત કરવા શીતળતા મળે તેવું ક્ષેત્ર પ્રભાસ 
જ છે તેમ સલાહ મળવાથી તેણે ત્યાં જવા નિશ્ચય કર્ચ. ગુજરાતનો રાજા આ 
પ્રમાલે જવા વિચાર કરે ત્યારે તેના પદને યોગ્ય પૂર્વતૈયારી કરવી જેઈએ, તેથી 
તેને! પ્રધાન જ બુક એક સૈન્ય લઈ સોરાષ્ટ્રમાં ગયો. તેણે ગ્રહશ્પિની આજ્ઞા માગવાની 
જુ તેને ખખર દેવાની પણુ જરૂર જેઈ નહિ, તેથી શ્રહરિપુતા સેનાપતિએ તેને રેકયા. 
જખુકે ક્યું કે “મહારાજ મૂળરાજ સોમનાથની યાત્રાએ જાય છે, અને તે ચકવર્તી 
રાજા હોઈ તમને ખખર આપવાની જરૂર નથી. ગ્રહેરિષ્રુએ ઉત્તર આપ્યો કે “યાત્રાળુ 
તરીકે તેએ જઈ શકે છે, પણુ સૌરાષ્ટ્ર ઉપર્તું ચકવતી પદ મૂળરાજ સાને છે એટલુ 
સહેલુ નથી.' તેણે જ ખુકને પકડયો અને ખહુ હૅરાન કરીને છોડયો; પણુ છેડતાં કહ્યું 
કે જળરાજને કહેજે કે ગ્રહશ્પિ જીવે છે ત્યાં સુધી સોમનાથનાં દર્શનનો વિચાર 
માંડી વાળે. 


૧. સે।મનાથ મહાદેવે તેને સ્વપ્નમાં દશ*ત દઇ એક રાતે કહ્યું કે “ત્રાહર્પિ અને 


ખીજ રેત્યોએ પ્રભાસ તીથ*નો નાશ કયી છે, માટે તેઓને પૂરા કર. મારા પ્રતાપથી તુ વિજયી 
થઇશ” (દ્રયાશ્રય) 


૨. જનાચાય* હેમચરસૂરિ કે જે રુમાર્પાળના ગુરુ હતા તેણે ઠ્વાત્રય નામના મ્ર'થમાં 
આ પ્રસ'ગને અતિશચોક્તિભરી અને અદૂભુત રીતે વણુજ્યો છે, ન્નેકે તે વ્ણુનત ધણુ વધારે 
પડતુ” અને ખોડ” છે. છતાં મ્ર્ફારેપુની શક્તિનો પરિચય આપવા માટે તેનો અસુક ભાગ અહિ 
ઉધ્ધતં કરવામાં આવ્યે છે. 

“ઝએ ભરવાડ ધણો જાુલ્મી છે. ર્કૃષ્ણુના રાન્યના વારાથી જે ગાદી પ્રતાપથી પ્રકાશ 
પામતી એના વખત સુધી આવી છે, તે ગાદીએ ખેસીતે સૌરાષ્ટ્રમાં તે રાન્ય કરે છે. યાતાળુ લોકે! 
પ્રભાસ ભણી જય છે તેઓને મારી તેમનાં હાડકાં અને માંસ ધોરી રસ્તામાં તે વેરે છે. અને 
જે' વામનસ્થળીમાં હનુમાન અને ગરુડતી ધક્નઓ ફેરકતી તેમાં રાવણુની પેહેં તે નિભયપણે રાજય 
કરે છુ. ચોરોને તે પવિત્ર જગ્યાઓમાં વસવા દે છે અને ખયાહમણાનો તિરસ્કાર ડેરે છે.... ... 

આ જગલી પુરુષ ગિરનારના પવષ્ત ઉપર્‌ ભટકતો ફરે છે, અને પ્રભાસ આગળનાં 
ઠરિણુનો શિકાર કરે છે. તે ગાયનું માંસ ભક્્ણુ કરે છે, દાર્‌ પીએ છે. 

આ પશ્ચિમ દિશાના રાજ ગ્રહરિપુએ દક્ષિણુ અને ઉત્તરના ઘણા રાજાએ ને તેમતા રથ 
મૂફીને નસ!ડી ચૂકયા છે. તેથી જણે તે કોઇની પરવા કર્યા વિના સ્ત્રગષતા રાજ્યની જીત મેળવવા 

# ધારતો હેય તે પ્રમાણુઊ ચુ જેઇ ચાલે છે. મહરિપુ યમપુરીના યમરાજ નવા વિકરાળ શરીરને! છે. 
સિધના રાજનને પકડી તેની પાસેથી ૬૩માં તેણુ હાથી-ધોડાં છીનવી લીધાં છે, તેમજ 
તેણું ધણા! ૨1”નને વશ કર્યા છે? 


પહાડોના મોટા કતર્‌ અને નિર્ભય જગ્યાઓ તે તોડી પાડે છે, તે આખો દરિયો 
ખૂટી વળે છે.” 


ફેજપૂત સસય ૧૦૩ 


જયારે જ'ખુકે મૂળરાજને આ હકીકત જણાવી ત્યારે મૂળરાજે સૌરાષ્ટ્રનું 
રાજ્ય પ્રાસ કરી ગ્રહરિપિના અત લાવવાની તેની સુષુમ ઇચ્છાને પ્રજવલિત કરી. 
તેણે એક મહાન સૈન્ય તૈયાર કરવા આજ્ઞા આપી; અને ગ્રહુશ્પિનો! ઉચ્છેદ કરવાને નિશ્ચય 
કરી તેના મિત્ર અને ખ'ડિયા રાજાઓને આગમ-ત્રણુ સાકલ્માં. 


ગ્રહરશિપૃઃ મૂળારાજની ચડાઈ : ર રાજે આ ચડાઈ ૪. સ. ૯૭૯ માં કરી. 
ગ્રડરિપુના રાજ્યઅમલનું આ ૩૭ સુ વર્ષ હેતું અને મૂળરાજનું ૩૫ સુ. આ ખન્ને 
રાજાએ આટલાં વર્ષે એફખીન્ત સામે વારવાર લડયા હતા; અને શગ્રુએ તરીકે 
રહ્યા હતા. હુવે બન્ને વૃદ્ધેવસ્થામાં પ્રવેશી ચૃક્યા હતા; તેથી મૂળરાજે હુવે તેના 
જીવનનો અ'તિમ સ'થરામ ખેલી લેવા નિશ્ચય કર્યો. જૈનાચાર્ય રેમચ' દ્રસૂર્જિએ વર્ણુનફ્‌ 
કયું" છે તે કદાચ ચહુરિપુને ઉતારી પાડનાર છે, અને મૂળરાજને મહાપવિત્ર પરાકમી 
અને પુણ્યશાળી ચીતરવા માટે ગ્રહશિપિને ગોમાંસભક્ષક સે રાક્ષસ ખનાવ્યો છે તે 
સ્વાભાવિક છે, પણુ તેનાથી આટલુ' જરૂર જણાય છે કે ગ્રહરિપુ એક વિશાળ રાજ્યને 
સ્વામી હતે..* ગહુરિપ્રુ ધનાઢય, બળવાન અને વિશાળ તથા સુસજ્જ સેન્ચોને] 
અધિપતિ હતે. તેના રાજ્યમાં સસુદ્ર, પર્વતો, વને અને ફુર્ગો હતાં. તેના તાખામાં 
વીર રાજાએ, સામન્તો અને સરદારો હતા. તેને લાખા ફૂલાણી જેવો મિત્ર હતો 
અને અનેક વિજ્યોને તે સ્વામી હતે।. સૂળરાજને આવા પ્રબળ શત્રુ ઉપર હલ્લો. લઈ 
જવાતું સહેલુ જણાયું નાહે. એટલે તેણે પોતાની સહાય માટે પોતાના સામન્તે। અને 
માંડલિકોને બોલાવ્યા. મારવાડને રાજા, શીલપ્રસ્થનેો ખાણાવળી રાજા, શ્રીમાળને 
રાજા, અને આખુનો પરમાર રાજા તેમનાં સૈન્યો સાથે મૂળરાજને આવી મળ્યા, 


ગ્રહરિપિનો મિત્ર લાખો ફૂલાણી પોતાનું સૈન્ય લઈ આટકોટમાં માવી ઊભે 
અને મૂળરાજે આટ્કોટમાં જ લડાઈ આપવાનું વિચાર્યું. તેની સહાયમાં જેતપુરમાં 
રહેતા નીલીરાણીના કુમારો, વનના ભીલ લેકે અને સિંધનેો રાન જામ હમીર 
આવ્યો. ગ્રહરિપુનું સ્થાન મજબૂત ખન્યુ, અને પૂણ ઉત્સાહ તથા વિશ્વાસથી મૂળ- 
રાજનું મૂળ સદાને માટે ઉખેડી ફ્રેકી દેવા તે તૈયાર થયે. 





૧, ગ્રહરિપિને। રાજ્ય વિસ્તાર એવડે। મોટે હતે! કે દૂરના ખેડૂતો રાજભાગના દાણા પાટતગરમ્‌' 
લાવતા ત્યારે તે માગમાં જ ખોરાઝીમાં વપરા જતા ! 


૨૧૦૪ સોરાષ્ટ્રનાો ઇતિહાસ 


મૂળરાજને તેનો એરમાન ભાઇ રાખાયત આવી મળ્યો. લાખા ફૂલાણીને। 
તે ભાણેજ હતે અને તેને ત્યાં ઊછરેલે; એટલે તે લાખાનાં સૈન્યોથી, સેનાપતિએથી 
તેમજ તેની વ્યૂહરચનાથી પરિચિત હતે. તેણે મૂળરાજને લાખાના લશ્કરની માહિતી 
આપી અતે આટકેોટના માર્ગે મૂળરાજના સૈન્યને પૂર્ણ વિશ્વાસથી દોર્યું, 


આટ્કોટનું ચુ" : જ બુમાલી' નદીના તીરે ખન્ને સૈન્યે, સામસામાં ભેટયાં; 
તલ્વારો અને તીરોની રમત રમવા વીરે અધીરા થયા;૨ ગુજરાતની સેના અધ ચદ્રા- 
કારે ગોઠવાઈ હતી. તેની એક પાંખે આખુરાજ હેતે. તેણે વ્યૂહરચના સમાસ થાય અને 
ચુદ્ધેના પ્રારંભ થાય તે પહેલાં જ પોતાના સૈન્યથી જુદા પડી સૌરાષ્ટ્ના સૈન્ય ઉપર 
ગુદ્ધેના નિયમ વિરુદ્ધ એચિતે હુલ્લે! કર્યો. આથી સૌરાષ્ટ્રીય સૈન્યમાં ભ'ગાણુ પડું. 
#ગહરિપુ તેને વ્યવસ્થિત કરે ત્યાં મૂળરાજે તેના હાથીને ગ્રહરિપુના હાથી પાસે લક 
જઈ તેના ઉપર હુમલો કર્યો. ગ્રહેરિપુ હાથી ઉપર ઊભે થઈ લડવા માંડયે.. પણુ તે 
નિશાન ચૂકયો! અને જમીન ઉપર પડયે. મૂળરાજ તરત જ નીચે ઊતરી તે ઊભે! થાય 
તે પહેલાં કટાર કાઢી તેની છાતી ઉપર ચડી બેઠો. 


લાખાએ જેયું કે ગ્રહશિયુને જીવનદીપ હોલાવાને વાર નથી; તેથી તેના 
દશે[ંદીને તેણ મૂળરાજ પાસે મોકલ્યો અને કહેવરાવ્યું કે “્રડુરિપ્િને જીવતો છેડ તે 
અસે યુદ્ધમાં હાર કબૂલ ફરી લઇએ.” પણુ સળરાજે જવાબ આપ્યો કે “આજ ગ્રહુ- 
રિપુના લોહીથો મારી સછ રગીશ.' લાખાનાં નેત્રો આ ઉત્તર સાંભળી રસ્ત થયાં, 
હોઠ હ્જવા લાગ્યા અને કોધના આવેશમાં તેની મૃછે ક્રકવા લાગી, ભારતના ઝુદ્ધમાં 
કર્ણ અને અર્જીનનો સ'ગ્રામ થયે હતે તેવો ભારી સંગ્રામ થયે, વૃદ્ધ લાખાએ 
તેમની સમગ્ર શક્તિથી હેલ્લો કર્ચ, પણ સળરાજે અને તેના સાથીએએ એવે જ 
પ્રમળ પ્રતિકાર કર્યો. 


લાખાવું મૃત્યુ : લાખો મૂળરાજના સૈન્યને કાપી રહ્યો હેતો અને મૂળરાજે 
હેવે નીતિની રીત છેડી તેના સાથીઓને સસ્તા કેરી, તેથી પખળ રાઠોડે, ધવલ 
સોલકી તથા મૂળરાજે પાસે આવી લાખાને ઘેરી લીધો અતે તેની છાવીમાં સાંગ 





૧, ભાંદર્‌ 
ર, .આ યુદ્દતો પ્રાર'ભ શરદ ત્રઃ્તુમાં થયો અને કાતતિક માસમાં તે પૂરુ' થયુ' તેમ 
જણાય છે, એટલે આ વર્ણન માત્ર એફ જ લડાઇનું છે. વિગ્રહ ત્રણુ માશ,ચાલ્યો ઇશે. 


રેજપૂત સસય ૨૬૦૫ 


મારી તેને મારી નાખ્યો.* 

પરાજ્ય : શ્રહશ્િપિએ અસહ્ય સ્થિતિમાં લાખાને મરતો ન્નેચે. સિંધના હમીર 
જામ તે કંચારનો રણભૂમે મૂકી ચાલ્યો ગથી હતી. સળરાજે તેને કહ્યુ કે “સુખમાં 
તરણ લે તો જીવતદાન આપુ”. પણુ તેને! દશોંદી ચારણુ મૂળરાજ પાસે ગચો અને 
ગ્રહરિપુ જેવા વીસ્તું આવું અપમાન ન કરવા સમજાવ્યો, તેમજ તેની રાણીએ 
ખાળકેને લઈ પતિના જીવનની ભિક્ષા માગવા ગઇ. તેથી ગ્રરિપિની આંગળી કાપી 
સૂળરાજે તેને છોડી મૂકયે. ગ્રહેરિયિને પાટણૂતું સાર્વભોમત્વ સ્વીકારવું પડયું અને 
મૂળરાજના ચરણે તલવાર ધરવી પડી. 


મૂળારાજની યાત્રા : મૂળરાજે ત્યાંથી જઇને સે।મનાથનાં દશન કર્યા, અને 
જે યાત્રાના વેરા માટે તેને યુદ્ધે કરવું પડજુ' હેતું' તે યાત્રા તેણે પરિપૂણું કરી. 
ભગવાન સેો।મનાથે સ્વપ્નમાં ગ્રહરિપુના નાશ કરવા કરેલી આજ્ઞાનો તેણે અમલ કર્યે. 


૧, આ માટે જુદી જુદી વાતો કહેવાય છે. ધમલ (ધવલ ખાહુક) સેલ'કીએ લાખાને _ 

પાછળથી માચ; પણુ યશ પાબજી રાઠોડતે મળ્યે. 
ધવલ લાખે મારશિચોે, પબલ પસાયો, 
માગુ' ન લીએ પારખુ” ગાંડો ગુજજર શ્‌ાચે।. 

[હુસ્તિરૂડીના ધબલનો ખીજપુર (ન્ેધપુર રાજ્યનું) નો લેખ્‌ વિ. સ'. ૧૦૫૩નો 
પ્રાપ્ત થયો છે. તેમાં મૂળરાજ તથા ધરણીવરાહ તેમજ નામ તૂટી ગયુ' છે તેવા રાજનો ઉલ્લેખ 
છે. તે આ ધવલ હશે તેવું અનુમાન થઇ શકે ખરુ.] 

ભાવાથ્ર : ધખલે લાખે! માર્યાં હશે પણુ પબલે જશ લીધે. બીજે દુહ છે કે $ 

અચી ફૂલાણી કરોર્ચે,, ઢારો મીઢાણુ', 

મૂળરાજ સાંગ ઉછળી લાખો મર્‌ણુ. 
આ ધખબલ રાઠોડ રાજ વિદગ્ધતા પુત્ર મમ્મટનેો પુત્ર હતો, તેના વિજયની નોંધ હુરિતિકૂ*ડીના 
લેખમાં કરવામાં આવી છે. (આચાય* : ભા. ૩, પા. ૨૩૪). 

કત્લ ટોડ પ્રમાણે કતોજને! શીયાજી રાહેડ ભાગ્યો. માર્ગમાં કાલમુઢના સેલ'કી રાજાનો 
મહેમાન થયે. તે વખતે મારવાડમાં કુલકાદુગ" નામના ગઢમાં રહી ત્રાસ દેતા જડૅજ કુળના 
લાખા ફૂલાણી નામના રાજન સાથે યુદ્ધ કયુ". આ રાજાએ કસ્યમગઢ;, સુરજપુરા, વશ્નરગઢ તાકો 
અ'ધાનીગઢ, જગદુપુર, ફુલગઢ પ્ૃત્યાદિ ગઢો ખાંધેલા- આ યુદ્ધમાં શીયાજતા ભાઇ સ'તરામ કામ 
આવ્યા, કેોલમુઢના રાજાએ તેની બહેન શીયાજતે આપેલી. શીયાજ ત્યાંથી પાટણુ આવી મૂળ- 
રાજની સેવામાં રલ્ઢા. લાખા આ સાંભળી તેના ઉપર ચડયો; પણુ મરાયો. આ શીયાજી મૂળરાજ 
પછી ૨૨૩ વષે* થચે.. ભાટે તેતે મૂળરાજ્નો જમાઇ કહે છે, તેના કુમારે લાખાને માર્યો. 
આખી વસ્તુનું શોધન કરતાં લાખા મારવાડમાં પણુ પ્રખળ રાજ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતો અને માર્વા- 
ડનો રાજા મૂળરાજનો જપ્રાઇ હતો, તે નિવિવાદ સાબિત થાય છે. શીયાજી નામના ખૌીન્ન 


સમકાલીન ર્‌ાજન હરે, 
૧૪ 


શ્ત્ટૃ સૌરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ 


મૂળરાજે સિંહુપુર (સિર), વળા તથા અન્ય ગાસે। તેમજ જમીને ખ્રાહા- 
છાને દાનમાં દીધાં, અને ત્યાંથી તે પાટણુ પાછે ક્યો. 


ગ્રહરિપુતું મૃત્યુ : ફૂલાણીના” મરણુથી ગ્રહરિષુ નબળા પડયો, તેણે તેની 
વૃષ્્દાવસ્થામાં તેના પ્રદેશોને શત્રુઆના હાથમાં જતા નેચા. ગુજરાતના રાજાનું સાર્વ- 
ભોમત્વ તેને સ્વીકારવું પડયુ. તેની આ નામોશીભરેલી હારના આઘાતથી તે યુદ્ધ 
પછી ત્રણુ વર્ષમાં જ ગુજરી ગચે. ા ર 





૧. લાખા ફૂલાણી માટે કાવેિઓએ કાવ્યોનો પ્રવાહ વહેવડાવ્યો છે. તેના મૃત્યુ માટે 
એક ૪પ્પા છેઃ 


શાકે નવ એકમે' માસ કાતિંક નિર્‌'તર, 
પિતાવર્‌ છળ ગ્રહે સાર્ડ દામે ખત સધર; 
પડે સમ સેપનર પડે સેોલ'ક ચોખટ, 
સે! ઓગણીસ ચાવડા મૂઆ રાજ રક્ષણવા. 
(લેક સાહિત્ય) 
(અઝુષ્ઝુવ) 


સ્વત્રવાપતછે ચેસ છરટ્રાસ વિલન્તતા | 
સતત્તિસસ્સત્વજત્રાળાં વાષવાવત્રર નિત્રણ ॥ 


(આર્યા) 


જરવ રતવા તટલાત્તિ વઝસ્તતાત સાયવાત । 
સરર સામરસપ્વે પીવઇલા રરિતા ચેસ (સેર) 


ભાવાથ*ઃ- જેમ અસિમાં લાખ હમનાર અનાજૃષ્િતિ નિમ્રહ કરે છે, તેમ પાતાના 
પ્રતાપરૂપી અમિમાં લક્ષ (લાખા)નો હોમ કરનારે (મૂળરાજે) તેમની સ્રીઓનાં આંસુ વડે અના- 
ભૃદિતિ। નિગ્રહ કયો, જેમ સમુદ્રમાં માછી પોતાની પ્રસારેલી જાળમાં આવતાં લક્ષ કચ્ઠપ એટલે 
કાચબા આદિ જળચરેને મારે છે, તેમ કચ્ઠપતિ લક્ષે (લાખાએ) પોતાની વિસ્તારવાળી ન્નળમાં 
લધ્તે સ'્ામરૂપી સાગરમાં હણીને માછીપણુ' પ્રગટ કયુ”. 
સસત્ત્રરત શગુળાં તવદાચે સ્વપર્ત્રાળાત । 
સર્ચ વર્ષા જટ જક સવાસ્ય ॥ 
(વેસિવસુરી) 
શઝુએના અગમાં છેક પીછાં સુધી પ્રવેશ કરનારાં પોતાનાં બાણાને મોરી ઇચ્છાવાળા કચ્છભૂપાળને 
યુદ્ધમાં લઘ્ય ડયો, 


રજપૂત સમય ૧૦૭ 


પરાજયના પ્રત્યાઘાતો : મૂળરાજના વિજયથી લાખા કૂલાણીનું મૃત્યુ કે 
ગ્રહુપુરિનિ પરાજય નહિ, પરતુ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છની પ્રજાઓની માનહાનિ થષ અને 
મૂળરાજે તેઓના પરાજયના ખળતા અગ્નિમાં અપમાનરૃપી ઘી હોસ્યું. તેણે આસ્તા 
કરી કે સૌરાષ્ટ્રના પુરુષોને મે' જીત્યા છે, તેથી તે સુરુષા ન રહ્યા હોઈ તેમણે સ્રીએઓ 
જેવો પોશાક પહેરવો. આમ, મૂળરાજે ચૂડીદાર કૅડિયાં અને થેપાડાં પહેરવા તથા 
ચુરુષાનાં નાકકાન વી'ધાવવા આજ્ઞા આપી. પરિણામે હજી પણુ આ આનઝ્તાના 
અવશેષરૂપે સૌરાષ્ટ્રની ગ્રાસ્ય જનતાને પહેરવેશ તેવે! જ રહ્યો છે. 


સૌરષ્ટ્ના કેટલાયે કિલ્લાએઓમાં તેણે પોતાનાં થાણાં બેસાડયાં અને માંડલિકે 
પાસેથી ખડાણી વસૂલ કરી અને ગ્રહેરિપુ પાસે પોતાની હુફૂમત કખૂલ કરાવી. કચ્છ 
તો તેણે સ'પૂર્ણુ રીતે સ્વાધીન ક્યું. 


રાહ કવાટ: (ઈ. સ. ૯૮૨થી ઈ. સ. ૧૦૦૩) 

ગ્રડુશ્પિને ચાર ઝુ'વરો હતા. તેમાં રાહુ કેવાટ સૌથી મોટો હેવાથી તેના 
ચિતાની ગાદી ઉપર ઈ. સ. ૯૮૨માં તે બેઠો, તેની નજરે તેણે તેના અજિત પિતાને 
સોલ'કીની સમશેર નીચે પરાજિત થયેલે! નેેચો હેતે.. ગ્રહેરિષુનાં અ'તિમ વર્ષોમાં 





૧, લાખાને! મૃતદેહ તથા વાયુમાં ફરેકતી તેની મૂછો જ્વેઇ તેતી માએ મૂળરાજતે તેના 
વીરપુત્રતે દગાથી ઠુણુવા માટે શાપ આપ્યો, પણુ ૧૨૪ વર્ષના પુત્રની મા હયાત હેય તે 
સ'ભવતુ' નથી. 

લાખે! કવિ હતો, રસિક છુતે!, કલ્પનામાં વિંહરતો વિચારક હતે, વાંચકોની ક્ષમા માગી 
તેના પ્રાપ્ત થયેલા દુહાએ પૈકી થોડાએક અહીં' ઉઠદ્દત કરવામાં આવ્યા છે. 

ખે સગી ખહેનેો એક ખીજની શૈકય છે; ખે વચ્ચે એક જ પુત્ર છે, એક સ્ત્રી ખીજીતા 
હાથમાં બાળપુત્ર આપે છે, તે ઝીલે છે. તે નનેઇ લાખે। કહે છે: 

એક ડીએ બીજી ઝીલે આઉં કપરા દી કહાં 
ઈશર ઓ ડી દે જડે લાખો ખારક થીયાં. 
સરાણિયાં પતિપત્નીને સરાણુ ખેચતાં ન્નેઇ લાખે કહે છેઃ 
ગક તાણુ ખીયો તાકવે-ઝડ લગ્ગી નેણાં 
જેટી પ્રીત સરાણિયાં હેડી નહિ રાણું. 

નદીના તટે ઊગતાં સૃર્યમાં ધસીને સ્વચ્છ કરેલાં બેડામાં પાણી ભરતી, તદીતીરે શિલા * 

ઉપર્‌ ધસી ઘસીને પગ ધોતી યુવતીઓને જ્નેઇને લાખે। ગાય છેઃ 
પગ ધસે પાની ધુએ, જડે આછી ગોરલીયાં, 
લાખો કે મકે બારીયો હેડી લાસી છીપરીયાં. 

લાખા ફૂલાણીના આવા ધણા દુહાએ છે, અને ચાર્ણુ 'મિત્રો પાસેથી તે પ્રાપ્ત થયા. 
છે; પણુ અહીં માત્ર તયૂત। પૂરતા જ આપ્યા છે, કારણુ કે આ પુસ્તકનો તે વિષય નથી. 


ૃ૦્ટ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


તેણે ચુવરાજપદે રાજ્યવહીવટ સ'ભાળ્યો હતો. અને તે સમયમાં ગ્રહર્પિની માન- 
સિક વેદના તેશું નિહાળી હતી. તેથો તેણે ગાદીએ બેસીને પોતાના કુળની પ્રતિષ્ઠા 
પુન;પ્રાસ કરવા માટે સુરુષાથ તે પ્રારંભ કૅરવા નિશ્ચય કર્યે. 


મૂળરાજને તે ખ'ડિચો હેતા અને મૂળરાજ સામે માથુ' ઊ'ચકવાની તેનામાં 
હિમ્મત ન હતી; પણુ તેણે સૌરાષ્ટ્રના અન્ય સામ'તોને એકત્ર કરી, પરદેશી સત્તાને 
હાંકી કાઢવા માટે સમજાવી, તેમની સસ્મતિ સેળવી; અને માત્ર ચોગ્ય તકની રાહ 
જતો તે સેન્થોની સજાવટ પાછળ પોતાનો સમય વ્યતીત કરવા લાગ્યો. 


આ કાય મારે તેના મામા તળાજાના માંડેલિક ઉગાવાળાને સહૅકાર તેને 
સાંપડયો. તેણે પોતાનાં સૈન્યોના અધિપતિ તરીકે ઉમાવાળાને નીમ્યો, અને ઉમાવાળાએ 
પોતાની સમસ્ત શકિત સૈન્યોની સજાવટમાં હૃદયપૂર્વક ખચી. 


ગમાષ્ુ ઉપર ચડાઇ: મૂળરાજ તેના અતિમ દિવસોમાં વાનપ્રસ્થ જીવન 
ગાળતે। થચે।. તેનો ચુવરાજ ચાસુ'ડ તેના પિતા જેટલો શકિતશાળી ન હુતો.. તેથી 
તેના તરફથી ભય ન હેતે. એ કારણે ઉગાવાળાએ લાખાનું દગાથી ખૂન કરનાર તથા 
ગ્રહરિપુને દગાથી પકડનાર આખુરાજ ઉપર એક પ્રબળ સેન્ય લઈ ચડાઈ કરી. 


આખુ ઉપરની ચડાધનાં કારણા : રાહે કેવાટ ઉપર મૂળરાજ જેવો પ્રબળ 
શેત્રુ સમીપ જ ન છતાં તેને છોડી રાહ કવાટનાં સેન્યો આબુ ઉપર શા માટે ગયાં 
તે એક પ્રશ્ન છે. તેના પિતા ગ્રહરિપુને મૂળરાજે આટકેટના ઝુદ્ધેમાં હેરાબ્યો ત્યારે 
આખુરાજ મૂળરાજની મદદે આવ્યો હતા; એટલું જ નહિ પણુ યુદ્ધના તત્કાલીન 
નિયમોથી વિરુદ્ધ જઈ તેણે ગ્રહરિપુના સૈન્યને કાપી નાખ્યું હતુ. રાહ કવાટના 
મનમાં તે કારણે વેર ભેવાની વૃત્તિ તીત્ર હશે. અને તેથી જ તેણું મૂળરાજ ઉપર 
ચડાઈ લઇ ન જતાં આખુ ઉપર ઉગાવાળાને મોકલ્યો. ઈતિડાસમાં નોંધાયું છે કે 


ઉગાવાળાએ આખુરાજને દસ વાર હરાવ્યો અને સઞંમાં તરણુ લેવરાવી માછી મગાવી, 
555 45 કકક કક 
૧. આધુનો રાનન આ શમયે કૈણુ હતો! તે સશોધતને! વિંષપ છે. આખુતા રાજએ 


પરમાર હતા, ભોળા ભીમનાં સમયમાં (૪, સ. ૧૧૭૯-૧૨૪૧) ત્યાં જેતસિંહ પરમાર રાજગાદીએ 
હતે, આ જેતસિંહ ર1જા ભોજના વ'શતો હતો, ભોજ ૪. સ. ૧૦૨૧માં થયો. (ગૌ. ઠી. એઝા) 
તેની વ'શાવલી સામે પાને આપ્યા સુજખ છે. 


રેજપૂત સમય વત 

ઉગાવાળોા : આ વિજયે પ્રાસ કરનાર રાહે કેવાટનો મામદ ઉગાવાળો તળા- 
જાતો રાજા હતે. વાળા વ'શમાં પ્રખ્યાત થવેલા રાજાએ પૈકી ઉગાવાળો એક સમથે 
સેનાપતિ અને પ્રતિભાશાળી પુરુષ હૅતેો. આખુરાજના પરાજયના પરિણામે તેની 
લાગવગ બહુ વધી ગઈ. એક દિવસ રાહે કવાટની કચેરીમાં તેણે ગર્જના કરી કે 
“આ વિજયે ઉગાવાળો જ ડૅરે, રાહુ કવાટનાં સેન્યો, જે મારા જેવો સેનાનાચક ન 
હેય તે નકામાં છે.” આ હુંકારના પરિણામે તે રાહે કવાટની સેનાનો ત્યાગ કરી 


તળાજા ચાલ્યો ગયે. 
રિયાળ ખેટ : આ સગમચે સોરાષ્ટ્રના દક્ષિણુ કિનારે આવેલા રશિચાળ 


સડક કઝ 
ભે નરપતર્‌।જ એ રીતે ૪. સ, 3૦૨૧ થી ૧૨૦૦ની 





ભે।જ શાલિવાહન 
પી ક કિ વચમાં ૧૯ રાજાએ! થયા એ વસ્તુ બહું માનવા 
દવકરણુ વચ્છરાજ જયરાજ || હતો એ હિસામે ૪. સ. ૯૮૨ એટલે ૨૦૦ 
! | વર્ષ" પહેલાં ભેજની પણુ પહેલાંતા રાજ' હશે, 
ક્ેમકરણુ ક મો સુ 2021: ગી. રમાડી મા” 
સ'તાણુ રવદત્ત જેસિંગરેવ અ માહેશ્રર, ધાર, માંડુ, ઉજજેન, ચ"્રભાગા 
વા જેતસિંષઠુ | 'સતોડ, આખુ, ચદ્દાવતી, મૌમેદા, પરમાવતી, 


ઉપરક્રેટ, ખેખર, લેદ્રવા, પાટણુ હતા. આ વશ 


સમર્‌રાન ધર્વચ્છરાજ / 
ઇ. સ. ૭૧૪માં પ્રાસિદ્દ હતે. (કનલ ટેડ) 


શાલિવાહુન પતરાજ 


-ક*મરમ. 


નર્‌પતર્‌ાજ 

૧, એક વાર્તા કહેવાય છે કે રાહુ કવાટના દરબારીએ ઉગાવાળાની વધતી જતી 
શક્તિ અને ૪ર્તિથી અરેખા ખની તેનું કાસળ કાઢવા પ્રયત્ન કરતા હતા. તેમાં એવી વાત 
મૂકવામાં આવી કે “આખુ ઉપરનો વિજય ઉગાવાળાને આભારી છે કે સૈન્યોને આભારી છે ?' 
રબારીએ કહે કે “રાહતના પ્રચ'ડ સૈન્યો ન હોત તો ઉગાવાળા એકલે! શુ' કરે ?' ખીન્ન પક્ષે 
કહું કે 'સૈન્યો હોય પણુ સેનાપતિ ન હોય તો એકલાં સૈન્યો શુ' કરે ? * ત્યારે ત્રીજા પક્ષે કહયું 
% “મે હાથ વગર્‌ તાળી પડતી નથી.' ઉગાવાળાએ ગવિત થઇ કલ્યું કે “હ ઉગાવાળા એક હાથે 
તાળી પાડી શકુ ! તેનાં મિથ્યાશભિમાની વચનોથી રાહ ઊસ્‍્કેરાયો અને ઉગાવાળાને તેના પદ્ટ 
ઉપરથી દૂર્‌ કયો. 

ર, આ સ'બ'ધમાં પણુ મતભેદો છે. એક મત પ્રમાણે આ રાજ પરમાર હતો અને 
તેતું નામ વીર્મદેવ હતુ”, ખીન્ન મત પ્રમાણે તે ચાવડો છતો અને તેનું નામ મેધાણુ'દ છતુ. 
જ્યારે ત્રીજ મત પ્રમાણે તે ચાવડો હતો અને તેતું નામ અન'તદેવ હતુ. ભાટયાર્ણોની પછીના 
. શમયમાં જેડી કાઢેલી વાતો કરતાં ઇતિહાસનો આધાર્‌ લઈએ તો તે સમયે પરમારનું રાજ્ય 


33૦ ર સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


કરેલા. તેમાં યડુ વ'શને રાજા ન હતે; કારણુ કે તે રાજાને યુદ્ધેમાં જીતવાનું શકય * 
ન હતું. તેથી તેણુ પ્રભાસની યાત્રાને સિષે તે આવે ત્યારે પ્રભાસમાં રાહ કુવાટને 

મળવાની ઇચ્છા ખતાવી. રાહે કવાટ રાજવી મિત્રને સત્કારવા તથા મળવા પ્રભાસ 
આવ્યો. શિયાળપતિએ મણેમાનીના ઉત્તર રૂપે રાહુને તેના વહાણુ ઉપર્‌ જમવા 

આમ-ત્રણુ આપ્યુ, અને રાહુ કવાટ જમવા બેઠે ત્યારે લંગર ઉપાડી વહાણુ હાંકી 

મૂકયું. રાહુને શિયાળ બેટમાં લઇ જઈ કાષણ્ટના પી'જરામાં કેદ કર્યો. રાહુના માણુસે! 

તેની શોધ કરતા કરતા બેટમાં પહોંચ્યા. તેની સાથે રાહ કવાટે ઉગાવાળાને સહાય 

સાટે સ'દેશે! મોકલ્યો; કારણુ કે આવી આકેતની વેળાએ તેને સહાય કરવા તેના 

સિવાય કેક સમર્થ પુરુષ ન હતે. ઉગાવાળાએ શિચાળ બેટ ઉપર ચડાઈ કરી. 

અન'તને હરાવી રાહુ કવાટને છોડાવ્યો, પણુ રાહેને છોડાવતી વખતે પી'જરુ' તોડવાની 

ઉતાવળમાં રાહુને તેના પગ લાગી ગયે; તેથી રહેને ખોટું લાગ્યું અને સહાયકે 

ઉગાવાળેો તેને શત્રુ ખન્યે.૨ 


આ તરફ ન તુ. પણુ દ્દારકામાં અન'તસેન ચાવડે રાજા હતો. ચાવડાઓનાં ધણાં નાનાં રાજ્યો 
હુતાં, કચ્છમાં પણુ ચાવડાએ। હતા; પણુ ત્રીસ કુળના રાજાએ કેદ કરે તેવો મહાત રાજ 
જાઇ થ્યા હોવાનું જ્ણાતુ' નથી; પણુ મૂળ ઠ્વારકામાં (વત*માન દારકા નહિ) ચાવડાનું રાજ્ય 
હોય તો શિયાળ બેટ તેના તાબામાં હોઇ શકે. વળી, દગાથી પકડવાની કળા ચાવડા સિવાય 
ખીન્તે કોઈએ એજ્માવી હાની ચ ભવે નથી. દીવમાં પણું ચાવડાઓતું રાજ્ય હતુ'* એટલે 
સ'ભવ છે કે આ રાજ ચાવડે! જ હશે અતે તેનો ચાંચિયાગીરીને સુખ્ય વ્યવસાય હરે, 


) ૧, શિયાળ બેટ જૂના જ'જીરા રાજ્યના જાફરાખાદ તાખાનો હતે, હાલ તે સોરાષ્ૂ 
રાજ્યમાં છે. તે બાબરશિયાવાડતા ગામ રામપર તથો કોવાયા સોમે દેરિયૉમોં છે. તેનો ઘેરાવો આશરે 
ત્રણુ માઇલ છે. ચેલૈયાનું માથુ ખાંડી અધોરરીને ખવડાવનાર શગાળશા અહી' થયા હોવાનું કહે- 
વાય છે. આ ખેટમાં એકસેથી વધારે મીઠા પાણીના ફૂવા છે, તથા શાકભાજી અને ખાસ કરી 
વાલ તથા રી'ગણાંની પેદાશ બહું થાય છે. અહી'નાં જેવા લાયક સ્થળોમાં થાનવાવ, ગેરરખમહી, 
ગ'ગાતળાવ વગેરે છે. સૌરાષ્ટ્ર તા લોકસાહિત્યમાં પ્રસિદ્દ થયેથી મોર્‌ણી કેોળણુ અહી' થઇ ગઇ. 


૨, વાર્તા એવી છે કે વાદીના વેશમાં ગયેલા ચાર્‌ણુ સાથે રાહે ઉગાવાળાને 
કહેવડાવ્યું કેઃ”- 
“તુ' ની કેતો તક આવ્ય તાલી તળાન્ન ધણી, 
વાળા હુવે વગાડય એક્ટે હાથે ઉગલાઃ. 
'તુ' કહેતો ન હતો કે હં' એક હાથે તાલી વગાડી શકુ? તે હુવે સમય છે તે વગાડ.' 
છાતી માથે શૈરડે, માથા ઉપર્‌ વાઢ, 
ભણુન્ને વાળા ઉગલા, કટ પાંજરે કવાટ, 
ચારણે ઉગાવાળાતે ખખર આપ્યા. શિયાળ બેટ ઉધાડી રીતે નોકા સૈન્ય વગર 
લેવાય તેમ ન છતો. તેથી પેઠે ભરી વણુઝારા તરીકે સૈનિકોને લઇ ઉગાવાળે! ત્યાં દાખલ થયો 


સમા નન ₹ હર ત ઝુ 


રજપૂત સસય કડ) ૨૧૧ 
તળાજા ઉપર ચડાઇ : રાહુ કવાટ ત્યાંથી વ'થળી ગચેો! અને ઉગાવાળા 
ઉપર ચડાઈ કરી. ઊના પાસેના ચિત્રાસર ગામ આગળ ભયકર ચુદ્ધ થયુ. તેમાં 


અને શિયાળ ખેટ તલ્વારના બળે તેણે કબજે કર્યો. રાહ કવાટને છેડવા મારે અન'તરેવને 
ઉગાવાળાએ કલું ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો ક્રે:- 


“રે મજરે કવાટ, ભાંખે એમ અન'તદેવ, 
તો પાછે મેલુ' પાટ, પત ખેો।ાવે ગરનારપત* 


આ સાંભળી કવાટે કહ્યું: અ કાયાને મજરા નહિ, આ કાયા અવધાટ, 
રાહુ ઊઠી મજરા ડરે તો ઝી” કાંવા કવાટ# 


આ શરીર્‌ વળતુ' નથી એટલે મજરા કરી શકાય નહિ, નને રહુ મજરે કરે તે 
તે ક્વાટ ક્રેમ કહેવાય ? 


ઉગાવાળાએ તેથી કોધિત થણ અન'તદેવને પહછાડયો અને તેના ઉપર ચડી ખેઠે. આ 
દૃશ્ય જોધ અન'તની મા આવી. તેણે કહું કે : 


“સો સો માર્યા ચાવડા, પ'દરસે। માર્યા પઠાણુ, 
તને એભલવાળાની આણુ તુ' અન'ત સેલને ઉગલા 


માએ એભલવાળાની આણ આપી. આ એશભલવાળે કેણુ ? એભલવાળા વલ્લભીનો એક વ'શ% 
હતો, જે વલ્લ્ભીના પતન પછી મારવાડમાંથી આવેલો અને મેવાડના રાજની મદદથી વઢવાણુમાં 
રહી વળા, ચમારડી જતેલ!, તે વાળાઓને મૂળપુરુષ ગણાય છે. ખીજ ખે એભલ થયા છે. તેતો 
ઇતિહાસ આગળ ઉપર છે. આ દુહામાં પઠાણાનોા ઉલ્લેખ છે, પણુ તે સમયમાં પઠાણે! હતા નહિ. 
_[અમૃતવેલના પાળિયામાં સ'. ૧૦૪૨ (ઇ. સ. ૯૮૬)માં સૈયદ બીલાલ નામના એક મુસ્લિમ 
ગુલામે એક ખ્ાહ્મણુ સ્રી ઉપર અઘટિત હમલો કરતાં તેનો પતિ તેતી સાથે લડયે.. પણુ ખીલાલે 
તેતે મારી નાખ્યો. તેના વેરનો બદલે! લેવા જૂતી સાવડના વાળાઓએ સીદી તથા સેજરાને મારી 
તાંબ્યા, (વોટસન ગેઝેટીયર) તેથી કદાચ મુસ્લિમો આવી વસ્યા હોય તે. બનવા ચ'ભવ છે. નને 
કે હુ' આ સાલના વાચનમાં ૩'૪ ફેર થયે! હોવાનું માનું છું'.] તેથી ઉગાએ અન'તદૈવને મુકત 
કચ. તે રાહ કવાટના પી'જરા પાસે ગયો, પણુ તેનું તાળુ” ખોલવામાં સમય લાગતાં હુષ્તા 
આવેશમાં તેણે કાણના પી'જરાને લાત મારી, પી'જડે તૂટ્યુ% પણુ ઉગાવાળાને। પદપ્રહાર કવાટની 
કાયા ઉપર્‌ પડયો. રહતે અ અપમાત જણાયુ, પછી અન'તને છેડી મૂકયો તે પણુ તેને ન 
ગમ્યુ'. ઉગાવાળાએ ખીન્ન રાજાઓને પણુ છોડયા. 


છે।ડાનવ્યા છત્રીસ ક'કઝુને કરતાં કમળ, 
અધપત દીચે આશિષ, તતે અજરામર્‌ ઉગલા, 


ઉ્‌જૃર્‌ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


ઉગાવાળા મરાચો.? હાલ પણુ ચિત્રાસર ગામે તેનો નમેલો પાળિયો છે.* 


આ રાહુના સમયમાં પોરખ'હરના જેઠેવાએ આ પ્રદેશમાં આવ્યા હોવાનું 
અતુમાન છે. 


'_ ર્રાહું કવાટ્ે આખુના વિજય :તથા ઉગાવાળાના પરાજય સિવાય કાંઈ કામ 
કરું” હોવાની કેઈ નોંધ નથી. તે ઈ. સ. ૧૦૦૩માં ગુજરી ગયો! તથા તેની પાછળ 
તેનો પુત્ર રાહ દયાસ ઉર્ફે મહીપાળ ૧લે। ગાદોએ આવ્યો. 


રાહુ દ્યાસ ઉઠે" ડિયાસ : (મહીપાલ ૧ લે!) ઇ. સ. ૧૦૦૩થી છે. સ. ૧૦૧૦ 


રાહુ દયાસ મહીપાળ નામ ધારણુ કરી વ'થળીની ગાદીએ આવ્યો. ગુજરાતના 
રાજાઓને આ નખળો કાળ હેતો. એટલે તેણે તે સમયને લાભ લઈ સોરાષ્ટ્ના 
રાજ્યને પુન: એક મહાન રાજ્ય બનાવવા પ્રયત્ન શરૃ કર્યા, મૂળરાજ મૃત્યું પાસ્યો 
હેતો. ચાસુ'ડે પોતાનાં પાપકમે।ના કારણે થચેલા પશ્ચાત્તાપના પરિણામે શુકલતીથ માં 
વસવા ગયો હતે.. અને દુ્લભસેન પાટણુની ગાદીએ હતો. તે ખમાર રહેતો. વળી 
સમૂળરાજની સુત્સદ્દીગીરી કે તેના વશજ સિદ્ધેરાજનું પરાકેંમ તેનામાં હતાં નહિ. 
સૌરાષ્ટ્રમાં પણુ કોઈ વ'થળી સામે માથુ' ઊંચકે તેમ હુતો નહિ. તેથી રાહે દયાસ 


દિનપ્રતિદિન બળવત્તર થતે। ગયે. 


ગ્રહુરિપુના પરાજયને હુજી માત્ર એકવીસ વર્ષ થયાં હતાં. રાહે કવાટે તેનાં 
સેન્યો આખુની ચડાઈમાં ભાંગી નાખ્યાં હતાં, અને તેની કોધિત મનેોવૃત્તિને કારણે 
તેભું ઉગાવાળા જેવા સહાયકોને શત્રુ બનાવ્યા હેતા અથવા મારી નાખ્યા હતા. 
એટલે ગ્રહુરિપુના પરાજયના કારણુરૂપ શુજરાતના રાજા તથા મારવાડના રાજાને 
જીતવા માટે રાહ દયાસે સતત ચિંતા સેવ્યા છતાં તેને તક મળી નહિ. 


પાટણુનો સ્વય'વર : ફુર્લભસેને પોતાની ખહેનનાં લગ્ન માટે સ્વચવર 
કરચ, તેમાં રાહ ઇયાસ પણુ ગયે. સ્વચ વરમાં ભારતના અનેક રાજાએ આવેલા; 
પણુ ફુર્લભસેનની ખહેને વરમાળા મારવાડેના રાજા મહેન્દ્રના ગળામાં આરોપી અને 
દુલભસેને તેની ખહેનને રાજા મહેન્દ્રને પરણાવી. સ્વય'વરમાંથી નિરાશ થઇ રાહુ 
વલી આવ્યો, તે નિશશાની આગમાં ગ્રહરિપુના પરાજ્યમાં મહેન્દ્રના પિતાએ 


૧, રાહ કવાટ જેવો વીર આવો કૃતધ્ની થાય તે સ'ભાવિત નથી, ઉગાવાળા આ 
વિજયથી ગર્વિત થયો હશે, અને કોઇ ખીન્ન,રાજ્યદ્દારી કારણસર રાહ કવાટે તેને માર્યો હશે. 

ર. ધણા પાળિયા હતા. ઉગાતો પાળિયો પરસવા (પૃજવા) તેની બહેત આવી. તે 
એળખી શકી નહિ કે તેના ભાઇનો પાળિયો કયો? તેથી તેણે કલું “મારા ભાષા પાળિયો નમે 
તો ડુઃખણું લઉં,” તેથી ઉગાને પાળિચે। નમ્યો અને રાહતની માએ તેતે તેલ સિંદૂર ચડાવ્યા, 


૧જપૂત સસય ઉજઝે 


ભજવેલા ભાગની સ્મૃતિનું ધૃત હોમાયું. એટલે તેણે મારવાડેના રાજાનો મદ ઉતારવા 
પ્રયત્ન આરભ્યો. 


એક મહાન સૈન્ય સજી તેણે પાટણુ ઉપર ચડાઈ કરી દુર્લભસેન તથા 
મહેન્દ્ર બન્નેને પરાજિત કરવા ધાર્યુ”. પણુ તે કાંઈ પણુ કરી શકે તે પહેલાં રુરલ ભ- 
સેનની રાણી પ્રભાસની યાત્રાએ નીકળતાં ગિરનાર યાત્રાએ આવી. રાહે દચાસને કારણુ 
શોધવું ન પડયુ. તેણું આસ્તા કરી કે પાટણુની રાણી જે કર આપે તો જ દામોદર 
મુડમાં સ્નાન કરે. પષાટણુની નવપરિણીત મહારાણીને આ અપમાન અસહ્ય લાગ્ઝુ. 
તે યાત્રા વગર પાછી ગઇ અને તેના ઉશ્ફેરવાથી દુલ ભસેને વ'થળી ઉપર ચડાઈ કરી.” 


પાટણને। વિજય : સેોરરઠેૅ ઉપર ફરીથી ગુજરાતની સેના ચડી આવી. રાહુ 
દયાસે આટલી વહેલી ચડાઈ આવશે તેમ ધાર્યુ” ન હેતું. દુશ્મન વથળી ઉપર ઘેરા 
ઘાલે અને સૃ'ઝાવું પડે તે કારણે તેણે વથળી છેડી જૂનાગઢના ઉપરકોટમાં થાણુ 
નાખ્યુ' અને વથળીને ઉઘાડું શહેર રહેવા દીધુ, ફુર્લભસેનના સેન્ચે વ'થળી લીધુ 
અને ઉપરકેોટને ઘેરો ઘાલ્યો. ઘેરો કેટલે! ચાલ્યો તેનો ઉલ્લેખ નથી; પણુ દીર્ધ કાળ 
થચે! છતાં ઉપરકોટ પડેચેો નહિ અને પાટણનાં સૈન્યો ક'ટાળ્યાં અને ઘેરે ઉઠાવી 
પાછાં જવા માટે તેના સરદારો વિચારમાં પડેયા. 


માથાને માગનાર : આ સમચે હોડમાં રાજતું માથું' હારેલેો બીજલ ચારણુ 
શકુ સરદાર પાસે આવ્યો અને પોતે રાહ દયાસનું માથું' લાવી આપે તો ચેોગ્ય 
ખદલે। આપવો એવી રીતે કહી ઉપરકોટ ગયે; અને તેણે રાહ દયાસનું માથુ' મેળવ્યું.૨ 





૧. દીવાન રણુછોડજ '“તવારીખે સોરડ'માં આ યુહ્દનતે માટે કારણુ આપે છે. આ 
યાત્રાથે" આવનારાં રાજ્કુડુ'ખીએમાં એક બહું સુદર રાજકન્યા હતી. રાહે તેના હાથની માગણી 
કરી, પણુ રાણીએ। પાસે માણુસ ન ઠુતાં, તેથી તેએ માગણી ડખૂલ કરી પાછાં ગયાં અને 
વાયરો આપ્યા પ્રમાણે કન્યા પરણુવા આવી. ડન્યાના વેલડામાં સેનિક્રીને સ'તાડી કન્યા પક્ષના 
માણુસે। ગઢમાં આવ્યા ત્યારે અ'ધ દર્વાનીએ કહ્યું કે વેલડામાં સ્રીએ નથી પણુ ભારે હુથિયાર્‌- 
વાળા સૈનિક્રે છે. આમ પે।!લ પકડાઇ જતાં સરદારે હુકમ આપ્યો અને સૈનિકો ફૂદી પડયા. 
ર્‌ાહુને કતલ કર્યો અને જૂનાગઢ જ્િતાયુ', આ વાતમાં ગુજરાતનો રાજન સિદ્ધરાજ ડલ્યો છે. તે 
કારણે તથા સામી કન્યા પર્‌ણુવા આવે તે વાત બ'ધખેસતી નથી. 

આ લડાધની ભાટચારણ્‌ા પણુ અનેક જુદી જીદી વાતો કરે છે. 

ર. આ વાત ધણી રસિક છે. બીજલ માથુ' માગવા આવે છે એવી ખબર દરવા- 
નોને પડી એટલે તેમણે તેના આવવાના માંગ* બધ કર્યા; પણુ દુગ ઉપરથી શત્તુએ ઉપર રાહુની 
નજર્‌ પડી અને ચારણે તેને ન્નેતાં કહ્યું કે “રાહ, હુ' તારું માથુ' માગવા આવ્યો છુ; પણુ તે 
વાતની ખખર્‌ પડી જતાં દરવાનેો મને અ'હર આવવા દેતા નથીઃ આમ કરવા તે' આના આપી 

ર ૧૫ 


૧૨૪ સોરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ 
છે ? રાહે તે સાંભળીને પોતાની પાધડીથી આડી તલ્વાર ખાંધી ઉપરથી ઉતારી, જેની ઉપર ખેસી 
ચારણુ ઉપર આવ્યો. 


ચારણુ અઢીયો લેઢ મથે ગહે માગણે 


લોઢા ઉપર્‌ બેસી ચારણુ માથુ' માગવા ઉપર્‌ ચડયે।, ચાર્ણુને માથુ' આપવા રાહ 
તૈયાર થયો છે તે રાણીને ખખર પડતાં તેણું આવી કલું*, “ચારણુદેવ, માથા શિવાય ખીજી' 
ગમે તે માગે.” 
અધા તુ અધાથીયે', ભાધ્યે ૭ સગણીહાર; 
હજ ડીયાં તડાક, દીયાં હાથી ડીયાં હજર, 
ગીનની ચદનહાર, પણે ૭ડી દયાં સરદાર; 
તને ધેડાં, વાડી, હાથી, ચ'દનહાર્‌ દઉં પણુ.**... 
બીજલ ઝેરી બીજ ..*?૦* 
ખીજલ તો! ચારણામાં ઝેરી ખીજ જેવો હતો. તે માન્યો નહિ, તેણું જવાખ દીધો: 
તાજી આય તખીલમે'*, ગોામેરે આય ઘણાં, 
સોક નાય મણાં આલે! સિર વાલે! અખે. 


મારી પાસે તખેલામાં ધણાં ધાડાં છે; હાથી પણુ ધણુ છે. મને તો વહાલુ માથુ' છે, 
રાણી નિરાશ થઇ રાહુની ખહેત પાસે ગઇ. ખહેતે આવીને વાત સાંભળીને રાઠને કહ્યું : 


વઢી રને વીર, મથે મગણીહારકે; 
દાતાર મન ખીર, અદાતા મન કઠૅણુ ' જે. 
ભાઇ દાતાર્ને જે સહેલુ' અને અદાતાને જે કઠણુ છે તેવું દાન દેવાનો પ્રસ'ગ આવ્યો 
છે, તારુ' માથુ વાહી દે. ર 
રાણીએ રાહ કવાટની પુત્રીનું ફુળાભિમાન ન્ેયું. તે ૨જમાતા પાસે ગ૪.- તેણે તો 
તરત જ કલુ ; 
મથે! મગણીહારકે, જે દયાસતું ન દે; 
તા કેડે ખધી કીનજી કવિયાં ફકેર્‌ 'કરે. 
દયાસ! જે તું દાનમાં માથુ* ત દે તો કવિએ કેની કીર્તિ ગાશે? અને રાહે પે।તાના 
હાથે ખીજલને માચુ' ઉતારી દીછુ. 


ખીજ્લને સેલ'જઝી સરદારે ૪તામ ન આપતાં દેહાંત દ'ડ આપ્યો. 


' આ વિષયતું સિંધી ભાષાના સુપ્રસિદ્ધ શાયર શાહુ અખ્દ્લ લતીફે અતિ રસિક વણુરષન 
કયુ” છે, તેમાં તેણે રાણીનું નામ સેડરઠ આપ્યુ' છે, એટલે સોરઠી રાણી, તેમાંથી માત્ર બે કડીઓ 
ઉહત કરું છુ: 

“સેરઠુ મ'ગણહારખે, ન્નલ ભરે જાના, 
અસી ખયી અખ જણા, ખીજલ જ બાના; 
૭ડ ત'દુલ જન તાના સુરી વજ તું મગના 
હીસે સરતાં હીકર્મી, ઇંધે લજ સરાં, 
લખે શરતાં લખ સીસી, લખરી ડુ દિયાં, 


રજપૂત સમય ૧૨૫ 


સેોલ'ી સેનાએ હુમલે! કર્યો. અને રાજાવિહોભા કિલ્લો જિતાથો. રાહ દયાસ પાછળ 
તેની સોરઠ રાણી સતી થઇ અને ખાળપુત્ર તોઘણુને લષ તેની દાસી નાસી છૂટી. 
સોરઠૅ ગુજરાતના રાંજ્યનો ખાલસા પ્રદેશ ખન્યો અને વ'થળીમાં સૂબો મૂકવામાં 
આવ્યો. આસ, ચુડાસમાઓની હકૂમત સેા્ઠેમાંથી ઊડી ગઈ. 


સોરઠૅ રાણી સતી થતાં તેના ખાલપુત્ર નોઘણુને લઈ દાસી ભાગતી ભાગતી 
ફેોડીનાર પાસે બોાડીદર' પણાંચી. બોડીદરમાં દેવાયત નામને એક ઘરધણી આહણેર 
હતો. તેને નોઘણુને સાંપી થાક, ભૂખ તરસતા કારણે દાસીએ પ્રાણુ છોડયા. દેવાયતે 
તેની ષત્નીને રાહ સોં'ખ્યેો. નોાઘણુની વચ તે વખતે માત્ર નવ માસની હુતી, તેથી 
દેવાયતની પત્નીએ તેની છ માસની પુત્રી નસલને ખોળામાંથી ઉતારી નેઘણુને 
ખોળામાં લીધે. 


દેવાયતને! દીકરો વાસણુ હેતો, નોઘણુ તથા વાસણુ સાથે ઊછરવા માંડયા, 
નોધણુ રાજપુત્ર હેલો તે વાતની કોઇને ખખર પડતાં તેણે જૂનાગઢમાં સો!લ'કીના 
સૂખાને આ ખખર આપ્યા. સૂબાએ આવીને દેવાયતને દખાવ્યો. તેણે પોતાની 
પત્નીને ડહેવરાવ્યું કે “રાહુ રાખી વાત કરજે.” 


“ગાડું ગાલણુકા, ગાડાવત રાખે ગળે, 
વાકી ખૂમલીમાં જે ઉચેટીયે ઉદાઉત, ?૨ 


ચતુર આહેરાણી સમજી ગધ. તેણે વાસણુને શણુગારીને. સેકલ્યાો અને સોલ'ક્ી * 
સરદારે તેનું માથુ' કાપી લેવા આજ્તા કરી. દેવાયત પોતાનો પુત્ર હોય તો! સારી 
શકે નહિ એ કારણે તેની કસોટી કરી. પણુ દેવાયત તેમાંથી ૫1૨ ઊતર્યો અને તેણે 
સ્વહસ્તે પોતાના એકના એક પુત્રનું બલિદાન દીધુ',2 





કમભાગ્યે મારે એક જ માથુ છે, તેથી હું' લાજી મરું છું. જને લાખ શિર્‌ હેત તે। હું 
લાખે ય વાઢી આપત. 

શાહ અખ્દલ લતીફે સિંધી ભાષામાં સોરઠના રાહુ વ'શતા રાજાઓનું એક સળ'ગ કાવ્ય 
લખ્યુ* છે. 
૧. આ ગામ એઆવેજ હોવાનું પણુ કહેવાય છે; પણુ તે બોડીદર્‌ જ તું. ત્યાં દેવ।ન 
યૃતનાં મકાન પણુ ખતાવવામાં આવે છે. 


ર. આ દુહો આ વાતને નથી; જે કે તેને આ સાથે નેડવામાં આવે .છે, ઉદ્દાઉત 
એટલે ઉદા-3દયસિહના પુત્ર જેવું કે!ઇઇ પાત્ર આ વાતમાં ' નથી, 

૩, આવી વાત વનવીર તથા ઉદયસિહે રાણાની તેમજ લાખા ફ્લાણીની દાસી 
 ફ્રોરૂકની પણુ છે. એક વાર્તાકાર પ્રમાણુ દેવાયતે સાત પુત્રોનું બલિદાન દીધુ” હતુ. દિ 


ફક સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 

નેોઘણ્‌ મોટો થયે ત્યારે દેવાયતના ખેતરમાંથી તેને ધન મળ્યું. તેની 
સહાયથી દેવાયતે આહિરોને જાસલનાં લગ્નના બહાને બોલાવી જૂનાગઢમાં ભેળા 
કર્યા, રાજમહેલ જેવા જતાં ત્યાં વિજયનગારું હેતું તલે જેઈ નોઘણે દેવાયતને 
પૂછ્યુ' કે “આ વગાડુ ?' દેવાયતે કહ્યું કે “આ નગારું વગડે તો રાજપલટો થાય. 
નોઘણે્‌ તે વગાડેયુ' અતે સ કેત પ્રમાણે આહિરો તૂટી પડયા. સોલ'કી સેના અણુ- 
ચિતવી ઝડપાઈ, પ્રજાએ આહિરોને સાથ આપ્યો અને જૂનાગઢમાંથી સેલ કી સેનાને 
હેરા્વી કાઢી મૂકી. જાસલ ખહેનની આંગળી વાઢી ઊના લેણી રાજતિલક કરી 
નોણઘણુને ગાદીએ બેસાડયો, જાસલનાં લગ્ન કર્યા' અને દેવાયત રાજાના પિતાને સ્થાને રહ્યો. 


રાહ નોદણ : ઈ. સ. ૧૦૨૫ થી ઈ. સ. ૧૦૪૪. 

રાહે નવઘણુ ઉર્ફે" નાઘણુ ગાદીએ આવ્યો ત્યારે માત્ર પ'8૨ વર્ષનો જ હતે. 
માતાપિતાવિડોણા ક્િશે।ર કુમારનો રાજવહુનનેો ભાર દેવાયત ઉપર આવ્યો. તેણે 
શ્રીધર અને મહીધર નામના નાગર મ'ત્રીએને રાખ્યા.' એક મહેસૂલી વ્યવસ્થા 
ચલાવતે। અને બીજે સેનાપતિ હતે, 

ઝજરાત; આ સમયમાં ગુજરાતની ગાદીએ ભીમદેવ પહેલે હતે, જ્યારે 
નવઘણે ગાદી પુનઃપ્રાસ કરી ત્યારે તેણ સિંધના રાજા હુમીર સુમરા ઉપર ચડાઈ 
કરેલી; અને ચેદિરાજ કરણ સાથે પણુ તે યુદ્ધેમાં ઊતરેલે, માળવાના પરમારો સુજ 
અને ભોજ સાસે પણુ તેનો વિરોધ ચાલ્યા કરતો. એટ્લે તે દિશામાંથી નવઘણુને 
ભય હતો] નહિ. તેથી સમચે તેને સહાય આપી અને તે ગાદી ઉપર સ્થિર થયે. 


યોણહાણ : આ સમચે અજમેરમાં વિસલહેવ ચૌહાણુ રાજ્ય કરતો હતો. આ 
રાજા ઘણે જ પરાકંમી અને પ્રતિભાશાળી હુતો. તેભ સુસલમાનોની વધતી સત્તા 
અટકાવવા હિદુસ્થાનના તમામ બળવાન રાજાઓને એકત્ર કર્યા હેતા. તેમાં ભીમદેવ 
ભળ્યો! નહિ. તેથી તેણે ગુજરાત ઉપર ચડાઈ કરી ઉત્તર ગુજરાત જીતી લીધુ. 
વડેનગર(આન'દપુર)નેો પ્રદેશ આખુ અને છેક વાગડ સુધીના ભાગ ઉપર તેણું વિજય- 
ધ્વજ ફે્‌રડકાનજ્યો અને વિશળનગર શહેર ખાંધી ત્યાં પોતાનો સૂબો રા'ખ્યો. વિશળહેવ 
અહી'થો સેરઠે ઉપર ચડયો; પણુ રાહુ નવઘણુની શકિત આવા પ્રબળ શજુ સામે 
થવાની ન હેતી. તેથી તેણે ખ'ડણી ભરી વિશળદેવનું સન્માન કરી તેનાં સેન્યોને 
પાછાં વાળ્યાં.* 

૧, આ થોીધર માટે જાએ। મારું પુસ્તક “ પિતૃતપષણુ ' 

ર. ચ'દ બારોટના “પૃથ્વીરાજ રાસા'માં આ યુદ્ધને ઉલ્લેખ છે. વિશલદેવે વીસનગર 
ઇ. સ. ૧૦૪૬માં વસાવ્યું તેમ મનાય છે. પણુ આ ચડાણ ઇ- સ. ૧૦૨૪-૨૫માં થઇ હતી. 
ત્યારે તગર્‌ વસાવવાતું રાર કયું હેય અને ૧૦૪૬માં તે પૂણુ" થયું હોય તે સ'ભાવિત છે. આ 
વિશલદેવે કપોતવધને યસ કરી વડનડર્‌ના અયાચક નાગર બ્રાહ્મણાને દાન ન લેતાં પાનનાં ખૉડાં 


આપી તેમાં ગાસનાં નામ લખી છેતર્યા હતા, જેએ એ ભૂલથી દાન લીધુ" તે તાગર ખ્ાહાણુ થયા, 
તે સમયથી નાગર સ્તા(તિ ખે વિભાગો-્રહસ્થ અને બાહાયુ-માં વહે'ચાઇ. 


કજપૂત સમય કૃ૧ૃણઠ 


સોમનાથ : રાહુ નવઘણુના રાજ્યના પહેલા જ વષમાં ગીઝનીનેો સુલતાન 
મહુસુદ સોમનાથના દેવાલયના ધનસ'ચયથી આકર્ષાઈ તેને લૂંટવા માટે પ્રખળ શૈન્ય 
લઇને સોરઠી સોમનાથ ઉપર ચડયે।. 


સોમનાથ એ સસયમાં આર્યેનું સુખ્ય ધામ હેતું. સમસ્ત ભારતમ્રાં જારી 
વિશ્વનાથથી પણુ તેની અગત્ય અને ભક્તિ વિશેષ હુતી. અને તેથી ભારતના રાન્ન- 
મહારાજાએ અને ધનિકેોએ તેમનાં દ્રવ્ય અને ધનને સેોઉમનાથને ચરણે ધરવામાં 
સીમા રાખી ન હેતી. 


સૌરાષ્ટ્રના દક્ષિણુ સાગરકિનારે આવેલ આ ભવ્ય અને પુરાણપ્રત્તિ% પવિત્ર 
ધામની? કીતિ ભારતના ઉત્તરીય પહાડોમાં અભે માર્ગો ભેદીને એશિયાના પ્રદેશે।માં 
પહોંચી ગઈ હતી. ધનાઢય ભારતના આરાધ્ય દેવના મંદિરમાં હીરાશોતી અને રત્નો 
કાંકરાની જેમ ચણાયાં છે. અને સુવર્ણ અને ચાંદીનું ત્યાં પથ્થર જેટલુ મૂલ્ય છે* 
મે વાતે મહેસ્રુદને કાને પડી. ગુલામપોત્ર મહેસ ધનલેોભી અને મૃપણુ હતો. 
તેણુ આ અમૂલ્ય ખજને હસ્તગત કરવા નિર્ધાર કર્યો, તેણુ અપાર, સ્‍્તુલ અને 
અસાધારણુ સૈન્ય સજી ભારત ઉપર ચડાઇ કરી. પણુ અગિયાર વખત ભ્ઞારતતા આર્ષ 
રાજાઓએ તેને પરાજિત કરી સીમા ઉપરથી જ હાંકી કાઢયો, મહેઝુદની દષ્ટિ તે 
પધ્નમાં જ હેતી. તેને તેની ચડાઇને ખર્ચ અને ભોગ આ પનતભ ડારની પ્રતિ સાજે 


૧. મહારેવના દ્દાદશ જ્યોતિર્લિગામાં પ્રથમ જ્યોતિલિ'ગ સોમનાથ છે. 


(અ) “સોરજ્ટ્રે સેદમનાથઃ ચ... ...” 
(૧) સૌતતપ્ઝસ્સે વિર્સે સોરગ્યે ર્યોઈતિમંથ ચંજ્જસાવલંસ | 


ર, આ સ્થાન માટે નીચેની કાવ્યપ'ક્તિઓ રસપ્રદ થરો ? 


જબ ફચે પાક આલમ પર્‌ શહેર એક નહિ થા, 
નીનાવે, ખબાખીલોના, રમો, દમીસ્ક નહિ થા, 
નહિ થા પ્રયાગ! કાશી, જબ દ્વારિકા ભી નહિ થા, 
પુરતુર્‌ અય સુનન્‍્નવર્‌ અશહર તુ શહર યહિ થા, 
ગુ'જ થી તેરી ગલીઓમે' વેદ જી તીલાવત, 
શાસ્રૉકઝી શરાઅત, શથીકૃષ્ણુ જી જઅબાદત, 
મઆખુ'દ જે જહાં કે આખીદ ખને છે' તેરે 
પુરૃ તુર્‌ હેોકે માધવ વહુ યહાંહી આ કે ઠરે 
તુ' ગુલ્શને કુનહુ હે છુલ્ઝુલ હૅ - દેવ-તેરે...વગેરે 
(સદૂગત સાક્ષર્વય* શ્રી, શ'કરપ્રસાદ દેશાઇના “તસ્લીમે વતન” નામના કાવ્યમાંથી.) 


૩. “ગુલિસ્તાન'માં શેખ સાદીએ મઢમુદતા મૃત્યુ પછી ધનતા ઢગલા નતી તેના 
શખની આંખોનું વણુષ્ત કરી તેના ષનલે।!ભની ગાથા લખી છે. 





“નક 


૨૧૮  સઝ્સૌરાષ્ટ્રના ધતિહાસ 


નજીવો! લાગ્યો. આખરે ભારતના ખીજ રાજાઓને ન છેડતાં તેણે ઈ. સ. ૧૦૨૫ના 
સપ્ટેસ્બર માસમાં ગીઝનીથી ઊપડી સેો।!મનાથને માગ લીધો. આ સૈન્ય એવા માર્ગે 
થઇને આવ્યું કે ખને ત્યાં સુધી કોઇને ખબર પડે નહિ, તેમ કેઈ સામનો કરે 
નહિ. આખુ આગળ થઈ, અણુહિલવાડને પડેખે મૂક્ટી તે સૌરાષ્ટ્ર તરફે વળ્યો. 
શજાં ભીમદેવ અણુહિલવાડમાં ભરાઈ ગયો, અને તેને પોતા ઉપર આ સૈન્ય આવતુ 
તથી તેની ખબર જ ૨હી નહિ. તેથી તે સૈન્ય પસાર થઈ ગયા પછી પણુ ઘણા 
વખત સુધી ખહાર નીકન્યો નહિ. 


પ્રભાસમાં : મહેસુદ ઈ. સ. ૧૦૨૬ના જાન્યુઆરીમાં અથવા ૪. સ. ૧૦૨૫ના 
ડિસેમ્બરના છેલ્લા દિવસે માં પ્રભાસના ડુર્ગદ્વારે આવી પહોંચ્યો. 


મહસ્રદ અણુહિલવાડ પાટણુથી ખહેચરાજી, વીરમગામ, ધ'છુકા “અને ઘોઘા 
(વતમાન સ્થાને।)ને માર્ગે: ઊના દેલવાડા આવ્યો અને ત્યાંથી તેણે પહેલી છાવણી 
જ્ોડીનાર પાસે નાખી. ત્યાં કોટેશ્વરનું* દેવાલય તોડી તેણે તેના કાર્યને પ્રાર'ભ કર્યે. 


ઘેરો : મહેસુદનું સન્‍્ય આગળ ચાલ્યુ. પણુ ગીરની સરહદે ઝાડીઓમાં 
આદિવાસીઓએ તેને આંતરી લીધું. સોમનાથનું મદિર ટ્ર રહ્યું અને ગીરના અર- 
ણ્યમાં ભીલો! મહસ્રદના સૈન્યને હેરાન કરવા પ્રવૃત્ત થયા. મહસુદના સૈન્યને દોરતે 
તેના ગુલામ નકારચી (નગારચી) મરાઈ ગયેો.૨ આદિવાસીએ ઝાઝું ટડી 


૧. આ ક્રેટેશ્વર માંગરોળ પાસે હોવાનું કાઠિયાવાડ ગેઝેટીયર્‌ (કામીલ ઉલ તવારીખના 
આધાર) માને છે; પણુ તે કેરેશ્વરે કોડીનાર પાસેતું. માગ" માટે જુદા જુદા મત છે$ પણુ આ 
માગે" મહઠસુદ આવ્યો તે સવ*વીકાય* મત છે. 


૨. આ નગારચીની દરગાહ જ'છુર્‌ ગાસે છે, ત્યાં તે ચમયના સીદી લેકેનું ગામ 
વસેલુ' છે, 


આ સમયે સોરાષ્માં કયા કયા રાન્નએનેો અધિકાર હતો તે વિવાદાસ્પદ પ્રશ્ન છે. 
સોરઠ રાઠુને સ્વાધીન હતુ? પણુ નવધણુતી અન્તાત અવસ્થાના સમયમાં માંગરોળમાં ગોહિલે, 
ખરડામાં જેઠવા, ઉતા, દીવ અને મહુવામાં ચાવડાએ અને કેટલાક ભાગોમાં કોળીઓ કકૂમત 
ચલાવતા હતા. એટલે મહમુદના સેન્યને થોડા દિવસ પણુ રેકી શકે તેવે] એક પણુ રાજ ન હતો. 
ગ્રહુરિપુ કે લાખા જેવાના સમયમાં મહુસુદ આવ્યો હોત તે તેને તેઆ બીજી સઠ્ઠાય આવતાં 
સુધી રફી શકત; પણુ તે કમભાગ્યે એવા કાળમાં આવ્યો કે તેના સૈન્યતેો સામને! કરી શકે 
તેવી એક પણુ સત્તા સૌરાષ્ટ માં ન હતી. ગુજરાતનો રાજા ભીમ ચેદિ, પરમાર અને સુમરા સામે 
લડી ધસાઇ ગયે! હતો. તે સૈહામણે, યુવાન, કદાવર તે તીર પુરુષ હતો; પણુ અ સમયે તે 
એચેતો ઘેરાયા હતો. દીવાન રેણુછોડજી પ્રમાણે ભીમ તથા નવધણનાં સન્યોએ શહકાર કરી 


_મેહસુદતો સામનો કવો હતો. 


જેજપૂત સમય ૧૧૯ 


૬-૩ 


શકયા નહિ; અને મઢગમુદે પ્રશઞાસના પાદરે પડાવ નાખ્યો. તેને “સે।મ- 
નાથનું ગગનમાં ઝેલાં ખાતું શિખર; તેની પાછળ સસઝુદ્રની આસમાની 
આકાશકક્ષાથી પાર નીડળી ગચેછીં દેખાયું; મ'દિરને દ્વારમ'ડપ, રંગમ'ડપ અને શકુ 
આકારને! ઘુમ્મટ તથા તેની કરતે ચોક, થાંભલાએ। વડે ટેડ્વેલી અટારીએ, આજી- 
ખાજુનાં અનેક નાનાં દહેરાં-એ સવ વડે અતિ રમણીય દેખાતા આ પવિત્ર દેવા- 
લય”ની ભવ્યતાની ઝાંખી કરી.? તેરે તેના સન્યને ઈસ્લામની શાન માટે, દીનના 
હુકમ સાટે મરીને શહાદત મેળવવા અનુરોધ કર્ચ, અને “અલ્લા હો અકખર”ના 
પ્રચ'ડ નારાથી તેસણે સોમનાથ ઉપર આકૅમણુ ક્યું. 


દગ" : સોમનાથ શિવક્ષેત્ર હતું. એટલે તેને શત્રુનો ભય ન હોય. તેથી ત્યાં 
રગ હેતો નહિ.ર? અને નગરના રક્ષણુ સાટે કેઈ ખાસ સૈન્ય પણુ હતું નહિ. તેમ 
છતાં ખ્રાહ્મણે! અને ક્ષત્રિયાએ એક નાનુંશું સૈન્ય તાખડતેઃ ઊભુ કરી દીધું' અને 
સ્રોમનાથના દેવાલય આડો માનવકિલ્લે ખડો કરી દીધો. પ્રથમ તે તેએને એમ 
લાગ્યું કે કેઈ મહારાજ દશને આવે છે. પણુ જ્યારે તેઓએ લીલું નિશાન ન્યુ 
અને ભક્તિભાવને સ્થળે વેરભાવ નેય ત્યારે તેઆએ મહાદેવની પ્રાર્થના શરૂ કૅરી 
અને આર્યોના અમર ધમને રક્ષવા માટે ધર્મયસ્તમાં ખલિદાન થઇ હોમાઇ જવા 
તૈયારી કરી. મહુસુદે “અલ્લા હો અકખર”ના તુગ્રુલ નાદે તેના સૈન્યને આગળ વધવા 
આસઝ્તા કરી. બન્ને પક્ષોએ ખાણની વૃણિ કરી અને તલ્વારોની તાળીએ। લેવાવા માંડી, 


મહેસ્રદ ધનલેોભથી લડતે! હતે. તેના સૈનિકોને ષણુ લૂ(ટમાં ભાગ મળ- 
વાનો હેતો, ભૂખ્યા અને નિર્ધન કાખુલીએ ભારતંમાં દૃષ્ટિગોચર થતા ધનભ' ડારને 
લૂ'ટવાની ઈચ્છાથી લડતા હુતા; જ્યારે ખ્રાહ્યાણેૂ અને ક્ષત્રિયા તેમજ અન્ય આર્યો 
પોતાના ધર્મના રક્ષણુ માટે પ્રાણાપ ણુ કરવા બહાર પડયા હતા. આખો દિવસ સતત 
ચુદ્ધ ચાલ્યું. સાંજે મહસુદે જીતની આશા છોડી દીધી. વળતે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં 
મહેસુટે ફરી હલ્લો કર્યો, આ દિવસે રાહે નવઘણુનું સૈન્ય તેના સેનાપતિ મહીધર 





૧, કનલ ટોડ : “ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટન પન્ડિયા,” 


ર. અલખિરુની તેના ઇતિહાસ “તારીખ-ઉલ-હિન્દ''માં લખે છે કે એ પ્રતિમા તથા 
ધનભ'ડારો દુગમાં રાખવામાં આવતા, આ દુગ* સે। વષ" પહેલાં જ કયો હતો. અલખિરુનીએ આ 
ગ્ર્થ છ. સ. ૧૦૩૧-૩૨ માં સ'પૂણ" કર્યોં. એટલે ઈ. સ. €૩૦-૩૧માં દુગ* પૂણુ" કયો તેમ . તેતા 
કથત પ્રમાણું મનાય, પણુ આ દુ-* તે! મ'દિરની ફરતો હતો તેમ તેનો અથ થાય છે. પ્રભાસ- 
ખડ વગેરેના આધારથી જણાય છે કે આ સમચે પ્રભાસને દુમ હતો જ નહિ, આ પ્રશ્ન “સોઉમ- ! 
નાથ” નામક મારા મ'થમાં ચચ્યૌ છે. સોમનાથ (શવક્ષેત્ર હતું, તેને કોણ આય* રાજતા આફુઃ 
મણુતો ભય હતો નહિ. તેથી ત્યાં દુગ'નતી આવશ્યફતા ન હતી. 


૧૨૦ સૌરાષ્ટ્નો ઈતિહાસ 


અને મ-ત્રી શ્રીધરની સરદારી નીચે આવી પહોંચ્યુ, અને મહસુદને પોતાનાં સ્વપ્તો 
તૂઢી પડતાં જણાયાં, ક'ઈક નાતના નાના ઠાકેરો તેમનાં સેન્યો લઈ આવ્યા. પ્રજાજનસે। 

વણુભેદ જયા વગર સોમેચાની સમાતે આવ્યા. અણહિલવાડતું સૈન્ય પણુ આવી 
પશૉગ્યું.' મહુસુદને હવે પોતે સર્વનાશ નેતરી લીધે છે તેમ ભાસ્યું; પણુ તે 
સસયસૂચક હેતે. તેનાં હિમ્મત હારેલાં, શ્રમિત થયેલાં અને અકળાચેલાં સેન્યને 
ઈસ્લામ ખાતર શહીદ થવા અતુરોધ કરી તેતે પોતે ધોડા ઉપરથી ઊતરી નમાઝ 
પહીં, એક સીરકાસિચન સરદારનો હાથ પકડી, સેન્યને ઉશ્કેરી, પોતે આગળ વધ્યો. 
કાબુલીએને પણુ ઝનૂત ચડયુ'. તેમની સામે સર્વસ્વનેો નાશ અથવા વિજય સિવાય 
માગ ન હેતો. તેએએ એકસામટો ધસારો કર્યો અને આર્યોના પગ તેમના ધસારા 
સોમે ટક્યા નહિ; પરતુ પાછા હઠૅતાં હેઠેતાં તેએએ સવો મરણિયો સામને કયો 
જૈ મહેસૃદને પણુ પાછા કૅદમ કરવા પડેયા. બીજે દેવસે હિદુએએ ઊડીને જેયું તે 
સહંગુદનું સૈન્ય તેની છાવણી ઉપાડી પલાયન થઇ ગઝું હતું. હિદુએએ પોતાને 
વિજય થયો માની મહાદેવની સ્તુતિ કરી આનંદ મનાવ્યો. પણુ હિંદુએ વિજયો- 
ન્માદંમાં ગાટ્ટેલ થયા છે તે ખખર ડ્ૂત દ્વારા મળતાં મહેસુદે એચિતે છાપો મારી 
સ(સનોથ સર કર્યું'' અને હિ'દુએની કતલ કરી. 


મહસુટે તે પછી જે જુલ્મ ગુજાર્યો તેનું વર્ણુ ન કરવા કરતાં કલ્પના જ ફરી 
લેષાની રહે છે. તેણું વરેઘર લૂટયાં; સ્ત્રીએની આખરૂ સલામત રહી નહિં; હિંદુઓને 
કંતલ કર્યા; ગાયોને મારી તેનું લોહી મ'દિરોમાં છાંટયુ' અને તેમ કરી મહસુદે 
ચોતાનોા વિજયોત્સંવ ઊજવ્યે..” 





૧, અણુડિલવાડનો રાજા વલ્લભસેન આ વખતે આવેલો! તેમ ટોડ કહે છે. પણુ 
ત્યારે તે ચુજરી ગચેો। હતો. અને ગુજરાતની ગાદીએ ભીમ હતો, તેનું સૈન્ય મોડુ' પડયુ) તેથી 
આ યુદ્ધમાં આવી પહેંશ્યુ' હોવાનું સ'ભવતું નથી. “કામીલ ઉલ તવારીખ' નામના ગ્ર*થમાં 
મુસ્લિમ પ્તિઠઠાસકાર્‌ ઇબ્ન અસીર તેમજ “તારીખે અલ્ફી'તો કર્તા તેને ભીમ કહે છે; જ્યારે 
મુસ્લિમ ઇતિહાસકારો ચુજરાતના બે દાબંસલીમની કપોલકલ્પિત વાર્તા લખે છે, જે શવધ્થા 
અસ'ભવિત અને અમાન્ય રહે તેવી છે. 

૨. ઇન્ડીઅન એન્ટીકવેરી : વોલ્યુમ આઠમુ' : મેજર વોટસન : શેખ દીનના કાવ્યને 
અનુવાદ 

 ૩* આપણા કમનસીખે આ ખનાવને કઇ ઉલ્લેખ હિંદુ ઇતિહાસકારોએ ગમે તે 
કારણે કર્યોં નથી. માત્ર કૃષ્ણુછ નામના કવિએ “મ્લેચ્ઠ સામા થવાને 'ભીમડ હતો નહિ.” ગમે 
ઉલ્લેખ ક્યૌ છે, જેન લેખકોએ પણુ ખાસ કાંઈ લખ્યુ' નથી, જ્યારે નીચેના મુસ્લિમ ઇ્તિહાસ- 
2 કારીએ તેમના ધમ માટે આવુ' અપાર સાહસ ખેડનાર ધમ*વીરને બિરદાવવા તથા તેના 
કુત'ગ્યને ન્યાયી ઠૅર!વવા જે વાર્તાએ લખી છે તે ઉપરથી ઘણુ' અનુમાન કરવું પડે છે. 


૧. તારીખે ફૂરિસ્તા : હીસ્ટ્રી એક્‌ ધી રાધ્ઝ ઓક્‌ ધી મોહુમેડન પાવર : લેંખફ 


રજપૂત સમય ૧૨૧ 


સુલ્તાન મહસુદ તથા તેનો યુવરાજ મદિરમાં દાખલ થયા. મદ્રિના 
માત્ર ખહારના દેખાવથી તેએ અ'જાયા હેતા, પણુ અ'દર જતાં તેમણે 
જે દશ્ય નેયુ' તેની તેમણે સ્વપ્નમાં પણુ કલ્પના કરેલી નહિ. તેણે મહાદેવનું લિંગ . 
તોડવા માટે આઝ્ઞા આપી ત્યારે ખ્રાહ્ાણાએ તેને ને તે લિંગ ન તોડે તો સુવર્ણ # 
આપવા વિન'તિ કરી.* 
“ઝડ ----ડડ્ડ-કક- 
મહમદ કાસમ ફ્રીસ્તા (ઇન ઇન્ડિયા-નેેન ષ્રીગ્સ.) 
. સફૂરનામા : લેખક જકરીયા જક. 
, મ'ત્તમુયત્તર : લેખક શેખ ફરીદુદ્દીન અત્તાર, 
. બુસ્તાન : લેખક શૈખ સાદી, 
* શૈતુહુ-સલાતીન. 
* શૈખ દીનકૃત કાબ્ય. 
_ તારીખ ઉલ હિન્દ : લેખક અખ્દુહેમાન સુહમદ ભિન અહમદ અલબિરનીન 
, કામીલ ઉલ તવારીખ : લેખક અલ રૈબાની મજદુદ્દીન ૪ખ્નઅસીરે; અલનજરી 
1/1 થ્ાત 1110૯5 ૦ ઉપ 40100106 ઉતા. 
(7101. રીપ તતવ 4િતિ010) 


““ (૯ ન 4 ટત €અ ,* 


પિન 


૧૦, “સોમનાથને! ઘેરે” કાગ્ય (લેખકતું). 


૧. આ પ્તિઢાસકારોએ લખેલી વાર્તાઓ અરેબિયન નાપ્ટટ્સની કલ્પનાસ્રજ્તિને શરમાવે 
એવી ભ્રમમૂલક અને એકબીજાથી જુદી પડતી, વિશ્વત્ર અને ન માની શકાય તેવી છે. આ 
પુસ્તકમાં તે સવેષ્નો ઉતારો કરી ચર્ચો કરવાનું અસ્થાને છે. આ જ લેખકે “સોમનાથ નામના 
પુસ્તકમાં તે લેખકો તેમજ એલ્ફરીન્સ્ટન, બરીગ્સ, ઇલિયટ, બાલ્કૂર, ગેષ્રીયલ, ફેસ્ટીંગ વગેરે ચુરેન 
પિયત લેખકોએ તેના આધારે પોતાની કલ્પનાને વહેતી મૂકી જે વણુ*તો લખ્યાં છે તેની 
વિગતવાર ચર્ચા કરી છે. આ વિષયમાં વતમાન ઇતિહાસકાર અલીગઢ યુની4ર્સીટીના વિદ્દાન 
પ્રો. મહસુદ હબીબ તેમતા પુસ્તકમાં આ બાહાણાની વિન'તિ માટે લખે છે, “મહસુદ મર્ગદિરમાં 
દાખલ થયે! અને અકલ્પિત ધનને હસ્તગત કયુ”. મ'દિરમાંથી મળી આવેલાં સુવર્ણ" અને રત્તોને। 
એટલો વિશાળ ભ*ડાર હતે કે હિન્દના ક્રેષમાં તેના એક શતાંશ ભાગને] નિધિ નહિ હોય. પાછળ 
થયેલા ઇતિહાસકારોએ લખ્્યુ* છે કે બાહ્મણેએ ધત આપવા કરેલી વિન'તિતો મહસુદે “હુ 
મૃતિભ'જ્ક છુ”-મૂર્તિવિક્રેતા નથી” તેમ કહી અનાદર કયો અને મૂતિને તેની ગુજથી ભાંગી અને 
તેના પેટાળમાંથી અમૂલ્ય રત્નો નીકળ્યાં, આ એક અશકય વાર્તા છે. એને અન્ય ઇંતિહાસકારેતનું 
સમથ*ન નથી એટલુ' જ નહિ, પણુ આ મૂતિ એક પૂતળા જેવી નહે પણુ એક અણુધડ 
પથ્થરનું રશૂળ લિંગ હતુ. કમનસીબે મૂતિ તોડી એ વાત સાચી છે. પણુ બ્રાહાણાએ કરેલ ધન 
લેવાની વિન'તિ એ પાછલા દિવસે।માં જેડી કાઢેલી કાલ્પનિક વાર્તા છે.” 


વિદ્દાન મુસ્લિમ ઇતિહાસકાર આ વાર્તાઓ માટે આટલુ સ્પષ્ટ લખે છે. છતાં 
આપણા કમનસીબે આપણુ સાહિત્યમાં આ ગપ્પાંઓને સાચાં માની નવલકથાઓ લખાઇ છે. 


૧૬ 


2 ઉૃર્ર્‌ સૌકાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


પણુ મહગસુદ્દે કહ્યું કે “હુ મૂતિભ'જક છી, મૂર્તિવિકેતા નથી.” તેણે તેની. 
ગુજ મારી મૂર્તિના બે ટુકડા કર્યા, જેમાંના એક પોતાના મહેલના પગશિયામાં 
જડેવા અને ખીજો મક્કામાં સોક્લવા આઝ્તા કરી.* 


મહેસુદે તે પછી મ'દિરનાં રત્ન, હીરા અને સુવર્ણ કાઢવાનો ઉઘોગ આર- 
શ્યો. તેનાથી અહીં વધારે રહેવાય તેમ હતું નહિ, કારણુ કે તેને ખીક હુતી કે 
પાછળ આય રાજાઓનાં સૈન્યો આવશે. એટલે ભીષણુ અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરી, 
સ'દિરના સ્થભોમાંમી હીરા મણિ આદિ તેણે કાઢી લીધાં તથા કાણના સદિરને 
ખાળીને ભસ્મીભૂત કરી નાખ્યુ. 


ભીમદેવ : ભીમદેવને આ અતુલ અને વિરાટ સૈન્ય સામે મેદાનની લડાઇ 
લડવાનું ચોગ્ય જણાયું નહિ. તેથી તેણે તેનો માર્ગ રેકી લડવાની પ્રવૃત્તિ કરી, 
અને ગાંધવીના કિલ્લામાં જઈ યુદ્ધની તૈયારી કરી. પણુ મહુસુદે તેના ઉપર? ચડાઇ 
કેરી ભીમને હરાવ્યો. ભીમ નાસી જઈ શક્યો અને તેના માણસોની કતલ કરી 








અને તે વાતને સાચી માનવામાં આવે છે. આ પુસ્તકમાં આવી કલ્પનાભરી અતિશયેોકિતથી 
ભરપુર અને મિથ્યા વાતે છોડી દેવામાં આવી છે. ને સુાંસ્લમ તવારીખકારેના કથનતે સવથા 
અમાન્ય કરીએ તે મહમુદતી ચડાઇ થઇ હતી કે ક્રેમ તે પ્રશ્નતે। ઉત્તર આપવે। સુશ્કેલ થઇ પડે છે. 


૧. 'કૂતુહુસ્સલાતીન'માં મૂતિના ટુકડા નહિ ચૂતો કરી, પાનમાં ખાહાણોને 
ખવડાજ્યા પછી મહુમુદે કલયુ' કે “તમારી મૂતિ તમારા પેટમાં છે*-ખા જતની વાતો છે. 


ર. આ મ'દિરતું વણુષતત મેળવવા માટે પણુ સુસ્લિમ લેખકે પાસે જવું પડૅ છે. 
સ'ભત્રત: આ શિવાલય કાંષ્ટનું હતુ' અને તે મહામસેરુરાજપ્રાસાદતી પહાતિએ બ'ધાવેલુ' હતુ. 
(ડે. ઇલીયટ; ડે. ભગવાનલાલ ઈ₹દ્રેજ) તે તેર માળ ઊંચુ', ચૌદ સુવણ*કળશવાળાં શિખરેવાળ!' 
અતે બાવન હાથ લહેરાતી ભગવી ધનવાળુ' હતુ. તેમાં એટલાં બધાં રત્ન, મણિ, હીરા જડેલાં 
હતાં કે જણે આખુ' મ'દિર તેતું જ ખન્યુ' હોય ! તેમાં છપ્પન મણિમય સ્થ'ભેો હતા, અને 
દરેક સ્થળે દાતા રાન્નનું તામ હતુ*. અ। દેવાલયનું અનેક લેખક્ટેએ વણન લખ્યુ' છે; પણુ બ્રા. 
કોસિસેરશિયેટ તાત્પય* કાઢી લખે છે તેમ “સે।મનાથના મૂળ મ'દિર્તું એક્ષ" તે! અનુમાને જ 
કલ્પી શકાય.” 


આ મ'દિરનતા નિભાવ માટે દશ હુન્નર ગામ મળેલાં હતાં, ત્રણુસે ગવૈયા અને 
પાંચસો! નત"“જીએ અહી' નૃત્યગાન મરતાં. એક હન્નર્થી અધિક ખાહાણો સ્તવન કરતા, અને 
ત્રણુસે તો હજામ રહેતા. મહાદેવની પખાલ માટે રાજ કાશીથી ગ'ગાજીની કાવડ આવતી અને 
યાત્રાળુઓની ભીડ એટલી રણેતી કે તેનો દેખાવ એક મહાન નગર જેવે! લાગતે।, 


૩, આ ગાંધવી નહિ પણુ ક'થકેટનો કિલ્લો! કહેવામાં આવે છે. પણુ ગાંધવી હેવાનું 
વધારે શકય છે. આ કિલ્લો દર્યા અને ખાડીના સગમે પોરબ'દરના ખરડા તથા હાલારતને 
' સીમાડૅ છે, ક'થક્રેોટ 3ચ્છમાં છે. 


રજપૂત સષય ફ્ર્૩ 


અચવા ગુલામ તરીકે પકડી મહેસ્રદ અણુહિલવાડ ગયો. ત્યાં ચોમાસુ બેસી ગયુ." 
આ રસાળ ધનાઢય અને સુદર પ્રદેશમાં તેને રહી જવાનું મન થયુ. તેથી તેના 
પુત્ર મનસુરને ગીઝનીની ગાદી આપી અહોં જ રહેવાને તેણે નિશ્ચય કર્યો. 


મહુસુદ્ની વિદાય : મહેસુદે “ઢાખસલીસ”ને રાજ્ય સોંપી ખીજ “ઢાબસલીમ”ને 
સાથે લઈ સલાહકારોની વિન'તીથી અણુહિલવાડ છેડી ગીઝની તરફે પ્રમાણુ કર્યુ.૨ 
મા્ગ”માં અજમેરનરેશ વીર વિશળદેવ ચૌહાણે એને સામને! કરવા તૈયારી કરી રાખી 
હેલી. મહેસુદ તે શું પણુ તે પછીના કે આકેમણુકારાો વરસો સુધી આવવા 
હિસ્મત ન કરે તેવી સજ્જડે હાર તેને મળત, પણુ મહસુદ્દે ઘણા માણસે” 
ગુમાવ્યા હતા. 


ધન મળ્યું પણુ તેણે તેનું ખળ ગુમાવ્યું હતું. તેથી તેને સમાચાર મળતાં 
માગ ખદલી સિંધમાં દાખલ થયો અને ત્યાં ખ્રાહ્મણુ ભોસિયાએ તેને રણુના માર્ગે 
રોયો? અને' જ્યારે માર્ગ મળ્યો નહિ ત્યારે મહેસુદે નિમાઝ પહઢી, ઉત્તરમાં ખરતેા 
તારો દેખાયો. તે ઉપરથી તે સાચે માર્ગે ચડયો.” 


મહેસદ સોરાષ્ટ્માં જાન્યુઆરી માસમાં આવ્યો, જુલાઈમાં અણુહિલવાડમાં. 
ગચે! અને ઓક્ટોખર કે નવેષ્મર સુધી ત્યાં રહ્યો.” અને છ માસને પ્રવાસ ખેડી 
ગીઝની પહોંચ્યો. જ્યાં પાછળના વરસોમાં તેના કોટુ બિક ઝઘડાના પરિણામે ખૂરી 
રીતે તે મૃત્યુ પામ્યો." 





૧. આ સત્ય હોય તે! મણમુદ સોરાષ્ટમાં સાત આઠ માસ રેોકાચે। હરે. 


૨. આ દાખસલીમની વાર્તા તો સવ*થા કલ્પિત છે. ટોડ અને અન્વય ઇતિટાસકારે 
તેને અનેક અનુમાનોાથી ધટાવે છે. એ દાખસલીંમ એટલે વલ્લભસેન, દુલ્ષ્મસેન હોવાનું માને 
છે. પણુ તે બન્નેને કાળ વ્યતીત થઇ ગચેલેો. તે અતુંમાંન માટે પણુ અયોગ્ય એવી વાહિયાત 
વાત છે. 


૩. આ પણુ એક ન્નેડી કાઢેલી વાતો જ જણાય છે, 


૪. આ વાત માની શકાતી નથી, ભીમ, વિશલરેવ કે સુજ તેને સુખેથી રહેવા દે નહિ. 
જેન ગ્ર'શકારોએ પણુ આ વાતની કયાંય નોંધ લીધી નથી. 


૫, મહમુદ ગીઝની પાછે! ગયે ત્યાં તેના શાહજ્દાઓ તેની સામે લડયા. મહમુદને જીણૂ"- 
જવર્‌ લાગુ પડયો. તેણે તેમ છતાં ૧૦૨૭માં સિંધ ઉપર સવારી કરી. તેમાં હાર્યો, બીમારી વધી 
અને અપાર પાપ કરી એકત્ર કરેલી અને લૂ'ટેલી લષ્દ્મીના ભ'ડાર સામુ' જેતે જેતે! ૪, સ. 
૧૦૩૦માં તે ગુજરી ગયો. તેના મરણુ પછી સાતમે વષે" (૧૦૩૭) સેલજુકેોએ ગીઝની લૂ'ટી, * 
મહુમુદના વંશને 'કાદી મૃકી, સત્તા પ્રાપ્ત કરી... 


જ૧ર્‌૪ * સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


મહસુદ પોતા સાથે સોમનાથનાં કમાડ લઈ ગચેલે।. હિંદના ગવર્નર જનરલ 
લોર્ડ એલનખરેોએ કરેલી કાખુલની ચડાઇના વિજયચિહ્દ તરીકે તે પાછા લાવ્યો અને 
હાભ તે આગ્રાના લાલ કિલ્લામાં છે.' 


મહમૃદની ચડાઈનું પરિણામ : મહુસુદની ચડાઈ અને વિજય હિંદુઓને માટે 
એક બોધપાઠ ખની ગયાં. તેઓએ આંતરવિગ્રહો કરી ઝુસંપ અને વેરઝેરનાં ખી 
રાપ્યાં હતાં, પોતાની શક્તિ ક્ષીણુ કરી નાખી હેતી. તેસને એક પ્રખળ તત્ત્વનો - 
સામને કરવાને હતે! તેનું ભાન થયુ, તેમના મદોન્મ'ત નિશાનોને ધૂળમાં રગદદો- 
ળાયેલાં જેયાં અને તેમના આરાધ્ય ઈટ દેવના ટુકડા થતા નયા અને તેમના મ દિ- 
રને ભસ્મીભૂત થતુ નનેયુ. પણુ વીસલટેવ ચોહાણુ સિવાય કેછ કમનસીબ રજપૂત 
રાજાને એકય કરવાનું કે સ'યુછ્ત થવાનું સૂઝયું જ નહિ, પરતુ ગમે તે કારણે તેઓનાં 
પરસ્પરનાં યુષ્દ્દો દીર્ધ કાળ સુધી ખધ રહ્યાં. 


ગુજરાતના ઈતિહાસમાં આ પ્રસંગ ખન્યા પછી ભીમદેવે કોઇ સોટી લડાઈ 
કરી હોય તેમ જણાતું નથી, તેમ તેના અતુગામી કર્ણ: પણુ કેઈ યુદ્ધે કર્યું” હોવાની 
નાંધ નથી. છેક ઈ. સ. ૧૧૦૦ લગભગ સિદ્ધરાજ જ્યસિહે અને: માલવરાંજ યજ્ે!- 
વર્સાને ચુદ્ધેના પડકાર કરતા આપણે જેઈએ છીએ. સોરાષ્ટ્રમાં પણુ રાહે કે અન્ય 
રાજાએ યુદ્ધના વિચાર કર્યે હોવાનું જણાતું નથી.* 


રાહુ નવદ્યણ ; રાહુ નવઘણુ ગાદીખએે આવ્યો ત્યારે માત્ર પદર જ વટ નો 
હેતે, તેના મંત્રી શ્રીધર અને સેનાપતિ મહીધરે*? સે!મૈયાની સમાતે નવઘણુના સૈન્ય 
રોર્યા હતાં. તેમાં મહીધરે પોતાના પ્રાણુતું બલિદાન આપ્યું; પણુ શ્રીષરે મહસુદની 
સવારી પાછી જતાં સોમનાથમાં નીમેલા તેના સૂબાને ઉઠાડી મૂંકચે. 


“જે સુસલમાને હતા તેમને શ્ુદ્ધે કરી હિદ્ુ બનાવ્યા. જે હિદુએનું ધર્મ- 
પરિવર્તન કૅરવામાં આજ્યું તેમને શુદ્ધ કરી મૂળ જાતિમાં ભેળવી દીધાં, સુસ્લિમોની 
દાઢી સુંડાવી તેઓને રશેખાવત નામ આપી નવી જ્ઞાતિ ઊભી કરી. હેલકા વર્ગના 





, ૧, આ પણુ એક તુત છે. આ ખારણાં સે।મનાથનાં સંભવે જ નહિ. તે સાધારણુ દેવ- 
દાર જેવા લાકડાનાં છે. તેનું ધડતર્‌ પણુ ભારતીય નથી. માન્યતા પ્રમાણે તે મહુમુદના મકબરાનાં 
બારણાં છે. વિશેષ માટે જીએ “ણીટીશ પાર્લામેન્ટનો ડીખેટ તા. હ-૩-૧૮૪૩”” 
૨. રાહ નવધયુ સિધ ઉપર્‌ ચડાઈ લઇ ગયે! હતો. તે પ્રસંગ આગળ વણૃધ્વેલો છે. 
પણુ તે ખાસ ફાર્‌ણુ સારુ કરેલી ચડાઈ હતી, 
૩. આ ખે ભાધણએ। વડનગરા નાગર હતા. (શ્રી. જટાશ*કર હ. વોરા ) તિમાસિક 
ચૈત્ર સ. ૧૯૭૨ પા. ૩૫: ભીમદેવને સ'ધિવિમ્રાહક દામોદર પણુ નાગર્‌ હતે. વિશેષ માટે 
જુગમા મારું ડુર્તક “પિતૃતર્પણુ”. 


કેજપૂત સસવ શ્ર્પ 


માણુસેો હેતા તેમને કેલી ખાંટ વગેરેમાં ભેળવી દીધા. જે મુવારિકાએ હુતી 
તેએને જાુલાખ આપી ઊલટીઓ કરાવી હિદુએ સાથે લગનગ્ન'થિથી નનેડી દેવામાં 
આવી. અન્ય સ્ત્રીઓમાં સારી હતી તેને સારા માણસોને તથા ખરાખ હતી તેને 
ખરાખ માણુસોને પરણાવી દીધી, પણુ તે ઝ્રાતિના લગ્ન તથા મરણુના શિવાને જેમની 
તેમ રાખવા રજા અપી.” 


પુન: સ્થાપના : ફેાખ્સના શખ્દોમાં કટીએ તો “સોમનાથને નાશ ડરીને 
સટ વેઠંતો મહગ્રુદ ખેતાને દેશ જઈ પહોંચ્યો નહિ એટલામાં આરાસુર અને આખ્રુ 
ઉપર હથોડા અને ટાંકણાના અવાજ ગાજી રહ્યા. અતે એમ લાગ્યું કે સ્લેચ્છ 
હલ્લો કરનારા અથવા મ્ૂર્તિએાનો નાશ કરનારા માત્ર બેચેન પસાડનાર સ્વપ્નના 
ભય કર ભૂત છે, અને તેમની સ્વ'પ્નામાંજ 1કેયા થઈ છે એયું તે દેવન ચણાવનાર 
પડેકી રીતે માને છે.” નવઘણુના મ'ત્રી શ્રીધર તથા ગુર્જરરાજ ભીમદેવના મ-ત્રી 
ભાભ મળ્યા. અને મહારાજા ભીમદેવે ભસ્મીભૂત દેવાલયના સ્થાને સોમેદ્ચરતું 
દેવળ ખાંધવું શરૂ કઝું 3. સોમનાથના નામે અંગત મતમતાંતર ભ્રુલાઇ ગયાં. ભાર- 
તના રાજાએએ તેમાં સડાય આપી. 


ભીમરેવતું મદિર : ભીમદેવે બ'ધાવેછું મદિર ઝુમારપાળના સમયમાં સમ- 
રાવ્યું એટલે ખરાખર નહિ ખ'ધાસું હાય અશ્વવા જીણું થચુ' હશે. પણુ આગળ ચર્ચા 
કરીજી' તેમ તે માત્ર વધારો (એકસટેન્શન) હતુ. ને તે જીણું હોત તો સિદ્ધંયાજ જેવે 





૧. સોરઠી તવારીખમાં દીવાત થી. ર્ણુછોડજછ મહમદ ગીઝંતી સામે માંડલિક લડચે। હતે 
તેમ લખે છે. આ યુદ્ધમાં સોમનાથના ૧4'સના ખબર મળતાં રાહ, ચુજરનરેશ સાથે સેો।!મનાથ 
ઉપર ચડયો! અને મહુમુદને હરાવી નસાડી મૂકવાનું લખે છે. મહુમુદ એવો ભાગ્યો કરે “જેમ 
સસલાં દેડડે અને ર્‌ણુ ગધેડાં હેકડા મારતા ભાગે, જેમ ચકલાં ચમઝી જાય અતે વાવાઝોડુ” 
વાઇ જાયતેમ” હિંદુએએ તેના સૈન્યતે કાપી નાખ્યુ' અને ર્જપૂતના ગદાપ્રહારના સૈનિકો ભોગ 
થઇ પડયા, મહુસુદ જીવ બચાવી નાસી છૂટયે1. હિદુ ઇતિઠાસકાર્તું આ એક જ ભરોસાપાત્ર અને 
પ્રમાણુભૂત વર્ણન છે, સુસ્લિમ ઇતિહાસકારોએ લખેલાં સામટઢાં પુસ્તકોમાં વણુષ્વેલી બીના એફ- 
પક્ષીય છે તેમ સાબિત થાય છે. દીવાનથ્રી અ'તમાં લખે છે “સત્ય શું છે તે ધશ્ચર જ્નણે” છે. 


૨. ભાભ લુલને। પુત્ર હતો અને વડનગરે નાગર હતે. 


૩, “ભીમદેવે” પણુ માઠાખાન નામના મહમુદના સૂબાને તગડી મૂકી આ સ્થળે પુનઃ 
સથાપના કરી. આ સમચે આ દેવળ પાષાણુનું ચણુવ્યુ. મ'દિર્ના સ્થાન માટે મતમતાંતર છે. એક 
મંત પ્રમાણે થત્રી, ક્નેયાલાલ સુનશીએ તોડ્યું તે મ'દિર્ના સ્થળે જ તે 
મ'દિર્‌ હતુ. અલ્બીરુની જે સ્થાનતે નિદેષ્શ કરે છે તે વેરાવળ પાટણુની વચમાં હાલ શશિભૂષણુ 
[(ભીડીયા) મદિર છે ત્યાં હતુ, પણુ નૂતન મ દરના નિર્માણુ વખતે તેમાંથી ઊંડેથા બહમાશિલા 
તીકળી, તે ઉપરથી સ્પષ્ટ જણુય છે કે દેવળતું સ્થાન આ જ હતું. 


રૂ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ - 
રાજા તેને જીર્જોનદ્ધાર કરવાની તક જતી કરત નહિ, 


એમ પણુ મનાય છે કે મહસુદે મદિર તોડેછું નહિ, પણુ પાછળથી 
સીઠાખાને તોડેછુ. પણુ તે માત્ર અતુમાન જ છે. 


હિરુએએ જાણે મહસુદની ચડાઈ અને વિધ્વ'સ એક આકસ્મિક ઘટના 
ઘટી હાય તેમ કાંઈ પણુ ૨ંજ કર્યા વગર ત્વરિત રીતે મહાદેવનું દેવાલય 1વેશેષ 
ભભકાદાર ખાંધી મહાદેવની પુન: સ્થાપના કરી ફરીથી ઘ'ટારવનો ઘોષ અતે 
વેદોચ્ચારને પ્રારંભ કરી દીધે।. 


જાસલનો કથા ; રાહુ નવઘણુને! ઇતિહાસ જાસલની કથા વિના અધૂરે છે. 
દેવાયતે તેના પુત્ર વાસણુનું બલિદાન ૬ઈ*, નવઘણુને મોટો કરી, જૂનાગઢની ગાદીએ 
બેસાડેચો। અને પુત્રી જસલ કે જેને માના ખોળામાંથી ઉતારી તેને સ્થળે નવઘણુને 
મૂકયો હતો તેનાં લસ સ્રાસતિયા નામના આહિર સાથે કર્યા. ત્યારે નવધણુ કાપ- 
ડામાં ખહેનને શું આપવું તેના વિચારમાં પડયે. ફેરા ફ્રતી ખહેનને કહ્યુ “બહેન 
જાસલ, તારુ દ્ધ આડેથી ઝડપી હેં ઉજર્ચોર છુ. તારા ભાઈના ખલિદાને હું જીવ્યો છુ. 
હુ' તને શું આપું ? સોરઠૅતું રાજ્ય આપું તોચ એણુ છે. મારું મસ્તક કાપી તારા 
હાથે(માં આપુ તોય અધૂરું છે. બહેન માગ.”* અશ્રુભીની આંખે, દીન વદને સોરઠને 
રાહુ જસલ પાસે ઉત્તર માગી રણા છે. પણુ તે દેવાયતની દીકરી હતી, તેણે કહ્યુ 
“ભાઈ નવઘણુ' સમય આવ્યે માગીશ. મારી ભીડના ટાણે ભાઈ થઇ વહારે આવજે. એ 
વચન આપ”. અને નવઘણે કહ્યુ કે “જે યફુવ'શમાં જન્મ્યો હોઈશ તો હુ એ 
વચન  પાળોશ.” ર 


નવઘણુ રાજ્યસુખમાં પડચેો.. દેવાયત ગુજરી ગયે।. તેની પત્ની પણુ સ્વધામ 
ગઈ અને જાસલ તેના માલધારી પતિ સાથે વનમાં વસી. સ. ૧૦૮૪ ને ભય કર 
ડુકાળ. પડેચો.* અને ઘાસના અભાવે પશુઓ મરવા લાગ્યાં ત્યારે જાસલ તેના પતિ 





૧. વિગતવાર્‌ ચર્ચા “સે।મનાથ”” ગ્રથમાં કરવામાં આવી છે. મીઠાખાન નામ કલ્પિત 
અથવા અપભ્ર*શ થયેલુ જણાય છે. તત્ઢાલીન સુસ્લિમાોમાં “મીઠાખાત'' એવું નામ હેવાનું 
સ'ભવતું નથી, 

૨, દીવાન રણુછેડડજી દેવાયતે સાંત પુત્રો।નું બલિદાન દીધુ' હતું તેમ “તારીખે સોરઠ'માં 
લખે છે. 

૩, માંડવ અમારે મહાલતાં તે દી' બ'ધવા દીધેલ બોલ 

કર્‌ કાપડની કેર જસલને જૂતાના ધણી. 

જ. ફેવે [કાદવ આવીયા નદીએ ખટયાં નીર્‌ 

સોરઠ સત્યાસો પડયો અમે વરતવાં આવ્યાં વીર્‌. 
(દુહામાં ““અડતાળે!'' પડ્યો એમ લખે છે. પણુ આ દુકાળ સત્યાસીએ હતે!,) 


ફેજપૂત સમય ' ઉર્હ 


સાથે ભેસે। હાંકી સિંધમાં ગઇ અને ત્યાં માનસર ઉર્ફે મન્સુર? ગામે તેસ નાખ્યે.. 

હેમીર સુમરા સિ'ધનો રાજા ફેરવા નીકળ્યો અને તેસમાં સ્નાન ડરતી 

એકાકી જસલની કાયા નઈ સોહાંધ થચે. તેણે તેને પકડી મ'ગાવી પોતાની થવા 
સમજાવી; પણુ આહિરાણી એકની બે ન થઇ. 


જ્યારે કામી રાજાની હેઠ વધી ગઈ ત્યારે તેણે ત્રણુ માસની સુદત માંગી. 
હેમીરે તેના ઉપર ફરતી ચોકી મૂકી. ચતુર જાસલે નવઘણુ ઉપર પત્ર. લખી 
સાસતિયાને મોકલ્યો. સ્રાસતિયેો! જૂનાગઢ પહોંચ્યો ત્યારે નવઘણુની કચેરીમાં :૨ગ- 
રાગ થતા હતા. પત્ર વાંચી નવઘણે શિર. ઉપરથી પાઘડી ઉતારી નાખી, . રંગરાગ 


ખધ કરાવ્યા અને આંખમાં આંસુ લાવી પ્રતિત્ના કરી કે “જ્યાંસુધી મારી ખહેન 


અાલાતશસસનમામગાદદાાણરમમાાસણાાાતાાતાદસાાઇાથરાઇનાસણણમઇળગતાપગસતાતાણણઇાસતારતળતમાણાસસાણતતતતતત શાણા: ાલાાસાતસદઃતતાસાઇસ:યાતતરારાામરમાાણનાતાવાણણાતાતારતતાનારગરાતતણાવમાાાતાસામાતાાાાાારનામારમાાાાાાાાવાાસાવાાાાશાસના 
મ વાદળીયું' જ્હેતી થઇ પવતે કરી પલાણુ 


સો[રઠે સુકાણા પછી કર્યા માનસરે મેલાણુ. 
માનસર્‌ દક્ષિણુ સિંધમાં સિંધુ પાસે આવેલુ છે. 
૨. આ હમીર સુમરા ચારણે માને છે તેમ મુસહમાન ત હતો પણુ રજપૂત હતો. આ 
પત્ર દુહામાં લખાયો છે. 
તુ' તૃતે જી ન હેય તે તુ હતે હુઈ 
વીર્‌ વીમાસી જોય નવધણુ નવ સોરઠ ધણી, 
નહિ સગુ' નહિ સાગવું નહિ માડી જાયો વીર 
મને સિંધમાં ર૪ સુમરે હાલવા ન દીયે હમીર. 
સોરઠના સરદાર મને વિપત્તના વાદળ વળ્યાં (આ દુહે ક્ષેપક છે) 
માંધા સહું શણુગાર આજ સેંઘામાં એછાં થયાં, 
ગરવો તુજ ગીરનાર પાદર તારે શોભતો (આ દુહે। પણુ પ૭- 
જસલતા શણુગાર સિ'ધમાં ઉતાર્યા સુમરે, 'ળથી રચેલો જણાય છે) 
એક આંખે શ્રાવણુ વહે અને ખીજે ભાદર નીર 
જગો સોડ સધીર નવઘધણુ નવ સોરઠે ધણી. 
વિપત વેળાએ વીર જ્હારે ચહુડજે વહાલથી 
સે[ર્ઠીં ષોડ સધીર નવધણુ નવ નેન્ન ધણી. 
માંડવ અમારે માલતાં તેદી બ'ધવા દીધેલ ખબોલ' 
કર્‌ કાપડની ક્વોર નાસલને જીતાધણી. 
છેતરી દીધો છેહ વળતી વાળ્યાં સુમરે 
પાડીશ મારી દેહુ સોરઠના શણુગાર! હુ, 
આ દુહાઓ મૂળ હશે કે ડેમ તે શ'કાસ્પદ છે, જૂતી ભાષાવાળા દુહાઓ તો માત્ર 
ત્રયુ જ છે, પછી વાર્તાકારો નેડતા ગયા હશે. પણુ વત*માન ચારણી સાહિત્યના ભાસ્કર જેતા 
કવિ દુલાભાઇ કાગે જસલને। પત્ર લખેલો! છે, તે અતિ સુદર અને વ!ચવા યોગ્ય છે, જે અત્રે 
વાચકોના ર્સ ખાતર લખવાની લાલચ પરાણે રે।કવી પડૅ છે, 


૧૨૮ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


નાસલને છોડાવી તેનું સુખ ન ન્નેઉં ત્યાં સુધી હું અન્નને ત્યાગ કરું છુ”. અને 
પછી ગર્જના કરી કૈ “મારી ખહેનની સહાચે સિંધમાં જવું છે. જેએ પોતાનાં માથાં 
મૂકવા તૈયાર હોય તે આવે. રાહ રાણીએની વિન'તી છતાં રણુવાસમાં પણુ ગયે 
નહિ અને સમય ખોયા સિવાય સૈન્ય સજી સિધને માગે પડયે. 


વરૂઅટી : માર્ગમાં ખોડે ખર આવ્યું. હિલોળા લેતી સસુદ્રની ખાડી આડી 
પડી હતી. ત્યાં ચારણુ ખાળા વરૂઅડીએ? સેન્યને તેની કુડલીમાંથી જમાડયુ'. અને 
વરૂઅડીએ રાહુને વરદાન આપ્ઝુ' કે સસુદ્રમાં પહેલો ઘોડો નાખીશ તો માર્ગ થઈ 
જરો. રાહે જળમાં અશ્વ નાખ્યો અને. માર્ગ થઈ ગયે. ત્યાં રણુ થયુ. 


હમીર : રાહુ નવઘણે હમીર સુમરાના નગરને ઘેરે ઘાલ્યો. અને હેમીરને 
પડેકાર કરચોય, આ ચડાઈ રાજવિસ્તાર કે દ્રબ્યલેભના પશિણાસે થઇ ન હેતી. 
તેનો ઉદ્દેશ મહાન હતે, નવઘણુના જુસ્સા આગળ હમીર ઢટક્રી ન શકયો. તેને 
પરાજય થચો.૨ તેણે તેના વર્તન માટે શાહની માષ્રી માગી. રાહે તેને [ફિટકાર આપી 
માષ્ટ્રી પણુ આપી. નવઘણે જાસલને છોડાવી તેના ચરણુમાં મસ્તક સૂકી બન્ને 
આંખોમાંથી આંસુ વહેવરાવી તેના પગ પલા#ળ્યા. જાસલે નવઘણુની અન્નત્યાગની 
પ્રતિજ્ઞા સાંભળી ઢુતી. તેથી ઘી, ગોળને કોળીએ ભાઈના ઝ્રુખમાં સુકયો. 
હેમીરના રાજમહૅલમાંથી નવઘણે પ્રત્યેક સૈનિકને એક એક સુવર્ણુ ઈંટ લેવા આજ્ઞા 
' આપી. દરેકે લીધી, પણુ રાહેના સાળાએ ન લીધી. રાહે તેને દેહાંત દંડની સજા કરી. 
અને એક ભાટે વરૂઅડીની નિંદા કરી અને સાં મરડયુ ત્યારથી તેનું મોહું વાંકુ જ 
રહ્યું, આ ઈંટોમાંથી વરૃઅડી દેવીનું મ'દિર રાહે ખ'ધાજ્યું અને ખાર ગામની જાગીર 
આપી; પણુ દેવીએ તે લીધી નહિ. છેવટ રાહે બહું સમજાવતાં તેના ભત્રીજા 
સાખડાએ સ્વીકારી રાવળેને આપી દીધી. સાખડો વરૂઅડીનો પિતા હતે. તેમ 
પણુ ચારણે કણે છે. 





૧, ખોડ ગામ છળવદ તાલુકામાં છે. ત્યાં વર્‌અડીનું સ્થાન છે. 
ખોડી ખોરી હ જ્પુ' ખોડી પાડે નામ 
તુડી આપુ દીકરા નવધણુ પાડે નામ. 
વાર્તા પ્રમાણે આ ખોડી દેવીએ જ રાહુ કવાટની ઉપર ખુશ થઇ દીકરો આપ્યો 
હતે? અને તે જ નવધણુ. 
શૈ. આ યુદ્ધમાં હમીરે રાહ નવઘણુની માફી માગી છુટકારે મેળવ્યો. પણુ પાછળથી 
કચ્છના જામ લાખા ન્નડાણીના કાકા હામાજીના કુવર હોથીજીએ એક લડાઇમાં મારી ત્તેને નાંખ્યો, 
૩, આ ગામે! રખઇ, રાવળીયા પાદર, કલનીયાણુ, કાનત્રોડી, ગજતવાવ, ગેોહગી? 


(નારીયાણુ!), તુનવાષૂ (વાંટાવદર-મચૂરનગર), મહીયાણી-મે ગામ, ધનાળા, આડધર્‌ા અને ટીફર્‌, 
(ફનલ વેોટશન રૂત ગેઝેટીયર.) 


રજપૂત સમય ૬૨૯ 


રાહુ જાસલ બેનને લઈ રાજધાનીમાં પાછે આવ્યો ત્યારે પ્રજાએ તેને 
વધાવ્યો અને જસલને જાગીર આપી પોતાનું ત્રણુ વાળ્છું. 


આ ચડાઇમાં નવઘણુ નવ લાખતું સૈન્ય લઈ ગયો હતો તેમ કહવાય છે.* 

નવઘણુ શસક્તિપૂજક હેતે. તેના પિતા રાહુ કવાટને પુત્ર ન હેતો તેથી 
ખોડિયારની માનતા કરેલી. તેથી નવઘણુનેો જન્મ થયો. તેથી ખોડિયારની નવઘણુ 
પૂજા કરતે. આ સ્થાન ધારી પાસે આવેલું છે. એક વાત છે કે રાહની ખઅહું મૂલ્યવતી 
વી'ટી સરોવરમાં પડી જતાં તેણે આ સ્થળે આખું તળાવ ખાલી કરાવ્યું હેતુ. રાહૅ 
જૂનાગઢમાં નવડુર્ગાની સ્થાપના કરી છે. અને ગિરનાર ઉપર અખાજીનાં મદિરને 
સમરાવ્યું હોવાતું પણુ કહેવાય છે. 


નવઘણુ ઈ. સ. ૧૦૪૪ માં ગુજરી ગયે. તેની પાછળ લેને જ્યેષ 
પુત્ર રાહે ખેંગાર ૧લે! ગાદીએ આવ્યો. 


રાહુ 'ખે'ગાર જ્લો : ઇ. સ. ૧૦૪૪ થી ઇં. સ. ૧૦૬૪. 


રાહુ ખે'ગારે ત્રેવીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું. પર'છુ તેના સમયમાં કાંઇ નોંધવા 
પાત્ર ખનાવ ખન્ચે। નથી. ગુજરાતની ગાદી ઉપર ભીમદેવ હતો. તેનો તથા રાહેને। 
સ'અ'ધ સારે રહ્યો હોવાનું જણાય છે. ભીમરેવે મહેસ્રુદની ચડાઈ પછી સૌરાષ્ટ્ર ઉપર 
ચડાઇ કરી ન હતી. તે માળવા સાથેના ઝુદ્ધોમાં રોકાયો હતે કચ્છ તો તેના 
તાબામાં જ હતું અને કદાચ સૌરાષ્ટ્રના અન્ય રાજાઓ તેના ખંડિયા હરશે. ર 


રાહ ખેગગાર ઈ. સ. ૧૦૬૭માં ગુજરી ગયો. 


રાહુ નવઘણ ૨ જે : 5. સ. ૧૦૨૬૪ થી ઈ. સ. ૧૦૯૮. 

ત અ 5. 5 કકક 
૧, આ અતિશયોક્તિ જણાય છે. પણુ પ્રબળ સેન્ય લીધુ' હશે. તારીખે સોરઠમાં લખ્યુ 
છે કે આ સન્ય કાશ્મીરથી મકરાણુ સુધી ફેલાય તેટલા વિસ્તારતું હતુ, તેમાં ખાંટ, ક્રેળી, મેર, 
કાઠી હતા. આગળ લખે છે કે, તેમાં મીર્‌ બહેરામ કુલીખાન, જ'ગીઝખાન, મીરઝાં કુલી અલી 
રૈદ્ર, શાદાખાન ગજનવી એક તરક તથા ખીજી તરફ મહારાજા શક્તિસિ'હ, જદુનાથ જેઠવા, 
છુર્સુર્‌ ખાચર, દેવસુરવાળા, નાગદાન ખુમાણુ, બહર્લાંખાન, હીરા કચ્છદાન, પાંડુરંગ આપાજી, 
તી'બાલકર ગણુપતરાવ અને ભુજ'ગરાવ ભૉંસક્ષે હેતા. તેઓ પાસે બ'દુક્રા હતી વગેરે. વિદ્દાન 
દીવાન થીરણુછેડડજ આ શુ લખે છે તે સમ”તુ' નથી. ખર્જસે પણુ તે જ લખ્યુ છે. સ ભવ છે 
' રુ ક્ોછ અન્ય યુદ્ધના વણ્તનાં પ!તાં અ સાથે સાઝેલ રહી ગયાં હોય, નવધણુના સમયમાં 


મુરિલિમ અને મરાઠા યોહ્દાએ ન હતા તેમ બ'દુકો પણુ ન હતી, 
૧૭ 


૧૩૦ સૌરાષ્ટ્રનો ઝતિહાસ 


નવઘણુ ર જે ગાદીએ આવ્યે! ત્યારે ગુજરાતનો રાજા ભીમ વૃદ્ધાવસ્થામાં 
હેતો, માળવાના રાજાઓ સામે યુષ્ઠેમાં પ્રવૃત્ત હુતો અને સોરાષ્ટ્રમાં કોઈ પણુ સત્તા 
રાહ સામે આંખ ઊંચી ફરી શકે તેસ ન હતી. તેથી તે સમયને લાભ લઈ રાહુ 
નવઘણે સૈન્યની સજાવટ કરી. મહસુટે વેરેલા (વિનાશની વાતે! જુલાઈ ગઈ ઢુતી, અને 
નવઘણે તેના પૂર્વજોની કીતિની ગાથાઓ સાંભળી દિગ્વિજય કરવાનાં સ્વષ્ત સેવ્યાં. 


ક*્છ : કચ્છ તે સમયે ભીમના અધિકાર નીચે હતુ' એમ સનાય છે; પણુ 
(વાસ્તવમાં અસ્રુક ભાગ જ તેના કખજામાં હેતો. કચ્છના યાદવવ શી રાજા 
' સાથે તેણે મેત્રી બાંધી અને તેની સહાયથી તેણે સિ'ધ ઉપર સવારી કરી, 


સિંધ ઉપર સવારી : પણ્‌ જામ ઉન્નડજી કે જે નગરસમૈમાં રાજ કરતે 
હેતો અને ષુવરાનેો કુટુંબી હતો તેણે વચમાં પડી આ સૈન્યોને પાછાં કાઢયાં. તેથી 
તેએએ હમીર સુમરા ઉપર ચડાઇ કરી. તેમાં તેને જનમ હામાજીના કુવર હોથીજીએ 
સહાય કરી. આ ત્રણે સૈન્યે! સામે સુમરો ટકી શક્યો! નહિ અને સમરાંગણુમાં 
હાથીજીના ઘાથી મૃત્યુ પામ્ચે..* 


સૌરાષ્ટ્ર : રાહુ નવઘણુ આ વિજચથી મદેન્મત્ત બન્યો. સિંધમાંથી તેને 

ધન પણુ સારુ મળ્યુ. તેથી તેણે સૌરાષ્ટ્રના ચાવડા, ગોહિલ તથા જેઠેવાઓને પોતાને 
તાબે કર્યા, ર 
ગુજરાત * ભીમદેવ 5», સ. ૧૦૪૨માં મૃત્ઝુ પામ્યો. તેના અનુગાષી જાજા 

“કણે યુદ્ધો તરફે બહુ લક્ષ આપ્ઝું' નહિ. તેણે તો માત્ર મકાનો, મંદિરે,” તળાવો 


૧. લાખા ફૂલાણી અપુત્ર ગુજરી ગયે. તેથી તેના ભાઇ ધાઇને પુત્ર પુરે (પુ'વરે) ગાદી 
ઉપર્‌ આવ્યો. તે પણુ અપુત્ર ગુજરી જતાં લાખા ફૂલાણીના પિતાંમહના પિતામહ મોડના પિત્રાઇ 
ભાઇ ઉન્નડની ૭ટ્ઠી પેઢીએ જામ જાડ! સિંધમાં રાજ્ય કરતે. તેતા દત્તક પુત્રો અને વેરાજના 
પુત્રા લાખા તથા લખધીર કચ્છમાં આવ્યા. તેઓ જડેજ કહેવાયા, (૪. સ. ૧૪૪૭) એટલે આ 
સમયે કચ્છમાં જામ પુ'વરેો રાજ કરતે હશે, 

ર. લાખો! તથા રણધીર વેરાજીતા કુ'વર હતા. તેએતે ઉન્નડજીએ પુત્રવત્‌ પાળેલા, 
વર્‌ાજતો ભાઇ ઠામાજ હતે, તેને! પુત્ર હોથીજ પરાક્રમી અને બળવાન હતો. 

૩. ભાવનગર્‌ શાજકુળના પૃવ*જ હુજી આવ્યા ન હતા. પણ માંગરોળમાં સાહુર ગોહિલ નામે 
નાનો રાજા હતો. (જાએ સે!ઢડીવાવ માંગરોળતો સવત ૧૨૦૨ને। લેખ : ભાવનગર ઇન્સક્ીપ્શન) 

જેઠેવા રાજન સ“ગજી ધુમલીમાં રાજ્ય કરતાં. તેની સત્તા ઊગતી હતી અને ર્‌ાહને તેના 
તરક્ેથી સદા ભય રહેતે. 

' ચાવડાઓનાં છૂટાંઠવાયાં નાનાં નાનાં રાજ્યો સાગરકાંઠેં હતાં. વાળાએ તળાજામાં હતા, 

૪. નિરનારનું નેમિનાથનું મ'દિર તેણે ખબાંષ્યું હોવાનું “”રાસમાળા'ના કતો કહે છે; પણુ _ 
તે મ'દિરેતા સ'. ૧૨૮૮ના લેખમાં તે વસ્તુપાળે ખ'ધાવ્યાના ઉલ્લેખ છે. (હી, ઇ. એ# 
ગુજરાત, ભા. ૩ શ્રી, આચાયર.) 


ફેજપૂત સસવે ઉડ 


ખાંધવામાં સમય ગાળ્યો, રાજા કર્ણ ઈ. સ. ૧૦૯૪ લગભગ નિવૃત્ત થઈ થોડા સમય 
પછી ગુજરી ગયો. સિદ્ધરાજ તે સમચે ખાળક હતે. તેથી તેની માતા સયણુલ્લા 
વા સિનળદેવીએ રાજય ચલાવ્યું. એ વખતે સોલ'કીએનો એવી તો નખળેા કાળ 
આવ્યો જરે માળવાના રાજા યશૈાવર્માને પાટણુને પાદરેથી યુદ્ધે ન આપતાં ધન આપી 
પાછે કાઢવે પડયે હેતો, એટ્લે તે દિશામાંથી નવધણુને ભય ન હતો! ખલ્કે ગુજરાત 
ઉપર ચડાઈ લઇ જવાની તે તક શેધતે હેતે, 


મહીકાંઠો : તેણે ગુજરાત ઉપર ચડાઇ કરી, પણુ પાટણુ પડખે મ્રક્રી દીધુ 
અને ઉમેટાના ઠાકોર હુરરાજને હરાવ્યો અને તેની કન્યા સાથે બળાહ્કારે લગ્ન કર્યા. 
આ લગ્નમાં હેરરાજના પુત્ર હંસરાજ મહીડાની સમ્સતિ ન હતી; તેથી તેણે નવઘણુને 
કહું કે “તુ' મારી ખહેનતું હરણુ કરી જાય છે, પણુ યાદ રાખજે હું તારુ માથુ 
કાપી લષશે.” 


ભોંયરા : નવઘણુ વિજય કરી વ'થળી પાછે ફેરતાં માગ માં ભોંયરા આવ્યુ. 
ત્યાંના કિલ્લો ચણુતો હતે ત્યારે ત્યાંના ઠાકોરે કહ્યુ કે “મારો કિલ્લો જે ચણાઈ 
ગયા હાત તે ઉમેટાની કન્યા ભૉંચરામાં જ રહેત.” આ વાતની ખખર રાહુને પાછ- 
ળથી પડી, નહિતર તે ભૉંયરાને ભૉંચમાં જ દાટી દેત. 


લીંબટી : રાહે નવઘણે પાછી શુજરાત ઉપર ચડાઈ કરી, પણુ સિષ્ટ્ધરાજનાં 
સેન્ચો તેને લીંબડી પાસે ભેટી ગયાં. નવઘણુ એ ચિતે ઝડપાયો. તેને ભાગવા કે પાછા 
વળવા માર્ગ ન હતો. તેથી તેણે સ'ધિ કરી.* 





મેસણ ; મેસણુ નામના એક ભાટે આ પરાજયતું કાબ્ય કરી નવઘણુની 
અપડીર્તિ કરી; તેથી નવઘણે પ્રતિસ્તા કરી કે (૧) સેસણુના ગાલ કાડી નાખીશ; (૨) 
પાટણુને દરવાન તોડી પાડીશ; (૩) ભોંયરાને કિલ્લે ક તથા (૪) ઉસેટાના 
હંસરાજ મહીડાને મારીશ. 


૧. જન ઇતિહાસમ્ર'થા (સિવાય ગુજરાતનો ઇતિહાસ ન્નણુવા ખીજુ' સાધન નથી. તેએ। 
નત્રધણુની ચડાઇની નોંધ કરતા નથી; પણુ સોરાષ્્ર ના ચારણૂ। હિમ્મતપૂ૧ક કહે છે કે, રાહ નવધણે 
પાટણુ ઉપર્‌ ચડાઇ કરેલી, પણુ સિદ્ધરાજના મ'ત્રીઆએ તેને સમજવી ધન આપી પાછે વાઇ્યે.. 
તે સમયે ઉમેટાના ઠાકે।ર હરરાજે પાટણુપતિ વતી સ'ધિ કરવા જતાં રાહ નવધણુને “ભરવાડ” 
કહી સ'બોષ્યો હતો. તેથી રાહે અપમાનનો બદલે લેવા ઉમેટા જતી લીધુ'. પરિણામે ઠોકરે 
પોતાની કન્યા પરણાવી માફી માગી. 

ર, આ ચડાઇ ખીજ હતી. આ વખતે રાહ નવધણુ નકકો હાર્યો ઉરે. તે સિવાય તે 
સ'ધિ કરે નહિ. વાર્તા કહે છે કે તેને મોઢામાં તરણું” લેવું પડયુ”. આ વાર્તા મેસણુ નામના 
ચારણે જેડી કાઢી રાહ નવધણુની નિંદા કરી હતી, રાહ નવધણુ એવો વીર્‌ રાજ હતો કરે તે 
તરણુ' લેવા કરતાં મૃત્યુને વિશેષ પ્રિય ગણે. 


૧૩૨ સોરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ 


આ ચારે પ્રતિજ્ઞા તે પૂરી કરી શકે તે પહેલાં મૃત્યુશચ્યા ઉપર સૂતે. તેના 
હદય ઉપર આ પ્રતિસ્ાએ પૂર્ણુ ન થઈ શકી તેને ભાર રહેવા માંડયો. તેથી તેના 
ચાર ઝુંવરેો- ભીમ, સરવે. દેવધણુજી (રામધણુજી) તથા ખે'ગારપ-ને પોતા પાસે 
બોલાવ્યા અને પોતાની અપૂણું પ્રતિજ્ઞાની વાત કરી. ત્યારે ખે'ગારે તે ષરિપૂર્ણું 
કરવા કબૂલ કર્યું. તેથી તેને ગાદીએ બેસાડી નવઘણુ પરલે।કમાં ગયે. 


રાહે નવઘણુ એક સાહસિક અને પરાકેમી સુરુષ હતો. તેને સ'ચોગા અતુ- 
કૂળ ન હુતા, નહિતર તે સોરાષ્ટ્રના સીમાડા ખહાર તેને! વિજયધ્વજ જરૂર 


ફરકાવી શકત. 


૧. રાસમાળામાં આ કુ'વરોનાં નામ રાયધણુ, શેરસિહ, ચ'દ્રસિંહ અને ખે'ગાર આપેલાં 
છે. રાયધણે ભોંયરા તોડવાનું કામ સ્વીકાવુ”, તેથી તેને ચાર પરગણું આપ્યાં, તેના વારસે। 
રાયજાડા (રાયન્નદા) કહેવાયા, શેરસિહે મહીડાને મારવા કખૂલ્યુ% આથી તેને પણુ થોડાં ગામે 
આપ્યાં તેના વારસે। સરવૈયા કહેવાયા. ચદ્રસિહે પાટણુતો કેટ તોડવાનું માથે લીધુ”. તેથી તેતે 
પણુ થોડાં ગામ આપ્યાં, તે અ'બમાનો ભક્ત હતો તથા ચૂડીઓ પહેર્તે। તેથી તેના વારસે। 
ચુડાસમા કહેવાયા. પણુ આ ચારે કામ કરવા ખે'ગારે હિમ્મતપૂવ*ક હા કહી તેથી તેને ગાદી મળી. 

શેરસિંહ તામ સ'ભવતું નથી. આ શખ્દ ફારસી છે, સરવૈયા સરવા ઉપરથી કહેવાયા. “સરવે” 
રખ્દ જૂની ગુજરાતીમાં મ્રેણ તરીકે વપરાતો. (જેમકે સરવે સોરઠ દેશ સરાવજડા સે'જળ પીએ) 
તેને જે પરગણું મળ્યાં તે સરવૈયાવાડ કહેવાયો, કનલ વોટસન કહે છે કે ભીમને સરવા ગામ 
મળ્યુ' તેથી તેના વારસો! સરવૈયા કહેવાયા. 

ચ“્રસિહ ચૂડીએ પહેરતો તેથી તેના વાર્સે। ચૂડાસમા કહેવાયા તે પણુ ભ્રમ છે. ચ“ચૂડ 
કે જે આ વ'શતો સ્થાપક હતે તેના નામ પરથી તેના વારસો ચૂડાસમા કહેવાયા. ચોટીલા 
પાસેનું આણુ'દપુર ઉજજડ પડેલુ'. ત્યાં અનતરદેવ ચૂડાસમાએ અત'તપુર વા આણુ'દપુર્‌ સ. 
૧૧૨૪ (૪. સ. ૧૦૬૮)માં વસ્ઞાવી અનન્તેશ્વરનું શિવાલય ખાંધ્યુ. (વોટસન ગેઝેટીયર) રાહુ 
નવધણુ ગાદીએ કતો તે સમયમાં મીનલરેવીની કૂખે ગુજરાતના પ્રસિદ્દ મહારાક્ન સિહ્રાજ 
જ્યાસહે સોરાષ્રમાં જન્મ લીધે. સૌરાષ્રમાં આવેલા ધાંધલપુર (ઢાંઢલપુર) ગામે મીનળદેવી ( આ 
ગામ ઝાલાવાડ જિલ્લામાં સાયલા તાલુલામાં છે.) સિહ્ધના દશ*ને ગઈ હતી. ત્યાં તેને પુત્રજન્મ 
થયો. તેનું સ્મરણુ રાખવા પુત્રનું નામ સિહરાજ રાખ્યુ તથા ધાંધલપુરમાં દુગ", વાવ, રાજમહેલ 
વગેરે બ'ધાવ્યાં, જેનાં ખ'ડિયેરા આજ પણુ ન્નેવામાં આવે છે. 

ખભીજી માન્યતા પ્રમાણે સિદ્ધરાજ રાજ્ક્રોટ અતે માંડળના માગે" આવેલા વીરપુર ગામે 
જન્મ્ચો હતો. તેની સ્મૃતિમાં ત્યાં મીનળવાવ બ'ધાવી છે. 

ત્રીજી વાર્તા પ્રમાણે દસાડા પાસે આવેલા ઝીલાણુદ બેટમાં ઝું'”ઝા નામના રબારીની સલા- 
હથી મીનળદેવીએ ઝીલાન'દ સાધુની સહાય માગી અને માનતા કરી તેથી પુત્ર જન્મ્યો, આ 
પુત્રજન્મ હાલ જે સ્થળે ઝીઝુવાડા ગામ વસે છે તે સ્થળે થતાં ત્યાં ઝુઝાનાં નામથી ઝીંઝુવાડા 
ખાંધ્યુ* હાલ તેનો કિલ્લો તથા દરવાજે ખ'ડિચેરતી સ્થિતિમાં છે. 

મેડૂત'ગ પ્રમાણે તેનો જન્મ પાલનપુરમાં થયે હતો. શૌરાણુમાં અ મહાપ્રતાપી રાજાનો 
જન્મ થયો હતો તેથી આ નોંધ લેવાતું જરરી જણુયું છે. 


ર્૪પૂત સમય ૧૩૩ 


આ સમયમાં જ ઝાલાએ આ દેશમાં આવ્યા, તલેએએ ઝાલાવાડ ઇં. સ. 
૧૦૯૦ લગભગ લીધુ, જેનો ઈતિહાસ આગળ ચચવામાં આવ્યો છે 


રાહ ખેંગાર બીજે: ઈ. સ. ૧૦૯૮ થી ઈ. સ. ૧૧૧૪ 


જનાગઢ : ખે'ગાર્‌ ગાદી ઉપર આરૂઢ થઈ પોતાના મરતા પિતાને આપેલાં 
વચન પાળવા માટે પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. પણુ તેણે વિચાર્છી' કે પાટણુના કિલ્લે 
પાડવો એટલે એક પ્રખળ શત્રુને છ'છેડવો. અને તેથી તેણે વ'થળીથી ફેરવીને જૂના- 
ગઢમાં રાજધાની કરી, તથા ત્યાં ઉપરકૈટના કિલ્લાને મજખૂત ખનાવી અડીચડી વાવ 
અને નવઘણુ કૂવો બધાવ્યાં.. વળી, પાણીનો અગાધ પુરવઠો મળે તેવી ચોજના કરી, 
ભાંચરાં ખોદાવી તેમાં પુષ્કળ અનાજ લભર્ઝું; અતે સૈન્યની ભરતી કરી હથિયારેોને 
પણુ સગ્રહ કર્યો. 


ભોંયરા : આ તેયારી કરી તેણે ભોંયરા ઉપર ઘેરે ઘાલ્યો. ભય'કર અને 
દીર્ધ સ'ગશ્રામને અતે ભૉંચરા પડયું અતે પોતાની દેખરેખ નીચે તેણે ભૉંયરાને! 
કિલ્લો પડાવી ના'્યે., 


ઉમેટા : ત્યાંથી તે ઉમેટા ગચે. અને હંસરાજ મહીડાને ગઝુદ્ધેમાં મારી 
ઉમેટા તેના ઝુવરને પાછુ સાંપી ખેગાર પાટણુ ગયો, 


પાટણ : પાટણુને દરવાજે તોડવાતું ઉમેટા કે ભોચરા જીતવા જેટલું સહું ન 
હેતું. પણુ તે સમચે સિષ્ટરાજ માળવા ઉપર ચડાઈ લઈ ગયે હતે. તેના લાભ લછી 
રાહે પાટણુ જઈ ત્યાં આચિતો છાપો મારી દરવાજે તથા તેને! કોઠો તોડી તેના 
પથ્થરો લઈ આવી જૂનાગઢમાં કાળવો। દરવાજો તેનાથી ખબનાવ્યો.૨ 


૧. શાપુર-જતાગઢ માગ્*માં ખે'ગારવાવ નામની સ્થાપત્યના નમૂના જેવી સુ'દર્‌ વાવ તથા 
ઉપરકોટમાં આવેલા “અડડીચડી વાવ અને નવધઘણુ ફૂવે'” પણુ આ સમયમાં થયાં હોવાનું 
જણુ।ય છે. 

નવધણુ કૂવો ૧૭૧ ફ્રીટ ઊંડો છે અને તેમાં ૨૫૫ પગથિયાં સુ'દર્‌ ગોળાકારે બનાવેલાં 
છે, તે રાહુ નવઘણે ખ'ધાવ્યો હોવાનું કહેવાય છે. અડી ચડી વાવ રાહુ તવધણુતી વડારણા અડી 
અને ચડીના મિ બ્‌"'ધાઇ હોવાની ૬'તકથા છે. ઉપરક્રેટ તો ધણુ પુરાણૂ છે; ૭તાં ત્રહરિપ્રિએ તે 
બાંધ્યો કે સુધાયોવધાયૌો હોવાતું ગણાય છે. પ્રચલિત લોકોક્તિ છે કે “અડીયડી વાવ અને 
તાંધણુ કૂવો, ન જીએ તે જવતે મૂએ.” 

ર, આ વાત ખ'ધમેસતી નથી. પાટણુનો કિલ્લો! ખેગાર તોડે અને સ તે અપ- 
માન સહન કરી લે તે સભવતુ નથી. વળી, પાટણુના કોઇ દરવાન્ને કાળવે। કહેવાતે! નહિં, તેમ 
જૂતાગઢને કાળવે દરવાજે પણુ ખે'ગાર પછી ધણા! વખતે ખ“વાયો. એટલે આ વાત માત્ર 
જેડી કાઢેલી જણાય છે. ખે'ગારે પ્રતિત કઇ રીતે પૂરી કરી તે સમજતું' નથી; પણુ રાણુફ” 
દેવીતા કારણે શિહ્દરાજે ચડાઇ કરી ત્યારે આ કારણુ પગુ ચડાઇતાં કારણો પેઝી એક હોય. 


૧૩૪ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


મેસણુ : મૈસણુને તેના ગાલ કાડવાના છે તેવી ખબર પડતાં તેણે ખે ગારની 

પ્રશસ્તિ ખનાવી એવાં કાજ્યો રચ્યાં કે ખેગાર ખુશ થઈ ગયો! અને તેના સુખમાં 
હીરા મે!તી એટલાં ભર્ચા' કે પાસે ઊભેલા લોકો બોલી ઊઠેયા કે “અસ ખસ, સેસણુના 
ગાલ ફૂટી ગયા.” 


રાણકદેવી : કચ્છમાં શેર પાદર ગામમાં હુડેમત ઝુ'ભાર રહેલો હેતે. તેને 
ત્યાં રાણુક નાએ સુત્રી હતી, આ પુત્રીના અપ્રતિમ રૂપની વાત સાંભળી કચ્છના 
લાખા જાડાણીએ તેતું માચુ કયું ; પણુ હેડમતે લાખાને કન્યા આપવા ઈન્કાર કર્ચે, 
તેથી ત્યાંથી તેની ખીકે ભાગી તે જૂનાગઢ પાસે મજેવડી (મજાવાડી)ઃ ગામ વસતું 
હતું ત્યાં આવી વસ્થો. અને ત્યાં કુભારનો ધ'ધે શરૂ કર્યો. 


રાણુકદેવીને હુડમત ખહાર જવા દેતે નહિ; પરતુ એક દિવસે પ્રભાસની 
યાત્રા કરી પાછા ફ્રેરતા સિદ્ધરાજના દસોંદીએ લાલે! ભાટ, ભગડ ભાટ, ચચ ભાટ 
અને ડખલ ભાટ મજેવડી આવ્યાં અને જુભાર હડેમતને ત્યાં ઊતર્યા.૨ રાણુકે પરાણા- 
ગત કરવામાં કચાશ રાખી નહે. પાણી પાઈને પાછી જતી રાણુકના પગમાંથી કમુ 
ઝરતું ન્‍યુ. ચારે જણાએ સમજી લીધું કે આ કન્યા જુ'ભારની નથી અને ઝુભારની 
પતની થવા સરનાઈ નથી. 


સિદ્ધરાજ કામી હતો, અને આવી ખખર આપતાં તેમને મોટું ઈનામ 
આપરે એ આશાએ આ ભાટો વિના વિલબે પાટણુ ગયા અને સિદ્ધરાજને ખુશ- 
ખખર્‌ આપ્યા. રાણુકને પશ્ચિની અને અષ્સરા તરીકે વર્ણવી સિદ્ધરાજને તેની 


૧, આ ગાસ આજ મજેવડી નામથી ઓળખાય છે. 

૨. આજે પણુ સોરઠમાં ઝે ગામોમાં ધમશાળા કે ઊતરવાનું અન્ય સ્થાન ત હોય ત્યાં 
પ્રવાસીએ ઝુ'ભારને ત્યાં ઊતરે છે, 

૩. ર્‌ાણુકના જન્મની જુદી જીદી વાર્તા કહેવાય છેક એક વાર્તા પ્રમાણે તે કચ્છના રેર્‌ 
પાવર્‌ પરમાર રાજાની પુત્રી હતી. જન્મ થતાં જ જેશીએએ ભવિષ્ય ભાખ્યુ' કે આ કન્યા 
જયાં જશે તેતું નિક'દન કાઢશે, તેથી તેને વનમાં તજ દેવામાં આવી ત્યાં હુડમત માટી ખોદવા 
ગયેલે।, તેણે બાળકીને જેઈ અને પોતાને ત્યાં લઈ આવ્યો, 

“સે।રઠ સિહુલદ્દોપની નત તણી પરમાર 
ખેટી રાજ શેરની પરણ્યો રાહ ખે'ગાર' 
કુન્‍્યાકાળ વીતતાં શાજ્નએ તેતી માગણી કરી. તેથી હડમત તેને લઇ મનેવડી આવ્યે।, 

ખીજ વાત પ્રમાણે તે કાલડીતા દેવડા રજપૂતતી પુત્રી હુતી, એક વાર્તા સુજ્બ 
સિહ્રાજની સોળ રાણીઓના મહેલે વારાફરતી યાત્રામાંથી આવેલા ભાટોનો સત્કારસમાર'ભ 
યયો.. ત્યાં તેએએ માથાં ધુણાવવા માંડયાં, સિહ્ધરાજે કારણુ પૃછતાં કહ્યું કે 

“સોળે નેઇ સુ'કરી, પણુ રાણુક સમી નહિ કે।ઇ, 
મૃત્યુ લોકનું માનવી હુવું ન એવું હોઇ.” 


જેજપૂત સમવ શઊ૩પ 


સ્રાથે લગ્ન ફરવા ઇંશ્ફેયો સિષ્ઠરાજની આજ્તાથી ભાટોએ હડમત પાસે જઈ માગણી 
કરી. સિષ્ધરાજ જેવા મહારાજાને પોતાની કન્યા આપવાની લાલચ કેણુ રોકી શકે ? 
હેડેમત કખૂલ થયે! અને ભાટો વધામણી દેવા પાટણુ ગયા. 


રાહ ખે'ગ.ર અને રાણકરેવી : એ સમયે રાહના ભાણેજને સોલકી દેશળ 
તથા વિશળે આ સમાચાર જન્ાણ્યા. તેમણે રાહને કહ્યું કે આપણા રાજ્યમાં રડતી 
આવી અતુલ સો'દર્યવાળી કન્યા સિષ્ઠરાજ પરણી જાય તો આપણી પ્રતિષ્ઠાને હાનિ 
પહોંચશે. માટે રાહ ખેગગોરે તેની સાથે લગ્ન ફરવાં જેઈએ. 


રાહે ખે'ગારે જુ'ભારસુત્રી સાથે લગ્ન કરવા પ્રથમ ઈન્કાર કર્યો. પણુ તે સૂળ 
રાજકૅન્ચા છે તેમ ખાતરી થતાં તેણે હડમતને રાણુડ્દેવી* પોતાને પરણાવવા આપભ્રહ 
કર્યો. પણુ ઝુભારે વાગ્ટાન આપી દીધુ' હોઈ ના પાટી, ત્યારે ખેગારે ક્હેછું કે “મારી 
રૈયત થઈ શત્રુ રાજાને તું તારી દિકરી આપીશ ! સિદ્ધરાજ બળવાન હશે તો છુ 
અધિક ખળવાન છુ. ત્યારે જુભારે કહ્યું કે, “સિષ્્રાજે માળવા જીત્યું' છે, તેની સાથે 
રાહે વેર કરે તે હિતાવહ નથી.'૨ ખે'ગારે સાન્ઝું નહિ અને રાણૂકને રથમાં બેસાડી 
જૂનાગઢ લઇ ગચે! અને ત્યાં તેની સાથે લગ્ન કર્યા .5 


જૂનાગઢની પ્રજા રાહનો લગ્નોત્સવ ઊજબ્યો અને નગરજમણુ કચ”. તેમાં 
પાટણુના વાઘરીએ!ા જમવા ન ગયા. અને તેએએ ખહિષ્કાર કર્યો છે એ સમાચાર 
રહને મળે અને તેમને મારી નાખે તે બીકે તેએ નાસી છૂટયા. માર્ગમાં ભૂખતું 
દુ:ખ ટાળવા તેએ એ ફાંસલે! નાખી રોઝ પકડયો. દરમ્યાન સિષ્ઠરાજ તરકેથી રાણુક- 
દેવીને ચડાવવા માટે વસત લઈ જતા સવારો ઘોડા દોડાવતા નીકળ્યા. તેના અવાજથી 
દ્રોેઝ છટકી ગચે।. વાઘરીએ એ તેમની વિતક ધેોડેસ્વારોને કહી કે “અમે ભૂખ્યાં છીએ 
અને માંડ રોઝ પકડયો ત્યાં તમે તેને તગડી સ્રક્ચેો। ? તમને શું કહેવું ? ત્યારે 
સ્વારોએ કારણુ પૂછયું અને નન્‍્યારે તેમના નાયકે જાણ્યું કે રાણુકદેવી તો રાહુની 
રાણી થઇ છે ત્યારે ત્યાંથી જ તેએ પાટણુના માગે: પાછા વળી ગયા. 





૧, આંગણુ આંખે મ્હોરિયો, શાખ પડી ધર બહાર ' 
રેવે ઉગાઇ દેવડી, નહિ જતે ઝુ'ભાર. (આ દુહો અર્વાચીન જણાય છે) 
ર, જયશસિ'હદેવે નનય ધાર તગર ઢ'ઢોળિયો, 
કપરો એ કહેવાય ખેધે! મકર ખે'ગાર તું'- ત્યારે ખેગગારે જ્વાખ આપ્યો કે : 
બાવન હઝાર ખાંધિયા ધોડા ગઢ ગિરનાર, 
કેમ શકે સો।રડે ધણી ખે!ણુ દળ ખેર. 


૩, આ વાત પ્રચલિત છે; પણુ રાણુકદ્ેવીના અથાગ ભાવ અતે ર્‌ાહુ મ અવુરાગકી 
આમ થયુ' હોવાનું સાખિત થતુ” નથી, 





૧૨૬ સૌરાષ્ટ્રને દતિહાસ 


સિદ્ધેરાજને સમગ્ર વાર્તા સાંભળતાં જ હાડોહાડ કોધ વ્યાખ્યો, અને * 


તેના સમસ્ત સૈન્યને સજાવી ખાખરા ભૂતને તેના પાંચ હજર ભૂતો સાથે લેવા કહી 
સૌરાષ્ટ્ર ઉપર ચડાઈ કરવા પ્રવૃત્તિ કરી. એક સૈન્ય આગળથી ૨વાના કરી તેણે યુદ્ધેના 
પુરવઠા માટે ધાંધેળ, વિરમગામ, વઢવાણુ, સાયલા વગેરે સ્થળે તળાવે! તથા* થાણું 
નાખવા આનજ્તા ડેરી, 


ઉપરકેટને! ઘેરો : સિદ્ધરાજનું પ્રમળ સૈન્ચ જૂનાગઢ આવી પહોંચ્યું. રાહેને 
તેને મેદાનમાં લડાઈ આપવાતું યોગ્ય જણાયું' નહિ. તેથી તે ઉપરકોટમાં ભરાયો. 
' પાટણના સૈન્યે ઉપરકેોટને ઘેરે *ઘાલ્યો. 


સિદ્ધેરાજે પોતાની? સમસ્ત શક્તિ ઉપરકોટ જીતવા માટે રેડી. સૌરાષ્ટ્રની 
પ્રજા ઉપર જેમ જેમ ઘેરો ચાલતે! ગયે! તેમ તેણે અનહદ જુલ્મ વરસાવ્યો; છતાં 
૧૧ વર્ષ સુધી ઉપરકોટ પડેચો નહિ. રાહે ખેંગાર જેવો વીર પુરુષ અગિયાર વર્ષ 
સુધી ઉપરકેટમાં કેદ રહ્યો અને સોરાષ્ટ્ર સિદ્ધરાજની તલ્વારં નીચે આવ્યું, પ્રજા 
પાયમાલ થવા માંડી. પાટણુનાં સેન્યોનો ખર્ચ પ્રજા ઉપર પડવા માંડયો. સિષ્ટ્ધરાજે 
પણુ સખૂર ખોઈ નહિ. તેણે પણુ “અર્થ” સાધયામિ વા દ્દેડું' પાતયામિ'ના ન્યાયે ઝુ 


જારી રાખ્યુ.* 
૫. રણુકદેવી લગ્ત કરી રાજમહેલમાં પ્રવેશી ત્યારે તેને હેસ વાગી. 


પરથમ પેળે પેસતાં, થયે ઠપકો ને હૈસ 
ર'ડાપો રાણુકદેવીને સૂતો સોરઠ દેશ, 


૬, નિધણિયા તે નહેરિયા ભણ્‌યેલ જાતે ભાટ, 
ખોળી કાઢી ર્‌ાણુકરેવીને પાડી ખે'ગારે વાટ. 


૧, ખાખરો ભૂત પ્રચલિત વાતોમાં ભૂત હતો. તેનું વણુતત આગળ છે, પણુ સેનાપતિ 
ખૂખ*રક તેનાં વિકરાળપણા તથા શકિતના કારણે બાબરે ભૂત કફહેવાતે।. 


૨. આ વૃતાંત ઘણુ* જ મહત્ત્વનું છે. ખે'ગાર સામે સૈન્ય લઇ જવાનું સિદ્રાજને પણુ 
અધરું જણાયુ' હશે તે ખે'ારની શક્તિને] પરિચય આપે છે, યુ દીધ કાળ સુધી ચાલે તે 
પાટણુ અને જૂનાગઢની વચમાં પાણી અને ખોરાકતો પુર્વહે! મળે તે માટે આ યોજના કરી હશે. 
ધાંધોળ વસાવ્યુ' ત્યાં ધાંધા યૃભૂર્વાડનો નેસ હતે!, તે $થળ ઝીંઝુવાડા પાસે છે. વીરમગામ તે 
પછી વસ્યુ* અને વઢવાણમાં કિલ્લો હતો. એટલે દરેક સથળે કિલ્લા બ'ધાષ્યાનો ઉલ્લેખ છે તે 
તળાવ ને કિલ્લા આડ દવસમાં બ'ધાછ ન જાય; પણુ તે કબજે લીધાં અથવા સમરાવ્યાં હેય કે 
થાણાં સ્થાપ્યાં હેય. 


૩, નત્યવિજયાો સિહરાજને હારીને પાછા જવાનું ચોગ્ય નહિ જણાયુ' હોય. 





રજપૂત સમય ૧૩૭ 


દેશળી-વિશળી : રાહુના સોલ કી ભાણેન્નેને અતે સિદ્ધરાજે ફ્‌ોડેયા. તેમણે 
રુર્ગનાં દ્રારા ઉઘાડી નાખ્યાં અને સિદ્ધરાજ અદર દાખલ થયેો.* રાહુના સેનાપતિ 
દુદ્દો અને હમીર ટુ્ગના દ્વારમાં જ દગાથી દાખલ થયેલાં સન્‍્યે સામે ઝજ્ીસ્યા, પણુ 
માર્યા ગયા. રાહ ખેગારને ખખર પડતાં તેણે ષણુ હાથમાં તલ્વાર લઇ રણુસ'ગ્રામમાં 
સોલકી સેનાને કાયવા સાંડી. દીધ અને ભયકર સગ્રામને અતે રાહેતું મસ્તક 
કપાચુ' પણુ તેનું ધડ લડચુ; ઉપરકોટ પડયો. રાહુ ખેગારના મૃતદેહ અને સૈનિકેનાં 
મડદાંએના ઢગલાએ। ઉપર પગ સૂકી સિષ્ટ્ઠરાજ રાજમડેલમાં દેશળ સાથે પ્રવેશ્યો. 
રાણુકને ખેગગાર વિજ્ય કરી આવ્યો છે અને તે પ્રવેશ માગે છે તેમ દેશળ વિશળે 
કહી દ્વાર ઉઘડાવ્યાં અને જેના માટે ખાર ખાર વષ સ'ગ્રામ ખેલ્યો હતો! તે રાણુક અને 
સિષ્ધરાજ સામસામાં :ઊભાં. 


સિદ્ધરાજ અતે રાણકદેવી : સિષ્ધેરાજની વિન'તીથી રાણુક પલળી નહિ. 
તેણે સિદ્ધરાજને ક્ષત્રિય થઈ પરિણીતા સ્ત્રીની ઈચ્છા કરવા માટે પિક્કાર આપ્યો. 
સિષ્ઠ્ઠરાજને રાણુકની જરૂર હતી, શિખામણુની નહિ. આ નિર્દય રાજાએ કામાંધ 
ખની રાણુકનેો પાંચ વર્ષને! પુત્ર દગામચો માની ગોદમાં બેઠો હેતો તેને ખેચી લઈ 
તલ્વારથી તેનું માથું કાપી લીધું. આ દશ્ય ન્નેતાં જ મોટો પુત્ર માણેરે “મ કહી 
રાણકદેવી પાસે આશ્રય મેળવવા પહોંચ્યો. ત્યારે સિદ્ધેરાજે રાણુક્દેવીને પોતાની 
પટરાણીના પદને સ્વીકાર અથવા બીના પુત્રનું પણુ મૃત્યું નોતરવા કહ્યું. માણેરો મા 
પાછળ છુપાઈ ગયો ત્યારે રાણુકે સિદ્ધેરાજની વિનતિનેો અસ્વીકાર કરી પુત્રને 





૧. ગમા પ્રસ'ગ વાર્તામાં એવી રીતે ગૂ'થાથે। છે કે દેશળ, વિશળ તથા રાણુકે દારૂ પીછે 
અને ખેભાન બન્યાં, રાહુ ખે'ગાર્‌ ત્યાં આવતાં તેણે ત્રણેને કઢ'ગી હાલતમાં ન્નેયાં. ખે'ગારે તલ- 
વારનો ધા દેશળ ઉપર કયો પણુ વચમાં સાંકળો આવી જતાં દેશળ ખચી ગયે!. પછી જ્સૈયો 
કાઢી ધા ક્યૌ તે ચ'પામાં લાગ્યો. તેથી રાહતે થયુ' કે આ લેકો નિદૌષ જણાય છે. તે છતાં 
તેણે તેઓને જાણુ કરવા પોતાની પામર ઓઢાડી અને પોતે ચાલ્યો ગયો અને તેની ખહેનને 
ફરિયાદ કરી. તેણે દેશળને ઠપકો આપ્યો ત્યારે તેણે કહ્યું કે : 


“નથી મે' ધોડા ગુડિયા નથી ભાળ્યા ભ'ડાર, 
નથી મ્ડાણી રાણુકદેવીને, કાં આળ'ભા દે ખે'ગાર ? ' 


માગે રેશળને ઉશ્કેચૌ અને દેશન આવા ન્યાયી મામાનું નિક'દન કાઢવા સિદ્દરાજની 
દઠાવણીમ ગયે, અને અક્‌ીણુની પોઠ આવી છે તેવા મિષે દુગ્જ્નાં દ્રાર દગાથી ઉઘડાવી સિદ્ધ 
શજનાં સૈન્યોને અ'દર દાખલ કરાવ્યાં. 
“ ઝાંપો ભાંગ્યો ને ભેળ પડી, ધેયૌ ગઢ ગિરનાર, 


દુદો હમીર મારિયા સોરઠતા શણુગાર.”' 
૧૮ 


૨૧૩૮ સૌરાષ્ટ્રના દતિહાસ 


ક્ષત્રિયવટની યાદ આપી. 

' સિષ્ઠેરાજનું હૃદય પીગળ્યુ' નહિ. કહોરહુંદયી કામાંધ અને નિ:સ'તાન 
નિર્દય રાજા રાણુકદેવીને પડડી પાટણુ તરક જવા રવાના થયો. જૂનાગઢ છોડતાં 
રાણુકે રાહને યાદ કરી નિઃસહાય સ્થિતિમાં આંસુભરી આંખે અજલિ આપી. 


સિષ્ઠરાજે રાણુકદેવી પ્રત્યે કૂર વર્તન કયું” અને આશા રાખી કે ખીકે 
ધાકે અને ત્રાસે તે તેની ઇચ્છા પૂર્ણ કરશે. પણુ તે નૃરજડાં ન હતી. રાણક ક્ષૃત્રિયની 
પુત્રી અને પત્ની હેલી, ખે'ગારની સ્મૃતિ તે ભૂલતી ન હતી ત્યારે સિષ્ધૂ્‌રાજ તેને 
રાહ ખે'ગારના ધૂળમાં પડેલા મૃતદેઠુ પાસે લઇ ગચેો..9 રોતી રાણકંનું હદય આ 

૧. ' માણેરા તું મ રેય, મકર આંખે ર્‌ાતિયે।, 

મુળમાં લાગે ખાટ, મરતાં મા ત સભારશિયે, 

સિદ્રાજે તે વખતે માણેરાને માર્યો તહિ, પણુ પાછળથી તેનો વધ કરાવ્યો, 

૨, લોકસાહિત્યમાં પ્રચલિત એવા કેટલાક દુડા આ રલ. રાણૂકદૈવીને જૂતાગઢથી પાટણુ 
તરક્‌ સ્રદ્ધિરાજે લઇ જવા માંડી ત્યારે તે કહે છેઃ- 


રાઠુના ઘોડાને જેધને:- તરવરિયા તોખાર, હૈયું ન ફાટયું' હસલા, 
મરતાં રાહ ખે'ગાર, ગામતરાં ગુજરાતનાં, 
ગોર ટહકતો ચાંભળીઃ:- કાંઉ ગરછે મોર, ગોખે ગર્વાને ચડી, 

કાપી કાજળ કોર, પિંજર દાઝયો પાણીયે. 
ગિરનાર ન્નેઇતે :- ઊતર્યાં ગઢ ગેરનાર, તનકું આવ્યુ' તળેટીએ, 


વળતાં ખીજ વાર, દામે। જુ'ડ નથી દેખવે।. 
ઊંચો ગઢ ગિરનાર, વાદળથી વાતુ કરે, 
મરતાં રાહુ ખે'માર, રડાપો! રાણુકદેવીને. 


વિજેતાની આનગાથી ગોઝારા મિરનાર, વળામણુ વેરીને થયે. 

પાડી નાંખવામાં મરતાં રાહ ખે'ગાર્‌ ખરેડ્ી ખાંગા નવ થિયો; 

આવતી ગઢની મ પડ મુજ આધાર, ચે!સલ કેણુ ચડાવશે ? 

'શિલાઓ પ્રત્યે :- ગયા ચડાવણુઢાર જીવતાં જાતર આવશે, 

ચ“પાના ઝાડને :- ચ'પા કાં તુ' મેો!રેયો, થડ મેલુ' અ'ગાર, 

(દેશળના પાતકતે। સાક્ષી) મહેરે કળિયું માણિયું, માયૌ રાહુ ખે'ગાર* 
૩, સ્વામી ઊહે સૈન્ય લઇ, ખડગ ધરે ખેગાર્‌ ! 


છ્ત્રપતિએ છાઇએ, ગઢ જૂતા ગિરનાર. 
ખાળુ' પાટણુ દેશ, પાણી વિનતા પૂરા મરે, 
સર્વો સોરઠ દેશ સાવજડાં સે'જ્ળ પીએ. 
ખાળુ' પાટણુ દેશ, જસે પટોળાં નીપજે 
સરવે સેોરઠે દેશ, લાખેણી મળે લોબડી. 
વાયે ફરકે મૂઝડી, રેણુ ઝખૃકે દત, જ 
જુએ પટોળાંવાળીયુ' લેોખેડીયાળીનો ક'થ, (રાહ ખે'ગાર્ને ઉદ્દેશીને) 


દેજપૃત સમય ઉડ 


અપમાન સહન ન કરી શક્યું. સિદ્ધરાજ તેને આવા ત્રાસ આપતો લઇ ચાલ્યો, 
વઢવાણુને પાદરે સિદ્ધેરાજે સકામ કર્યો. તેણું વડારણાને રાણુકને સમજાવવા મોકલી, 
તેમણે સિદ્ધેરાજના એશ્ચર્યની, શડિતની અને સ'પત્તિની વાતો કરી ત્યારે રાણકે આર્ય 
નારીને શોભે તેવા એક જ ઉત્તર આપ્યો! કે તેના ભવમાં એક પતિ થચે। તે ભવે।- 
ભવને પતિ હતો. અતે રાણુકે ભોગાવાને કાંઠે ચિતા રચાવી. પાષાણુહૃદયી 
સિદ્ધરાજે અગ્નિ આપવામાં પણુ જુપણુતા ખતાવી. રાણુકનઃ સતના કારણે સ્વચ 
અગ્નિ પ્રગટ થચે। અને સોરઠની રાણી રાણુકના દેહને અગ્નિએ તેના પેટાળમાં 
સમાવી લીધી. 


ખળતી રાણૂકેની અ'તિમ પળે જ્યારે સ્વય' અગ્નિ પ્રગટયા ત્યારે આ 
નિર્દય રાજાએ પાંઘડી ઉતારી હાથ જેડયા. ત્યારે સતી રાણીએ કહ્યું “ સિદ્ધરાજ, 
હિમ્મત હોય તો આવ ચિતામાં. આવતે ભવ તારી સત્રો થવા તૈયાર છુ. 7? સિદ્ધ- 
રાજે તેની પામરી બળતી ચિતા ઉપર નાખી. તે શણુકે પાછી નાખી દીધી. બળતી 
સતીએ હાથ લાંબા કરી થાપા માર્યા તે ખએેંગારના મહેલમાં પડયા.* ભોગાવા. પાસે 
રણકે પાણી માગ્યું તે ન મળ્યું તેથી શાપ રીધે કે “ ભોગાવો સદા સૂકો રહે. ' 

૧. પાપણૂને પલણે કો'તો ફૂવેો ભરાવીએ, * 
માણ્‌રો મરતે, શરીરમાં શરણું વળે, 

(એક કથન પ્રમાણે સિહ્દરાજે માણેરાને વઢવાણુમાં ચિતા પાસે મારથી અને તેની 
મૃતદેઠુ કાગડા-કૂતરાંના ભક્્ય માટે ફે'કાવી દીધો.) 

શ્રી. ક્તૈયાલાલ સુનશીએ તેમની નવલકથા “રાજાધિરાજ”માં વાતોનો ર્સ જાળવવા 
ભાવ બદુરસ્પાતે પાસે રાણુકનાં લગ્ન કરાવ્યાની કલ્પના ઊભી કરી છે. ભાવ ષૃહસ્પતિ તો તે 
પછી ઘણાં વષે* આવ્યે! 

(થ્રી. હરિશ'કર શાસ્ત્રીકૃત “પરમ માહેશ્વર રાજા કુમારપાળ”) રાસમાળા ભાષાંતરમાં 
આ વિષયમાં એક દુહો પ્રસિદ્ધ થયો છે. 
તઇ ગડ્ુઆ ગિરનાર, કાહું મણિ મત્સર ધરીઉ, 
મારીતા રાહુ ખે'ગાર એકક સિ'હુર્‌ ન ઢાલીયુ' 
૨, વાચો વાયુ સવાઇ, વાચે વેળું પરજળે, 
ઊભે ત્યાં સિ્હરાજ, સત ન્નેવા સે।રઠિયાણીનું. 
વારૂ શહેર વઢવાણુ, ભાગોળે ભોગાવો! વહે, 
ભોગવતો ખે'ગાર, તુ' ભેગવ ભેોગાવાધણી : આ ડદુહે। સ્પજ રીતે ક્ષેપક છે. 
રાણુકદેવી આટલા જીલ્મેો સહુન કરી આવો આશીવાદ આપે જ નહિ. તેના શખ્દો 
અને રચના પણુ અર્વાચીન છે. 

૩. શાહનો વ'શ હજી ચાલે છે સિદ્ધરાજ તેનાં પાપી કર્મૌનાં કારણં નિં:સ'તાન ચુજરી 

ગયે, શિદ્ધરાજનાં વિજયો, યશ અને ફીતિ ઉપર આય રાજને શરમાવે તેવાં નિદય, ધાતજી 


૧૪૭ સોરાષ્ટ્રનાો ઇંતિહાસં 


અને પાતકી કત*વ્યોતું કલ'ક એક મોટી કાલિમા પાથરે છે. સિદ્દરાજ્ની આંખ મી'ચીને પ્રશસા 
કરનારા લેખકો પણુ તેનો બચાવ કરી શકતા નથી. વઢવાણુમાં મ્નિદરાજે રાણુકનું મ'દિર્‌ તે સતી 
થઇ તે સ્થળે ચણાવ્યુ' હોવ!નું કહેવાય છે અતે આજે તે બતાવવામાં આવે છે, પણુ તે વાતને 
પણુ સમથન મળતુ નથી. તે તો મહાદેવનું મ'દિર છે. સિદ્દરાજના પાષાણુ અમાનુષી હેદયમાંથી 
આટલી પણુ દયાનું ઝરણુ વહે તે માની શકાય નહિ. 
ન રાસમાળા ભાષાંતરમાં એક સુ'દ૨ પ્રાકૃત દુહે। છે, રાણુક ભોગાવા નદીને ઉદ્દેશીને 
કે કેડ 

જેસલ મેડી વવાહુ વલી વલી વિરૂપ ભાવવિદી, 

નઇ જિમ નવા પ્રવાહ તવધણુ વિણુ આવષ્ નઇ. 

“જેમ મારે દેશ તજી હુ' મારા પતિ વિના વિફળ થઇ છુ', તેમ તું પણુ નવા મેધ 
વિના દુબ“ળ થતી જાય છે, અને તેના વિના શૈભા થતી નથી, તે' તારા ૫૧*ત રૂપી સ્થાનનો 
ત્યાગ કર્યો છે, એમ મે' પણુ કયુ* છે; આપણે સમાન છીએ.” 

આ વિષયમાં તુરીએ એક વિચિત્ર વાર્તા કડે છે. (રાસમાળા ભાષાંતર). 

સિરાજ પાસે લાકડાતી સાંઢ હતી. મીનળરેવીએ કલું કે “તુ' આવડુ' યુદ્ધ કરવા 
જય છે તો તે સ્ત્રી કેવી છે તે પ્રથમ જાણુવાની જરૂર છે.' તેથી માતા અને પૃત્ર સાંઢણી ઉપર 
ખેસી રાણુકના મહેલ ઉપર રાત્રે આવ્યાં, અને ખાર ડોકયાં ત્યારે પ્રશ્ન આવ્યો : 

_“કવણુ ખટકાવે કમાડ ? મેડી છે રાણુકદેવીની, 
જાણુ રાહુ ખે'ગાર તો ત્રાટક કાનજ તેડરે.'' 


#લારે મીનળરેવીએ ઉત્તર આપ્યો * 
ડા “મારો મેદો લાડકો, એખોા ગઢ ગિરનાર, 


મારી શા'ખેગાર, ઉતાર' રાણુકદેવીને'” 
રાણુક્રે જવાખ આપ્યો : 
“આ મારા ગઢ હેઠ, કોણે તખૂ તાણિયા ? 
રી' સધરે મોટો શેઠ! ખીન્ન વરતાઉ વાણિયા ? 
મીનળે તે સાંભળી કહ્યું $ 
“વાણીડાના વેપાર, ન્નતે દીચે નખુન્ને 
મારી રા'ખે'ગાર, ઉતારશુ' રાણુકદેવીને.” 
રાસમાળા ભાષાંતરમાં તે દુહો આમ છે : 
“રાણા સખ્મે વાણિયા, જેસલુ* વડુર્‌ જેઠી, 
કાહુ વણીજડું માણ્ડીયઉ અમ્મિણા ગઢ હેઠી'' 

આ ડુહ્ાએ વરસોથી પર'પરાગત કહેવાતા આવ્યા છે. સૌરાણૂના ગામડે ગામડે રાણુક” 
દેવી રાહ ખે'ગારની વાત હજુ પણુ થાય છે, આઠ આઠ સૈકાએ। થયા હોવા છતાં તે પાત્રો હજી 
પણુ જાણે હમણાં જ થઇ ગયાં હોય એટલાં જવ'ત છે. 

જે શાંચે સોરઠ ઘડયો, ધડિયો રાડ ખે'ગાર 
છ સાંચો ભાંગી ગયો, જાતો રલો લુહાર. 
સિદ્ધ!ાજે આ વિજયની સ્મૃતિ જાળવવા સ', ૧૧૬૯-૪૦ (ઇ. સ, ૧૧૧૨-૧૪)થી«ડું'૧ 
શિંહ સ'વત ચલાવ્યો, (રાસમાળા-ભાષાંતર) દયે 


રજપૂત સમવ ૧૪૧ 


અને સિદ્ધરાજને શાપ દીધો કે “તું અપુત્ર ગુજરી જછશ તથા તારા પછીના રાજાએ 
જ્રેઢિયા થશે.” 


દેશળ-વિશળ : ખાર વર્ષાની મહેનતને અ'તે રાણુક મળી, પણુ તે રણુ- 
વાસમાં આવી નહિ. આ ભયકર પરાજયથી સિદ્ધરાજ હતાશ થછ ગયો અને દગે 
કરી મામાને મશાવનાર દેશળ વિશળને મૃત્યુદંડ આપ્યે!.* 


સિદ્ધરાજે ખેગગારને જીત્યો, સોરઠે પાદાકાંત કયું, પણુ તે પરાજ્ય પામી 
પાછે પાટણુ ગયેોઃ-માત્ર પ્રજાના ફ્ટિકાર અને ધિક્કારને પાત્ર થવા. 


રાહ નવઘણ ૩ જે ઇ. સ, ૧૧૨૫ થી ઈ. સ. ૧૧૪૦. 


સિદ્ટરાજતો અમલ : રાહે ખેગારને મારી સિદ્ધેરાજે સોરઠેૅ સવત ૧૧૬૯ 
(ઈ. સ. ૧૧૧૩)માં સર કર્ઝું,.* અને ગુજરાતના ખાલસા પ્રદેશ સાથે તેને ભેળવી 
દીછુ'. ત્યાં તેણે સજ્જન ઉર્ફ સાજણુ નામના પ્રતેનિધિને નીમ્યો. આ સજ્જન વન- 
રાજના મિત્ર ચાંપાનો વ'શજ હેતો, (તેનું ખીજુ' નામ જ'ખ હતુ.) તેણે સોરઠની 
તમામ ઊપજ ગિરનાર ઉપર નેસિનાથને ચેત્ય બનાવવામાં વાપરી નાખી. આ 
ખાખત સિષદ્ઠેરાજે તેને ઠૅષકો આપ્યો ત્યારે પર્મા્થે વાપરેલા ધનનું પુણ્ય તેમને 


મળશે તેમ કહેતાં સિષ્ધરાજ ખુશ થચે.* 


સિષ્ધંરાજે ગિરનારની યાત્રા કરી મ'દિરેના નિભાવ અર્થે ખાર ગામે 
આપ્યાં. ત્યાંથી તે પ્રભાસપાટણુ ગચો. ત્યાં ખ્રાહ્ણાએ તેને જેન ધર્મનો વિનાશ 
કુર્વા વિન'તી કરી, પણુ સિદ્ધરાજ માન્યો નહિં. પરિણામે તેણે સોમનાથના ખ્રાણા- 


વાતમા રાણણઇતાતાદારણરાાણણણરાદણસાામરસતતાતતણણસાશાતાઇતાઇટાનાણરાાતાાતતાત્સસાતસતામાસણતતતતતારાનતમાણનાાતાાતાાાવાાાવાસટાાાાાાાાાનાાનાાાાનમમાાાાસનામમસાાનાાાા 


૧. મહારાણા બાપાના પુત્ર અસીલે સોરાષ્ટસાં અસીલગઢ વસાવેલ, તેના વ'શમાં ખીજ- 
કુમાર થયો. તેની મા ખે'ગાર્ની ખહેત થાય. તેથી ખે'ગારે તેને “સોનલ” પરગણ' 
આપેલુ', આ યુદ્ધમાં સિદ્ધરાજ સામે લડતાં તે પણુ મરાઇ ગયો. (રાસમાળા-ભાષાંતર.) 


ર. વેરાવળના શિલાલેખમાં ત્રણુ સ'વત્સરો છે. તેમાં વિક્રમ સ'વત ૧૩૨૦ તથા સિંહ 
સ'વત ૧૫૧ છે. એટલે સિહ ચ'વત વિ. સ'. ૧૧૬૯ માં (૪. શ. ૧૧૧૩) શર થયે।. અને તે 
વષષમાં રાહુ ખે'ગાર જિતાયો., રાસમાળા ભાષાંતરકાર શ'કા કરે છે કે સ', ૧૧૪૬માં સજ્જતે 
ખ'ધાવેલા મ'દિર્ના લેખમાં તે સ“વત નથી. તેથી તે સૌરાજ્ૂના પતન પછી ૭ વષ* પછી ચલાવ્યો 
હરો. 'અને કુમારપાળે તે ચલાવ્યો હશે તેમ થરી. અભયતિલકસૂરિ સ'. ૧૩૧૨માં દયાશ્રયના પુન- 
શવતષ્નમાં લખે છે. પણુ માંગરોળની સોઢડી વાવના લેખમાં વિ. સ. ૧૨૦૨ અને શિંહ-સ'વત 
૩ર છે. એટલે આ શ'વત ૧૧૬૯ માં શર થયો. કુમારપાળ સ. ૧૧૯૯ માં ગાદીએ આવ્યે 

એટલે માત્ર એક લેખમાં નિરેૂશ ન હેય તે તે પ્રમાણુ ગણાય નહિ. 
૩, આ તેમિનાથનું મ'દિર્‌ કણ્‌" બ'ધાવ્યુ' હોવાનું 'કૃમારપાળપ્રખ'ધ'માં લખ્યુ' છે, પણુ 
તે વાસ્તવિક નથી. 


૧૪૨ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


ભ્રાને કાંઇ આપ્ચુ' નહિ, તેમજ સે।મનાથના દેવાલયમાં પણુ કાંઇ દીધું નહિ. હત્યારા 
સિદ્ધેરાજને આ ખ્રાહાણાએ ખરાખર સ માન્યો નહિ તે પણુ એક કારણુ છે. 


ત્યાંથી તે સિહપુર-શિહેર ગયો. મળરાજે મામાની હત્યાના પાપના પ્રાય- 
શ્ચિત્ત માટે ખ્રાહ્મણાને ઉત્તરમાંથી આમ-ત્રી ત્યાં વસાવેલા. તેમણે સિદ્ધ્‌રાજને રાણુકની 
તથા તેના ચુત્રેની હત્યાના પાપને ધોવા ગોઠાન, ભૂડ્ડાન મુ સુવણું દાન દેવા કહ્યુ. 
અને સિદ્ધેરાજે બળતા હૃદયને શાંત કરવા આ ખ્રાહ્યાોાને સો ગામો દાનમાં દીધાં. 


લા ગોહિલ : સિદ્ધેરાજ સસુદ્રકિનારે છાવણી નાખી પડયો હતો. ત્યારે 
ત્યાં લા ગોહિલ નામને ત્ખેક વીર અધિકારી હતે।.૨ દરિયાના ઊછળતા પાણીમાં 
કોઈ જઈ શકે નહિ તેવું વિધાન સસુદ્રતીરે સિષ્ઠ્રરાજ અને તેની મ'ડળી ઊભી હતી 
ત્યારે થતાં એક મૂખ મિત્રે કહ્યું કે “વી હિમ્મત તો એક લા ગોહિલ કરે; તેવે 
બીજો કોઈ મર્દ આ દેશમાં નથી.' તેથી લા ગોહિલ સવાર થઇ દરિયામાં ચાલી 
નીકળ્યો અને ડ્ૂઓી ગચે.. લા ગોહિલની સિદ્ધરાજે ઉત્તરકરિયા કરી. લાને ચાશણુ 
રાવ અધે ઘોડો લેવાનું લા પાસેથી વચન લઈ ગચેલે।.. તે આવ્યો અતે સસુદ્રને 
કાંડે બેસી તેણે ધોડા માંગ્યો. સિદ્ધરાજે તેને સમજાજ્યો, પણુ તે માન્યો નહિ. 
લાએ સ્વપનમાં જઈ સમજાવ્યો પણુ નિરર્થક, આખરે સસુદ્રમાંથી અષ્રીણુની ડખી 
આવી, તે પણુ ચારણે ફેકી દીધી. અતે લાએ સગઝુદ્રમાંથી આવી ગામમાં જઈ 
ઘોડો આપ્યો અને ચારણુને પાછુ' ફ્રી ન જેવા સૂચના આપેલી, પણુ તેણે પાછુ 
જેચુ' તેથી લા વાડો મૂકી અદશ્ય થઈ ગયો. 


નવઘણ : રાહ 'ખેગારે રાણુકદેવી સાથે લસ કર્યા તે પહેલાં તે ઝુ'વરપરે 
હતો. ત્યારે જેઠવા રાણા સંગજીની પુત્રી વેરે તે પરણ્યો હતે. આ જેઠવી રાણીને 
નવઘણુ નાસને। પુત્ર હેતો,” તે આ ધેરાના સમચે તેના સૌસાળમાં રહેતે હતે, 
રાણા સ'ગજી ઇં. સ, ૧૧૨૦ લગભગ ઝુજરી ગયા. નવઘણુની વય તે સમયે પચીન 
સેક વષની હુતી, તેથી તેણે પિતાની રાજધાની પ્રાત કરવા પ્રયત્ન આર ભયે, 
સિષ્દ્રરાજ જેવા બળવાન શત્રુને જીતવાનું સહેલું ન હતુ. સોૌરાષ્ટ્માંથી તેને કોઇ 





૧. પાઠળથી આ ગામો વતપ્રદેશમાં હોઈ અદલોબદલો કરી બ્ાહાણાએ ગુજરાતમાં 
આશાવળી પાસે સાખર્મતીને કાંઠે ગામે! લીધાં. 

૨. લ! ગોહિલ માંગરોળના ગોહિલે પૈકીનો હોવે નેઇએ; તે સિદરાજના સૈન્યને 
અધિકારી હશે તેમ માતવા જેવું છે. "આ ગેહુલ ભાવનગર રાજ્યના સ્થાપક સેજ૩કજીના 
મુટુબનો ન હતો, 

૩, પાછળની વાત ચારણે! કહેતા આવ્યા છે, તેનાં કાંઈ એતિહાસિક પ્રમાણુ નથી. 
(સિહ્રાજે અહી દહેરું ખ'ધાજ્યુ' હોવાનું કહેવાય છે.. 

૪. એક ગ્રશથકાર્‌ નવઘણુને ખે'ગારનતો નજીકતો સગો કહે છે, પણુ તે સાચુ' નથી, 


ક્જપૂત સમય ૧૪૩ 


સહાય કરે તેમ ન હતું, ઝાલાવાડ ઝાલાએને હાથ પડેયું હતુ. ચાવડા, ગોહિલ 
અને પરમાર રાજાએ” સિષ્ધેરાજ સામે થવાની હિમ્મત કરે તેમ ન હેતા. પણુ રાહ 
ઝે'ગાર્ને! મ'ત્રી સોમરાજ જે વસ્તુ યુદ્ધથી ન ખની તે ખુદ્ધિથી કરવા તૈયાર થયો. 

પ્રજાના બળવો : મ'ત્રી સોમરાજે ખેગારતા પતન પછી ગુસ સ્થાનમાં વાસ 
કરચ હુતો. તેસે સોરઠમાં એક જબ્બર ષડયત્ર ઉત્પન્ન કર્ઝું*. તેણે સ્થળે સ્થળે 
પોતાના માણસો મોકલ્યા અતે ખસીરવ'તી સોરઠી પ્રજાને પરદેશી ધૂ'સરી કૂગાવી 
રેવા હાકલ કરી. સેોસમરાજનું કાવતરું સકળ થયુ. અને ઈ. સ. ૧૧૨૫માં 1સિષ્દ્રરાજ 
જયારે માળવા સાથેના યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત હતો ત્યારે સોરઠેમાં ખળવો ક્‌ઢી નીક#્યે!, 
સ્થળે સ્થળેથી સિદ્ધરાજનાં થાણાંએ!ા ઉઠાડી મૂક્યાં અને જૂનાગઢના દડનાયકને કેદ 
ઝરવામાં આવ્યો. સેનાપતિ સહજીગ હાર્યો.” જેઠવા રાણા નાગજી (સ ગજીના સુત્ર) 
પોતાનું સૈન્ય લઈ આવ્યા અને નવઘણને જૂનાગઢની ગાહીએ બેસાડયો. તે સાથે 
સેકમરાજે કરેલી ચોજના અનુસાર તે પાટણુ પહોંચ્યો. 

પાટણનું શરણ : તેણે પાટણુ જઈ સિદ્ધરાજતું સાવ ભોમત્વ સ્વીકાર્સુ, 
ખ'ડણી ભરી અને સમયને ઓળખી નવઘણુ સિશ્્દેરાજનો ખ'ડિયો રાજ થયો.” 

રાજ્યવિસ્તાર : રાહુનું રાજ્ય નાશ પાસ્યું. સૌરાષ્ટ્રના બળવાન રાહ સોરઠના 
રાજા થઈ ગયો; રાહુની આણુ માનતા ઠોકોરાએ સિદ્ધરાજનું સાર્વભોમત્વ સ્વીકાર્યું, 
અને સૌરાષ્ટ્ર મંડળમાં રાહેની સત્તા અને શક્તિ નહિવત્‌ થઇ ગઇ. 


૧. માંગરોળમાં સ', ૧૨૦૨ (૪. સ. ૧૧૪૬)તો સેટી વાવને શિલાલેખ છે. તેમાં 
માંગરોળના ઠાકેર્‌ મલુક, તેના પિતા સહુજીગ તથા તેના [પેતા સહારને ઉલ્લેખ છે. મલુક ૪. સ. 
૧૧૪૬માં હતે. તેના ભાઈ સે।મરાજે પિતાની યાદગીરીમાં પિતૃતામાં એટલે [પિતાના નામે મહા- 
દેવતું મ'દિર-સહજગેશ્વર ખ'ધાવ્યુ', સોમનાથના મ'દિર્‌ ઉપર સુવણુ'કળળ ચડાવ્યો. તેના [પિતા 
સહુજીગ ચૌલુકય સૈન્યને સેનાપતિ હતો એમ લ"ખ્યુ' છે. એટલે સેમ-મલુક ઇ. સ. ૧૧૪૬માં 
થયા હોય તો ઇ. સ. ૧૧૨૫માં સોલ'ઝીઓનાં સૌરાણનાં સૈન્યોનો અંધપતિ સહજગ હોય અને 
તે ર્‌ાણુને સ્વાભાવિક રીતે મદદ ન જ કરે. 

ર. આ મ-ત્રી સે।મરાજ વડનગર નાગર ગ્ડગ્નેદી આંગીર્સ ગોત્રને! હતો, (લેખક 
તડગ્વેદી છે. તેતું પ્રવર આંગીરસ છે.) 

૩. ઇ. સ, ૧૧૪૬ના શિલાલેખમાં રેડ “ચૌલુકયોની ઝીતિ કલ'કિત કરી'' એમ કહે 
છે, તેનો અથ" એ કે સહજગ છાયો હુતે!, 

૪. સિહર10ાજ ગુજરી ગયો! (૪. સ. ૧૧૪૩) «યારે તે ૧૮ દેશતેો સ્વામી હતે!. 

વૂર્ળારે સુત્ર છાર, સૌરાષ્ટ કરછ સેસ્પ્વે 
ઝરત્રાચાં સેવ મમ્તેર્યા, સાસ્તે સાજે તશા। 
વેરળે ત સરાસષ્ જીરે ત્તાહધર પુતઃ 
સપાવઝકે સેવારે વોથામીરાલ્યચોરવિ।! 


(વિશેષ માટે જુએ રાસમાળા-શાષાંતર) 1 


૨૪૪ સૌરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ 


 ઝાલાખઓ : આ સસયમાં ઝાલાએ એ વર્તમાન ઝાલાવાડેમાં પોતાની સત્તા 
સ્થિર કરી. 


ઝાલાએ ને મૂળષુરુષ હરપાળ કેરન્તિગઢહના કેસર મકવાણાને પુત્ર હેતો. 


જ્ેસરને સિંધના રાજાગ્મે હરાવી મારી નાખતાં હૅરપાળ તેના મારશિયાઈ ભાછ પારણુ- 
પતિ કરણું સોલ'કીને આશ્રચે આવ્યે. 


હુરપાળની સ્ત્રી શક્તિસ્વરૂપ હતી અને હરપાળ મંત્રસાધના કરતે. કણું 
રાજાની રાણીને ખાખરો ભૂત વળગેલે।. તેથી રાજાએ કહ્યું કે જે ખાખરાને કાઢે તે 
એક રાતમાં જેટલાં ગામને તેરણુ ખાંધે તેટલાં ગામે તેને દઉં. હુરપાળે તેની મત્ર- 
સાધનાના પ્રતાપે રાણીને સુષ્્ત કરી અને શક્તિની સહાયથી બે હજાર ગામોને એક 





૧. વત્ષ્માન સિંધ (પાકિસ્તાન)તા નગરપારકર્‌ પાસે હાલ થલા તાલુક્રે છે. તેમાં કેર્‌- 
ન્નતિ આવ્યુ'. થલાતા નામે ઝાલાવાડમાં પણુ થલા વસાવેલુ' છે, કેસરને પિતા વિહીયાસ 
મૃત્યુશચ્યા ઉપર્‌ સૂતો ત્યારે કેસરે પુછ્યુ, “પિતાજી! જવ કેમ જતે નથી?” તેણે કલુ કે, 
“સમેયાને હમીર સુમરે મારે વેરી છે. તેના સવાસો! દૂમમલ વછેરા લાવી મારા કારજમાં ખાહા* 
ણુને આપવાનું પાણી મૂક તો હું' ગતે જઉં.” કેસરે કખૂલ્યું, કેસર આજતબાહું હતો અને સવા 
મણુતું તો તેનું ભાલુ હતુ*. તે એકલે! સસૈયા ગયે અને પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરી. તે પછી જ્યો!તિષીએ 
કહું કે તમારું આયુષ્મ આણું છે. તેથી યુદ્ધભૂમિ્માં મરવા શેરી હમીર ઉપર ચડી તેની ૭૦૦ 
સાંહણી લઇ આવ્યો* તોયે હમીરે લડાઈ કરી નહિ. તેથી તેણે તેના રણુવાસની ૧૨૫ સ્્રોઓનું 
હુરણુ કયુ” અતે હમીરના સુલેહના કહેણુતો ઈન્કાર કરી સ્ત્રીઓ પાછી નહિ સૉંપતા ચાર પોતે 
રાખી અને ખીજ ભાયાતોને વહે'ચી દીધી, હમીરે કહેવરાવ્યુ' કે “હુ' તારું રાજ ચપટીમાં ચોળી 
નાખુ'; પણુ તારા પ્રદેશમાં મારાં ઊ'ટ ધે!ડાને ચારો મળે નહે.' તેથી કેસરે એક હુજ્ર્‌ વીધામાં 
ધઉ' વવરાવ્યા અને હુમીરને આમ“ત્રણુ મોકલ્યું. હમીર પ્રખભળ સેન્ય લઇ ચડયે!. યુદ્ધ ધણુ' ભય- 
કર્‌ થયુ'. તેમાં અનેક મકવાણા રજપૂતો સાથે કેસર પણુ મરાયે. 

જે સુમરી સ્ત્રીએ ક્રેસરે રાખી હતી તેનાથી તેતે નવ પુત્રો થયા હતા, આ સ્ત્રીએ 
પસર સાથે સતી થઇ. 

રાસમાળા ભાષાંતરમાં આ સ્્રીએમાં એક ચારણુ દતી તેમ લખે છે. ચાર્‌ણુને પોતાની 
રખાત તરીકે ક્ષત્રિય રાખે નહિ તેથી તે વાત ખ'ધખેસતી નથી. 

આ કેરન્તિ માટે પણુ રાસમાળ। ભાષાંતરકર્તા થ્રી. રણુછેડભાઇ માને છે કે તે ભચાઉ પાસે 
ઝેરાકોટ છે તે હરે. કચ્ઠતા રાજાએએ સિંધને। ધણો ભાગ જીતી લીધેલો, કેરન્તિ કચ્છમાં નહિ 
પણુ કચ્છતા રાજ્યમાં હેવ[નું વિરેષ સ'ભષિત છે. 

ક હરપાળ કણુષ્તા નહિ પણુ શિદ્દરાજ્ના સમયમાં થયે તેવી કેટલાએક લેખકોએ કલ્પના 

કરી છે. પણુ તે ઇતિહાસનાં પ્રમાણાથી ખોટી દરે છે. ખાબરો ભૂત સિદ્ધરાજની રાણીને વળગ્યે। 
હતો તેમ પણુ કહેવાય છે. પણુ તે અન્ય હશે. ત્તેને જગદેવ પરમારે કાઢયો. પણુ તે એક કેયડા- * 
3૫ છે. આ પ્રશ્નો ચુજરાતનતા ઇતિહાસના હે!ઇઇ વિરેષ વિગતો અત્રે ચચ'વાનું ઉચત નથી. 
' વવિગતો માટે રાસમાળા ભાષાંતર નેવું. 


જજપૂત સમય ૧૪૫ 


રાતમાં તોશ્ણુ ખાંધ્યાં. પણુ કર્ણને આટલાં ગામોને કેઈ તેોરણુ ખાંધે તે ખખર ન 
હુતી. તેથી ચિંતાતુર થતાં રાણીએ કર્ણ રાજાની ચિંતા ટૂર કરવા માટે માર્ગ કાઢયો. 
તેણે હરપાળ મકવાણુાને ભાઈ કહેલે, તેથી કાપડું માગ્યુ અને તેના ભાલનાં ૫૦૦ 
ગામ કાપષડામાં પાછાં લીધાં. હરપાળે પાટડીમાં રાજધાની કરી અતે ઇ. સ. ૧૦૯૦ થી 
ઈ. સ. ૧૧૩૦ સુધી ત્યાં રાજ્ય કર્યું, 


તેને શક્તિદેવીથી સોઢો, માંગુ અને શેખરે નામે સુત્રે. થયા તથા થરપાર- 
કરના સોહાની છુવરી રાજજુવર્ખાથી ખવડ, ખેોડાજી, જેગુજી, રાણાજી, ખાપુજી, 
ખળવ'તજી, લેણુકજી, દેવાજી તથા વીઠેલજી થયા. શક્તિદદેવીને ઉમારેવી નામે એક 
મુવરી પણુ હેતી. 


સોહોજી વડીલ હોઈ ગાદીએ બેઠો, માંગ્રુજી ને જા'ખુને ગરાસ મળ્યો. 
શેખરાજજીને સમાણા, ચોરવડોદટરરા મળ્યાં. ખવડ કાઢી કન્યાને પરણ્યા. તેના વશન્ને 
ખવડ કાટી થયા. ખાપુજીના વશજે પાછળથી મોલેસલામ થયા જે લાલ માંડવા 
વગેરેના તાલુકેદારો છે. 


સેોહઢાજીનાં મા શક્તિદેવી ». સ. ૧૧૧૫ લગભગ ગુજરી ગયાં. રાજધાની 
તે! હૅેરપાળના જ સમયમાં પાટડીથી ધામા ફેરવી. થોડા જ સમયમાં ઝાલાએએ 
હાલના હળવદથી લધ પાટડી ઉપરના પ્રદેશ ઉપર સ'પૂણું હફૂમત જમાવી, તથા 
પાટણુના રાજાએ સાથે તેમને ગાઢ સ'બ'ધ હોવાથી તેમના રાજ્યકારભારમાં કઇ પણુ 


હુરકત્‌ ઉર્પાસ્થત્‌ થઈ નહે. 


ઝાલા કેમ કહેવાયા : ઝાલાએ કેમ કહેવાયા તે માટે એવી દંતકથા છે કે 
શક્તિ કે જે પ્રતાપ સોલ'ક્ીની પુત્રી' હતી તેણે જુવરોને ઝાલી લીધા હુતા.' 


રાહ કવાટ રેજે : ઈ. સ. ૧૧૪૦ થી ર. સ. ૧૧૫૨. 


રાહુ કવાટ ગાદી ઉપર અ!વ્યો ત્યારે સિષ્ધેરાજના અંતિમ દિવસે! હતા. 
પણુ ગુજરાતના મહારાજ્યને। સૂર્ય પૂર્ણ કળાએ પ્રકાશતેો હતે. ઈ. સ. ૧૧૪૩માં 
સિષ્ધેરાજ મૃત્યુ પામ્યો અને તેની ગારી ઉપર કુમારપાળ બેઠો. 


કુમારપાળ: જુમારપાળને પોતાનો અતુગામી થવા ન દેવા સિષ્ેરાજે આકાશ- 
પાતાળ એક કરેલાં અને કુમારપાળને આ જુલ્મી અને નિર્દય રાજાને કેોધ વહેરી 


૧. પાટડીના મહેલના ઝરૂખે રાણી ખમેઠાં હતાં અને બાળકુ'વરે। રમતા હતા ત્યારે હાથી 
નીકળ્યો. તે કુવરે!ને કચરી ન નાખે તે માટે શક્તિદેવીએ હાય લાંખો કેરી નીચેથી કુ'વરેને ઝાલી 
લીધા તેથી તે ઝાલા થયા. આ વાત સવ*થા માન્ય રહે તેમ નથી. . ૧૯ 


3૪૬ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


પરદેશમાં ભટકડું પડયુ' હતું. તે પચાસ વર્ષની વચે ગાદીએ આવ્યો ત્યારે સિદ્ધ- 
રાજના સામ'તે। અને મ'ત્રીએ તેના શત્રુ થઈ પડયા. તેમાં જુમારપાળને ખનેવી 
કાન્હુડહે તથા મ'ત્રી વાહેડ મુખ્ય હતા. સિષ્ક્રરાજને હાથે પરાજિત થયા હતા તે 
રાજાએ પણુ ગુજરાતની સત્તાને ઉખેડી નાખવા તૈયાર થયા, તેમાં નાગોરનોા રાજા 
આન્ન અને ઉબ્જેનનેો બલ્લાલ સ્ુ'ખ્ય હતા. 


આ સમયને લાભ લક રાહે કવાટે પાટણુની સત્તાનો અનાદર કરી ખડણી 
ભરવી ખ'ધ કરી અને સ્વત'ત્રતા ધારણુ કરી. જુમારપાળ ઉપર જ્યારે શજુ રાજાએ 
ચડી આવ્યા ત્યારે અનેક ખડિયા રાજાએ તેની સહાય અર્થે ગયા, પણુ કૅવાટ 
ગચે! નહિ. અને તેણે પૂર્વેની ગુમાવેલી શક્તિ સુન: પ્રાતત કરવા વૃથા મયત્ન કર્યો. 


વે માંગરોળ: રાહુ કવાટને જોઇએ તેવો સહકાર મળ્યો નહિ. જેઠેવાએ રાહેના 
પગલે ચાલી તેમનું નાનું રાજ્ય ખોવા તૈયાર ન હતા. માંગરોળને ગે(હિલ ઠોકેર 
મુમારપાળનો ખડિચો અન્યો હતો. તેણુ ઈ. સ. ૧૧૪૬માં કોતરાવેલ શિલાલેખમાં 
“કુમારપાળ રાજાના રાજ્યમાં” એવા સપણ શખ્હો વાપર્યા છે. આ ગુહિલ વલ્લભી 
વ'શના અવશેષો હતા. માંગરોળમાં રહી તે પોતાને સોરાષ્ટ્રના નાયક કૅહૅવરાવતો,. 
ઈ. સ, ૧૧૪૬માં મૂલુક નામે ઠાકે૨ હતો. તેનો ભાઇ સોમ અતિ ખળવાન હેતે. 
તેણે સહજીગેશ્વરનું દેવળ બ'ધાવ્યુ' તથા સોમનાથ ઉપર સુવણું કળશ ચડાવ્યો. અને 
તેના ખર્ચ માટે ચોરવાડ, બળેજ તથા માંગરેળની જકાતમાંથી પ્રતિદિન કાર્ષાપણુ 
(એક પૈસે) પ્રત્યેક વિકય ઉપર વસૂલ કરી આપવા આજ્ઞા કરી. વંથલી માટે પણુ 
તે જ આજ્ઞા કરી અને વીસણુવેલની દેગુયા વાવ ઝાડના ઝૂંડ સાથે આપી.? 


શ્રાથી જણાય છે કૈ ગોહિલ સ્રછુકના રાજ્યનો વિસ્તાર વ'થળીથી ચોરવાડ 
સુધી અને માધુપુર પાસે આવેલા ખળેજ સુધી હરે.* 


આ સસચે જા'ખુની ગાદીએ માંચુજી ઝાલા હેતા, તેના પાટવી ઝુવર માધુપાળ 
(સુજપાળ) રાહુના જમાઈ થતા. તેના પુત્ર ધવળ કે ધમળ થયા. તે પ્રભાસના વાજા 
ઠૉફોર પસાજી કે પલાજીના જમાક હેતા. સુલ્તાન મુતુખુદ્દીન એખકે તેને મારી જા 





૧, લેખ માટે જાએ ભાવ. ૪ુન્‍્સ. અથવા હી. ૪. ઓ. ગુજરત : થરા, આચાયર્*; 


“ ભાગ ૨ ને. 


૨. વતમાન સે।રઠંના લગભગ જ્વે ભાગ વ"થળી ઉપરથી રાહુની હકૂમત ઊડી ગઇ હશે 
તેમ જણાય છે. ચિત્તોડ ઉપર જેમ ઉદ્યપુરની સત્તા ન હતી તેમ સ'ભવ છે કે રાહે વ'થળી 
તજી દોધુ હરે, ી 


ફેજપૂત સમય પૈક 
જીતી લીધુ ત્યારે તે સોરઠમાં આવી ધામળેજ ગામ વસાવી ત્યાં રહ્યા.? 


સોમનાથને જીર્ણાદ્ધાર : જુમારપાળે ગુજરાતના સિંહાસને બેસી તેના દુ:ખના 
દિવસે!માં સહાય કરનારા સ્નેહીએ અને સેવકોને યોગ્ય બદલો આપ્યો. તેમાં સુનિ 
હિમચદ્રનો સમાવેશ થતે હતો. તે હેમચદ્ર સાધુ હતા, વિદ્દાન હતા, તપસ્વી અને 
વીતરાગ હતા. એટલે તેના ઉપકારને! બદ્દે। વાળવા ઝુમારપાળે જેન ધમને! સ્વીકાર 
કર્યોં. ઉદયન મ'ત્રી ઝુમારપાળ તથા હૅમચ દ્ર વચ્ચે ભાવ વધે તેવો ઉધોગ કરતે! હતો. 


પ્રજને હેમચદ્ર પ્રત્યે અભાવ ન થાય તથા વિરોધ પક્ષ ઇર્ષ્યા ન કરે તેવે 
વર્તાવ હૅમચ દ્ર રાખતા. તેમને ખખર હતી કે રાજનને અ'ત:કરણુથી મહાદેવ ઉપર 
ગ્રેમ છે. તેથી જયારે એક વાર રાળએ તેમને પૂછયું કે “મારે કઈ ધર્મનું કામ 
કરવું છે. આપ ખતાવે.” ત્યારે તેમણે કદ્યું કે સોમનાથનું દેવળ સસુદ્રના આકૅમણુથી 
તૂઢી ગયું છે. તે સમરાવેો. કુમારપાળે તે ખુશીથી સ્વીકારું“. અને હેમચ'્રની સલા- 
હથી જ્યાં સુધી તે કામ સ પૂણુ ન થાય ત્યાં સુધી માંસાહાર ન કરવાની તથા 
ખ્રહમાચર્ય પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.૨ તેણે દેવાલયનું કામ ભાવ નામના ખ્રાદ્યાણુને સૉપ્યુ. 
તે પૂરું થયું ત્યારે રાજાએ હેમચ'દ્રસૂરને કહ્યું કે (મારું તરત સુકાવે'. હેમચ દ્રસૂરિ 
પાલીતાણા-ગિરનાર વગેરે સ્થળોએ થઈ પ્રભાસ ગયા અને કુમારપાળ પણુ ત્યાં 
પહોંચ્યા. ભાવ ખૃહસ્પતિએ તેમને! સત્કાર કર્યો. કુમારપાળે દેવાલયના પમથિચે જઈ 
મહાદેવને સાણાંગ પ્રણામ કર્યા. હેમચ'દ્રસૂરિ સાથે હેતા. તેમણે કહ્યું કે “આ દેવાલયમાં 


કેલાસપતિ મહાદેવ અવશ્ય ખિરાજે છે.” છુમારપાળે પૂજન કર્યું”, પણુ હેમચ દ્રે તેથી 





૧, પ્રભાસ પાટણુના ઠૉક્રેરની સહાયથી તેણે ધામળેજ વસાવ્યુ'. ત્તે પાછા જઇ કોઇ 
ફાળે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરી શકયા, પણુ ધામળેજ અદ્યાપિ વિદ્મમાન છે, આ પાલજ ઠાકોર વાજે 
હેવા સ'ભવ નથી. સ'ભવતઃ$ તે ચાવડો હરે, 

૨. આ જૃત્તાંત જેન ય'થ ઠ્યાશ્રયમાં આપેલુ' છે, જ્યારે શિલાલેખનું પ્રમાણુ અન્ય જ૬ત્તાંત 
આપે છે. પ્રભાસપાટણુમાં ભદ્રકાલીના મ'દિરમાં વલ્લભી સ. ૮૫૦-૪. સ. ૧૧૬૯નો લેખ છે. 
છે. તેમાં વારાણુસીમાં ભાવ ખૃડસ્પતિ નામને! મહાપ'ડિત રહેતો હતો. તે “ઉપમત'” બઅરુદ પ્રાસ 
કરી માળવા કાન્યકુખ્” અને ઉજ્જેતમાં દિગ્વિજય કરી, પર્મારોને પોતાના શિષ્ય બતાવી, મઠો 
સ્થાપી પાઢણુ આવ્યો, ત્યાં જયશ્િહદેવ તેનાથી ખુશ થયે. ભાવે સે।મનાથના દેવાલયનો જીણૂ- 
હર કરવાની વાત કરી તેથી તે રાજી થયો, પણુ જર્યાસિહ ગુજરી ગયો, અને ગ'ડ ભાવ બહુ- 
સ્પતિએ છણુ* થચેલા દેવળને સમરાવવા કુમારપાળને વન'તી કરી, જુમારપાળે ભાવ બહસ્પતિતો 
નમ્રતાથી સત્કાર્‌ કરી તે વાતને! સ્વીકાર કયૌ. ભાવ બહુસ્પંતેએ કામને! પ્રાર'ભ કર્યો અને તે 
પૂણુ" થચે ૫૦૫ પુણ્યપુરુષનું પૂજન કયુ”; સ્થાન કરતો કિલ્લો બાંધ્યો; વસ્તીને લાવીને વસાવી; 
ષ્ાહ્મણાને મકાનો બાંધી આપ્યાં; રાજાએ માટે કચેરી કરી; સુવણુ“કળશ ચડાવ્યા, અને ખીનન” 
મ'દિરો ખાંષ્યાં તેમજ સમરાવ્યાં; ધાટ બાંધ્યા, વગેરે. (ભાવ, ઇન્સ.) 

(વિશેષ માટે શારી હુરિશ'કરજીતે! લેખ, “પરમ માહેશ્વર રાજન કુમાર્પાળ' જુએ।, ) 


૨૪૮ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


અધિક ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરી. સર્વે: જને જેનાચાર્યને મહાદેવનું સ્તવન કર્તા જેઈ 
ચકિત થયા. કુમારપાળની તુલાવિધિ થઇ. હાથી, ધોડા આદિનું દાન દીછુ.* હેમચ'દ્ર- 
સૂરિએ પછી સર્વેને બહાર જવની આજ્ઞા કરી. હવે માત્ર તે તથા રાજ મ દિરમાં રહ્યા. 


મુમારપાળે પછી કહ્યું “સૂરીશ્વર, સોમેશ્વર જેવા હેવ નથી, આપના સમા 
સાધુ નથી, અને મારા સમાન રાજા નથી એ ત્રિવેણી સગમ થચે છે. તો મહાદેવની 
સસક્ષ જેનેોથી યુકત થાય એવો એક દેવ સાચે સાચી રીતે મને બતાવે, હેમચદ્ર- 
સૂરિએ કહ્યું, “હ સોસેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરાવીશ. અગરને। ધૂપ કરવામાં આવ્યે અને 
ખન્ને ધ્યાનસ્થ થયા. થેીડી વારે જ્યોતિ પ્રકાશી; સોમેશ્વર સાક્ષાતૂ પ્રગટ થયા અને 
રાજાએ પ્રણામ ડરીને કહ્યું, “હે જગતૂષતિ ! આપની સાધનાને કારણે મારી આંખોને 
ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થઇ. હુવે કૃપા કરી કાનોને તૃષ્ત કરો.” સેશેશ્વરે કહ્યું “એ 
રાજા | આ સાધુ સવ દેવતાઓને અવતાર છે. એ કપટ વિનાને! છે. જેમ તે 
'સ્વડુસ્તમાં સ્રુકતાકફેળ નીરખી શકે છે તેમ દેવત્વ નતેવાનું પણુ તેને સ્વાધીન છે. તે ભૂત 
ભવિષ્ય વર્તમાન જાણે છે. તે જે માર્ગ ખતાવે તે ગ્રહુણુ કરવે।.” શકર અ'તર્ધાન 
થયા અને જુમારપાળ હૈમચ-દ્રસૂરિના ચરણુમાં સાથુ' મૂકી તેને શરણે ગચે।, કુમારપાળે 
જેન ધર્મનો સપૂર્ણુ સ્વીકાર કરી માંસાહાર અને મદિરાપાન ખ'ધ કર્યા.૨ 

મુમારપાળે ખ્રાહ્યાણાને દાન આપ્યાં અને ગુજરાતમાં પાછે ગયે. આ સમચે 
અનેક શજાએ! આવ્યા પણુ રાહ ગયે! નહિ. હ 

સમરશી : સેરઠૅના રાજા સમરશીએ”* કુમામ્પાળના સાર્વભૌસત્વને અનાદર 


૧. આ વિષય વિસ્તૃત હોઇ આ પુસ્તકમાં મૂજી દેવામાં આવ્યે છે. મારું “સોમનાથ” 
નામનું પુસ્તક વિશેષ વિગતે! માટે ન્નેવું. 

૨. આ વાત ધામિક દણ્િએ કે પ્રચારની દષ્ટિએ ન્નેઇએ તો. માની શકાય; પણુ પોણુ 
સૈકા પહેલાં કુઠારાધાત થયો! ત્યારે મહાદેવ સાક્ષાત્‌ થયા નહિ. હેમચદ્રસૂરિ તાંત્રિક હતા. રાજાતા 
પલ'ગને ઉપાડી આણ્યો હતો અને દેવી ચક્રેશ્રરીની સઠાયથી અનેક ત-ત્ર વિદ્યાના ચમત્કાર 
તેમણે કરેલા હતા. તેવા આ પણુ એક ચમત્કાર જ હશે. રાજાતે પોતાનો શિષ્ય બનાવવાની આ 
એક સુદર તરકીબ હરી. 

૧. “પ્રબધચિતામણિ'માં આ રાન્નનું નામ “સુ'ર' છે; એક પ્રતમાં સઉચર છે; ખીજે 
રથળે સ'સર કે સાંસર છે. તેથી રાસમાળા - ભાષાંતરકાર અનુમાન કરે છે કે તે મેર ન્નતિને 
ચાચર જે છાછર હોય; પણુ ઉદયત જેવા વૃદ્ધ અને અનુભવી સેનાપતિને શિકસ્ત આપે તે 
ટી'માણાના મેર જેવે। નાનો ઠાકોર હોઇ શકે નહિ, સમરશી અર્યૌત્‌ સમરસિંહ નામ નહિ પણુ 
ઉપનામ હોઈ શકે અને રાજાએ આવાં બિરુદો ધારણુ કરતા. સૌરાષ્ટૂમાં એ સમયે આવે કોઇ 
શાન્ન હતો નહિ અને કુમારપાળ સામે વિરોધ જહેર કરી શકે તેવો કોઇ રાજ હોય તે તે 
સોર્ઠેતો રાહુ જ હતો. સોમતાથના જણેૂહદ્દારના ઉત્સવર્મા તે ગેચો ન હતો! અને ઝુમારપાળને 
તેથી અપમાન લાગ્યુ' હશૈ. વળી તેણે ખ'ડણી પણુ આપવી ખધ કરી હતી. તેથી રાડુને રિક્ષા 
જુર્વા ' ઉદયનને મોકલ્યો હોવાનું સ'ભવિત છે. 


ફેજપૂત સમય” ૧૪૯૦ 


કર્યો. તેથી મ'ત્રી ઉદયનને તેના સામો! મોકલ્યો. કુમારપાળ વઢવાણુમાં રહ્યો. આ 
યુદ્ધમાં ઉદયને સજ્જડે હાર ખાધી. તેથી તેને કુમારપાળને બહું બતાવવાનું યોગ્ય 
જણાયુ નહિ અને માનસ્રિક આઘાતથી પાલીતાણામાં તે મૃત્યુ પાસ્યો.: અજિત 
મુમારપાળને આ રાજાએ હરાવ્યો. તે કોણુ હતે તે માટે જૈન ગ્રથામાંથી કાંઈ 
મળતું નથી. 

મુમાર્ષાળ ઉઠયનની હારથી ચિડાયો અને તેણે વાહડની સરદારી નીચે ફરીથી 
ખીજુ સેત્ય મોકલ્યું. 

ચારણે।ની વાર્તા પ્રમાણ રાહુ કવઃટે જકુમારપાળના સૈન્યને પરાજિત કયુ, 
જ્યારે વાગ્ભટ કે વાહુડ ફેરી ચડયે! ત્યારે તેને નમતું આપવા સલાહ મળેલી, ષણુ 
ક્વાટ માન્યો નહિ અને જુમારપાળના સૈન્ય સામે લડતાં તે મરાઈ ગયે. 


જૂનાગઢ કૂરીથી સોલ'કીએના હાથમાં પડયુ; પણુ કુમારપાળ હવે વૃદ્ધ થયે। 
હતો અને તેને સ'તાન હતું નહિં. તેથી તેણે શાહ કવાટના* પુત્ર જયસિહુને ગાદી 


૧, ઉદયનના મૃત્યુ માટે પ્રબ'ધચિંતામણિ તથા ફમાર્પાળ રાસર્મા ફરતી હકીકત છે. એક 
મત પ્રમાણે સમરને મારી, તેના પુત્રને ગાદીએ ખેસાડી, સમૃદ્ધિ લઇ આવતાં માગ*માં ઉદયનને 
મૂછો આવી અને તે વખતે તે આફ'દ કરવા લાગ્યો, પછતાં કહ્યુ" કે “મારા મનમાં ચાર છચ્છાઓ 
રહી જય છે. ૧ આંબડ દ૬દ'ડનાયકની પદવી પ્રાક્ત કરે; ૨, શઝુ'જ્ય કે જેમાં ઉ'૬રે દીપકજ્યોત 
તાણી લણ જવાથી કાજ મ'દિર્‌ આગમાં તારાજ થયાં હતાં તે પુનઃ પાષાણુનાં બ'ધાય; ૩. ગિર- 
નાર ઉપ૨ નવાં પગથિયાં ખ'ધાય; ૪. મને અત્યારે ભવસાગર તરાવી શકે તેવો! ચુડું મળે. 

સામ'તોએ પ્રથમની ત્રણુ ઇચ્છાઓ તેનો પુત્ર વાહડ પૂરી કરશે તેમ ખાતરી આપી 
અને ચોથા માટે એક ધૂત્"ને વેશ પહેરાવી ઊભે! કયૌ. ગુરુ નનણી ઉદયને તેને પ્રમાણુ કર્યા 
અને મૃત્યુ પામ્યો. આંબડ ૬'ડનાયક થયે।. અને વાહડે કુમારપાળની આજ્ઞાથી ગિરનાર ઉપર 
જઇ ત્રેસઠે લાખતા ખખે* પગમા? ખ'ધાવ્યો, પછી કપદી” મત્રીને પોતાનું કામ સોંપી શગુ'જ્યની 
તળેટીમાં છાવણી ન'ખા અને અન્ય ધનિકોના આમ્રહથી આવેલી સહાય વડે ત્રણુ વષમાં તીથો- 
હાર કયો. તેમાં બે કરોડ દામ ખર્ચ્યા, મેરુત'ગ આ આંકડો એક કરોડ સાઠ લાખના આપે 
છે, તેણે હેમચ'સ્રિને બોલાવી પ્રતિષ્ઠા કરી અન ત્રિભુવનપાળપ્રાસાદ બ'ધાવ્યો અને ત્યાં 


પોતાની સ્મૃતિ રાખવા વાઠુડપુર વસાવ્યું. 
ર. કોઇ જૈત ઇતિહાસમાં આ પ્રસગ વણુ*વ્યે નથી. “પ્રબ'ધાચિતામણિ'માં ઉદયને જ આ 


રાજાને માયો અને તેના પુત્રને ગાદી આપી તેમ લખ્યુ' છે. પણુ એક ચારણુ વાર્તાકાર પાસેથી 
મંને ખે દુહા મળ્યા છે. તે રાહુ કવાટ ૧લા માટે તેણે કહેલા; પણુ તેનાથી જણાય છે કે તે 
આ રાહ કવાટ માટેના છે તથા રાહુ કવાટઢ બીજે વાહડ સામે લડતાં માથી ગયો, 

શર્‌ સોલ'કીરાજને, ચતુર પ્રધાન ચવાટ, (ચાહડ કે વાહડ) 


કારી એમાં તારી ક્રે ક્યાં ફ્ઞાવે કવાટ...... ૧ 
નમતુ' નહે દે નરપતિ તે! પરવારીશ પાટ, 
ઊભે। ભાંગ મ ભૂપતિ, મોટો કાળ કવાટ... ર્‌ 


કાળ મોટે છે, કાલે પાટણુ પડશે; માટે હમણાં નમતુ' દે. જીવતો નર્‌ ભદ્રા પામે. 


૧૫૫૦ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


આપી અને જયસિંહે કુમારપાળનું આધિપત્ય સ્વીકાર્યું. 
રાહુ જયસિંહ : ઈ. સ. ૧૧૫૨ થી ઈ. સ. ૧૧૮૦ 


રાહ જયસિંહેનું નામ ગારિયો હતું, તે જયસિ'હતું નામ ધારણુ કરી ગાદી 
ઉપર બેઠો, ચારણે! કહે છે તેમ તેતું નામ દયાસ પણુ હતુ. 


જેન મ'દિશ : રાહુ જયસિહ ગાદી ઉપર આવ્યો ત્યારે જુમારપાળા જેન 
ઘમતે! પૂરા અનુયાયી થઈ ચૂકયો! હતો. તેણે તેના ખ'ડિયા રાજાઓને તેએ જે 
ખડણી આપતા તે ન લેતાં તેમાંથી હિમાલયના શિખર જેવાં જેન મ'દિરો ચણાવવા 
આજ્ઞા આપી. અને રાહે જયસ્િહે તેની આજ્ઞાનો અમલ કર્યો.૨ 


કંતાોજ : ગુજરાતના મહાપરાકેમી રાજા ઝુમારપાળને જયસિ હે ખંડણી આપી 
હુતી, તેના ધામિક સિદ્ધાંતાને અનુસરવા પ્રયત્ન કર્યો હતો અને તેનો તેને કોઇ 
ભય ન હતો; પણુ પરાધીનતાનો કીડો તેના હૃદયને કેરી ખાતો હતે. રાહુ જય- 
સિંહ મૌન અને શુન્યમનસ્ક બેઠો રહેતે. તેણે અન્યત્ર 'પરાકમ કરી નવું રાજ્ય પ્રાસ 
કરવાનો મનસૂબો કર્યો; અને તે પાર પાડવા કંનોજના રાજા જયચ'દ્ર રાહોડને ત્યાં 
સ'યુષ્્તાના સ્વય'વરના મિષે મોટું લશ્કર લઈ તે મહમાન થયે. રાજા જયચ'દ્ર રાઠોડ 
જ્યસિ'હનો સગો? થતે હેતો, સ'યુક્તાના સ્વય'બરમાં તે હાજર હતો અને પૃથ્વી- 
રાજે સ'યુષ્તાનું હરણુ ક્રુ. તે પછી જે યુદ્ધે થયું તેમાં પણુ તે જયચદ્ર તરફથી 
લડચે। હુતે।. 


રાજા જચસિંહે રૂપાળો, ગૌરાંગ અને ખલવાન રૈહુવાળા હતો, તેની ખુદ્ધિ 
ઝુશાગ્ર હતી. તેથી જયચળદ્રે તેના કારભાર તેને સોંપી પૃચ્નીરાજ સામ તેણે યુદ્ધો 
કર્ચા. આ તકને લાભ લઈ જયસિહે કનોજની ગાદી પચાવી પાડી અને પોતાના 
નામની આણુ ફેરવી. જયચદ્રે પોત!ની ત્રિશ'કુ જેવી દશા નઈ તેના દસોંદીને વિષિ 
કરવા મોકલ્યો. તેના પરિણામે જયચ'દ્ર પાસેથી અઢળક ધન લઇ કનોજ છેડી જય- 


૧, ઝન્ષ્લ વોટસન કહે છે કે તેણું જયચ'દ રાઠીડ સાથે યુદ કયુ”, માટે તે ગારિયો 
કહેવાચે।. ગ્રહા૨-ગાર-ધારનત્રહરિપિ એ નામ આ કુળમાં પૃવ્જતું હતું. તે નવું ન હતુ. દયાસ 
નામતું પણુ તેમજ. 


૨. તેણું કવુ' મદિર ખ'ધાવ્યુ' તેનો જેન મ્ર'થોમાં ઉલ્લેખ નથી; પણુ ગિરનાર ઉપર 
કુમારપાળની ટ્રક છે, તે મ'દિર આ રાહે બ'ધાવ્યું' હોવાનું જણુય છે. 


$, એક મ્ર'થકાર તેતે માતામહ કહે છે; પણુ રાઠેડ યદુવ'શી હોઈ મામે હોવાનું 
સ'ભવે નહિ. (ગૌ, હી. એઝા) 


ફેજપૂત સમય ૬૫૨ 


સિંહે ગ્વાલિયર આવ્યો. તે કિલ્લે હસ્તગત કેરી જયસિંહે ત્યાં પોતાની આણુ ફેરવી.* 

ગુજરાત ; આ સમચમાં, એટલે ઈ. સ. ૧૧૪૭માં, કુમારપાળ ગ્રુજરી જતાં 
તેની ગાદીએ અજયપાળ બેઠો. અજયપાળે જેનધમીઅએ ઉપર જુલ્મ ગુજારી શાંકર 
મતનું પ્રતિપાદન કયું. પણુ તે ઝાજુ જીવ્યો નશ્ડિ અને ઈ. સ. ૧૧૭૭માં ગુજરી 
ગચે.. તેની પાછળ તેનો ખાળયુત્ર મૂળરાજ ગાદીએ આવ્યો; પણુ તે ખાળક હતે. 
તેથી અજયપાળનો ભાઈ ભીમદેવ તેના વતી રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યો, પણુ તે પણુ 
બે વર્ષ ગાદી ભોગવી ઈ. સ. ૧૧૭૯માં ગુજરી જતાં ભીમદેવ ગુજરાતનો સ્વામી 
થયે. ભીમદેવ પરાકેમી અને તેજસ્વી રાજા હતો. તેણે સૌરાષ્ટ, કચ્છ અને અન્ય 
પ્રદેશના રાજાએ પાસેથી ખડણી લીધી અને પોતાના સાર્વભોમત્વને 


સ્વીકાર કરાવ્યો. 


સોરાષ્ટ્ર : રાહે જયસિહુની ગેરહાજરીને! લાભ લઈ છુમલીના જેઠવા રાણા 
ભાણુજીઓએ માંગરોળ અને ચોરવાડ સુધીને પ્રદેશ ગોહિલે! પાસેથી જીતી લીધે. અને 
ઘુમલીના રાજ્યને ચારે તર્કથી વિસ્તાર વધારી છેક આરંભડા અને મોરખી સુધીના 
પ્રદેશને સ્વાધીન કર્યો, વાઘેલાએએ દીવના ચાવડાઓને મારી, તે પ્રદેશ તેએ! પાસેથી 
આંચ%્ટી લીધો. ભાણુ જેઠેવેર વે પ્રબળ થયો કે રાહને પોતાના સોરઠના રાજયને 
તેનાથી ખચાવવાને। પ્રશ્ન થઈ પડયે. 


પરદેશી ચડાઈ : ઇ. સ. ૧૧૭૮માં ગીઝનીને સુયુઝુદ્દીન અડુમદ ખિન શામ 


સાસાતાાાણતાસાગાણાતાાાાતાસતાાામાણણાસાદાાાણાસાણણણણલલબાખાનનામામ્મપાણાણામાસાણણતાતટાાાતરાનતરારાણાણાસાતાસાતાારતરાતતાવગાણણસણાાસાાાટાતાતતતતાાડામામાણાગાણાતાસાણાલાસતાતાનતસાતામાદાતતાતાાાાાતાાતાતાતમાસમામાણારાતાતતાાાાાાાતાાતપસારસાસણાસાતતાતાાતામાાાતમારાાવારાતાાાાામણાસાતાતા 
મ, 


૧. આ કકલ્સષે! કયાં સુધી તેને સ્વાધીત રહ્યો તે ન્નણુવા મળતુ' નથી. પણુ તે સમયે 
દિલ્હીના તુ'વાર્‌ રાજાએ।એ દિલ્હી ખાયા પછી, ગ્વાલિયરમાં પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યુ' હતુ”. તેથી 
તેમના અધિકારમાં આ કિલ્લે। હશે, 

(આર્કી. સવે" એફ ઇન્ડીયા : પ્રથમ પુસ્તક : જનરલ કનિંગહામ) 


૨. ભાણુ જેઠંવે! લે।કસાહિત્યને! એક બહુ ગવાયેલે/ રાજ હતે!, તેની ૫/નીત ર/!જીને/ 
ક્રેધાવેશમાં તેણે ત્યાગ કર્યો; પણુ તેના વગર રહી શક્યો નહિ. તેને પુનઃ રાણીવાસમાં લાવવા 
શુ' કરવું જોઇએ તે છાહાણાને પુછતાં, તેઆાએ ૧૮૦૦ કન્યાદાન દેવાથી તે પાતકનું પ્રાયશ્રિત્ત 
ચશે તેમ કહેતાં તેણું માંગરોળમાં એક મહાન મ'ડપ ખાંધી ત્યાં ૧૮૦૦ કન્યાનાં લગ્ન કરાવ્યાં અને 
પોતે કન્યાદાન દીધુ, | 

“ધુમલીયે ધમસાણુ, જ'ગ મમચાવ્યો જેઢવે, 
ભલ પરણાવે ભાણુ, એક લગ્તે અઢારસે'.'' 

એક મ'તવ્ય પ્રમાણે આ કન્યાદાન ધુમલીપાં દીધાં હતાં તયા ત્યાં આ મ'ડપ હતે, 
માંગરોળમાં પણુ આ સ'ડપ છે, જે પાઠળથ્‌ી ફિરોઝ તઘલખના સખા શમ્શુટ્દીન અન્વરે તેડી પાડી, 
રા મરજીદ બનાવી. 





રપર્‌  ભ્ોરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


ગોરી સુલ્તાન ઉશ્ચના માગે ગુજરાત ઉપર ચડી આવ્યો. તેલ કચ્છનું રણુ એાળગી 
પાટણુ ઉપર આફૅમણુ કર્યું .૧ 


સ્ુસલમાનોની દોઢસે। વર્ષ પછી આવતી આ ચડાઈના સમાચારથી ભીમ 
વિહ્યંળ થયે, તેણે તેના સામ'તે, ખ'ડિયા રાજાએ તથા મિત્રેને મદદે બોલાવ્યા. 


રાહે જયસિંહ પણુ સોરાષ્ટ્ર પ્રવિ જતો હતે! તે માર્ગમાંથી પાછે વળી 
ભીમદેવને મળ્યો અને તેણે સ્રુસલમાનો સામે રણુસ'ગ્રામમાં અતુલ શોર્ય ખતાવ્યું. 
આ યુદ્ધમાં પરદેશીએાનો સખ્ત પરાજ્ય થચે!, અને સુલ્તાનનું સૈન્ય કપાઈ ગઝુ. 
થોડા બચેલા સૈનિકોને લઇને તે માંડ ભાગી જઈ શકયે।. 


ભીમ સાથે મેત્રી : આ ચુદ્ધમાં સહદય સહાય આપવાથી ભીમદેવ તથા 
જયસિહને મૈત્રી થઇ; અને જયસિહે ભીમદેવને સેમેશ્વરના દેવાલયને। પુન: જીર્ણોદ્ધાર 
કરવા તેમજ તેને વિરેષ જાજવલ્યમાન ખનાવવા પ્રેરણા કરી. ભીસે તેના નાગર કી 
શ્રીધરને મોકલી, ત્યાં મેઘધ્વનિ નામે મંડપ ખધાવ્યો.૨ 


પૃથ્વીરાજ સાથે ચુદ્ધ : ભીમદેવે આખુના ષરમાર રાજા જેતસ્ી (જેત્રસિહુ)ની ' 
ષુત્રી ઈચ્છનકુમારીતું માગુ કર્ચું”, પણુ તે જુવરી 'પૃથ્વીરાજને આપેલી હોઈ જેતસીએ 
ભીમને તે સગપણુ તોડી કન્યા આપવા ના પાડી, તેથી ભીસે તેના ઉપર ચડાઈ 
કરી. અજમેરપતિ સોમેશ્વર ચૌહાણુ બળવાન રાજા હતે. તે પૃથ્વીરાજનેો પિતા હતે. 
તેથી ચૌડુાણા પરમારની સહાયે આવરો તે વિચારે ભીમે રાહની સહાય માંગી. 
રાહુ જચંસિંડુ અને કચ્છને જાડેજે રાજા રાયઘણુ રાણી'ગ ઝાલા વગેરે રાજાઓ 
ભીમને જઈ મળ્યા અને બન્તે પક્ષો વચ્ચે ભયકર યુષ્્દ થયું. ચ'દ ખારેટ તેતું 
વણુ'ન કરતાં લખે છે કે “યાદવ જામ જાણે હમણાં પૃથ્વીનો નાશ કરી નાખશે 
એમ પોતાના મિત્રેની જમણી ખાજુએ ગર્જી ઊઠયો. તેના સામો ખેંગાર પૃથ્વી 
ઉપર અગ્નિના ભડકા સરખો થઇને આવ્યો. ખન્ને ઉન્મત્ત સાંઢ થી લડયા,” 








ડસ સાસણ 2 


૧, “તારીખે ફાર્ર્તા” સે!ર્ઠી તવારીખમાં દીવાન ર્ણુછોડજ આ ચુહ્ધને માંડળિક તથા 
મહુમદ ગીઝનીનું કહે છે. (આ ચર્ચા આગળ કરવામાં આવી છે.) શ્રી. ર્યુછ્ોડભાઇ ઉદયરામ તે 
યુદ્ધ આ હોવું જઇએ તેમ અનુમાન કરે છે અને તે વારતવિક જણાય છે. 





ર. આ સ'ડપ ખીન્ન ભીમે બ'ધાવ્યો. તેને ઉદવ્લેખ પ્રભાસપાટણુના મોટા દરવાજનતા 
સ', ૧૨૭૩ (૪. સ. ૧૨૧૭)ના શિલાલેખમાં છે. 


આ સૂજરાઝસ્સરનાર્યાંય તરયાઝુઝન્તા સવિ ક્િતિરા : 
આરી મીમશેવરપ્રાચત પ્રતાપ અવર સોમેશ્વર તંરપાડ્ચ ચેન્તાત્ર સેઘપ્વનિ 
તાસ પેચ: | એમ સપજ લખ્યું છે. એટલે અ ભીમષદેવ્‌ હોવો ભેદએ. 


રજપૂત સમય ૧૫૩ 


રાહે જયસિંહુ કનાોજનો સખ'ષી હતો અને ચૌહાણે!ના શુ હતો. વળી, 
ભીમદેવ સાથે તેને સૈત્ની હતી. એટલે તેણે અતુલ પરાકમ ખતાવી ચુદ્ધે કયું ; પણુ 
આ યુદ્ધમાં તે ચૌહાણની તલવારના ઘાથી મરાચે।.* 


રાહે જયસિહે એક સ્વપ્નદ્રછા હેતો. ગુજરાતના રાજાની બેડી નીચે ર્હુવા 
કરતાં અન્યત્ર રાજ્ય સ્થાપવાની તેની સહત્ત્વાકાંક્ષા પૂણુ ન થઈ, ત્યારે ભીમની મૈત્રી 
કરી, તેમાંથી લાભ મેળવવા તેણે પ્રયત્ન કર્યો; પણુ સ યોગે પ્રતિકૂળ હુતા. રાહના * 
નહિ પણુ સમસ્ત આર્ચ રાજાઓના પતનના પ્રસ્તાવને તે કાળ હેતો, રાહુ જયસિંહ 
તેમાંથી અપવાદ યઈઇ શકયો નહિ અને તેનાં સ્વ'પ્નો સિદ્ધ કરે તે પહેલાં તે યુદ્ધભૂમિ 
ઉપર શાશ્ચત નિદ્રામાં પોહી ગયે. 


રાહ રાયસિહ ઇ. સ. ૧૧૮૦ થી ઇ. સ. ૧૧૮૪. 


રાહુ જયસિહે પછી તેને પુત્ર રાયચસિહ પાટે બેઠો; પણુ તે ખહું જીવ્યો 
નહિ. તેના સમયમાં ભીમદેવ યુદ્ધમાં પરોવાયેલે હેતો અને રાહુ રાયસિહ તેની 
સાથે યુદ્ધમાં ૨હ્યો. તે યુજ્ધભૂમિમાં માર્યો ગયો કે કેમ તેની એતિહાસિક નોંધ 
' પ્રાપ્ત થતી નથી; પણુ તે ઈ. સ. ૧૧૮૪માં મૃત્યુ પાસ્યો. 


રાહુ મહીપાળી રેજે : ૪. સ. ૧૧૮૪ થી ઇ. સ. ૧૨૦૧. 


રાહુ મહીપાળ શાહે રશાયસિહ્નો પુત્ર હતો, તે ગાદી ઉપર આવ્યો ત્યારે 
ચુવાન હતો, તેનું ખીજીું નામ ગજરાજ હતુ. 


પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ : પોતાના પિતા સોમેશ્વરને ભીએે માર્યોઈ હતો. તેથી 
પૃથ્વીરાજ તથા ભીમને અણુખનાવ હતે. તેનું વેર લેવા 'પૃચ્વીરાજ ભીમ ઉપર ચડી 
આવ્યો. અને ભીમને પરાજય થયો. પરિણામે ગુજરાતના રાજાનું ખળ ઘટસુ. 


સુસ્લિમ ચડાઇએ।: સુસલમાનો માટે ભારતના દરવાન ઊઘડી ગયા હતા. 
8». સ. ૧૧૯૪માં મહમદ ગોરીએ પૃથ્વીરાજતા પતન પછી જયચદ્રને હુરાબ્યો અને 
કનોજ લીધુ. કાશીનાં મંદિરો અપવિત્ર થયાં. તેના સેનાપતિ કુતુખુદ્ડીીને અજ- 
મેર ઉપર ચડાઈ કરી અને ઈ. સ. ૧૧૯૪માં પાટણુ લીધું. ભીમને સેનાપતિ 


૧, ઉપરોક્ત વણુષ્નમાં “ખે'ગાર' યાદવ જામ સામે લડષો એમ કહ્યું છે; પણુ 
ખે'ગાર રાહુ નહિ, પણુ અન્ય રાન્ન હોવે! ન્નેઇએ. 


૨. ચદના રાસ પ્રમાણે ભીમ આ યુદ્ધમાં મરાઇ ગયો. પણુ તે ખરાખર નથી, ભીમ 
તે પછી પણુ જીવતે! હતે!. 


જઉ 


૨૧૫૪ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


જીવણુરામ? સુસ્લિમો સામે ટકી શક્યો નહિ; તે નાસી ગયો અને સુસ્લિમોનાં પાછળ 
પરેલાં સેન્યો સાથે લડતાં વીરગતિને પામ્યો. પાટણુ પડયું' અને સ્વધમી ઓનાં 
શિરેતે યુદ્ધવેદીમાં આન'દથી હોમતા ભીમદેવનું અભિમાન ઓગળી ગયુ; પરતુ 
તે હિસ્મત હારે તેમ હતે નહિ, કુતુસુદ્દીન જતાં તેણે સ્રસ્લિમ થાણાં ઉઠાડી મૂક્યાં, 


રૂળુુદ્દીન સૌરાષ્ટ્રમાં : કુતુખુદ્ીને પાટણુ જીતી તેના ભૂખ્યાં વરુના ટોળા 
જેવા સૈન્યને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટું મૂકો દીછું; ષણ સૌરાષ્ટ્રના ઝાલાએએ તેને ધઈધૂકા 
પાસે આંતર્યા; પણુ કુતુખુદ્દીન યુગ્ધે ન આપતાં ઘોઘા ગયો. ત્યાં તેનો સલાહકાર 
ખાવા તાજુદ્દોન ઝાલાએ સામે લડતાં માર્ચોચ ગયે..૨ આગળ વિરોધ પ્રખળ થશે તેવી 
જે જોઇ ખીજી ધારણાએ તે પાછે વળ્યો અને માર્ગમાં જુ જીતી, ત્યાંના ઝાલા 
ઘામળજી?ને હરાવી મે।રબી ગયે. ત્યાં જેઠેવાએોાને હરાવી તે પ્રાંતમાંથી તેની સત્તા 
ઉઠાડી સૂકી. 


વત્સરાજ : આ સમયમાં વાયવ્ય સરહદેથી સિરસાંનો વત્સરાજ નામને 
રાજા કૅશ્છના માગે" થઇ સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યો. પ્રદેશે જીતતો તે સોરાષ્ટ્રને સીમાડે 
આવી પહોંચ્ચો. રાહુના સેનાપતિ ચુડામણિ આ આકેમણુને ખાળવા તેના સૈન્ય સાથે 
સામે થચે.. ઘોર સ'ગ્રામ થયે. તેમાં વત્સરાજ હાર્યો અને ચુડામણિના હાથે માર્ચોય ગયે, 


વત્સરાજ કેણુ હતો અને સિરસ્રા ક્યાં આવ્યું' હતું તે અપાર સશોધન 
કરવા છતાં પ્રાપ્ત થતુ' નથી. વાચવ્ય ભારતમાં તે સમયનાં જે રાજ્યે! હતાં તેમાં 
વત્સરાજ નામને કે રાજા થયે હોવાનું જણાતું નથી. હાલના અખાલા (પ'જાખ) 
પાસે સિહ્પુરનું રાય હેતું. ત્યાંના રાજા નદીમાં તણાઈ ગયે અને તેને વારસ ન હતો. 
તેથી અ'ધાધૂ'ધીનો લાભ લઇ જેસલમીર રાજ્યના એક કુટુ ખી અગરસેન રાવળે ઇં, સ. _ 


૧, જીવણુરામ ભીમના સેનાપતિ હતે!. (પ્રો, કોમીસેરિયેટ તેને કુમારપાળનેઃ સેનાપતિ 
કહૈ છે.) 

૨. ધોધામાં તેનો શિલાલેખ હી. સ. ૫૯૧ (૪. સ. ૧૧૯૫)તેો છે. તેમાં બદર્દ્દીનને 
પુત્ર તાજુદ્દીન શહીદ થયાની તૉંધ છે. 


૩. ધામળજએ દક્ષિણુ કિનારે નાઘેરમાં ધામળેજ વસાવ્યુ'. ત્યાં તે ર્સામણે ગયેલા, 
તેનાં રાણી વાધેલા વ'શનાં હતાં, અને રાહ મહીપાળ તેના મામા થતા હતા. તેના સસરા નાધેર 
પ્રદેશના નાના ઠાકોર હતા. તેની સહાયથી સસુદ્તીરતા ચાવડાએ પાસેથી ૪૧ ગામે 
જીતી તાલુકો સ્થાપ્યો. કુતુખુર્દીન જા'બ્ુતી હિદુ પ્રજાને વટલાવી, અપાર જુલ્મ . ફરી, જુ 
ઉજજડ નવું કરી પાછે ગયો. પછી ધામળજી પાછા ગયા અને તેના રાન્યતી અશ હલત નઇ 
ધામળેજમાં જ રભ્યા. પણુ તેના પછી તેના કુવર ક્લોજીએ ન'બુ પાસે કુ'ડણીમાં ૨1જધાની કરી, 
ધામળેજ આશપાસ કારડિયા ઝાલાઓની વસ્તી હજી પણુ વિપુલ પ્રમાણુમાં છે. 


જેજપૂત સમય ઉપપ 
૧૦૯૫માં આ રાજ્ય લક પોતાની ગારી સ્થાપી. સ'ભવ છે કે આ રાજાને! અનુગામી 
કે કુવર આ ચડાઇ લાવ્યા હાય.” 


ચુડામણિ : ચુડામણિ૨ આ વિજયથી ગર્વોન્મત્ત બન્યો, તેણે મેહ જેઠવાને 
હેરાવી માંગરોળ અને ચોરવાડને પ્રદેશ પડાવી લીધે. ચુડામણિની સહાયથી રાણે 
ગુજરાત ઉપર પોતાને। ધ્વજ ફરકાવવા ધાર્યુ”. પણુ કુતુખુદ્ડીનની ચડાઈ અને ગુજરાતના 
રાજાઓની અ'તિમ પરિસ્થતિ છતાં ભીમદેવ સામે ખાથ ભીડવાની તેની હિસ્મત 
ચાલી નહિ. તેથી તેણે પાટણુ મ્રકી વત્સરાજના સૈન્યાધિપતિ તથા સાળા આલા અને 
ઉદ્લ ભાઇઓની રાજધાની મહોખા” ઉપર ચડાઈ કરી અને એવો પડકાર ફેકયો કે 
ચુડામણિને હરાવે તેને રાહુની જુવરી મોતતીદે પરણુશે. મહોબા ચુડામણિ સાથે યુદ્ધ 
કૅરવા શક્તશાળી ન હતુ; તેથી તેણે પરાજ્ય સ્વીકારવા તત્પરતા ખતાવી. ચુડામણિએ 
તેથી મહોબાના આલા પાસે તેના ભાણેજ મલ કે જે વત્સરાજને। પુત્ર થતો હતો 
તેને સાંપી દેવા માગણી કરી. પણુ ક્ષત્રિય ધર્મ પ્રમાણે આ માગણીને! ઇન્કાર ડરી 
આલા તથા ઉદ્લે યુદ્ધે કર્યું. આ ચુદ્ધેમાં મલે ચુડામણિને દદ યુદ્ધમાં મારી નાખ્યો. 
સેરઠૅનું સૈન્ય પરાજિત થયુ; તેથી મલે મોતીદેની માગણી કરી, પણુ અન્ય સેના- 
નાયકેએ ક્લ્ું કે તમે ચુડામણિને માર્યો તેથી સૈન્ય પરાજિત થચુ' ગણાય નહિ. 
આમ ડહી તેએ સોરઠ પ્રતિ પાછા વળ્યા; પણુ મલે તેના મામા આલા તથા 
ઉદ્લની સહાયથી પોતાની મદદે કનોજના રાજા લાખણુસી, ગ્ુજરગઢના રામયા રાજા 
પ્રશિપતિ, અને મોહનગઢના રાજા મકર દને” બોલાવ્યા. આ રાજાઓ સોરઠી સેન્યની 
પાછળ પડયા અને આખુ પાસે ભયકર યુદ્ધ થઝુ. તેમાં સોરઠી સેના કપાઈ ગઇ. અતે 
રાહે તેની કુંવરી મોતીદે મલને વચન પ્રમાણે પરણાવી. 


જેઠવા : માંગરોળ-ચોરવાડને। પ્રદેશ ખોયા પછી અને મહોખાના પરાજ્યને 


૧. સિહપુર્નો ઇતિહાસ (ભારત રાજ્યમ'ડળ) 


૨. ચુડામણિ નાગર હતે. આ સમયમાં રાઠોડનેો સેનાપતિ ચુડા હુતે।, તેણે પ્રતિહાર 
રન પાસેથી તેનું રાજ્ય જીતી લીધુ' હુતુ*. તે રાઠોડ હતો. તે તથા આ ચુડામણુ બન્ને જુદા, 

૩. સહેબા વિન્શ્ય પવતની પૂવ અને જમના નદીને દક્ષિણુ દિશાએ આવેલે। પ્રાન્ત 
છે. આ રાજ્ય ચ'દલાઓતું હતુ'. આ સમચે ત્યાંનો રાજા મદનવમ*દેવ હતો, એટલે મહેોખા 
કોઇ ખીજીુ' હોય અથવા આલા અને ઉદ્દલ ત્યાંતા ઠાકરે કે સેનાપતિઓ હેય, 

૪. આ રાજાએનાં નામ પણુ ઇતિહાસમાં મળતાં તથી, ડને।જમાં ૪. સ. ૧૨૧૨ 
સુધી જયચ* રાઠોડ હતો. એટલે લાખણુસી રાજ હોય નડિ. આ જૃત્તાંત ચારણેો।ના ઇતિઠાસમાંથી 
મેળે છે. પણુ વત્સરાજ-મલ-મહેબા વગેરે તામનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. સ'ભવ છે કે આ લેકે 
સિધના લુપ્તપ્રાય થયેલા કે।ઇ રાજ્યના રાજાએ હશે, અને વત્સરાજને રાહુ ઉપર્‌ ચડાઇ લઇ 
આવવા કાંઇ ખાસ કારણુ હશે. 


ર્પરું સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


લાભ ઉઠાવી છુમલીના જેઠવા રાજળએ પોરખદર-ખળેજ, માણુષુર તથા વર્તમાન 
ુતિયાણુ। સુધીનો પ્રદેશ જીતી લીધો. રાહુ મહીપાલે તેના ઉપર જાતે ચડાઇ કરી 
અને ઈ. સ. ૧૨૦૦માં રાણાના યુવરાજ વિકેમાજિત (વીકિયાજી) તથા રાહુ વચ્ચે 
સાજ્ઠુકાના પાદરમાં લડાઇ થઇ. તેમાં રાણાના સૈન્યને સ'ખ્ત પરાજય મળ્યેદ અને 
રાહે તે પ્રદેશ પોતાના રાજ્યમાં નડી દીધે. 


રાહુ તથા જેઠેવાના સબધો સારા હેતા. પણુ ભાણું જેઠંવાએ ઈ. સ. 
૧૧૭૯માં ગાદીએ આવી રાહેની સરહદો દબાવવા માંડી અને તેના પુત્ર શૈહે જેઠે- 
વાએ તેના પિતાનું ૧૧૯૦માં મૃત્યુ થતાં ગાદીએ આવી આકૅમણુકારી નીતિ જારી 
રાખી. તેથી સોરરઠે અને ધુમલી? વચ્ચે વૈમનસ્ય વધ્યું. ચુડામણિએ તેએ પાસેથી 
માંગરોળ પ્રદેશ જીતી લીધા પછી પણુ મેહતા પુત્ર નાગે ઈ. સ. ૧૨૦૦માં સાકુકાની 
હારે ખાઈ પોતાની તલ્વાર સ્યાન ડરી.* 


આ રાહુના સમયમાં જૈનોએ ગિરનાર ઉપર ભીમદેવની સહાયથી અને 
સમ્મતિથી ઘણાં મ'દિરો ખાંધ્યાં. પ્રભાસપાટણુમાં પણુ કીતિસૂરિની પ્રેરણાથી મૂલવ- 
સ'તિકા નામનું મદિર બ'ધાવ્યું તથા કોઢનો રોગ મટે તેવા ચમત્કારક ગુણુવાળા 
પાણીનો ઝુડે ખધાવ્યો.* 

હ 2 કેૂ-ેૂઝટટ જુ ઈ અ ક 
૧, જેઠવા રાજા ભાણુ કે જેણું ૧૮૦૦ કન્યાઓ એક સાથે પરણાવી હતી તે વાતા- 
એનું એક પ્રિય પાત્ર છે. “ભડની ક્રેલણુને ભાણુ જેઠવે ખોલાવી' વગેરે તેના નામની કહેવત 
કહેવાય છે. તૈ ૪. સ. ૧૧૯૦માં ગુજરી ગયો, તેનો પુત્ર મેહ જેઠેવે ઇ. સ, ૧૧૯૩ સુધી માત્ર 
ચાર વષ રાજ્ય કરી ગુજરી ગયો. ચારણી ગાથાઓ પ્રમાણે તેનું રાન્‍્ય ધણુ' લાંણુ' ચાલ્યુ. 
તે પણુ લેોકસાહિત્યતું એક સુ'દર્‌ પાત્ર છે. 
બડ ભાગી ગઢ ધુમલી, તારુ' થાણુ' નક્કો થિર, 
વિક્રમ નડે વીર, ભાણુઉત [ભડ ન્ટેઠવે।. 
સુષ્યો વિટ્ટમ સિહ્ાસને, વડે વાતુ'એ વીર, 
પણુ નીરખ્યા નયને ધીર, ભાણાઉત ભડ જેઠવે।, 

એવે! મેહ નેઠેવો પરદુઃખભ'જન વિક્રમના અવતાર સમે! હતો, ઊજળી અને મેહ 

જેઠંવાની વાર્તા પણુ જાણીતી છે. 


ર. સામૃકા હાલ ઉજજડ છે. તે સ્થળ નજીક કુ'તી ચારૃણિયાણીનો તેસ હતે. શાકુકાના 
લેકાએ રાહને દગો દીધો; તેથી તેણે તે ગામ ઉજજડ કયુ અને ર'તી તેને વફાદાર હતી, તેથી 
નેશને સ્થળે ગામ વસાવી તેનું કુતિયાણા નામ પાડ્યુ', આ પુતિયાણાનું નામ કુ'ડેનપુર્‌ છતું 
એમ પણ કહેવાય છે. અહીથી શ્રીકૃષ્ણે સ્દ્મિણીનતું હરણુ કયું” હતુ' તેમ મનાય છે, 

૩. ગાળા તથા ગિરનારના તેમજ પાટણુના ૪# સ. ૧૨૦૦ના લેખ. 

(હી. ઇં. એ. ગુજરાત : ભાગ 8, શ્રીં. આચાયય) 


ફેજપૃત સમયે ઉપહુ 


રાહુ મહીપાલ ઈ. સ. ૧૨૦૧માં ગુજરી ગચેો, આ રાહે તેના વીરત્વથી 
વિજયે મેળવ્યા, પણુ ગુજરાતના ભીમદેવના અતરાયના કારણે વે ખહું પ્રગતિ 


કરી શક્યો નહિ. 
રાહ જ્યમલ : ઈ સ. ૧૨૦૧ થી ૧૨૩૦. 


રાહુ જયમલ ગાદીએ આવ્યો ત્યારે કુમાર અવસ્થામાં હતો; તેથી તેના 
પિતાના શગ્રુઆએ માથુ ઊંચકયુ. ભીમદેવ ષણુ નખળે પડયો હતે. એટલે સોરા- 
ષ્ટ્ના રાજાઓએ પોતપોતાના વિસ્તારો વધારવા પ્રયત્ન શરૂ કર્યા. 


જેઠવા : જેઠવા રાજા વીકિયાજીએ પુન: રાહે સામે ગુષ્ધે કરવા કેમર કસી. 

તેણે ઢાંક અને કડોરણાની વચમાં પર્વતમાળા છે ત્યાં મોટી છાવણા નાખી અને 
રાહેના પ્રદેશે દબાવવા માંડયા. રાહે તેનું સૈન્ય લઇ તે છાવણી ફરતી કિલ્લેબ'ધી 
કરી અને વીકિયાજીને શરણે જવા અથવા ગુષ્ધે આપવા ક્રજ પાડી. પાટણુવાવ પાસે 
એસમમાત્રીના ડુંગર પાસે એક ખૂનખાર ઝુજ્ટ્ઠ થઝુ . તેમાં રાણાએ સંધિ કરી અને 
હાંકથી ખરડા સુધીના પ્રદેશમાં રાહુ ન જવું અને ઘેડ અને તે પછીના ભાગ ઉપર 


રાણાએ આકમણુ ન કરવું તેવા કરાર થયા. 


પણુ વીકિયાજી 8. સ. ૧૨૨૦માં ગુજરી જતાં તેના મુવર અને અનુગામી 
રાણા વિજ્યસિ'હે (વજેસ ગે) પુન: આ કરારને ભંગ કરી આકેમણુ કર્યું”. પણુ રાહે 
તેને ફરીથી સજ્જડે હાર આપી અને સોટો દડ લીધે. 


' શેર : આ સગયચે ઢીંખાણામાં જગમાલ? મહેર નામનો એક ખ'ડિયો રાનન 
હતો, સૈત્રકોના સમયથી આ પ્રદેશમાં મેર રાજાઓ હતા. જગમાલે ભીષદેવનું સાર્વ- 
ભૌમત્વ સ્વીકાર્જુ” હતું અને શાહના અધિકારને તે અવગણુતો। હતે, 


૧. જગમાલનું એક દાનપત્ર મળ્યું" છે. તેણે તલાજમાં એ લિંગ સ્થાપ્યાં. તેમાં 
એકનું નામ તેની માતા પૃથિવીદેવી ઉપરથી પથિવીદવેશ્વર તથા ખીજી' પિતા ચો'ડના નામ ઉપ- 
રથી ચૌ'ડેશ્વર રાખ્યું. તેના ખર્ચ માટે કાંબલ ઉલિંગ (કામ્માલ) તથા ફૂલસર ગામર્માં જમીન 
આપી. તેનો દ્દારપાલ સાખડો હતો. જગમાલ સહેર્‌ રાજ ચો'ડને પુત્ર હતો. તે આનને પુત્ર 
હતે. મેર લેકેોતેો ઉલ્લેખ અહી નેવામાં આવે છે." 

ધ'ધૂકાના ધનમેરે ધ'ધૂકા વસાવેલું, તેના પૂબ જ સે1નિંમ મેર આ દેશમાં પ્રયમ આવેલા 
મહેરા પૈકીના હશે. એક કથન ક્રમાણું સિંધમાં હિંગળાજ માતાનું સ્થાન છે ત્યાં તે રહેતે. ત્યાંથી 
તેએ માતાજીને નળકાંઠામાં લઇ આવ્યા, તેએમાં સોાનગ મેર્‌ થયો. તેને ખાર દીકરા હતા, તેએ 
પકી મોટો નરેવાન તથા બીજે ધત અથવા ધાંડ હતો. તેણું ધધૂકા વસાવ્યું, (સશસમાળા). બીજા 
કથન પ્રમાણે તરી, રામચ'£જ જ્યારે લ'કા ગયા ત્યારે સેતુના રક્ષણુ માટે તેમણે પીઠના વાળમાંથી 
એક પુરષ ઉત્પન્ન ચી, તે કેશવાળા થચે1., તેતે લ'કાથી વળતાં રાક્ષસી પરણાવી. તેના વ'શન્ને 





૧૫૮ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


વાજાઓ : રાહે મહીપાલના રાજ્યકાળમાં સોરાષ્ટ્ર દેશના તખ્તા ઉપર એક 
નવો! રાજ્યવ'શ મહત્ત્વાકાંક્ષા અને મરદાનગી લઈ આવ્યે।. તેએએ પણુ પોતાના 
ખાહુબળે એક નાનકડો રાજ્યવશ સ્થા'્યો. 


તેએ રાઠોડ વ'શમાંથી ઊતરી આવેલા હતા અને પાછળથી ઇતિહાસમાં 
વાહેલ અતે વાજા જાતિના નામથી પ્રસિષ્ઠ્ર થયા.” તેએએ માંગરોળ, માધુપુર, 
સોમનાથ અને ઉનાથી ઝાંઝમેર સુધીનો પ્રદેશ જીતી લઈ ત્યાં તેમનાં 
રાજ્ય સ્થાપ્યા. 


રજપૂતમાં પરણ્યા. તેતી પ્રજ્ન મેર્‌ થઇ. (વોટસન) 

કનલ ટોડ માને છે કે તેએ દ્રણુ સેનાપતિ મિહિરના વ'શજ છે. અજમેરની આજુ 
બાજુ મેર લોકોનું રાજ્ય હતું. તેએ મેરાવત અથવા ગેરાત કહેવાતા. તેનો અથ* “પવષ્તનાં 
શ'તાનો” એવે। થાય છે. 

સમ પણુ ધતિહાસમાં નોંધ થઇ છે કે આરખબે.એ સિંધ જત્યું ત્યારે ઇ. સ. ૭૧૨માં 
દક્ષિણુ શસિધમાં મ્હેડ-મેર-કે મતેડ નામની બળવાન જાતિ હતી. (વોટસન) 


મતુખુદ્દીન એબકે અજમેર જીત્યા પછી મેર લે[ક્ોએ આય* રાજાએ સાથે મળી જઇ 
અજમેર પાછુ' લેવા પ્રયત્ન કરેલો, તેથી એબક તેના ઉપર્‌ પ્રબળ સેન્ય લઇને ચડચે; પણુ તેને 

હાર્‌ ખાઇ ધાયલ સ્થિતિમાં પાછુ' જવું પડયું. (રાસમાળ।) 

ઝુનષ્લ વોટસન એમ પણુ માને છે કે જેઠેવાએ સાથે મેરો આવ્યા. તેઓના રાણાને 
“સેર'' આવી તેથી મેર કહેવાયા, 

વલ્લભીના અૈત્રકોના સમયમાં મેર તેના સામ'તો હતા. તેઓનું ટીંબા”! રાજ્ય ધ, સ. 
૧૨.૦ સુધી તો પણું" કળાએ હતુ'. તે પછી હાથસણીમાં ૪. સ.તી ચૌદમી સદીમાં પણુ 
તેઓ હતા. 

જેઠેવાએ સાથે તેએ ઢાંક આવ્યા અને પાછળનાં વર્ષોમાં રાણાને તેના રાજ્યતું રક્ષણુ 
કરવામાં તેઓએ વશકાદારીથી સહાય કરી અને જેઠવા તથા મેરો પરસ્પર અઘાપિ પય*ત સાથે 
રહા. કન્ષ્લ વોટસન એક કલ્પના કરે છે કે તે રણુધીરજી નામના નેઠવાના વ'શજ છે. 

 સેરની ચાર સુખ્ય શાખા છે: રાજ્સખા, ક્રેશવાળા, મોઢા અને ઓડેદ્રા. રાજસખા 
રાણાના અમીરે છે. મોઢા મોઢવાડા મામ ઉપરથી અને ઓડેદ્રા ઓડદર ગામ ઉપરથી 


કહેવાયા છે. 

૧. જયશિખર્‌ ચાવડાના પતનકાળે અખેરાજ નામના ચાવડા સામ'તે એખામ'4ળમાં 
પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યુ સોરાષ્ટમાં આવાં અનેક નાનાં ચાવડા રાજ્યો હતાં, (જતે ઉમરકેોટ તીથે 
ચાવડા રાજ કરૅ, પોષે પ્રજ્ન સ'તોષ, માણેક માતીએ દીવા ખળે,) ડું'ગર વા ડમરકેટનું રાજ્ય 
વતમાન ગોહિલવાડમાં હતુ. દીવ-સે।!મનાથ-માંગરેળ વગેરેમાં પણુ તેમનું રાન્ય હતુ. તેણે કાબાન 
ઓને મારી, હરાવી તેના સરદાર તરીકે સ્વીકૃતિ મેળવી, અખેરાજના મૃત્યુ પછી તેને! પુત્ર ભુવડ 
થયો. અને તેમના જયસઃગ અતે જયદેત્ર થવા. જયસ'ગ ગાદીએ આવ્યે।. તેણું ચાવડાપાધર્‌ ગામ 





રજપૂત સમય કૃપટે 





“કક કકક કકક 
વસાાવ્યુ' તથા ચાવડાયર નામે તળાવ ખોદાવ્યુ, જે હાલ મૂળવાસા તથા સૂછીસર કહેવાય છે 
(કદાચ મૂળરાજના નામ પાછળ ફરેરજિયાત નામ ફેર્વાયુ' હશે.) તે ખ્‌'ધાવ્યાં. જયસ'ગ 1નિ:સ'તાન 
ગુજરી જતાં જગદેવ રજન થયે. તેણે ૨૧ વષ* રાજ્ય ડ્યુ” અને તેતી પછી તેનો પુત્ર મગળ- 
દેવ અને તેના પછી તેનો પુત્ર દયાળદેવ રાજા થયો, તેની પછી જગદેવ રને થયે. મે 
પુત્ર હતા; કનકસેન તથા અન'તસેન- 

કતકસેને કનકાપુરી વસાવી. તેનું વત્ય્માન નામ વસાઇ અથવા વસાવી છે. ગીરના 
જ'ગલમાં હાલ કેતકાઇનું સ્થળ છે ત્યાં કનકાવતી નગરી સ્થાપી. ત્યાંના અમુક પ્રદેરા જતી ર્‌ાન્ય 
સ્થાપ્યુ'. તેણુ જૈન મ'દિરે પણુ બ'ધાજ્યાં અને બાંધકામને ઉત્તેજન આપ્યુ'. અન'તદેવૈ દ્ારકામાં 
ગાદી સ્થાપી. દ્વારકામાં રાજન ર્ણુછે!ડડરાય જ હોય, છતાં અન'તદેવે ગાદી સ્થાપી, તેથી રત્યાતા 
હેરે;લ રજપૃતાગ્મે વાંધો ઉઠાવ્યો અને યુદ્ધ થયુ. તેમાં અન'તદ્વ માર્યો ગયો. રાહ કવાટને કેદ 
કરનાર આ અન'ત છતો તેમ પણુ એક માન્યતા છે. 

હેરોલ $ હેરાલ રજપૂત પરમાર શાખાના હોવાનું જણાય છે. તેઓએ ચાવડાની સત્તાને 
અ'ઝુશ નીચે આણી અને લૂ'ટક્!ટ કરીને ઘણુ' દ્રવ્ય મેળવ્યુ', 

રાડોડ : કતોજના જયચન્રે ગ'ગામાં પડી આત્મહત્યા કરી, પછી તેના વાર્ચ અને 
ભત્રીજો શિયોજી ૪. સ ૧૨૧૨માં કતોજ્થી નાસી છૂટયો! અતે કાલમૂઢહ ગામે આવી ત્યાંના 
સેલ'કીની કુ'વરીને પરણ્યો. કાલમૂઢતા સોલ'ીએ માત્ર તેના શઝુ ક્ચ્ઠતા લાખા ફૂલાણી ઉપર્‌ 
વેર લેવા રાઠોડને કુટુખી બનાવ્યા, શિયોજએ લાખા સાથે યુદ્ધ કયુ, (આ લાખે। રાહ ગ્રહરિપુને 
મિત્ર લાખે નહિ, પણુ તેનો વશજ) અને ત્યાંથી પાટઢણુ થઇ ખેડનાથ અથવા ખેડધંટ આવ્યો; 
ત્યાંના ગોહિલોને મારી લુણીનાં કાંઠે રાજ્ય સ્થાપ્યુ મેર લોકો અને મીના લોકોને પણુ તેણે 
હરાવ્યા. તેઓને આશ્રય દેનારા પાલીના આાહ્મણૂને તે પછી હોળીના તહેવારોમાં કતલ કરી પાલી 
ખૂ'ચવી લીધુ ને મારવાડનું રાજ્ય સ્થાપ્યુ'. 

શિચે।જતે। યુવરાજ આસ્થાન હતો. તે મારવાડની ગાદીએ ખેઠે અને ખીજ્ને પુત્ર 
સોનિંગ હતો. ઇડરતો ભીલ શાક શામળિયો સોડ તેના નાગર મધ્રી ગોવિદરાયની પુત્રીનું 
બળાત્કારે પાણિમ્રહણુ કરવા માંગતો હતે; તેથી ગોવિદરાયની પુત્રોતું' પોતે કન્યાદાત આપ્યુ; 
તેથી મ'નીના કુટ'બની સ્્રોએએ ગાયુ કે, “અગે ઈડરિયો ગઢ જીત્યાં રે, આન'દ ભચે!.?' 
(આ ગીત છુજી નાગર સાતિમાં લસેપ્રસ'ગે ગવાય છે.) 

શિચોજીને। ત્રીજ પુત્ર અજ હતે।. તેણે એક સૈન્ય સજી સોરાષ્ટ્ર તરફ ભાગ્ય અજમાવવા 
પ્રયાણુ કયુ અને દ્ારકાની યાત્રા કરી પરાક્કમ કરવા ધાર્ચું”, દ્ાર્કામાં ચાવડા અને હૅરેલ વચ્ચે 
યુદ્ધ ચાલતુ' હતુ. તેઆએ આ સેન્ય તયા તેના રાજવ'શી નાયકને નેઇને સહાય માગી. અને 
હેરાલને સહાય આપી અને ચાવડા રાજા ભીખતસિંહને દગાથી માર્યો. અને પછી હેરોલતે પણુ 
મારી ઓખામ'ડળ પચાવી પાડયું. 

તેના બે પુત્ર થયા : વેરાવળજી અને વીન્નજી. વેરાવળના વ'શજ્ને વાઢેલ થયા અને 
વીજ1%ના વાજા 

વી'જનના વાજા હઆ, વેરાવળ વાઢેૅલ; 
ભડને ભાડા ભૂ”જિયા, ઈ રાવ રાહે. 


શ૬૦ સોરાષ્ટ્રેના ઇતિહાસ 


ર રાહે જયમલ કવિને આશ્રય દેનારો હતો, પરાકેમી હતો અને તેણે 
અનેક વિજયે! પ્રાપ્ત કર્યા હતા. સૌરાષ્ટ્ર દેશના રાજાએએ તેને કીમતી નજરાણું 
તથા બક્ષિસ આપી હતી. રાહે જયમલના દરખારમાં કવિએ! રહેતા. તેમનાં કાવ્યોમાં 


કાહે જયમલતું એક કાવ્ય “જયમલ--જશવણું ન લખ્યું છે.” 


નાગરો : ઈ. સ. ૧૨૧૬માં વડનગર ઉપર આકમણુ થતાં અથવા કઈ 
કારણુ ખનતાં ઘણાં નાગર જુટુબો સોરાષ્ટ્રમાં આવ્યાં, રાહે તેમને અધિકારો, 
જમીન, નગીરેો આપ્યાં અને સોરાષ્ટ્માં નાગર જ્ઞાતિનો કાયમી વસવાટ થયે.* 
રાહે જ્યમલ ૪. સ. ૧૨૩૦માં ગુજરી ગયે. 


વાજતા વહીવ'ચા મેવાડના બડુવાના બારહઠે સાગરદાતજતા ચોપડામાં લખ્યુ છે કે 
અજના કુ'વરેો સ". ૧૧૩૩ (ઇ. સ. ૧૧૭૭)માં થયા, એ હિસાબે આ ચડાઇ ૪. ચ, ૧૧૨૫- 
૧૧૫૦ વચમાં થઇ હેય. કનોજ ૪. સ, ૧૧૯૪માં પડયુ' એ કથન સત્ય માનીએ તે અજ 
કાંતો જ્યચ'દ્રની હુયાતિમાં જ ખહી' આવ્યો હોય અથવા તે શિયોજની હયાતિમાં આવ્યો હેય, 
શિયા ૪. સ. ૧૨૧૨માં દતો, ખારેોટ સાગરદાનજના ચોપડા પ્રમાણે વી'જનાજી સ”. ૧૨૭૦ 
(ઇ* સ. ૧૨૧૪)માં પ્રભાસ આવ્યા. ત્યાં યાત્રા કરી ઊના આવી તેમણે ગાદી સ્થાપી. તે સમયે 
દિંગ'તમાં વાન્ન* વાગ્યાં, તેથી તે વાજ કહેવાયા. સારાં શુકત થતાં ધોડે ચટ્ી આગળ વધ્યા. 
ધડો દેવપ્રેરણાથી આગળ ચાલતાં ઝાંઝમેર પાસે અટક્યો, ત્યાં સુધીતી ભૂમિ તેઓએ 
હસ્તગત કરી. 

૧, અપાર પરિશ્રમ છતાં આ પુસ્તક મળ્યુ' નથી. સ'ભવ છે કે તેમાં ઘણી એતિહા- 
સિક હુજીક્તે! ઉપલખ્ધ હશે. 

ર. આ ઉંતેહાસમાં જ્નેયુ' તેમ ૬ૃહ&નગરે-ડ4ડનગર કે આન'દનગરના વેદપાઠી અયાચક 
નાગર ખાહાણૂ।ને વલ્લભી રાજ્ય સાથે ગાઢ સબધ હતે!. વલ્લભી રાત્નતએએ તેમતે અનેક 
દાનપત્રે। આપેલાં છે. શીલાદિત્યના મરણુ પછી તેની રાણી પુષ્પાવતી પણુ વડનગરના નાગરને 
ત્યાં રહી હતી, અને ડૉ, ભાંડઃરકર્‌ તો એટલે સુધી કહે છે કે ગુઠ્ઠા કે જે ચિતોડ વ'શને। સ્થાપક 


હતો તે નાગરને। પુત્ર હતો અને દશ પેઢી સુધી તે રાજાએ થહમાકમ* કરતા. 
(ઉદયપુર્કા ₹તિઠાસ : થ્રી. ગૌ, હી. એઝા.) 


આ તર્‌ષુર વ્વિિ્ચત લિપ્રજુ નહતો? સહીરેવ : 
સર્યાત ઔ સુરવ્તતવરમવ : ત્રી સુહ્િછ વશસ્ય ॥ * 
(₹ઇ. એ. વે.. ૩૬ પા. ૧૬૧) 
એટલે વલ્લભી રાજાઓના સમયમાં નાગરો! અહીં આવેલા. તે પછી વિશળરેવ ચૌહાણે 
(૪. સ. ૧૦૨૫-૧૧૫૦) વીસનગર વસાવ્યુ' ત્યારે નાગરો દાન ત લેતા. તેથી દગાથી પાનનાં 
ખીડાંમાં ગામ આપ્યાં, જેમણે ભૂલથી લીધાં તેમને ગૃહસ્થોથી જુડા પારી બાહ્મગુ કલા. આ 
પ્રસંગ પછી પણુ નાગરો આ દશમાં આવ્યા. 
રાહુ નવધણુના ૪, સ, ૧૦૨૫ના મ-ત્રી થ્રીધર્‌ તથા મહીધર નાગર્‌ હતા. 





રજપૂત સસવ જહ૧ 


આ રાજાને તક મળી હોત તે! એક મહાન રાજા થઈ શકત, પણુ ગુજ- 
રાતના રાજાએ! અને પાડોશીએના કારણે તે ખહાર નીકળી શકયો નહિ, એટલુજ 
નહિ પણુ તેના અ'તિમ દિવસે।માં તેના રાજ્યના કેટલાએક પ્રદેશે! તેની પડતી 
દશાને લાભ લઈ જેઠવા તથા વાજાએએ દખાવી દીધા હતા. 


રાહે મહીપાલ ૩જે : ઈ. સ. ૧૨૩૦થી 9. સ. ૧૨૫૩. 

રાહુ મહીપાલના સમયમાં ગુજરાતના રાજકારણ પલટો ખાધે. વાધેલાતું 
પરશિમળ થયુ, અને પાટણુની ગાદી ઉપર તેએ આંખો માંડીને બેઠો. ધોળકાના 
મહામ'ડલેશ્વર લવણુપ્રસાદ વાધઘેલે લગભગ સ્વત'ત્ર થઇ ગયો હતે. સોલ કીના દીધ 
શાજ્યકાળના પતનની ઘડીએ ગણાતી હુતી અને એ સાથે રાહના પવિત્ર વશમાંથી 
પણુ શોય અને વીશતા મરી પરવારતાં હતાં, રાહે આ સમચચે ધાર્યું” હોત તો 
સૌરાષ્ટ્ર જ નહિ પણુ ચુર્જરરાષ્ટ્રના રાજસુકુટ પોતાને શિરે મકી શકત; પણુ રાહ 
મહીપાલ પાસે તેના પૂર્વજોની વીરતા કે દી્ધદેછિ ન હેતી. 


વસ્તુપાળ-તેજપાળ : ગુજરાતમાં વાધેલાએના ઉદય સાથે તેમના પ્રધાન 

વસ્તુપાળ-તેજપાળ પણુ તેટલા જ પ્રકાશમાં આવ્યા. તેએ પધેો!ળળકાના વાધેલાના મત્રીએ 
હુતા અને ચુદ્ધેવીરો પણુ હતા. તેમણે ઈ. સ. ૧૨૩૨માં ગિરનાર ઉપર તેમજ 
શત્ુજય ઉપર સુ'દર જૈન દેવાલયેઃ ખ'ધાવ્યાં.' સૌરાષ્ટ્રમાં આ મ'દિરો એતિહાસિકતા' 
ધામિકતા અને સ્થાષત્યનાં મૂર્તિ મ'ત પ્રતીકે। છે. વતુપાળ તથા તેજપાળેર એ મદિરે 
પાછળ અઢળક ધન ખચ્ચુ છે. 
5 5 કક ૨અેૂૂેૂ કક કકક કકક 

ગુજરાતના રાજાતો જ્યોતિષી (મ'તી) ઉચે! હતો. તેના પુત્ર માધવ, લુલ અને ભાભ 
ગુજરાતપતિતા વશપર'પરાના મ“ત્રી હતા, એટલુ'જ નહિ પણુ ભીમના મિત્ર હતા, તેને] પુત્ર 
થીષર્‌ સેનાતાયક પણુ હતે. થીધર ૪. સ. ૧૨૧૬સાં હતો. જુએ પ્રભાસપાટણુની થ્ીધર્‌- 
પ્રશસ્તિ. (ભાવ. ઇન્સ.) 

એટલે નાગરો ધણુ! વખત પહેલાં આવેલા; પરતુ આ વખતે મોટા સમુદાયમાં આવ્યા 
અને તેએ પ્રથમ તળાન્ન પછી અનુક્રમે ધોધા, મહુવા, ઊતા, દેલવાડા, પાટણુ, વેરાવળ, 
માંગરોળ અને જૂનાગઢમાં વસ્યા. 

૧, જુએ ગિરનારનાં જેન મ'દિરોના સ. ૧૨૮૮ના શિલાલેખે।. 
(હી, ૪. એ. ગુજરાત ભા. ૩ શ્રો, આચાયર*) 

૨. વસ્તુપાળ-તેજ્પાળ શ્વેતાંબર મૂત્ષ્પિજક જેન ભાઇએ હતા. તેએ અણુહિલપુર 
પાટણુમાં રહેતા અને જ્ઞાતતિએ પ્રાગ્વાટ (પોરવાડ) વાણિયા છતા. વીરધવલના પ્રધાન ચાહુડે 
તેમનું નામ વીરધલવને સૂચવ્યું. ત્રણુ લાખ દ્રમની પ્‌'જ લઇ તેઓ તેની ચાકરીમાં રલ્રા. તે 


ચાકરી સ્વીકારતાં તેમસણું એવી ખાતરી લીધી કે ભાવિષ્યમાં રાજ ક્રોપે તો પણુ તેણે તેનું ધન 
ર૧ 


જૃદૃર્‌ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


આ મદિરેો ગિરનાર ઉપર રાહેના સમયમાં બધાયાં, અને એમ ષણુ 
જણુ।ય છે કે રાહ એવે તો નિર્માલ્ય થઈ ગયો હશે કે તેની રજા તો શું પણુ 
વિવેક ખાતર પૂછવાતું પણુ જરૂરી નહિ જણાયું હોય! 

વ'થલી : જૂનાગઢથી માત્ર નવ માકલે છેટે આવેલી રાહની જૂની રાજધાની 
વથળી પણુ રાહેને કુખજે ન હુતી, તે રાઠોડ લોકોએ કખજે કરી હતી. આ સ્થળે 
સાંચણુ તથા ચાસ્રુડ નામના ભાઈએ। રાજ્ય કરતા, વીરધવલ વાધેલે। તેજપાળની સાથે 





લેવું નહિ. તે પછી શગ્ુ'જય જતાં માગ*માં હડાળા ગામે પોતાનું દ્ર્ય દાટવા જતાં તે સ્થળેથી 
અન્યનું દાટેલુ' અપાર્‌ દ્રવ્ય મળ્યું". તે માટે દેવીએે તેમને અ'તરિક્ષમાંથી સલાહ આપી કેૈ' પવત 
ઉપર્‌ ધન રાખો કે જે સવ જાએ ગને કોઝ લે નહિ,' તેથી તેમણુ ગિરનાર, શૈત્ર'જય તથા 
આધખધુ ઉપર સુદર, વિશાળ અને આક'*ક મ'દિરેો બ'ધાવ્યાં તેમજ સમરાવ્યાં. 

તેએ યુહદ્દવિશારદ પણુ હતા, તેજપાળે ગોધરાના રાજ લુધલને હરાવ્યો હતો. વસ્તુપાળે 
વીર્ધવલના સાળા સિહ જેડંવાએ એક સાધુતે માયો, તેથી તેનો હાથ કાપી નાખ્યો હતે. તેમણે 
સોજ્દીન બાદશાહની માની સેવા કરી બાદશ્વાહુ પાસેથી ગુજરાત ઉપર ચડાઇ ન કરવાતું વચત 
મેળવ્યુ' હતું અને દેવગિર્ના સિંધણુ સાથે સ'ધિ કરી હતી. વીરધવલના મૃત્યુ પછી તેમણે તેના 
પુત્ર વીરમને હરાવી તેતા સસર। જીવાલીના ઉદયસિહુને હાથે તેતે! ધાત કરાવી, વીશળદેવને ગાદીએ 


ખેસાડયો; પણુ સિહ જેઠેવાની ઉસ્‍્કેરણીથી તેમનો! કાર્ભાર્‌ લઇ લીધે, તથા નાગડ નામના 
નાગરને મ'ત્રીં નીમ્યો. 


તેણે વસ્તુપાલના અધિકારો ઓછા કરી નાખ્યા, તે સ*. ૧૨૯૮ એટલે ઈ. સ. ૧૨૪૨માં 
તાવથી ખીમાર પડયે. તેથી શઝ્ુ'જ્ય તીયમાં ગયો અને ગુજરી ગયે; અને તેજપાળ સ'. ૧૩૦૮ 
એટલે ૪. સ. ૧૨૫૨માં શ'*ખેશ્વર યાત્રાએ ગયે. ત્યાં ચ'દ્રોમ્યાનપુરમાં તે ગુજરી ગયો, (રાસમાળા 
તથા આદિનાથને। શિલાલેખ : ભાવનગર્‌ પસ.) 


ક ન સ્થળે મ કે રાજને મુસ્લિમોથી પરાજિત થઇ ગુમાવનાર કર્ણુ વાઘેલાના 
પૃવ*જેનેા ધાતહાસ ન્નણુવેો જરૂરી છે. 


ભીમદેવ સે!લ'કીના અ'તિમ કાળમાં કૃમાર્પાળના પિતાના માસીના દીકરા અણેરાજ 
હતા. તેની દરબારમાં ભારે લાગવગ હતી. તેનો પિતા ધવલ્લક વાધેલ ગામને ગીશાસિચો હેતે, 
તેણે ધોળકા વસાબ્યુ' તથા વાધેલા શાખ રાખી. અર્ણૌરાજને। પુત્ર લવણુપ્રસાદ થયો. તે ભીમના 
સમયમાં અતિ બળવાન થયે!. તેણે ધોળકામાં રહી એક રાજ્ય સ્થાપી દીધુ. ચુજરાતનું રાજ્ય- 
ત'ત્ર સોલ'જીએના અ'તિમ દિવસે।માં કથળ્યુ' ત્યારે લવણ્‌પ્રસાદ સ્વત'ત્ર થઇ પડયો. (૪. સ. 
૧૨૦૦-૧૨૩૦) તેની હયાતીમાં જ તેને! પુત્ર વીર્ધવલ અતિ પરાક્રમી થયો. તેના પ્રધાને 
વસ્તુપાળ તથા તેજમાળ હતા. તેણે ધણા લેકો પાસેથી ધત લૂટી અપાર દ્રવ્ય એકત્ર કયું. 
વીરષ્રવલને ખે રાણીએ હતી. એક રાઠોડ સાંગણુની બહેન, ખીજ સિહ જેઠંવાતી ખહેન, તેને 
ત્રણુ પુત્રો હતા. જ્યેષ્ઠે પુત્ર વવર્મને વીરધવલના મરણુ પછી ગાદીએ ખેસવા ન દીધ્વે તેથી તે 


નાસી તેના સસરાને આશ્રયે ગયે. પણુ મ'ત્રીએના સ'દેશાથી ભય પામીને જા4ાલીના ઉદય સિહે 
તેના જમાઇ વિરમને મારી નાંખ્યો. ખીન્ને પુત્ર વીસલરદેવ ગાદીએ આવ્યો અને તે ગુજરાતને 


રાક્ન થયો (૧૨૪૩-૬૧), તેના પછો વીસલના ભાઇ પ્રતાપને! પુત્ર અજુ*નરેવ ગાદીએ આવ્યે. 


(ઇં. સ. ૧૨૬૧-૭૪) તેના પછી તેતે પૂત્ર સાર'ગદેવ (ઈ. સ. ૧૨૭૬-૧૨૯૬) અતે તે પછી 
તેનો કમભાગી પુત્ર કર્‌ણુ વાથેલો (૧૨૯૬-૧૩૦૪) અતુકમે રાન્નએ થયા. 


શજપૂત સસય ૧૬૩ 


સોરાષ્ટ્રને લૂ'ટવા ચડાઇ લઇને આવ્યે. તેઓએ ગ્રુજરાતમાં વેપારીએ, ઠોકે[રો, અધિ- 
કરીએ, વગેરેને લૂ'ટી અઢળક લક્ષ્મી એકત્ર કરી હતી. તેથી તેસને। સૌરાષ્ટ લૂંટવાને। 
વિચાર થચે।. પ્રથમ તેણે વઢવાણુના ગોહિલોને લૂંટયા.* ત્યાંથી જૂનાગઢ આવી 
રાહે પાસેથી ખ'ડણી લીધી અને વ'થળીના સાંગણલુ તથા ચાગ્ન'ડ કે જે તેના સાળા 
થતા હૅતા તેનેઃ ખ'ડણી આપવા ડહેણુ મોકલ્યું, પણુ તેઓએ ઇન્કાર કર્યો. વીરધવલે 
તેની રાણી જયતલદેવીને વિષઠિ કરવા મોકલી. પણ્‌ તેએ માન્યા નહિ અતે ભય- 
કર યુદ્ધે થયુ. તેમાં બન્ને ભાઈ મરાયા. વીરધવલે વ'થલીનેો ભડાર લૂટચે.. ૧૪૦૦ 
ઘોડા, ૫૦૦ બીન તેજી ઘોડા, મણિ, મોતી, હીરા, ચાંદી આદિ તેના હાથમાં પડયાં, 
સાંગણુના પુત્રને ગાદીએ બેસાડી તે નાધેર તરક ગયે. ત્યાં વાજા રાજાઓને લૂટયા, 
નગજેન્દ્ર, સુડાસમા તથા વાલાક* આર્દદે પદેશેના રાજકર્તાએ પાસેથી દ્રવ્યને દડ 
લઈ તે દ્વારકા પહાંચ્ચો અને ત્યાંથી વિજયો કરતે! કરતો ધોળકા ગયે. એ રીતે 
સમસ્ત સૌરાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠાને પોતાના પરાકમના પાણીથી વીરધવલે ધેઈ નાંખી અને 
વાઘેલાના ઊગતા સૂર્ય સામે ચુડાસમાની અસ્ત પામતી સત્તા ટકી શકી નહે. 


ગોહિલે! : અ રાહના સમયમાં વર્તમાન ભાવનગર રાજકુળના પૂવ'જ 
સેજકજી ગોહિલ? સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા. તેએના મૂળ વિષે ઘણાં પરસ્પર વિરોધી 
મ'તવ્યે છે. 


ભાવનગર રાજજુટુ બના ઇતિહાસ પ્રમાણે વિ, સ. ૧૩૨૪(ઈ. સ. ૭૮)માં 
દક્ષિણુ ભારતમાં પૈઠણુ નગરમાં શાલિવાહન નામે રાજા થયે, તેના વ'શને મારવાડમાં 
આવી લૂણી નદીના તીરે આવેલા ખેરગઢના ભીલ રાજ ખેડવા પાસેથી તેનું રાજ્ય 
જીતી ત્યાં સ્થિર થયા, અને ૨૦ પેઢી રાજ્ય કર્ચ. ૨૦મી પેઢીએ મેહોદદાસ નાસે 
રાળ થયા. તેને કનોજના રાઠોડે રાજા જયચદ્રના ભત્રીજા શિયાજીએ મારી ગોહિલેને 
હાંકી કાઢયા. મોહોદાસ રણમાં પડયઃ અને તેના પોત્ર સેજકજી (સહજીગ ?) વિ. સ, 
૧૩૦૬-૭ (ઈ. સ. ૧૨૫૦)માં સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા. તેના પિતા ઝાંઝરજી રણણક્ષેત્રમાં 





૧. ગોહિલે એ વખતે વઢવાણુ નહિ પણુ સેજકપુર્માં તરતમાં જ આવેલાં હતાં, 

ર. આ સમયે વાજળએ। નાધેરમાં, જેઠેવાએ ખબરડામાં તથા વાળાએ! વળાંકમર હતાં. 
પણુ નગજેન્દ્ર કોણુ હતો તે સમજાતુ” નથી. વીરધવલની એક રાણી સિ'હ જેઠવાની બહેન હતી. 
તેનો પુત્ર વીસલદેવ હતો. આ શહ ગાદીપાતે નહિ હોય પણુ રાણાના ભાઇ હશે. તત્કાલીન 
જેઠવા રાજ વજેસિ'ડુ હતો. જેડેવાએના નામ પાછળ “જી” એ સમયમાં લાગતે1, તેમાં વિજય” 
સિ'હ એક જ “સિંહ પ્રત્યયવાળા છે. એટલે તે પણુ શિ'હ જેઠેવા નામે પ્રસિદ્ધ હોય તો તે 
સ ભવિત છે. 

૩, માંગરોળમાં ગોહિલે હતા, પણુ તે આ કુડુ'બના નહિં. આગળ ન્નેયુ' તેમ તેએ 
સયષ્વ'શી ગુહાના વ'શજ હતા અને વલ્લભી રાજાઓમાંથી ઊતરી આવેલા હતા. આ ગોહિલે 
માર્વાડમાંથી આવ્યા. 


શટ સૌરાષ્ટ્રનો ધાંતહાસ 


સૂતા કે કેમ તે જણાતું નથી, પણુ ખૈરગઢની ગાદીએ સેજકજી હતા. એટલે ઝાંઝરજી 
પણુ રણક્ષેત્રમાં વીર્ગતિને પાસ્યા હેરો. 


સૌરાષ્ટ્રમાં : સેજકજી તેના જુટુખીઓ, સૈનિકો તથા અશ્વો લઈ સોરાષ્ટ્રમાં 

આવ્યા અને પ્રથમ પચાળમાં સ્રુકામ કરી રાહુના દરખારમાં આવ્યા. રાહુ મહીપાળે 
તેના મોભાને છાજે એવું સન્માન કર્યું અને રાજાના પરેણુા તરીકે રાખ્યા.૨ સેજક- 
જીને બે રાણીએ હતી. એક રાણીથી જુવર રાણાજી તથા એક ઝુવરી હતાં તથા 
બીજી રાણીથી કુવર શાહજી, સારંગજી અને વાલમકુવર હતાં. રાહે સેજકજીને 
શાહપુર તથા ફરતાં ખાર ગામ જાગીરમાં આપ્યાં. ગોહિલોની છાવણીમાં, 
રહેના યુવરાજ ખેગારનો ઘાયલ કરેલો શિકાર ગયો, ખેગારે તે માગતાં ક્ષત્રિય રીતિ 
સુજખ ગોાહિલેોએ શરણાગતને સોંપ્યો નહિ ત્યારે યુદ્ધ થયું. તેમાં બન્ને પક્ષે ઘણા 
સાણુસો। મરાયા, રાહેની કચેરીમાં સેજકજી બેઠા હેતા, ત્યાં ખમર આવી કે તેના 
માણુસોએ ખેંગારજુવરને મારી નાખ્યા. તેથી સેજકજી પ્રણામ કરી ઊભા થયા. ત્યારે 
રાહે પૂછતાં કહ્યું કે “મારા માણુસોએ મારા આશ્રયદાતા ઉપર આડું ડુ:ખ નોતર્યું' 
છે. એટલે હવે હું શુ મોહે અહોં બેસું ?” રાહે હસીને કહ્યું કે “ક્ૃત્રિયપુત્રો મર- 
વાને જ જન્મે છે. તમારા માણસોએ ક્ષાત્રધર્મ' પ્રમાણુ કત વ્ય કયું” છે. પુત્રે! તે 
મળર; પણુ તમારા જેવા મિત્રો નહિ મળે.” પણુ તરત જ ખબર આવી જ્ે પ્રથ- 
મના ખખર ખોટા છે. ખેગાર મરાયા ન હેતા પણુ પકડાયા હતા, સેજકજીએ તેથી 
તેની જુ'વરી વાલમમુ'વર ખેગારને પરણાવી, તેના ભાઈએ શાહજી અને સારગજી 
રાહુની સેવામાં રહ્યા. શાહેજીને માંડવીની ચોરાસી અને સારગજીને અર્થિલાની 


યોવીસી આપી.૨ 
સેજકજીએ તે પછી રાહુના શત્રુએ પાસેથી ઘણે પ્રદેશ જીતી દીધો અને 
પ'ચાળમાં કાટીએ પાસેથી ઘણે પ્રદેશ હસ્તગત કરી ત્યાં સેજકપુર વસારવ્યું;૪ અને 


૧. સેજ્કજને તેના વજીર્ના કારણે મારવાડ ભાગવું પડયું' તે લોકવાર્તા છે. આ વાર્તા 
રસિક હોઇ વાંચવા જેવી છે. (સૌરાષૂની રસધાર.) 

૨. નખળાી પડતી ચત્તાને આવા વીરપુસ્પોના સહકારથી પ્રબળ બનાવી શકાશે, એ કારણે 
અથવા સૌરાષ્ૂના આતિથ્યસત્કારના ધમ*તી ભાવનાથી ગ્રેરાઇ રહે સેજકજીતે સત્કાર્ય હશે. 

૩, શાહપુર વ'થલીના રાઠોડોનું જ્નેર તોડવા સેજકજી દ્દારા વસાવ્યું' હોવાતું જણાય 
છે. શાહૃજીના નામ ઉપરથી શાહપુર પડયુ' હોય તેમ જણાય છે. માંડવી કયુ' તે સમનનતું નથી. 
પણુ તે શઝુ'જય પાસે હતું. અથિલા તે લાઠી. શાહજીના વ'શજે પાલીતાણામાં અને સાર્‌'ગજના 
વ'શજે લાઠીમાં રાજ્ય સ્થાપ્યાં છે. 

૪. ફન્લ વોટ્શન સેજકપુર વસ્યાતું વર્ષ, શિયાળબેટના ૪. સ. ૧૨૪૪ના પાળિયા 
ઉપરથી ૪. ચ. ૧૨૪૪નું મૂકે છે. પણુ સેજકજી આ દેશમાં ૪. સ, 1૧૨૫૦ પછી આવ્યા. આ 
લેખમાં સહજીગપુર્ના પાલીવાવના વણિક્રેએ મલ્લિનાય મહાદેવની સ્થાપના કરી તેનો ઉલ્શેખ છે. 
શ્ષદૃજગ માંગરોળના ગેહિલનું નામ હતુ, અતે તેણું વસાવેલુ' સહુજીમપુર્‌ કોઇ અન્ય છુરી, 


જપત સસય શદ 


તેના ભાઈ હુતુજીને ખગડ, માનસિહને ટાટમ, દેપાળજીને પાળિયાદ, મેઘાજીને જમરાળા 
અને દુદાજીને તુરખા આપ્યાં, પાંચમો ભાઈ વીસોજી કોળી કે મેર કન્યા પરણયે. 
તેને ખસ ગામ મળ્ઝું હું. તેથી તેના વ'શન્ને ખસિચા કહેવાયા. 


બીજી” _મ'તવ્ય : બીજી' મતવ્ય એ છે ફ્રે આ શાલિવાહન પૈઠણુનોા નહિ, 
પણુ મેવાડેમાં છ સ. ૬૭૫માં ખીન્ને શાલિવાહન થયો. તેના અધિકાર નીચે ખેડ 
પ્રદેશ હેતો, (જે હાલ વતમાન નેધષુર રાજ્યમાં છે.) શુજરાતમાં સિષ્ધરાજ રાજય 
કરતો! તે સમયમાં ગાહિલવ શીએ ખેડથી અણુહિલપુર જછ તેની સેવામાં રહ્યા. 
ગાહિલવ'શી સહારને પુત્ર સહેજીગ સિદ્ધદાજનો અ ગરક્ષક થયો. તેને સોરાષ્ટ્રમાં 
જાગીર મળી. સહજીગના પુત્ર સુછ્ુક અને સે।મરાજ થયા, જેમાં સુલુક પિતાને 
ઉત્તરાધિકારી થયે।.* 


આ કથન માંગરોળના એક શિલાલેખના આધારે થયું હોવાનું જલાય છે.* 
પણુ બન્ને ગોહિલે! હેતા. બન્નેમાં સડ્જીગ કે સેજ્ક નામ હતું. તેથી પ્રસિદ્ધ અને 
સર્વમાન્ય ઈતિહાસને વિકૃત સ્વરૂપ આપી સૂર્યવશી ગુહાના વશજેને આ ચ-દ્રવશી 
ગોહિલે! સાથે સેળવી દેવાનું વિધાન અસ્વીકાય ખની જાય છે. 


કાઠીએ : મહીપાળને! પ્રધાન મોતીશા હતે.. તેણે તેના વર્તનથી પ્રન્તને 
ત્રાસ આપ્યો, અને અદ્યાપિ પર્યત રાહની પ્રજાપ્રિયતા એછી થષ૪, કોટડાના કાઠી 


૧, “ઉદયપુર રાજ્યકા છઇતિહાસ' : શ્રી. ગો. હી. એઝા. 
૨. સોઢડી વાવને! શિલાલેખ (ભાવનગર ઇન્સ.) 
ર, ત્રી, ઓઆઝાને વળાના કારભારી શ્રી. લીલાધરભાઇ પાસેથી મળેલા પ્રતિદાશ્માં તેમને 
“ગ્ર%્રવવશ સરદાર ગોત્ર ગૌતમ વખાણુ' 
શાખા માધવી સાર જે કે પ્રવર ત્રિ જાણુ, 
અગિતદેવ ઉદ્દારદેવ ચામુ“ડા રવી 
પાંડવ મુલ પરમાણુ આઘ્ય ગોહિલ મૂળ એવી 
વિકમ વધ કરનાર નૃપ શાલિવાહન 
ચકવે થચે। તે પછી આલાદમાં સે।ર્ઠેમાં સેજક થયે.” 


પુષ્કરતા સ'. ૧૨૪૩ (ઇ. શન ૧૧૮૬)ના [શિલાલેખમાં ગુહિલવ'શી ઠાકુર કોલ્હુયુને 
ગૌતમ ગોત્રનો લગખ્યો છે, જયારે મધ્યપ્રદેશમાં દમોહના લેખમાં વિજયસિંહ ગુહિલને વિશ્વામિત્ર 
ગાત્રતો લખ્યો છે. મેવાડમાં ચુહિલે તેમને વૈજપાયન માતે છે. ક્ષત્રિયા તેમના પુરોહિવીના 
ગોત્રને પોતાનું ગણે છે. (ઉદયપુર રાજ્યકા ઇતિહાસ ; શ્રી. ઓઝા) 


ન [વ્શેષમાં મી. એઝા મ'ડલિક કાવ્યને નીચેનો શ્લોક ઉઠ્ઠત કરી એમ પ્રતિપાદન કરે 
છે કે સૌરાજૂના ગોહિલે સૂમ'વ'શી છે. 


શલ સૌરાષ્ટ્રતો ધાંતિહાસ 


લોકો કે જે રાહેના સેનિકે હતા તથા રાહેને વફાદાર હતા તેએએ ખળવેો કર્યો 
અને મોતીશા તેના સાસ ચડયો, પણુ તે હાર્યો અને રાહના સૈન્યને કાઢીએગએ' 
છિન્નભિન્ન કરી નાખ્યુ, તેથી રાહે તેના માંડલિક અને મિત્ર ઢાંકના વાળા 
અર્જુનનસિહેને તેની સામે મોકલ્યો. તેણે કાઠીઓને હરાવ્યા, પણુ કાઢીઓએ ઢાંક 
સોમે વેર ખાંધ્યુ' અને પરિણામે ઢાકનાં ઘણાં ગામ કાઠીઓએ દખાવી દીધાં. 


કાઠીએનું એ રીતે આ પ્રદેશમાં ઘણુ પરિબળ વધી ગડુ અને રાહે ઇ. 
સ:-૧૨૫૩માં તેએ સાસે અજાં કેદ સહાયતા માટે એક પ્રમળ સેન્ય સજજ 
કેરી 'આકેમણુ કયું”, ભાદરના કાંઠે કોઈ સ્થળે ભય કર યુદ્ધે થયું. તેમાં કાઠીએ 
નાસ્રી ગયા. રાહ વિજયી થયો ની પાછે કેરતો હતો, ત્યાં કાઢીઓએ પાઇછ- 
ળથી હલ્લો ડરી રાહુના પ્રાણુ લીધે. 


₹તિ ચિધૂર્ર્વ મૌારિલસ્છજે- 
વ્યઝત લાનર માગન ધાય્વ। 
સિતિધરવર્તેત સવિતવ રળે: 
લલનમરેઃ સમજે: તમ સેવ્યસલ || 
તેમાં “રવિ વિધુમ્‌'નો અથ* તેણે સય*વ'શી કર્યો છે. પણુ તે માત્ર એક કવિતી કલ્પના જ 
જણાય જે. 


૧. કાઠીઓ : સૌરાષ્ટ્રનું નામ કાઠિયાવાડ થયુ” તેવું પેરિખિળ કાડીઓનું હતુ'. આ કાડીએ 
કયારે આ દેશમાં આવ્યાં અને તેઓ કોણુ હતા તે વિષય અ'ધારની જવનિકા પાછળ છુપાયે। છે. 





: કત્લ ટોડ તેમતા રાજસ્થાનના ઇતિહાસમાં લખે છે કે “ઈદુસિથિક અર્થાત્‌ જેટી, 
તક્ષક તથા અસી ન્નતિઓતું તથા શેષનાગ દેશ (ટાોમરીસ્થાન)ની નનતિએઓનું આગમન ૪. સ. 
પવેષ ૬૦૦ લગભગ થયુ, તેએ રોમન તથા મ્રીક રાજ્યથી લઇ સ્વીડન, તોવે સુધીના યુરોપના 
વિજેતા થયા. તે પછી અલ્પ અવધિમાં રેમ ઉપર અસી કાઠી અને ફી'બી નનતિએએ આફ- 
મણુ કર્યુ”, તેઓ પુરાણૂ।માં જણૂવેલા રાકદઠ્દોપ કે જેને મીક લોકો સીથિયા કહેતા ત્યાંના સૂરય”* 
પજક નિવાસીએ। હતા. વળી તેએ ધે!ડાનું પૂજન કરતા તથા સવને સુખ્ય દેવતા માનતા. તે 
જાતિ કટ્ટા કહેવાતી, તેઓનાં રિવાજ અને મુખમુદ્રા સિચિયન છે. . શિક દરે ૪. સ. પૂવે* ૩૨૬માં 
ભારત ઉપર્‌ આક્રમણુ કયુ” ત્યારે તેએ! સિંધુના તટે અધિકાર ભોગવતા. સિક'દર્‌ તેના સામેના 
યુદ્ધમાં માંડ બચ્ચો હતો, જેસલમીરના આદિ રાજને પણુ કાઠીએ સાથે યુદ્ધ થયાં હતાં, 
ખારમી સદીમાં પૃથ્વીરાજ સામે કાઠીઓબે યુદ્ધો કર્યા' હતાં, તેએ] પાટણૂપતિના મિત્રે! હતા, 
તથા કનોજના શઝુ હતા. (રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ $ શ્રી, ઓઝા;રાસમાળાઃ “બીજે ભીમદેવ' એ 


પ્રકરણુ). 


કાડીઓનું મૂળ સ્થાન એશિયા માઇનોરમાં કુદિસ્તાન પ્રાંતમાં હતુ, ત્યાંથી. તેમને આસા- 
ર્યાના પહેલા ટિગ્લાથ પિલઝરે ૪. સ. પૂવે* ૧૧૩૦માં કાઢી મૂકયા. 


ર૪પૂત સમય ૧૬૭ 


ડઝ 45 ક ક ક “ક ક કક કકક 

મેસીરિયતો તેને ખટ્ટી કહેતા, બાષ્નબલના ઓલ્ડ ટરેસ્ટામેન્ટમાં તેને હીદીદ્દો કલ્રા છે. તેની 
એક ઢોળી ક્રેમાણી કહેવાતી. તેઆગએ ૨૦,૦૦૦ની સ્'ખ્યામાં સૈન્ય રાખ્યુ" હૂતુ', જેમાં અનેક 
ઘોડા તથા રથ હતા. રોલીયનના ઇતિહાસમાં તેના મુખ્ય શહેરને કારકેમીસ કહું છે, કમાણી 
તે ખુમાણુ હોવા સભવ છે. કાઠીઓએ તે પછી દ૬મારકશના રજા એન હાદાદની સાથે મળી 
ઝેસીર્યા ઉપર આક્રમણુ કયુ“. પણુ તેમાં તેએ હાર્યા અને ઢિગ્લાથના પુત્ર શેલમાનેશેરને : તાખે 
થયા. કાળે કરી મોડિયા તથા ૪ર્‌ાનનાં રાજ્યો સામે ટકી ન શકવાથી હાઇડ્રેઓટ્રસ નદી નજક 
સ'ગાળા નગરમાં તેએ વસ્યા, ત્યાં તેમણે સિકદર સામે યુદ્ધ ખેલ્યું' (૪. સ. પૂવે. ૩૨૬૦) 
આર્યન નામનો ધ્રતિઠાસકાર લખે છે કે કાડીએ કોઇ સત્તાને માનતા નહિ, તેથી પોર્સે 
આખીસરેસ રાજાનો સણુકાર્‌ મેળવી તેના ઉપર ચડાઇ કરી અને કાડીઓને હરાવ્યા. તે પછી 
તેએ ભારત તરફ આવ્યા. 


જેસલમીરના પ્રતિહાચ પ્રમાણે ૪, સ. ૧૧૬૮માં કાડીએ રાજા શાલિવાહનના સમયમાં 
ઝાલેોર અને અરવલ્લીમાં આવી વસ્થા. ત્યાંથી કચ્છમાં અને માળવામાં ગયા; ત્યાથી 
સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા. ' 


તેએ સૌરાણૂમાં પ્રથમ કયારે આવ્યા તે વષ" નિશ્ચિત થઇ શકયુ' નથી. પણુ ખાચરે 
૪. સ. ૧૪૦૦માં થાન આવ્યા, (વોાટ્સન.) 
ચારણોના કથન પ્રમાણે મહાભારતમાં વિરાટ રાજની ગાયે વાળવાની ક્ષત્રિયોએ ના 
કહી, તેથી કણે* પૃથ્વી ઉપર લાકડી પછાડી અને તેમાંથી એક મનુષ્ય ઉત્પન્ન થયો. તે કાણમાંથી 
ઉત્પન્ન થયો માટે કાષ્ટેક કહેવાયો. તેને કચ્છમાં આવેલું પાવરતું રાજ્ય મળ્યું અને વરદાન મળ્યું 
કે તેના વ'શજે લુ'ટફાટથી જ જવનવિર્વાહ કરશે. ખીજ વાતમાં તેને કણુંના પુત્ર *તકેતુના 
વ'શન્ને કલ્દા છે. 
વૃતક્રેતે વ'શ ઊજળો, ત્યાંથી વાળાન્નત, 
કૌરવોએ કળ ખોાયુ', અળ રાખી આખ્યાત. 


તેના પટગીર, પાવર્‌ા, પાંજરિયા, તોશિયા, બેલ, જેબલિયા, નરેડ અને. નાથે! નામે 
પુત્રે થયા અને પ્રત્યેકમાંથી એેક એક શ્વાખા ઉત્પન્ન થઇ, ફા 

આ કાડીએ પૈકી એક રોળી કચ્છમાંથી આવેલી. તેએ ઢાંકના ધાનવાળાના .આશ્રયે 
રણ્યા. ત્યાં ધાનવાળાનો કુ'વર વેરાવળજી વીશળા કાઠીની પુત્રી રૂપાંદેને પરણ્યો. તેને ત્રણુ પુત્રે! 
થયા. વાળા, ખુમાણુ અને ખાચર. તેએ શાખાયત (રાજવ'શી) કહેવાયા અને ખીજ અવરતિયા 
કહેવાયા. ક ન 
વાળા, ખુમાણુ અને ખાચર ત્રણુ ભાઇઓ હતા તેમ સમજાય છે. વળી. તેઓતા વ'શન્ને 
હછી પણુ અ'દર અ'દર લગ્નવ્યવહાર કરતા નથી. પણુ પતિઠાાસ ન્નેતાં તેએ જાદે જાદે સમયે 
આવ્યા હોવાનું જણુય છે. કી 

ક[ડીએ।માં બાખરિયાની પેટા જતિ છે. તેમાં વરુ, કેોરિલા અને  ધાંખડા  સુખ્ય 
જાતિએ છે. 

ધાખડા પોતાને પાંડવના વ'શશ્ને કહે છે. માનપાળ ત'વરે પાંડવોના વ'શને હાંકી' કાઢી 
હુસ્તિનાપુર્‌ લીધુ' ત્યારે પાંડવોના વ'શન્ને થાન ખાખરિયા આવીને વસ્યા, ડી 


૧૬૮ સોરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ 
રાહુ ખે'ગાર ૩જો. ઈ. સ. ૧૨૫૩ થી ઇ, સ. ૧૨૬૦ 


રાહુ ખેગારે કાઠીએના હાથે મરાચેલા તેના પિતાની ગાદીએ બેસી વેર 
લેવા તેએ ઉપર ચડાઈ કરી. અર્જીનચિંહે?૨ તથા ખેગારે તેઓનો પીછે પકડચે. 
કાઢીએ પાટણુવાવના એસમના ડુંગરમાં ભરાયા; પણુ રાહે તેઓને ઘેરી લીધા અને 
શરણે આવવા ફેરજ પાડી. કાઠીઓને ઢાંકમાં કેટલીએક જમીને આપી પસાયતાં 
આપ્યાં, અને તેમણે રાહુ મહીપાળને દગાથી મારનાર કાઠી એભલ પટગીરને સોંપી 
દેતાં તેણે રાહની માપી માગી; તેથી તેને છોડી મૂકયે।. 


રાજખટપટ : રાહુ ખેગાર તથા અ્જીનસિંહને ગાઢ અત્રી થઇ. તેથી 
રાહતો મ'ત્રી કલ્યાણુ શેઠ તેને ટૂર કરવા પ્રયત્ન કરતો હતે, ખટપટ વધી ગઈ, 
શજ્યમાં અનેક કાવાદાવા શર થયા. કલ્યાણુ શેઠે શત્રુને મળી ગયો! છે તેવી રાહને 
શ'કા જતાં અર્જાનસિહેની સલાહુથી તેને મ'ત્રીપદેથી ટૂર કરી તેની જગ્યાએ માલજી 


જાટિલાની ઉત્પત્તિ બાહાણુથી થઇ કહેવાય છે. સિહોરના ત્રિકમ જતી તેના ભાઇને મારી 
તળાજામાં આવ્યો. ત્યાં દેવા દોરેલા નામના આહિરની પુત્રી તેને પરણુવા તૈયાર્‌ થઇ. પણુ ત્રિકમે 
ના પાડી; તેથી એભલ વાળા (દીયા તળાન્ન ડુંગરે કન્યાદાન કરોડ-એ એભલ) વચમાં પડયે 
અને ત્રિકમના વારસે। ખાબરિયાના મુખી થથે તેમ કહી લમ કરાવી આપ્યાં, (આ પ્રસગની સુ'દર્‌ 
લોકવાર્તા છે. જુએ। શ્રી. મેધાણીકૃત રસધાર.) ત્રિકમના પુત્રનું નામ ક્રેટિલો પાડયુ', કારણુ કે તેને 
કટે જતોધ હતી, અથવા તેના કપાળમાં ટીલુ' હતુ. ન 

જેઠવા નાગાજણુનો પુત્ર ઠુલામણુ હતો. તે માલ નામની ધાંખડા કુટુ'બની કન્યાને 
પરણ્યો, તેને પુત્ર વરુ નામે થયે।. 

૧. અજીષ્તસિહુ ઢાંકતો રન્ન હતો તેમ આ વણુ*નમાંથી માત્ર ઉલ્શેખ મળે છે. ઢાંક 
ઉપર જેઠવાએને અધિકાર હતો. નાગભાણુ જેઠેવા ધુમલીનું રાજ્ય યુવરાજ વીકિયાજને આપી, 
પ્રે પાટયુનઢાંક રહેવા જતા રલ્રા. તેની સાથે તેની પટરાણી સે।ન કાઠિયાણી ગયાં. તેનો નાગા- 
જુત નામે પુત્ર હતો. રાણીએ ઢાંક નાગ,જુ*તતે આપવા વિન'તિ કરી, જે રાણાએ સ્વીકારી 
નહિ. તેથી તે તેના પિયેર તળાજા જ્તી રહી. થોડા વખતમાં ધુ'ધણીમલે પાટણુને પ્રલય સજ્યે. 
(ધરતીક'પ થયે! હરે.) તેના વિનાશ ઉપર ઢાંક ખ'ધાયું'* તળાજેથી નામાજુ*ન પાછે આવ્યો! અને 
તેણે શાલિવાહનને હરાવ્યો. આ ઘટનાનું વષ" નક્કી થતુ' નથી. રાણાએની વ'શાવલી નેતા 
નાગાજી*ત વિક્રમની ત્રીજ કે ચોથી શતાખ્દીમાં થયો હોય, વળી શાલિવાહન કયાંથી તે સમયે 
આવે? તે છ. સ. પૂવે* છ૮માં થયે. જેસલમીરનો શાલિવાહન કે જે ૪. સ. ૧૧૬૮માં થયો 
તેણું કાઠીઓને હરાવી નસાડી મૂકયા. સ'ભવ છે કે કાઠીઓને ગ્રેહપાટણુમાં તેમની કુ'વરી લગ્નમાં 
ખાપતાં આશ્રય મળ્યો હોય. અને આ જેસલમીરના ભટ્ટી શાલિવાહતે તેને પીછે! પકડી પ્રેહુ 
પાટણુ છતી નાગાજીષનતે માર્યો હેય, પણુ તે અરસામાં જેઠવાની ગાદીએ રાણા ભાર્મલ હતા, 
વર્ણી ઢાંક તે પછી વાળાએના હાથમાં ગયુ, અને અજુષ્તાસહુ ત્યાંના રાજા હતે! તે માતવું 
પ્ડે છે. 


રજપૂત સમય ફૃરૃટ 


નામના નાગર મ'ત્રીને નીમ્યા. કલ્યાણુ શૈઠેથી આ સહન થયુ' નહિ. તેથી તેણે માલ- 
જીનું ખૂન કર્યું. રાહે કલ્યાણુ શેઠને મૃત્યુદંડની શિક્ષા કરી. માલજીના પુત્ર મહીધરને 
સ'ત્રીપટે સ્થાપ્યો. આમ વાણિયા-નાગરના પક્ષો પડયા અને વાણિયાખોતું જેર 
તોડવા રાહે વડનગરથી આવી તળાજામાં વસેલા નાગરોને જૂનાગઢ તેડાવ્યા તંથા 
રાજ્યમાં જુદે જુદે સ્થળે તેમને અધિકારો આપી રાખ્યા. 


કલ્યાણુ શૈઠના પુત્ર લવજીએ ખાપનું વેર લેવા જ્યારે પોતાની અશક્ત 
જેઈ ત્યારે તે દિલ્હી ગયો! અને સુલ્તાનને સૌરાષ્ટ ઉપ૫૨ ચડાઈ લઈ આવવા સમજ્ા- 
વવા વૃથા પ્રયત્ન કર્યો. 


જગડુથાહ : આ રાહેના સમયમાં પ્રસિષ્ધ સોદાગર જગડુશાહ થઈ ગયો 
કે જેલ દુષ્કાળમાં તેના અન્નભ_ ડારો લૂંટાવ્યા હેતા.' 


વીશળાદેવ વાધેલો : આ સમચે ગુજરાતની ગાદીએ વીશળદ્દેવ વાઘેલે। રાજ્ય 
કરતો! હુતો, તેના રાજ્યમાં તેની આજ્ઞાથી શત્રુંજય ઉપર જ્યાં વસ્તુપાળને અગ્નિ- 
_સસ્કાર કર્યે હતે! ત્યાં તેના પુત્ર જેતસિંહુ વા જેત્રસિહે જિનાધીશ મદિર પર્વતાકારે 
કરાબ્યુ' તથા સે['સનાથ પાટણુમાં અછાપદ પ્રાસાદ કરાવી સોમનાથતું પૂજન ક્યું .૨ 
પોર્ટુગલના ગામ સીંઢ્રામાં પોટુંગીઝ લૂ'ટમાં ગયેલા સ. ૧૩૪૩ (ઇ. સ. ૧૨૮૭)ના 
લેખમાં લેતું નામ વિશ્વમલ લખ્યું છે. 


વીશળની ખહેન પ્રેમલદેવી વ'થળીના રાઠોડ ક્ષેમાનદને પરણી હૈતી. તેથી 
આ પ્રદેશ તરફે તેણે કદી દછિ રાખી હોવાનું જણાતું નથી.૨ રાહ ખે'ગારને ડુષ્ટખુદ્ધિ 
મિત્ર તેને અધમતાની ગર્તામાં લઇ ગયે. તેણે તથા અર્જીનસિહે એક મેર અખળાની 
લાજ લૂટી. તેથી મેરાએ ઉશ્કેરાઇ જઈ તેએને ઘેરી લીધા, તેમણે બહાડુરીથી મેરે 
સામે લડતાં તેમના પાપના પરિણામે પ્રાણુ ખોયા. 





૧, જગડુશા કહેવતમાં કહેવાય છે તેવી પ્રસિદ્ધ વ્યકત છે. તે કચ્છના ભદ્રેસરતો હુતે!. 
પારદેશના પીઠદેવ નામના રાન્ન સાથે તેને વેર બ'ધાયું' હતુ'; પણુ લવણુપ્રસાદ તથા વીરધવલની 
સહાયથી તેને ફાલવા દીધો નહિ અને જગડુશાએ ચણેલે! ભદ્રેચ્ચનરનતો કિલ્લો જેવા ખોલાવી તેને 
ઝેર્‌ દઇ મારી ન.ખ્યો. તેણે યવતે સાથે કરેલા વેપારના નશામાંથી મસ્જીદ ચણાવી તથા ખી”્ન' 
ધમ*કાયી કર્યા', સૌરાષ્ટ તા સાગરતીરે આવેલી હરસિદ્ધ માતાએ તેનાં ડુખતાં વહાણુ બચાવ્યાં. 
તેથી તેનું દહેરુ' બ'ધાવ્યુ'. 

૨. સો।મતાથ પાટણમાં અણાદશપ્રાસાદ તસ્‍્તુપાળે કર્યા હોવાનું જણાય છે, સોમનાથનું 
પૂજન જેને કયુ" હોય તે મનાય નહિ. 

૩. આ રાઠોડ વ'શની ચર્મા આવતા પ્રકરણુમાં કરવામાં આવી છે. 

૨૨ 


૨૭૭ સૌરાષ્ટ્રનો! ઇતિહાસ 
રાહ માંલિક કલે! : ઇ. સ. ૧૨૨૦થી ૪. સ. ૧૩૦૨. 


રાહુ માંડલિકનો યુવાન પિતા મરાઈ ગચેો, અને રાજ્યનો ભાર માંડલિકના 
શિરે આવ્યો ત્યારે તે માત્ર ૧૪થી ૧૫ વર્ષે હશે. તે પણુ તેણે રાજ્યત-ત્ર 
હાથમાં લીધુ. 

લવજી : તેના પિતાના પ્રધાન કલ્યાણુનો સુત્ર લવજી દિલ્હીથી નિષ્કૂળ થઇ 
એ! ખા ગયો અને ત્યાંના રાઠોડોને ઉશ્કેરી જૂનાગઢના સમૃદ્ધ અને ધનાઢય રાજ્ય, 
ફેળદુંપ અને રસાળ ભૂમિ, ખાળક રાજા અને ફૂટેલા સરદારની વાતો કરી, આથી 
એ ખાના રાઠોડે જૂનાગઢ પર આકમણુ ક્ઝું'. 


જગતસિંહ્‌ રાડોડ : જગતસિંહુ રાઠીેડે એક ખલવાન સૈન્ય લઈ જૂનાગઢ 
આવ્યો, મ'ત્રી મહીધરને સમાચાર મળ્યા કે રાઠોડો યાત્રાથે. સોમનાથ જાય છે. તેથી 
તેમણે તેમની પરેણાગત કરી; પણુ રાઠોડોએ રાજમહેલ ઘેરી લીધો તથા માંડેલિકને 
જુઠ કર્યો, પણુ જૂનાગઢના સરદારની શક્તિ તેમજ વકાદારીને પરિચય થતાં તેને 
તેની ભૂલ સમજાઈ. તેણે લગજીને ઠા૨ માર્યો તથા મહીધરની કુનેહથી વ'થળીની 
જાગીર સ્વીકારી તે વ'થળી ચાલ્યો ગયે. તેણે રાહના મિત્ર રહેવાનું કબૂલ કયું. 


પિત નાનક : વીશળદેવના સમયમાં સોમેશ્વર મહાદેવનો પૂજારી નાનક 
હેતે.૬ તે વડનગરના નાગર જુટું ખમાં કાપિછ્ઠલ ગોત્રમાં જન્મ્યો હેતો. તેના પિતાનું 
નામ ગોવિંદ, પિતામહતું નામ દીક્ષિત અને પ્રપિતામહતું નામ સોમેશ્વર હતુ. 


૧-૨, પ'ડિત નાનકની ખે પ્રશસ્તિઓ છે. તેમાં પહેલીમાં વષ* કે તિથિ નથી. પણુ 
ખીજીમાં સ'. ૧૩૨૮ (૪. સ, ૧૨૭૬) છે. પ્રથમ પ્રરાસ્તિ પડતની પોતાની કરેલ જણાય છે. 
(પ'ક્તિ ૧૬) પ્રથમ પ્રશરિતમાં તેની વ'શાવલી છે. 


સોમેશ્વર ધર્મોહારધૂર'ધર (ત્રી. આચાય તેને હેંમચસૂરિ સામે વિવાદ કરી આય 
ધમ*ની પ્રતિષ્ઠા ઉન્નત કરનાર્‌ માને છે. 


(પત્તી સીતા) 
આમટ ---- (યસશાસ્માં પ્રવીણૂ) 
(પત્ની સજજની) 


ગોવિંદ ---- (શ”ન્યાસી થઇ ગયે.) 


ભગવાન ઉફે નાનક મલ્હુણુ (વેદપાઠી પડિત) 
પુસ્ષાત્તમ 
તે પૂજરી એટલે માત્ર પૂન્ન કરનારો નહિ પણુ રાજપુરેહિત, વૈદપાઠી અને તીથ'નો 
અધિકારી હતે. તેના વ'શન્ને ડાલ પણુ વેરાવળમાં રહે છે અને વડનગરા નાગર્‌ છ્ેવા છતાં 
“પુરાહિત” શાખ ધરાવે છે. 


રજપૂત સમયે ૧૭૬ 


પ'ડિત નાનકને ત્રગ્વેદ ક'ઠસ્થ હતો અને વ્યાકરણ, સાહિત્ય આદિ સર્જ શાસ્ટરમાં તે 

પ્રવીણુ હેતો. તેને વીશળદેવે અમાત્યપદે નિયુક્ત કર્યો. વીશળદેવ સેઃમનાથની યાત્રાએ 

આવ્યો ત્યારે પ'ડિત નાનક તેની સાથે આવ્યો અને તેનાં ચરણે! તીર્થજળે ધોઈ, 

ખહાપુરી* (બ્રાહ્માણુવાડી) કે જે વીશળદ્ઠેલે ખનાવી આપેલ તેમાં એક ઘર આપ્પુ : 
અને નાનકને પ્રભાસમાં સોમનાથ ક્ષેત્રના અધિપતિ ખનાવ્યો, તેણે ત્યાં સારસ્વત 

સરોવર ખાંધ્યું,૨ વીશળદેવે પવણી શ્રાષ્ધના ખર્ચ માટે ખગસશ ગામ આપ્યું 

અને ગ'ડ વીરભદ્રથી બીજા ગામનો ઉત્તમ સાતમો! ભાગ આપ્યે।. 


નાનક પ'ડિત શારટદાનો ઉપાસક અને શ્રીમત પણુ હેલો. આ જગતસિહુ 
કોણુ હેતો તે માટે ઘણી જ શ'કાએ છે. વથલીમાં વીરધવલના સાળા સાંગણુ તથા 
ચાસુડે હતા. તેઓ તે! તેના સાળા હેતા; પણુ તેઓને મારી ના'ખ્યા હતા અને 
વથલી રાહુના કેબન્તમાં હતુ, જગતસિહુ કનોજના રાજા જયચ'દ્રના પુત્ર શિયાજીને 
પુત્ર અજ્જ અથવા તેના કુટુંબનો હોવો જેઈએ. તે દ્વારકામાં હેતો અને ત્યાંથી 
જૂનાગઢ ઉપર આવ્યે. 


રાહોડો દ્વારકા ઉપર ગ્રડાઇ ડરી. વી'જલરેવે માધુષુરથી મહુવા સુધીને 
પ્રદેશ જીતી લીધો અને તેના વ'શન્ને વાજા નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. રાઠોડે જગતસિંહુ 
પણુ આજ સમચે આવ્યો હોવાનું જણાય છે. 


આ શહઠોડને ગમે તે કારણે વાવેલા કુટુઃમ સાથે લગ્નસખ'ધ હતે. સાંગણુ 
તથા ચાસુડ વીરધવલના સાળા હતા, તથા જગતસિહના પૌત્ર વિજયાન'દ વીરધવલની 
પુત્રી પ્રેમલદેવીને। પુત્ર હતે. 


૧. બહ્મપુરી કુમારપાળે પણુ બ'ધાવી હતી. (જીએ આગળ) બહ્ાપુરી એટલે બાહ્ાણુ- 
વાડો, પ્રભાસમાં પ્ર્ન ન રહેતી. તેને ભાવ ખૂહુસ્પતિએ શહેરમાં લાવી વસાવી. 


૨. આ સરે[વર્‌ સરસ્વતી નદી અને સ્રાગરના સગમે બ'ધાવ્યુ', જ્યાં આજે રૅતીના 
હગલા શિવાય કાંઇ નથી. 


૩, આ શિલાલેખે ઇતિહાસરસિકોમાં ધણી ચર્ચાઓ ઉત્પન્ન કરી છે. જૂતાગઢથી નવ 
માઇલ છેટે વ'થલીમાં ખીજુ' રાન્ય સ'ભવી શકે નહી'* જગતસિંહુ સાંગણુ અને ચાસુ'ડ પછી 
સુખા તરીકે આવ્યો અથવા તેમને સબા તરીકે નીમ્યા હોય. અ શિલાલેખ સ', ૧૩૪૬ 
(૪. સ. ૧૨૯૦)નતો છે. ત્યારે ગુજરાતની ગાદીએ સાર'ગરેવ છતો અને મ'ડલેશ્વર વિજયાન'& 
હતો, તેનો પિતા ક્ષેમાન'દ હતે. તેણે ભાતુ (ભાણું) જેઠવાને જીત્યો. ધુંમલીની ચડાઇમાં હૃરિપાલ 
સાથે હતો. તેણે ક્રેદાર્‌ના પુત્રોને દુષ્ટ લોકો મારતા હતા તે જેઇ તેની સાથે યુદ્ધે કયુ”. તેમાં તે 
માર્યો ગચે; તેથી તેના ભાઇએ આ પાળિયા ઊભા કર્યો. આ પાળિયાના શ્લોક માધવ સુજ'ગ 
નામના વડનગરા નાગર ખ્રાહાણે રચ્યા. ર 


ઉહર્‌ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


સાંગણુ તથા ચાસુંડનો વધ કર્યો ત્યારે વીર્ધવલની સાથે જગતસિહ હતે, 
તેના ભાઈના પુત્ર ક્ષેમાન'દને વીરધવલે તેની પુત્રી આપી હુતી. તેથી તે વીરધવલના 
પક્ષમાં હતો. સાંગણુ-ચાસુંડના મરણુ પછી વીરધવલે તેને વ'થલીને સમા નીસ્યેો 
હાવાતું પણુ એક મતવ્ય છે. તેભ માંડલિકને નહોં પણુ માંડલિકેોના સસૂહને જીવ્યો 
હેતો તેમ લેખની ત્રીજી પ'કિતના અર્થ કરે છે. એ કથનને સત્ય માનીએ તે ઈ. 
સ. ૧૨૨૧માં વૃષ્ધાવસ્થામાં કદાચ તે વ'થલીમાં આવ્યો હશે. 


ગમે તેમ પણુ એ નિર્વિવાદ છે કે વ'થલી રાઠોડના હાથમાં હતું. તે માંડલિક 
તરીકે કે સ્વત'ત્ર રાજ્ય તરીકે, તે નિર્ણુય થતો નથી; પણુ તેએ ગુજરાતના વાવે- 
લાના ખ'ડિયા હૅશે તે જર્‌૨. 


વ'ચલીતે બીને લેખ તો તેથી બીજી હૅેકીકત આપે છે. તે પ્રમાણે વિજયાન'દ 
ગ્રેમલદૈવીનેો પુત્ર હતો. તેમાં તેની આખી વ'શાવળી આપી છે. 





(પત્તી વિઝલરેવી) ઉદ્લ - પ્રતિહ્ઠાર 

/ | જત્રસિંઠુ (શદ્રેચર કચ્છને રાજન) 
જગતશ્નથ અરિસિહ પત્ની મીનળદેવી 
ક્ષેમાન'દ નાગલરેવી 


(પત્ની પ્રેમલદેવી) 


વિજ્યાન'દ (ઉફે વિદ્યાન'દ) 
(પત્ની નાગલદેવી) 





જ 
શ્ઞામ'તસિહ તેજાસક હીરાદેવી તારાદેવી 
(પતિ લવણુપ્રસાદ સે।લ'કી.) 


જગતચિહે ઇ. સ ૧૨૬૧માં વ'થલી જીત્યુ' હોય. શિલાલેખમાં “સ્સ્વા રંપ્રતિ સંાસિ- 
છાતિવં સથાને ઇચાનાં તસે!” લખ્યુ' છે.ડતેણે માંડલિકનાં સન્યોને જીત્યાં હતાં, પ્રો. પુરોહિત. 
તેતો અથ* માંડલિક રાજના સમૂહ એમ કહે છે, તેણે તેનાં માતુશ્રી વિંઝલરેવીની યાદગીરી માટે 
વિંઝલેશ્વર્‌ મહાદેવનું દહેરુ' ખાષ્યુ'. તેના ભાઇ અર્રિસેહ હતો અને તેનો પુત્ર ક્ષેમાન'દ. 
ચોછીવચ સવે પુત્રી શો.વીરયવઝ વત્ચે ક્રીમસ્વેસરે | તેનો પુત્ર વિજયાન'દ હતો, તેશે 
વ*થળીમાં બ્રહ્માપુરી કરી ખાહ્મણાને દાન દીધુ અને હીરાદેવી તથા નાગલરેવીની મૂર્તિએ ખેસાહી. 


બળેતે વિચાર કરતાં વાવેલાઓને કાળક્રમ ન્નેવાનું જરૂરી છે. 


જેજપૂત સસય ફેછ્ડ 


મ્રૃસ્લિમો : જેકે સુસલસાતોની રાજતયસત્તા હેજી આ પ્રદેશ ઉપર સ્થપાઇ 
ન હતી, છતાં છૂટાછવાયા સ્ુસ્લિમો આ દેશમાં વસતા અને વેપાર માટે અરબસ્તાન 
જેરાનના વેપારીએ આવતા. જગડુશા જેવા વેપારીએ તેમની સાથે સ'બધ રાખતા, 
રાહે માંડલિકના દરખારમાં સોમનાથ ખ'દરેથી મક્કા હુજ પઢવા જતા ઝુસ્લિમોના 
હિતનું ધ્યાન રાખવા એક અમલદાર રહેતે. 

નાખુદા નુર્દ્દીન : અર્જીનદેવનાં રાજ્યઅમલમાં ઈ. સ. ૧૨૯૪માં સે!મનાથ 
બ'દરે એમઝના નાષ્ૂુદ્ા તુરદ્ીન ફ્રિઝ, કે જે નાણુદા અણુ પખ્રાહીમનોં પુત્ર હતે, 
તેણે સોમનાથના મહાજનના આગેવાને! ઠૅક્કર શ્રીરામદેવ, વલુગીદેવ, રાણાશ્રી સોમે- 
શરદેવ, ઠક્કર ભીમસિહ તથા રાજશ્રી છાડાની સાક્ષીએ મસ્જીદ ખનાવવા જમીન 
લીધી, તથા તેના ખર્ચઃ માટે દુકાનો, મકાનો વગેરે લીધાં.૨ 


અ્ણુીરાજ છ. સ. ૧૧૫૭૦ થી ૧૨૦૦ 
લવણુપ્રસાદ ,, ૧૨૦૦થી ૧૨૩૬ 
વીર્ધવલ ),, ૧૨૧૯ થી ૧૨૩૮ (પિતાની હયાતીમાં પ્રકાશમાં આવ્યો.) 
વિશળદેવ ,, ૧૨૪૩થી ૧૨૬૧ (#(ગૂજ*રનરેશ) 
" અજી“નદેવ ,, ૧૨૬૧ થી ૧૨૦૪ 
સાર ગદેવ ,, ૧૨૦૪થી ૧૨૯૬ 
કણુ* સ ૧૨૯૬ થો ૧૩૦૪ 


૪. સ, ૧૨૬૧માં અજીષનદેવ રાજા હતે. જગતશસિહનો ભત્રીનને ક્ષેમાન'દ આ લેખ 
પ્રમાણે વીરેધવલની પુત્રી પ્રેમલદેવીને પરણ્યો, વીરધવલ [/. સ, ૧૨૩૮માં ગુજરી ગચેો.. તેની 
પુત્રો તેના ભાઇ વિશળદેવીની સમકાલીન હેય. એટલે ઈ. સ. ૧૨૪૩માં તે હયાત હેય, ૪. સ. 
૧૨૬૧માં વ'થલીનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરનાર જગતસિહતો ભત્રોનજ્ને ઈ. સ. ૧૨૪૩માં પ્રેમલદેવીને 
કેમ પરણ્યો? શુ' જગતશચ્નિહે ૧૨૬૧માં વ'થલી લીધુ' તે પહેલાં ૨૩ વષ* પહેલાં ક્ષેમાન'દ પરણ્યા 
હરો? વળી, ક્ષેમાન'દ વીર્ધવલનો સમકાલીન પથુ થઇ શકતો નથી. ભાણુ ન્ેઠંવે। ૪. સ. ૧૧૭૯માં 
ગુજરી ગયે. એટલે તે પણુ સમકાલીન નથીઃ એટલે આ શિલાલેખ કે ઝે 
અપૂણુ છે તે કોઇ પણુ પ્રકારે શુદ્ધ હોવાતું જણુ।તુ' નથી. માત્ર વિંઝશેશ્વરનું માહાત્મ્ય કોઇ 
પુજારીએ બતાવ્યુ' હશે, અને તેના ઉપરયો આ લેબ કોઇએ કોતરાવ્યો હરે, સૌરાષ્ટજના ઇતિ 
ઠાસમાં આ ખનાવટી શિલાલેખે કઇક ચચૌ જન્માવી છે, અને હુ તો આ સ્રાલ વગરના 
શિલાલેખને માત્ર ૦૪૦% કહુ' છુ'. છતાં તે પ્રચલિત થ ગયો હેઇ ઇતિહાસમાં તેને 
આધાર્‌ લીધે! છે. જૈન ધ્રતિહાસત્ર"થામાં ખીજી ધણી બારીક હકીકતો છે; પણુ તેમાં આ પ્રસ" 


ગતો કયાંય ઉલ્લેખ નથો. 
૧. જૂતાગઢ ઉપરકોટના સુર્‌ સન ૬૮૫ (ઇ. સ. ૧૨૮૪)તો। અરખ્બી લેખ (ભાવ, ઇન્સ.) 


૨, આ શિલાલેખ ધણા અગત્યનો છે. એક તો તેમાં સિંહ સવત વિકમ સ'વત, 
વલ્લમી સ'વત તથા હીજરી સવત આપેલી છે. નાખુદાઓના આગમનને કારણે સોમનાથમાં 
મુસ્લમાનોની જમાત હતી. સાત માણુસથી વધારે સખ્યા થાય તો જમાત કહેવાય. તેમાંથી 
હિન્દુએએ ભવિષ્યને ભય ન ન્નેઇ તેમના પૂત્ષ્નનેના સહિષ્ણુતાના સિહ્ધાંતે લધુમતી કેમને તેમને 
ધમ પાળવા તથા ધમ*સ્થાનેો બાંધવા સહાય કરી તે ૩૪ઝીકત મળે છે, 


ઉક સોરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


_ રાજશ્રી છાડા: રાજશ્રી છાડા તે પ્રભાસના વાજા રાજા નાનસિંહને કુવર 
હેતો.* નાનસિહે જગતસિહુની સાથે આવેલે। વાજા રાજા હેતો. તેણે પાટણુ જીતી 
ત્યાં પોતાની રાજધાની કરી હતી. દ 


મત્રી સામ'તસિંહુ : સોરાષ્ટ્રમાં સામતસિંહ નામે મ'ત્રી અધિકાર ભાગવતે 
હેતો. તે જેનધમી હતે, છતાં તેણે દ્વારકાના માર્ગે આવેલ રેવતી છુડને જીર્ણોદ્ધાર 
કર્યોઃ હુલે।.* 


ગુજરાતના રાજાઓ : રાહ માંડેલિકતા સમયમાં ગુજરાત, કચ્છ અને 
સૌરાષ્ટ્રના સાર્વભૌમ રાજા અર્જીનદેવ હેતો. તેના સૂબાએ સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રત્યેક પ્રાન્તમાં 
રહેતા. તે ઇ. સ. ૧૨૭૭માં ગુજરી ગયે।. તેના પછી તેને પુત્ર સારગદેવ ગાદીએ 
આવ્યો, તે પણુ તેના પિતાની જેમ જ સાર્જભૌમ સશ્રાટ હતે. સારગહેવ ઈ. સ. 
૧૨૯૭માં ગુજરી ગયો, અને તેની જગ્યાએ ગુજરાતનો અ'તિમ આર્ય રાજા કરણુદેવ 
ગાદીએ આવ્યે. એટલે રાહે માંડલિક ગુજરાતની પાટે ત્રણુ રાજાઓનાં રાજ્ય જેયાં.2 7 


અલ્લાઉદ્દીન ખીલજી : ૪. સ. ૧૩૦૦માં ધન અને ધરાની પ્રખમલ પિપાસા 

સેવતા દીલ્હીના ધર્મા'ધ સુલતાન અલ્લાઉદ્દીને ગુજરાત જીતવા તેના સેનાપતિ અલપ- 

ખાનને મોકલ્યો." અને તેણે ગુજરાતના અતિમ મહારાજા કરણુદેવને પરાજિત કર્યો. 

કરણે ઘણા સમય ટક્કર ઝીલી, પણુ તે ફાવ્યા નહીં અને દક્ષિણમાં નાસી ગયે. 

ભગવાન સે।મનાથનેો ભગવેદ્ઠ ઝ ડો રણુમાં રાળાચો અને ગુજરાતના રાજ્યમહાલય 
ઉપર લીલે! ઝ'ડો ક્રેરક્ી રહ્યો. 





૧, જીઓ મારો વાજ રાનનએા સબધી લેખ : “ગુજરાતી' : ૨૧-૫-૧૯૩૭ અને 
પછીના અ'કેો. ી ી 

મારા બાલમિત્ર શ્રી હરિશ'કર્‌ શાસ્રીએ “ગુજરાતી'માં તા. ૧૧-૧૨-૩૪ના લેખમાં છાડા 
નાનસિહતો પુત્ર હતો અને તેતા પછી ગાદીએ આવ્યે તેવું વિધાન કયુ” છે, છાડા નાનસિંહુનો 
પુત્ર હતા પણુ ગાદીએ આવ્યો ન હતે. 

શૈ. સામ'તસિંહ સિહરાજ કૃમારપાળના પ્રખ્યાત મ'ત્રી ઉદયનના પુત્ર ચાહડના પુત્ર 

પદ્મસ્િહતો પુત્ર હતે. તેનો ભાઇ સલક્ષ પ્રથમ સૌરાષણૂતો અધિકારી હતે; પછી લાટમાં બદલાયો 
અને ત્યાં ગુજરી ગયો. (હી. ઇ. એ. ચુજરાતઃ ભાગ ડજેો. આચાય*) 

૩* ભરાણુ।, ખરેકડી, ગિસ્નાર, પાટણુ વગેરેના શિલાલેખો (હિ. ૪. એ. ગુ, ભાગ ૩૦ને 
આચાયર.) 

૪- આમરણુ, વ'થલી વગેરેના લેખે! (સદર) 


પ૫. ભ્રબધચિંતામણિ' પ્રમાણે સ. ૧૩૬૦ એટલે કે ઇ. સ. ૧૩૦૪માં આ ચડાઇ થઇ. 


રજપૂત સમય ૨૭૫ 


સૌરાષ્ટ્રમાં : અલપખાન ઈ. સ. ૧૨૯૭માં આવ્યો અને પાટણુ ૪. સ. 
૧૩૦૦માં પડેયુ'. એટલે ત્રણુ વર્ષ કરણુ તથા -માંડલિકેોએઃ આ લેહીતરસ્યા આક- 
મણુકારેને। નિષ્ફેળ સામને! કર્યો. અલપખાનની સાથે અલ્લાઉદ્દીનને વજીર નસરત-* 
ખાન ઝાલેરરી પણુ હતો.” બન્નેએ અણહીલવાડને કખ્જઝો કરી સોરાષ્ટ્ર ઉપર ફૂચ 
કરી. રાણુપુર, વોધા, ઊના-દેલવાડો જીતી, સોમનાથના દ્વારે આવી તેએએ પેણા 
ત્રણુસે। વર્ષ પછી મહુમદ ગીઝનીની આંખે સોમનાથની લહેરાતી ધજા ન્નેઈ, તેઓની 
સામે સ્થાનિક રાજ્યો ટકી ન શકયાં. સોમનાથનું કુમારપાળતું બાંધેલુ' દેવળ તોડવામાં 

આવ્યુ. મહાદેવના લિંગને કાઢી દીલ્હી લઈ જવામાં આવ્યુ. સોમનાથ લૂ'ટાયું અને 
ખ્રાહ્મણાની અને અન્ય હિન્ડુ સ્ત્રીપુરુષાની નિર્દય કતલ કરવામાં આવી.* 


સોમનાથ ઉપર સૂુસ્લિમો આવ્યા છે તે સમાચાર વાયુવેગે સોરાષ્ટ્રમાં પ્રસરી 
ગયા. રાહુ, જેઠેવા, ગોહિલ, રાહોડ વગેરે રાજાએ એકત્ર થઈ યુદ્ધે ચડવા વિચારી 
રહ્યા, પણુ અલપખાન વીજળીવેગે સે।મનાથનેો ધ્વ'સ કરી,* ભૂગોળના કે માહિતીના 
અગ્સાનને કારણે જૂનાગઢ તરકે ન જતાં; માંગરોળ અને માછુષુર થઈ છેક ક'થકેોટ 
સુધી ધસી યો! માગ માં જે જે દેવાલયો આવ્યાં તે તોડયાં, લૂ'ટયાં અને ખાળ્યાં 
અને નિર્હોંષ સ્ત્રીપુરુષા અને બાળકોની ધર્મના નાસે કતલ કરી અને સુસ્લિમ 
સેન્યાએ અકથિત અને અકલ્પિત જીલ્મો કરી હિન્દુ પ્રજાની પાચમાલી કરી નાખી.” 





૧, ઉલુગખાન ત્થા અલપખાન એક હતા તેમ મનાય છે; પણુ તેમ નથી. ઉલુગખાન 
અલ્લાઉદ્દીનનો ભાઇ હતે, ન્યારે અલપખાન સાળો હતો તેમ ખાવા અજીનરાહની દરગાહના 
ઇ. સ. ૧૨૬૬ (હી. ૬૬૩)ના લેખથી જણાય છે. ગુજરાત જીતી તે દિલ્હી ગયો ત્યારે ઉલુગ- 
ખાનને સુલ્તાને રણુધ'ભોર મે।કલ્યે. ત્યાં તે ખીમાર્‌ થઇ મુજરી ગયે. અલપખાન ૪. સ. 9૩૦૦માં 
ગુજરાતને સખે! નિમાયો; પણુ પાઠળથી મલેક કાફુરે તેને મરાવી તાખ્યે, (એ હીસ્ટ્ટી એક્‌ 
ગુજરાતઃ પ્રે, કોમીસેરિયેટ) 


૨. આ લિંગને દીલ્ડી લઇ જવામાં આવતુ હતુ ત્યારે ઝાલોરતા ચહવાણુ વીર્‌ કાન્હડ- 
દેએ યુદ્ધ કયુ” હતુ. તેનું વીરરસપણુ" રસિક વણ*ત પહાનાભ નામના કવિએ “કાન્ડડદે પ્રબ'ધ'માં 
કયુ* છે. આ કાવ્ય ૪. સ. ૧૪૫૫માં રચાયું હોવાનું જણાય છે. 

૩. સોમનાથના શિવલિંગને દિલ્હી લક જવામાં આવ્યુ*; ત્યાં તેને પ્રજ્નને પગ નીચે 
કચરી ચાલવા માટે જહેર માગમાં મૂકયું", ખરી રીતે તો આ શિવલિંગ વતષ્માન થેલા સોમમતા- 
થમાં છે, માગ*માં હિન્દુએએ તેને છે1ડાવ્યુ'' અને ત્યાં સથાપના ફરેલી તેમ પણુ માન્યતા છે. 

૪. “પેઠા સુલકમાં મુસલમાન, મારું' મારું" કરતા લુરે, ઝૂટે, વટઢાળે લે જનન વણુદીકરી 
છરેતા, લ્રડયા, પડયા હજારો શર ભલે મરીએ, મરીએ વહું લોહી શુ' જલપૃર ડુખ્યો દેશ તે 
દશિયે' (સ્વ. નવલરામ) આવા જુલમે।ના કારણે અલ્લાઉદીન “અલાદીએ। ખૂની” કહેવાઇ ગયે।. 

ગ્રો. કેોમીસેરીયેટ જૂતાગઢ જત્યુ' હોવાનું કહે છે, પણુ અન્યત્ર ઉલ્લેખ નથી. 


શ૭૬ સોરાષ્ટ્રેના દતિહાસ 


ખરડાનું પ્રસિષ્ધં દેવાલય બિલેશ્વર, દ્વારકાનું જગત દહેરું અને માધુપુરનું રણુછોડરાયનું 
મ'દિર તેના ભોગ ખન્યાં. રજપૂત સૈન્યો સોમનાથ ગયાં. ત્યાં તેએએ ધ્વ'સ પામેલું 
દેવળ અને લૂટાચેલુ' નગર નેચુ' પણુ શજુ મળ્યા નહી. સુસ્લિમ સૈન્ય કથકેોટથી 
અણહિલવાડ પાછુ ગયુ. રાહે સુસ્લિમ અધિકારીને કતલ કર્યા અને તેનું થાણું 
ઉઠાડી પ્રભાસતસું રાજ્ય વાજા વી'જલદેવને સુપ્રત કરી સહું રાજાઓ સ્વસ્થાને 
પાછા ફર્યા. 


ગુજરાત સુસ્લિસોથી પાદાકાન્ત થઝું. આ વખતે તેએ માત્ર જીતી, લૂટી 
ચાલ્યા ન ગયા પણુ ગુજરાતમાં પોતાનું રાજ્ય સ્થાપી રહ્યા. 


રાહે માંડલિક ૪. સ. ૧૩૦૬માં ૪૬ વર્ષનું રાજ્ય ભોગવી ગુજરી ગચે. 
તે ધામિક વૃત્તિના હતો. નેમિનાથના મદિર ઉપર તેણે સોનાનાં પતરાં જડાવ્યાં 
તથા મ'દિરેના જર્ભાદ્ધાર કર્યો, રેવતીજુ'ડના લેખમાં તેને સુસ્લિમાો ઉપર વિજય 
મેળવનારે કહ્યો છે. 


ફાહુ નવઘણ ૪થો : ઇ. સ. ૧૩૦૨થી ઇ. સ. ૧૩૦૮. 


રાહુ નવઘણુ ૧૩૦૬માં ગાદીએ આવ્યો ત્યારે ગુજરાત અને સોરાષ્ટ્ર ઉપર 
સુસ્લિમોના નિશાનડેકાના નાદથી હિન્દુઓને હતાશ થઈ ગયેલા નયા, અને ભવિષ્યમાં 
_જ્‌ાજ્યવિસ્તાર વધારવા ને ચકવતી પદ પ્રાત કરવાનાં તેનાં સ્વપ્ને નષ્ટ થયાં. 


માંગરોળ-ઊના : પ્રભાસપાટણુ તો સ્રુસ્લિમેના અધિકાર નીચે ગ્યું અને 
તેએએ ત્યાં થાણુ' નાખ્યું, પરતુ રાડ માંડલિકે અન્પ્ર રાજા સાથે મળી તેને ઉઠાડી 
મૂક્યું. માંગરોળમાં સુસ્લિમ નાયખ સૂબો શેખ બીન તાજ હતે. આ સૂબો! સોરઠના 
સૂખા મલેક બેદર ખીન જેહખ નીચે હતે. તેણે માંગરોળ નગર ફરતો કિલ્લે 
ખ'ધાવ્યો.! ઊનામાં હી. ૭૦૮ (ઇં. સ. ૧૩૦૮-૯2માં) ફ્રિઝશાહુના સમયમાં હુઝરત 
શાહે (મહમદ આસર) ઝફરખાનને સુઝક્ફેરનો ઇલ્કાખ દીધો હતો, તેણે ત્યાં સ્ુસ્લિમ 
સુસાફેરો માટે ધર્મશાળાનો ખ'ડ (10ત11) ખધાબ્યો.૨ આ બન્ને શિલાલેખો ખના- 

વટી છે* અને અલપષખાને સોમનાથ અને સૌરાષ્ટ્ર લૂંટ્યા પછી થાણાં મૂક્યાં હોય તે 


૧. માંગરાળનો હીજરી સન ૭૦૦ (૪. સ, ૧૩૦૧)તેો શિલાલેખ છે* તેમાં લખ્યુ' 
છે કે પાટણુને! સવ્સત્તાધીશ અધિકારી ઝાફરખાનત વજ- ઉલ મુલ્ક હતો. આ રિલાલેખમાં 
રૂમી હીસાર' લખ્યુ છે; પણુ તે રમી જણાતુ' નથી. (પાદફેર “ફરતો કિલ્લે' થાય) રૂમી (રામન 
કિલ્લો નહી'.) 

૨. ખારગાહ શખ્દ ફારસી લેખમાં છે તથા ઊન્।ાને “ખહેક્તે ઝિયારતગાહુ” તરીકે 
વણુ'વેલુ' છે. 1 

૩. આ ખત્ને શિલાલેખો પાછળથી લખ્યા હોવાનું જણાય છે, પ્રથમ શિલાલેખમાં 


રજપૂત સપય 3૭૭ 


સ'ભવતુ' નથી; અને મૂકયાં હોય તે. તે ઉઠાડી મૂકેલાં, અલ્લાઉદ્દીનનાં સૈન્યો સેમ- 
નાથના લિગને લઇ દિલ્ડ્ડી નહાતા પહોંચ્યા ત્યાં તો સોમનાથની સુન: પ્રાતિછા થઈ, 
પૂજા શરૂ થઈ ગઇ ડ્તી. 





ઝાફરખાનને ઉલ્લેખ છે, અલ્લાઉદદીનના સેનાપતિ અલપખાનનતે પણુ અલાઉદ્દીને ગુજરાતને 
અધિકારી નીમ્યા હતે!. તે ઇ. સ. ૧૩૧૬ સુધી તે પદ ઉપર્‌ રહો. અ'તે દરબારીઓતી ખટપટના 
કારણે તયા મલેક કાકુરના ચડાવવાથી સુલતાને તેને બોલાવી મારી નાખ્યો. તે સમાચાર્‌ પાટણુ 
પહોંચતાં લેક્રેએ બળવો કયો, મુરિલિમ સત્તા ઉખેડી નાખી. પરિણામે સુલતાને મલેક કમાલઉદ્દોન 
ગુઝને તેનો પ્રતિકાર કરવા મોકલ્યો; પણુ તેને હરાવી મારી નાખવામાં આવ્યો, આ સાંભળી 
અલ્લાઉદ્દીને ખાલી ધમપછાડા કર્યા, પરિણામે ઇ. સ. ૧૩૧૬માં ડીસેમ્બરતી ૨૨મી તારીખે 
તે ગુજરી ગચે1. તેના પછી તેને પુત્ર ગાદીએ ખે; પણુ મલેક કાકુર સાચો. રાજ્યકર્તા હતો, 
પણુ તેતે છ. સ. ૧૩૧૭ ફ્રેષ્ુઆરીમાં મારી નાખ્યો અને અલ્લાઉદ્દીનની ગાદી ઉપર તેને ત્રીન્ને 
પુત્ર મુતુખુદ્દીન સુબારક ખેઠે. તેણે ગુજરાત જીતવા એન-ઉલ-મુલ્કને ગુજરાતમાં મોકલ્યો. તેણે 
ગુજરાતમાં ફરી સત્તા સ્થાપી. તે પછી ૪. સ. ૧૩૧૭ લમભગ પોતાના સસરા મલેક દીનારતે 
ઝફર્ખાનનો ૪૯કાબ આપી સુખે! નીમી મોકલ્યો. પણુ ર્આરી ડે ભરવાડ (પરવારી કે ભરવારી)માંથી 
મુસ્લિમ બનેલા યુસુક્ખાને ઝફરખાનને ખે।લાવી તેના ઉપર્‌ ખે।ટઢાં તહોમતો સુકાવી, સુલતાન 
પાસે મરાવી નાખી, પોતા ॥ ભાઇ મલેક હિસામુર્દીનને ગુજરાતનો સખે! નીમ્યો. તેણું ભરવાડ- 
ર્આરીઓને ભેગા કરી ખળવે। કર્યૌ; પણુ ખીજ અમલદારોએ તેતે પકડી દિલ્હી મોકલ્યો, જયાં 
સુલતાને તેને માફી આપી. ૪. સ. ૧૩૨૦માં ખુશર્‌એ સુલતાનને મારી રાજ્ય હસ્તગત કયુ. 
તે ગાદી ઉપર્‌ મુરાન રાખી તેના ઉપર ખેઠી તથા અલ્લાઉદ્દીનના રાજમહેલમાં મૂતિપૂજા શર 
કરી, હિન્દુ ધમનો પ્રચાર શર્‌ કર્યોન તેના હાથમાં રાજસત્તા થોડાક જ મહિના રહી, હિન્દુ 
રાજએ એ તેને ટેકા આપ્યો નહીં. સૌર્‌ાણ%-ઝુજરાતના ભરવાડ ક્રે રબારી કુળમાં જન્મેલો અને 
જબરદસ્તીથી સુસલમ!ત બનેલા આ મુત્સદદીએ કુનેહ અને મુત્સદ્દીગીરીથી સુલતાનની સત્તાનો 
અ'ત આણુવા પ્રયત્ત કયૌ, પણુ કમનસીબે હન્દુએ તેને સહાય આપી શકયા નહી; અને સુસલ* 
માનોએ તેને મારી નાખ્યો, તેનું ખૃત ₹#. સ. ૧૩૨૦માં થયુ' અને દિલ્હીની ગાદી ગાઝી મલેક 
તધલગમ નામના અમીરે પચાવી પાડી. આ તધલગના વ'શમાં ફિરિાઝ તધલગ ઇ. સ. ૧૩૫૧માં 
ગાદીએ આવ્યે!. સૌર્‌ાષ્રમાં ચાલતી દ'તકથા પ્રમાણે ખુશર્‌ માંગરેળનો રબારી હતે. 

એટલે આ ખન્ને શિલાલેખ ઇતિયાસતા અસાનવાળા કેઇ મૌલવીએ પાછળથી કેતરાવ્યા 
હોવાનું જણાય છે. એ કારણું અ સ્થળે મુસ્લિમ થાણાં હોગાતું માનતાં અચકાવું પડે છે. માંગ- 
૨।ળના લેખમાં તેરમી લીટીમાં લખ્યુ' છે લે “ઝ હિજરત તખી (કે) શુદ ખતમ (ઇન હીસ્સાર્‌) 
ઝ તારીખ છશેસદ શુદેદર સુમાર'' એટલે અબજદ પહાંતએ હીજરી ૭૦૦તી કાઢવામાં આવી છે, 
જ્યારે ઊતાના લેખમાં “ખ સાલ ઠુકતસદ હસ્ત” લખ્યુ' છે, જેનો ભાવાથ હીજરી ૭૦૮ થાય 
છે, એટલે વાચનમાં ભૂલ નથી, પણુ આ બન્ને શિલાલેખો પાછળથી ક્વેતરાવેલા અને સ્પજ 
રીતે બનાવટી છે. 

વિશેષમાં ₹. સ. ૧૩૧૯ના માંગરેળની સે।હરી વાવના શિલાલેખમાં પણુ રાહ મહીપાલે 


વાવ બ“ધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. (ભાવ, ઇન્સ.) 
ર૩ 


૧૭૮ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહ્‌ાસ 


રાણપુર : ઇ. સ. ૧૨૯૦માં ભાવનગરના ગોહેલ વ'શસ્થાપક સેજકજી 
ગુજરી ગયા. તેની ગાદીએ તેના જ્યેષ્ઠ ખુ'વર રાણોજી ગાદીએ બેઠા, તેણે રાણુપુર 
વસાવી, તે ગાસૈ પોતાની ગાદી ફેરવી, તથા ગોહેલ રાજ્યની રાજધાની ત્યાં કરી. તેણે 
રાણુષુર ફેરતો કિલ્લો! ખાંધ્યો. ગોહિલોની પ્રખળ યતી સત્તા સુસ્લિમો જેઈ શકયા 
નહીં અને પાટણુના સૂખા ઝાફેરખાને તેન! ઉપર ચડાઈ કરી, રાહુ નવઘણુને આ 
સમાચાર મળ્યા. રાણાજી તેના મામા થતા હોઈ, તેમની મદદે લશકર લઇ ગયે. 
રાણુયુર આગળ ભયકર યુદ્ધે થઝું. સોરઠી તથા ગોહિલ રજપૂતોએ તેમતું' ખમીર 
બતાવ્યુ અને ખહાદુરીપૂર્વક સામને કર્ચો. પણુ અતે સુસલમાનને1 જ્ય થયો 
અને યુદ્ધમાં રાણાજી ગોહિલ તથા રાહ નવઘણુ અનને મરાયા. રાણુપુર સ્રસ્લિમોના 
હાથમાં પડયુ અને જૂનાગઢની ગાદી રાહે નવઘણુના પુત્ર મહીપાલના હાથમાં આવી. 


સૌરાષ્ટ્રમાં આ સમચે ગોહિલે।, જેઠવા, ચુડાસમા અને ઝાલાએ જેવા 
ખળવાન રાજાએ હતા; અને ચુજરાતમાં પણુ અનેક રજપૂત રાજ્યો હતાં; છતાં 
પરસ્પર અવિશ્વાસ અણુખનાવ અને દ્વેષના કારણે તેએ અ'દરાઅ'દર૨ લડી નખળા 
પડી ગયા હેતા, તે સાથે તેએએ સ્ુસ્લિમોની વધતી ભરતીને! ખ્યાલ કર્ચેચ નહીં, 
તેમજ તેએના વિનાશનું જે તાંડવ તેએના ઉપર તોળાઇ રહ્યું હતુ” તેની ગ'ભીરતાની 
ડૅલ્પના પણુ કરી નહી. નહીં'તર તેએએ અલષખાનને। વધ થયે! તે સમયને! લાભ 
લઈ એકત્ર મોરચો રચ્યો હોત તે ગુજરાતમાં સુસ્લિમોનું વર્ચસ્વ સ્થપાત નહીં, 
તેમજ તે પછીનાં વર્ષામાં હિંડુએા ઉપર જે અત્યાચાર થયા અને ધર્મા ઉપર જે 
મુઠારાધાત થયે! તે થાત નહીં. 


રાહ મહોપાલ ૪થો : :. સ. ૧૩૦૮થી ૧૩૨૫. 


રાહે મહીપાલનો વીર પિતા સુસ્લિસો સાથેના યુદ્ધમાં મરાઈ જતાં તેના 
ઉપર અણુધારી જવાબદારી આવી પડી; પરંતુ તે વીર અને ગ'ભીર સુરુષ હતો, 
ધમિછ છતાં વ્યવહારુ, દીર્ધ દછટિ અને વીર હેતે. 


સોઉમનાથ : તેણે તેની આંખો સમક્ષ સોસસનાથના પવિત્ર દેવાલયનો ધ્વ'સ 
જેચે।. વાણ -ગુજરાતમાં અલપખાન અને પછી ઝકફેરખાન મૂતિએ। અને સદિરેોના 
ખ'ડેન માટે અને નવું મ'ડન ન થાય તે માટે સદા જાગ્રત રહેતા, છતાં મહીપાલે 
સોમનાથના દેવાલયને પુન? સજીવન કર્યું”, તૂટેલા ભાગે તેણે સમરાબ્યાં અને મહુા- 
દૈવના લિંગની પ્રતિછા કરી. ન્યાં માત્ર દસખાર વર્ષ પહેલાં કુહાડા અને કેદાળીથી 
ખનન થતું હેતુ, ત્યાં ઝાલર અને ધટના રણુકારથી મહાદેવની આરતી ઉતારી, તેણે 
પ્રભાસના વાજા રાજા વીંજલને હુ'ફે આપી; સોમનાથના ચરણે સર્વસ્વ અપણુ કર- 


૧* જુએ ગિરનારનો શિલાલેખ, 


રેજ્પૂત સમય ઉછ 
વાની પ્રતિજ્ઞા કરી, અને આર્ય રાજાઓના સૃતપ્રાય થયેલા જીવનમાં નવા પ્રાણુ પૂર્યા. 


જેઠવા રાણા ભાબુજી : મહીપાલ ૪થાના સમયમાં ઘુમલીની ગાદીએ ભાણુ 
હુતે. જેઠેવા રાજાઓની વશાવળી પ્રમાણે ભાણુ નામના ચોદ રાજાએ થયા. તેઓની 
આસપાસ અનેક કથાઓ લેક્સાહિત્યમાં સ'કળાયેલી છે.* પણુ કાળના ભાન 
વગર વાર્તા કહેનારાએાએ ઘણી સેળભેળ કરી નાખી છે. 


ઉન્નડેજીની ચડાઇ : જેઠેવાઓને। પ્રદેશ મોરખીથી વત માન હાલારના ઘણા- 
ખરા ભાગને આવરી લે તેટલે! વિસ્તૃત હેતે; પણુ દેઠા વ'શના નાડેજાઓએ તેમની 
પાસેથી ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રનો પ્રદેશ જીતી લઈ તેઓને ખરડામાં રહેવાની ફરજ પાડી 
હતી. ભાણુ જેઠેવાએ તેના પૂ્વન્નેએ ખોચેલાં પરગણું ફરી હાથ કરવા પ્રચત્ન કર્યા; 
પણુ તેમાં તે ફાવ્યો નહોં અને તેને પાછુ જવું પડયું. જામ ઉન્નડજીએ ઈ. સ. 
૧૩૦૯માં એક પ્રબળ સેન્ય લઈ ઘુમલી ઉપર ચડાઈ કરી, ભાણુ જેઠેવઃએ ભય'કર 
યુદ્ધ કર્યું” અને ઉન્નડેજીનેો પરાજય કર્ચ. ઉન્નડજીને ભાગવું ભારી થઈ પડસચુ. 
તેનો સર જામ જેઠેવાના હાથમાં પડયો. પરાજયના આઘાતથી ઉનન્‍્નડજી ગુજરી ગયો, 
તેથી તેનો ષુત્ર બામણિયોજી ઈ. સ. ૧૩૧૩માં ચડી આવ્યે. કુમલી ઉષર બાર માસ 
ઘેરા રહ્યો. અનાજ ખૂટયું અને જેઠૅવા કેસરિયાં કરી શગઝુએ ઉપર તૂટી પડચા; પણુ 
પરિણામ વિરુદ્ધ આવ્યું. ભાણુ જેઠંવાને જીવ લઈને નાસછું પડયુ. જમે ઘુમલી 
લૂ'ટ્યુ' અને તેને! ગઢ તોડી પાડી ઉન્જડ કરી તે સ્વદેશ ગયો. ઘુમલીની ચડાઈ 





૧. ભાણુ જેઠવેો તથા સોન ક"સારીની રસક વાર્તા લોકસાહિત્યમાં ધણી પ્રચલિત છે. 
શ'ખોદ્દાર ખેટમાં દુદનશી વાહેલ રાજ્ય કરતો. તેને ત્યાં બે દાંતવાળી પુત્રી જન્મી. જેષીઓની 
સલાહથી તે પુત્રી ઝુળાનું નિક'દન કાઢે તેવી હોઇ પેટીમાં પૂરી દરિયામાં નાખી દીધી. પેટી 
તણુાતી તણુાતી મિયાણી ખ'દરે આવી, ત્યાં એક ક'સારાને તે મળી. પેટીમાંથી કન્યા નીકળતાં 
નિઃસ'તાન ફ'સારાએ તેને પુત્રી ગણી! મોટી કરી. મિયાણીના પ્રભાત ચાવડાએ તેની માગણી કરી; 
પણુ ક'સારાએ ના પાડી, અને તેની ખીકથી તે ઘુમલી નાસી આવ્યો. છુમલીના જેઠવા ભાણુને 
સાળો દોલનો (યાત બાબરિયો હતે, તેનો પુત્ર રાખાયત કે જે' પ્રસિદ્ધ વીર પુરુષ હતે! તે ફુધને 
મળવા આવ્યે. ઇચ્છાવર વરવા ચાહતી સોને તેતે પરણુવા કહેણુ મોકલ્યુ'. બન્નેનાં લગ્ન થયાં. 
તેઓ પરણી ઊઠયાં ત્યાં કોઈએ ધુમલીનાં ઢોર્‌ વાળ્યાં. તેથી મી'હઢોળબ'ધો રાખાયત લુ'ટારા પાછળ 
ચડયે।. તેણું ઢોર્‌ પાછાં વાળ્યાં, પણુ તે લૂ'ટારું ષેઝીના ત્રણુ જણા! ભાણુવડ પાસે પાછળ પડયા, 
રઞાખાયત થોડો દોડાવી ભાગ્યો; પણુ મ્રાડની ડાળીમાં તેનું માથુ” ભરાઇ ગયુ* અને લટાર સવા- 
રોએ આવી તેને મારી ના'ખખ્યે સોન સતી થવા તેયાર થઇ પણુ ભાણું જેઠવે તેને પોતા સાથે . 
લસ કરવા આમ્રહ કર્યો. સોને ના કહી, પણુ ભાણે અતિ આગ્રહ કરતાં તે બાહમાણુને શરણે ગઇ. 
છાહ્માણાને સેનને પોતાને સોંપી દેવા ભાણે કહેવડાવ્યુ'; પણુ તેએએ ના પાડતાં ભાણે ખાહાણાને 
મારી નાખ્યા. સોન તો રાખાયત સાથે સતી થઇ અતે શાપ આપ્યો કે “ધુમલીનો નાશ થન્ને.'* 
આજે પણુ લુમલીના ખહેરોમાં સોન ક'સારીનું દહેરું છે તથા આરોન ડુ'ગરી નામને! ડુ'ગર છે, 


૧૮૦ સોરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ 


વખતે તેણે તેનું રાજ્ય ખ્રહ્યાર્પણુ કરેલુ. તેથી તે કચ્છમાં જ રહ્યો. રાહે ભાણુજીએ * 
ઘુમલી શાપિત ભૂમિ છે તેમ માની ફેરી ન વસાવતાં વર્તમાન કિલ્લેશ્વર પાસે 
રાણુધુર્માં પોતાની રાજધાની સ્થાપી. છ. સ. ૧૩૧૪માં તેહ ખભાળિયા પાસેના 
જી।ટઢાના વીકમસી ચાવડાને મારી કોટા જીતી લીછું અને પોતાના રાજ્યને! વિસ્તાર 
ત્યાં સુધી વધાર્યો.?૨ અમ ચાવડાએઓના સસુદ્રતીરે ફેલાયેલાં નાનાં રાજ્યોના અંતની 
શરૂ થયેલ માળામાં એક વિશેષ મણુકો ઉમેરાચે. 


તળાજા : તળાજા વાળા શ્જપૂતોના અધિકાર નીચે હતુ અને રાહુ કવાટને 
સુકત કરનાર ઉગમાવાળાના વ'શનો એભલ વાળો ત્યાં રાજ કરતો હતો.૧ માંગરોળમાં 
રાહતો અધિકાર હતે. સ'વત ૧૩૭૫ (૪. સ. ૧૩૧૯માં સોઢડી નામની સે 
જ્ઞાતિની એક સ્ત્રીએ એક વાવ ત્યાં બ'ધાવી છે. તેમાં લખ્યું છે કે રાવલ મહીપાલ- 


તિ ર ારસસરસસરસસધરાસાસમમસાસતાસાસાામાાાાારાાાાાાાાાાાારાાારાાાાાાાાાાાાાાાદાાારનમાાા 


૧. વિકમસીને પાળિયો! આજ પણુ બતાવવામાં આવે છે. 


૨, વાળા વ'શના પ્રાર'ભ માટે અગાઉ કહેવાઇ ગયુ' છે. આ વાળા રાન્નઓની ધણી 
ઝથાએ। કહેવામાં આવે છે અને તેમાં એભલ વાળાના નામ સાથે ધણી વાર્તાઓ ન્નેડવાર્મા આવે 
છે, એટલે એભલ વાળા સ'બ'ધે થોડી સ્પષ્ટતાની જરૂર છે. 


વલ્લભી રાજ્યોને ઉચ્છેદ થયે! ત્યારે તે રાજ્યકર્તાનું કુટુ'મ મારવાડ નાસી ગયેલુ. ત્યાંથી 
એભલ ઝુ'વર પાછે આવ્યો અને તેણે વઢવાણુમાં રહી વળા-યમારડી છતી લઇ ત્યાં રાજ્ય 
સ્થાપ્યુ*, તેને વાળાએ।ના મૂળાપુર્ષ તરીકે એળખાવી શકાય. 


તે પછી ૪. સ, ૧૨૩૦ લગભગ ન્યારે સોરઠતી ગાદીએ રાહ મહીપાલદેવ હતે ત્યારે 
વળામાં એભલ હેતો એ બન્ને એભલ વાળે।. 


આ એભલ વાળા વીર અને પ્રજ્નપાલક રાજવી હતે. તેના અમલમાં મેઘાશા નામના 
એક વણિક વેપારીએ પોતે સ'મ્રહ કરેલ દાણા ઊંચી કિંમતે વે'ચાય તે માટે સુખવિજ્ય નામના 
ગોરજ પાસે દુષ્કાળ પડે તેવે દોરે! કરાવી હર્ણુનો શીંગડીએ બાંષ્યો. તેની અસર એ થઈ કે 
આ દોરો હરણુને શીંગડે રહે ત્યાં સુધી વરસાદ વરસે નહી. મેધાશાએ ઊ'ચા ભાવે દાણા વે'ચી 
નફે। કયો; પણુ બાર વષનો] દુષ્કાળ પ્રજાને તોબા પોકરાવવા લાગ્યો. જ્યારે એભલને ખબર્‌ પડી 
ત્યારે તેણે હરણુની શોધ કરી, તેને મારી, દોર।। છોડવા સવારી કરી, ક'૪ દિવસે। પછી તેણે 
હુરણુને પકડી પાડયુ'. તે વખતે એભલે એકલા પડી ગયેલા હર્ણુને મારી દેર છેડયે કે 
તરત જ બાર્‌ વષના ખારે મેધ એકસામટા તૂટી પડયા, એભલના માણુસે। તો પ્રલયકારી વર્ષામાં 

. શરી ગયા કે તણાઇ ગયા; પણુ દેવાંશી ઘોડો રાજાને લઇ ચાલી નીકળ્યો. એભલ શરદીથી 
બેભાન થઇ ગચે! હતો. માગમા સાંઇ તેસડી નામની ચારણુ ખાઇને નેસ હતે. ત્યાં જઇને ધેાડા 
ઊભે।. સાંઇએ રાજાને ઉતારી તેને શુહ્દિમાં લાવવા પ્રયત્ત કર્યા. પણુ જ્યારે તેના તમામ પ્રયત્નો 
નિષ્્ળ ગયા ત્યારે પોતાના અગ સાથે રાજાનું અ'ગ નડી ગરમી આપી, રાજતે શુદ્ધિ આવી 
સાંધને કલ્યું' કે, “ મા, તે મારો જવ ઉગાયૌ છે માટે માગ ' સાઇએ કશું કે, “સમય આવ્યે 
માંગજુ','' એભલ ગયા પછી સાંઇનો પતિ આવ્યો. તેને પાડોશીએ વાત કરી, એથી શકિત 


ર્જ્પૂત સસય ઉટ૬ 


રવના અમલમાં આખ વાવ ડરાવી છે. 


મુસ્લિમ સત્તા : અલ્લાઉદ્દીનનાં સેન્યોએ સોરાષ્ટ્રમાં મૂકેલાં તમામ થાણાંએ। 
રાજાએએ ઉઠાડી ગ્રકયાં અને અલ્પ કાળમાં જ ખધુ' વીસરી જઈ પરસ્પર વિખવાદ 
અને યુદ્ધે કરવાનું શરૂ કરી દીછું. પાટણુમાં અલપખાન ૪. સ. ૧૩૧૬ સુધી સૂબા 
તરીકે રહ્યો, પણુ મલેક કાષ્ઠુરતી શિખવણીથી અલ્લાઉદ્દીને તેને બોલાવી મારી નાખ્યો. 
ગુજરાતમાં આ સમાચાર મળતાં મોટો ખળવે કોટી ખીકન્યો. પ્રજા, ઠાકોર તેમજ 


હદયના પતિએ પવિત્રતાના અવતાર જવી સાંઇને મહેણાં માર્યા', ત્યારે સાંઇએ કહું કે; “વાત 
ખેો.ટી છે. મા દીકરાને પડખે લ્યે એમ મસે' એભલને લીધો હતો. પષ્મુ તેના જે અવળે અચ 
કરે તેને રોમે રોમે અઢાર જાતને! કેહ નીકળે.'' તરત જ સાંધનો પતિ કૃષ્ટી રોગનો ભોગી 
થયો. તેને ઉપાય પણુ સાંઇને જ શોધવાનો હતો. કોઇએ કહ્યુ' કે ખર્ત્રીસલક્ષણા પુડ્ષનું એવા 
જ ગુણુવાળા ખીન્ને પુરૂષ બલિદાન આપે અતે તેનું લોહી રોગી ઉપર છાંટે તો શાપ મરે, તેથી 
સાંઇ રોપલામાં રક્તપિત્ત અને કૃપ્ટીથી ગળી ગચેલા પતિતે લષ્ઠ તળાજન ગઇ. એભલ અને. તેનો 
પુત્ર બન્ને બત્રીસલક્ષણા હતા. તેથી કેણુ કરેને મારી લોહી છાંટે તે માટે પિતા પુત્ર વચ્ચે હોડ 
થઇ. અતતે પુત્ર જીત્યો. એભલે પુત્રને મારી સાંઇના પતિને કોઢ મટાડયે।, 

સરહૈ કરે વિચાર, ખે વાળામાં કયો ભલો ? 

સરના સોંપણુહાર, કે વાઢણુઠારે વખાણીયે ? 

એ પછી ૪. સ. ૧૩૦૬ લગભગ ત્રીંજને એભલ થયો. તે ખીજ એભલનતા પુત્ર અણાનો 
પુત્ર થાય. તેના સમયમાં વળામાં વાલમ થ્ાહમાસનાનાં એક હજાર ઘર હતાં અને તેએ કાયસ્થાના 
ગોર હતા, આ ભસાહ્ાશ કાયસ્થની એક કન્યા પરણુતી ત્યારે એકસો રપિયા લેતા. તેથી ઘણી 
કન્યાએ મુ'વારી રહી જતી. એભલ વાળા પાસે કાયસ્થોએ. ફરિયાદ કરી. એભલે ખાહાણેને 
સમજ્યા, પણુ માન્યા નહી: ત્યારે એભલ વાળાએ કન્યાઓને એક સાથે પરણાવી કન્યાદાન 
દીધુ: તે માટે કહેવાય છે કરે :- ર 
અણુકલ ત્રીજે એભલે, સાવડ સટ સોડ, 

દીયા તળાવજ્ન 'ડુ'ગરે, કન્યાદાન ફરેોડ, 

કરાડ તો અતિશયોક્તિ હરો, પેર'તુ તેણે ઘયી કન્યાએ પરણાવી હરો. આ લગ્ન કરી 
વશ્કન્યા પાછાં ફરતાં હતાં; ત્યાં ભ્રાહ્મણાએ આડા પડી દક્ષિણા માંગી. એભલ સમજાવવા : ગયે|, 
તો તેએએ તેને અપશખ્દોથી નવાન્યો. તેથી કાયસ્થે!એ તેમના ભીલ તોકરેને આના કરતાં 
તેએ ખાહાણોા ઉપર તૂટી પડયા અને કઇક. બાહ્ષણાને કાપી નાખ્યા. જે બચ્યા તે ધ'ધૂકા ગયા 
ત્યાં તેએનને ધન મેરે પોતાનું રાજ્ય અપણુ કયું”. 

આ ધન મેરની પુત્રી સાથે રાણુજ ગોહિલ પરણેલો અને તેને કન્યાદાનમાં ખસ ગામ 
ખઆપેલુ*, તેથી તેના વ'શન્ને ખશ્ચિયા કહેવાયા. (સેજકજના ભાઇ વીસાજ ધ'ધુકિયા મેરની પૂર્ત્રીને 
પરણેલા, તેના વ'શજ્ને પણુ ખશસિયા કહેવાય છે.) 


૧. જુએ ગયા પ્રકરંણુની કુટતોટ તથા શિવાલય માટે હી? છ. એ. ગુજરાત ભા. ૩. 
થ્રી. આંશ્ાય*, 


જ૮ર્‌ સોરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ 


અગ્રણી લોકોએ અલપખાને સ્થાપેલી હુફૂમત ઉઠાડી મૂકી. અલ્લાઉદ્ઠીને મલેક કમાલુ- 
દીન ગુર્ઝને ગુજરાત જીતવા મોકલ્યો, પણુ તેને પણુ આ લેકેોએ મારી નાખ્યો, 
અલ્લાઉદ્દીન આ સમાચાર સાંભળી ધમપછાડા કરવા માંડયો; અને પરિણામે ગુજરી 
ગચે.. ખરી સત્તા મલેક કાકુર નામના ગુલામના હાથમાં ગઇ. તેણે અલ્લાઉદ્દીનના 
સૌથી નાના પુત્રને ગાદીએ બેસાડયો. પણુ ત્રણુ વર્ષમાં જ કાકુરનું ખૂન થયું' અને 
દીલ્હ્રીની ગાદીએ અલ્લાઉદ્દીનને! ત્રીજો પુત્ર કુતુબુદ્દીન સુખારક દિલ્હીની ગાદી પચાવી 
પાડી સુલતાનપદે આરૂઢ થયે।. તેણે એન ઉલ સુલ્કને ગુજરાતમાં મોકલ્યો. 
એન ઉલ સુલ્કે ગુજરાતમાં સુલ્તાનની સત્તા સુન: સ્થાપી, સુલ્તાન વિરોધી લેકેને 
કતલ કર્યા, કઇઇકને પરાણે સ્રસલમાન ખનાવ્યા અને કકને ભારે દડ કર્યો. 


વ'શલી : દીહ્હીમાં આ ગડખડ ચાલતી હતી તેને લાભ માત્ર સોમનાથના 
મ'દિરતું ફેરી બાંધકામનું કામ કર્યા સિવાય વિશેષ લઈ શકાચે નહીં; પણુ રાહ 
મહીપાલે વ'થલીમાંથી રાઠોડોને કાઢી મૂકી વથલી પોતાના ક્ખજામાં લીધું. રાહ 
સહીપાલ ઈ. સ. ૧૩૨૫માં ગુજરી ગચે. 


રાહુ ખે'ગારે ૪થી! : ઈ. સ. ૧૩૨૫થી ઈ. સ. ૧૩૫૧ 


સોમનાથ : રાહુ ખેગારે તેના પિતા મહીપાલે શરૂ કરેછું સોમનાથના 
ઉદ્ધારનું કાચ ૪. સ. ૧૩૩૩માં પૂરું કર્યું" અને સુસ્લિમોના હાથે ખ'ડિત થયેલા 
વિશ્વવિખ્યાત દેવાલચને પૂર્વવત્‌ સ્થિતિમાં મૂકયું. 


ઝાલાઓ ; ઝાલાએ પ્રબળ થતા જતા હેતા, રાજ સેઘવાલજીએ ટીકર 
સુષીને પ્રદેશ કચ્છના જાડેજા પાસેથી જીતી લઈ ત્યાં ગામ વસાવ્યું અને કૂવા 
આખાદ કરી પોતાની સીમા વધારી દીધી. 


ગોહિલ : પણુ તેનાથી ષણ પ્રથમ અને સોરાષ્ટ્રના ઈતેહાસતું એક અમર 
પાત્ર મોખડોજી ગોહિલ આ સમયમાં થયો. મોઃખડોજી સેજક્જીનો પૌત્ર અને 
રાભ।જીનો પુત્ર હતો. રાલાજી ઈ. સ. ૧૩૦૮-૯માં સુસ્લિમાના હાથે માર્યો ગયે. 
સોખડાજીએ ગાદી ઉપર આવી તેની વીરતાથી ખોખરા; ભીમડાદ, ઉમરાળા તથા 
ઘેોધા જીતી લીધાં, ઘોઘાનું સુસ્લિમ થાણું તેણે તલવારની અણીએ ઉઠાડી મૂકયું 
અને 'પીરમના બેટમાં એક મજબૂત ડુર્ગ ચણાવી ત્યાં પોતાની ગાદી ફેરવી. તેથી 

' તેને 'પીરમને પાદશાહ કહેવામાં આવ્યે છે. 





૧. પીર્મનો ખેટ ગાહિલવાડના ફિનારાથી ત્રણુ માઇલ દૂર્‌ દરિયામાં છે. વલ્લભી 
નદી દશ્યામાં થઇને સમુદ્રને મળે છે. તેની તથા સુખ્ય દેશની વચમાં ખડકો છે. આ સ્થળેથી 
હાથી, હીપોપેષ્ટેમસ વગેરે જતાવરેના અવશેવો હમણાં સુધી મળતા, નમદા નદી પણુ આ ખેટ 


રજપૂત સમય ર ૧૮૩ 


“આવી જગ્યામાં મોખડાજી ગોહિલ આખરે પોતાની મેળે વસ્ચે।. રાણીને 
છુ'બર ખળવાન રાજાધિરાજ; એટ્લે પે(તતાને વસવા નવું શહેર ખાંધ્યું અને ડુંગર 
ઉપર મજબૂત કિલ્લો! ખાંધ્ચો, દરિયાનાં મોજા તેની ચારે માજીએ છેોળે મારતાં હતાં. 
ધરતીના ધણીએ કોળીઓનું રાજ્ય ખૂ'ચવી લઈને પીરમના નામથી જાણીતુ 
કર્યુ", તેના પહેલાં ધેઘામાં તથા પીરમમાં આરૈયા ઘણા હતા, તે બે મે!ખડાજીએ 
લઈ લીધા, સાતસે' ખારવાને તેણે તલવારની ધારે ચડાવ્યા; બધા કેોળીએને ઠોા૨- 
કર્યા; પૂર્વજન્મના તપસ્વીએ એ બે શહેર સ્વાધીન કરી પીરમની ગાદી પ્રતાપવાન 
કરી દીધી. ઘણુ દેશને। રસ્તે! ત્યાં થઇને જતે! હેતો. તેથી તેભને પીરમમાં ઘણું વહુાણુ 
રાખ્યાં હતાં. ઘણાં વહાણો! તેણે લૂટી લીધાં હતાં અને સર્વ જગ્યાએ તેને ત્રાસ 
વર્તાઈ ગચેા હતે।. જે હુકારી આવતા હતા તેની પાસેથી તે ખ ડેણી લેતે હેલો, 
હેતુમાનની મૂર્તિ તે બાજુખ ધમાં રાખતો ને તેને કાલિકા માતાનો હાથ હેતો.”3 


મોખડાજીએ એવું પ્રખળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું” કે કોઈ પણુ વહાણુ કર 
ચુકાબ્યા સિવાય જ શકતું નહીં અને કરનો ઈન્કાર કરવામાં આવે તો  વહાણુ લૂટી 
લેવામાં આવતુ. સોખડાજીના આ કાર્ય માં સસુદ્રસેના સહાય કરતી. તેને! સસ્નદ્રાધિપતિ 
ત્રાપજને। સુરાવાળોા હતો, તેણે ખ'ભાત ખ'દરે જતાં દિલ્હીના સુસ્લિમ વેપારીની 
સોનાની પાટો ભરેલાં વહાણો પણુ લૂટી લીધાં. 


આ વેપારીએ મહમદ તઘલગને ફૂશ્ચાદ્ કરી. તેથી મહમદ તધલગે* 
આવા પ્રબળ હિન્ટુ રાજનને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા નિશ્ચય કર્યો. 


સામે જ આવીને મળે છે. આ બેટમાં જે મજબૂત કિલ્લો! હતો તેનાં ખ'ડિયેરા હુજા ન્નેવાસાં 
આવે છે. થોડા છુરેજ પણુ છે. આ સ્થળથી સૌરાષ્ટ અને ગુજરાતના કિનારા સપણ દેખાય છે 
અને મધ્યવર્તી" હોઇ ચાંચિયાઓ માટે આ સ્થળ અન્નેડ છે 


પ્રસ મોરેક્કી સુસાર્ફેર ₹ખ્ત બતુતાએ પીરમની નોંધ લીધી છે. તેણે આ ખેટની 
મુલાકાત ૪. સ. ૧૩૪૨માં લીધી હતી. તે લખે છે કે આ ખેટ ઉપરની હિન્દુ રાળ્નઓની સત્તા 
મુસ્લિમાએ ઉખેડી નાખી હતી. તેના ઉપર વસ્તી છતી નહી” પણુ “વેપારીઓના' 
રાજ અલ કાઝે રૂની કે જેની ખ'ભાતમાં કેડી હતી તેશે પોતાના માલ લાવતાં લઈ જતાં 
વહાાણાને ચાંચિયાથી ખચાવવા આ સ્થળે કિલ્લો ખાંધી થોડા સૃસ્લિમાને વસાવવા પ્રયત્ન કર્યો 
હતો. (એ હીસ્ટ્રી ઓફ સુજરાત-પ્રો. કોમીસેરીએટ) અ કથન ચત્ય માનીએ તે મોખડાજીએ 
ઈ. સ, ૧૭૪૨ પછી અને પ્ત, સ. ૧૩૪૯ વચ્ચે પીરમ વસાવ્યુ' હશે. 


૧, રાસમાળા-ભાષાંતર. 


૨, મહમદ તયલગને ખે શૈખ હતા? દાત દેવાને તથા મસનુષ્યવધ કરવાનો, એવે 
એફ પણુ દિવસ ન જતો કે જ્યારે તેના ઠ્ારેથી કે!ઇ પણુ ભિખારી નિરાશ થઇ પાછે! ફરતે 
હેય, અને એવો એક પણુ દિવસ ન જતે કે જ્યારે કોઇ મતુષ્યતો વધ ત કરવાર્મા આવ્યે 


૨૮૪ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


ગુજરાતનું બ'ડ : ઇ. સ. ૧૩૪૫માં ગુજરાતના સૂબા અમીરાને સાદાએ 
સુલતાનની સત્તાનો અનાદર કર્યો અને સ્વતત્રતા પ્રાસ કરવા પ્રયત્ન કર્ચ. મહેમદ 
જાતે સૈન્ય લઈ તેની સામે ચડયો! અને વડોદરા તથા ડભોઈમાં પોતાની છાવણી નાખી 
અમીરાને સાદાને હરાવી મારી નાખ્યો, પણુ તેનો સાથી તાઘી નાસી છૂટચે.. મહ- 
સદ તેની પ્રાછળ પડેચો, તાથી ત્યાંથી નાસી રાહે ખેગારના ,રરણુમાં જૂનાગઢ 
આવ્યો. 

મહમદ તઘલગની ઘોઘા ઉપર્‌ ચડાઇ,? તાઘીને રાહે આશ્રય આપ્પ્યો તેથી 
મહુમદ તઘલગે તેના સે સેન્યનું લક્ષ્ય જૂનાગઢ તરક કર્યુ”. માર્ગમાં તેણે ઘોઘા લીધુ 
અને પછી પીરમ ઉપર ગયે. પણુ દરિયાપાર સેન્થ લઇ જવાનું શકય હેતું નહી. 
એટલે જમીન ઉપર ઘેરો નાખ્યો. પીરમને સસુદ્રમાંથી સહાય મળતી હવી તે છતાં 
ઘેરા ચાલુ રહ્યો. મોખડાજીને સલાહ મળ્યા છતાં તેના ક્ષત્રિય હૃદયમાં આવી કાયર 
લડાઇ ક્ષડવાને બદલે સુસ્લિમાોને મહાત કરવાની પ્રખળ ઇશ્છા જન્મી, અને તે 
પીરમ છેડી ધોધા આવ્યો. મહુમદે ધોધાને ધેરો ઘાલ્યો. મોખડાજી પ્રાતઃકાળમાં 
ઘોધાના દરવાજા ઉઘાડી લડાઈ કરવા સૈદાને પડયો. પોતે જાતે ચુદ્ધભૂમિમાં તલવાર 
લઇ ઘૂમવા માંડયો, મહમદ ગુદ્ધમાં આવ્યો ન હતે. સોખડાજીએ તેને શોધવા 
પ્રયત્ન કર્ચો, પણુ જ્યારે સુલ્તાન ન મળ્યો! ત્યારે સુલતાનના ભાણેજ તથા તેના 
સેનાપતિને ઠાર માર્યા. મે!ખડાજી સામે લડવા સુચ્લિસોની હિસ્મત ચાલી નહિ. 
સો'ખસડાજીને વિજયની વરમાળ વરવાને ઝાઝી વાર હુતી નહિ; ત્યાં કોઈ સિપાઇએ મોખ- 
ડાજીને પાછળથી ઘા મારી તેનું માથું કાપી નાખ્યુ. પણુ સે!ખડાજીની મનેચ્છા 
એટલી પ્રબળ હતી કે તેતુ ધડ લડવા માંડચુ'. તેણે અનેક શઝુએના પ્રાણ લીધા. 
આખરે ગળીને દોરો નાખતાં તેનું ધડ પડયુ .૨ 


હોય. તેથી તે મહમદ “ગાંડા'' નામથી પ્રસિદ્ધ થયે! છે. મુસ્લિમ ઇ(તહાસકારે તેમ છતાં તેના 
રાજ્યઅમલ માટે પ્રશ'સાનાં પુષ્પો વેચે" રાખે છે. તેતે ધનસાકેપસ'દ અને નિષ્પક્ષપાત કલ્રો છે. 
“તેના ૪ન્સાક્‌ની તલવાર આગળી અમીર અતે ફકીર સરખા હતા. તેની કાયદાતી કિતાબમાં પક્ષ- 
પાત ગેરહાજર હતે. 

૧. કેટલાક ધતિઠઠાસકારો એમ માતે છે કે તે પ્રથમ જૂતાગઢ ગયે. પણુ તે સ'ભવતુ' 
નથી. જૂનાગઢ જઇ તે ગૉંડલ ગયો અને ત્યાંથી બીમાર થઇ જતાં સિંધમાં ચાલ્યો! ગયો, એટલે 
પ્રથમ ધેોધધા જત્યુ' હરે તે વિશેષ સ'ભવિત છે. 

ર. મોખડાજી વિશે એક ૬'તકથા છે કૈ તેતે પુત્ર ન હતો. તેથી તેણે ખરકડીના પીરતી 
માનતા માની. પીરે તેતે ગાયની ઝુર્બાની આપવા કલું અને મોખડાજીએ તે કખૂલ્યું'. પરિણામે 
તેને ત્યાં પુત્ર જન્મ પણુ થચે. પણુ ગાયની કુરબાની આપવા જતા હતા ત્યાં પાડે દેખાયે 
અને પાડાનું બલિદાન દીધુ'* તેણું પીરતી જગ્યા ખ'ધાવી. આ વાત વે।ટસને કે!ઇ પાસેથી સાંભળી 
ગેઝેટીયરમાં લખી છે; પણુ તે સવથા ભ્રમમૂલક અને અમ્વીકાય છે. મોખડાજ જેવે। વીર્‌ હિદુ 
ગાયની ગૃરખાની આપવા તેયાર થાય તે માની શકાય નહીં, ધણુ રથળે મુજ્નવરોાએ પીરનો મહિમાં 
વધારવા આવી અનેક વાર્તાએ ન્નેડી કાઢી છે, તેવી આ એક કલ્પિત વાર્તા જ છે. 


ફ્જપૂત સમય ૧૬૫ 


ઘાઘાતું પતન : મોખડાજી મરતાં મહમદ ઘેોઘામાં ગયો. તેણે છૂટે હાથે 
કતલ ચલાવી અને પીરમને! કિલ્લો તોડાવી નાખી ઘોધામાં સુસ્લિમ સરાહુ પ્રમાણે 
રાજ્ય ચલાવવા એક કાજીની નિમણુફ કરી? અને ધોધાને ખાલસા પ્રદેશમાં જેડી દીછુ . 


જનાગઢ ઉપર ચડાઈ : મોખડાજીતું મૃત્યું થતાં સોરાષ્ટ્રભરમાં ભયની લાગણી 
જેલાઈ ગઈ. ફરીથી મહમદ આવે છે એ સમાચારે પ્રજા ભયભીત થઈ ગઈ અને તે 
કારણે લેકેનું તેના સામને કરવાનું નેતિક ખળ તૂટી ગયુ .3 


સહુમદ વોઘાથી મહુવા ગયે, ત્યાંથી ઊના જઈ તેણે દીવના વાધેલાઓને 
હેરાવી દીવ લીધુ અને તાધીને શેાધવાની ઉતાવળમાં સોમનાથ ઉપર ન જતાં કનકા- 


વતી* નગરીને નાશ કરી, જૂનાગઢ પહોંચ્ચો. તેણે સૈન્યના એક ભાગને સોમનાથ 


સોકલ્યુ, તેઓએ માત્ર મદિર બ્રષ્ કર્યું, લૂંટયું અને જૂનાગઢનો સાગ લીધો. 
માર્ગમાં આવતાં દેવાલયો તોડવાનું, મસ્જીદ્દો બનાવવાનું તયા કતલ કરવાનું મહમદ 
ભૂલ્યો નહી. 


મહેમદે ઉપરકેોટને ઘેરો ઘાલ્યો અને રાહુને તાથીને સોંપી દેવા કહેણુ 
મોકલ્યું, રાહે ઉત્તર આપ્યો કે “હુ' ક્ષત્રિય છુ' અને શરણાગતને સૌૉંપવાથી મને 
લાંછન લાગે. તેથી મહમદે હલ્લે શરૂ કર્ચ. પણુ તાઘી ત્યાંથી સિંધમાં નાસી ગચે. 
દરમ્યાન ચોમાસુ બેસી ગગ, જેથી મહમદે વાદળીઓથી વી'ટળાયેલા ગિરનારનાં 
સુ'દર દેશ્ય જવામાં સમય ગાળ્યો. તેના નિત્ય મત્ુષ્યવધ કરવાના નિયમને તેણે 
ખરાખર જાળવ્યો. વર્ષા વીતતાં ઘેરે શરૂ થયે, રાહેને તેના ધસારા સાસે ટકવું ઝુશ્કેલ 
જણાતાં છતાં કેસરશિયાં કરી, સૈન્ચ લઈ તે ખહાર પડયે. તેનો સેનાપતિ વીરસિંહ 


૧, એ હીસ્ટ્રી એક ગુજરાત : પ્રે. ક્રેમીસેશિયેટ. 





૨. મઠુમદ »ભાસ ગયો! નહીં પણુ એક નાનું લશ્કર માત્ર મૂૃતિભ'જનના વ્યવસાય માટે 
મોકલ્યુ' પાટખુની પાનવાડી ફરે" ર્‌ામપુષ્કર તીથના રામમદરને તેઆએ ભ્રષ્ુ કરી ત્યાં 
એક મ૨્જીદ બનાવી. તેમાં હી. સ'. ૭૨૦ (ઇ. સ. ૧૩૨૦)નો શિલાલેખ હતે!. તેમાં મહમદ 
તધલગના રાજ્યમાં આ પ્રદેશનો અધિકારી (વાલી) મલેક તાજીબીન અહુમદ હતો અને મસ્જીદ 


ખનાવનારે હામીદ અહમદ હતો તેવો ઉલ્લેખ છે. આ લેખ પણુ પાછળથી લખાયે! છે. ૪. સ 


૧૩૨૦માં દિલ્હીની ગાદીએ ગ્યાસુટ્દીન તધલગ હતો. મહમટ્ટ તધલગ હજી ગાદીએ આવેલે। નહી” 
અતે તેણે મોકલેલુ' સૈન્ય થોડા જ દિવસ પ્રભાસ રોકાયુ' હતુ એટલે શિલાલેખ કે!તરાવવાને 


સમય નજ હોય, અ પણુ એક ફેજ્*રી છે. આ લેખ ઠુમણાં જૂનાગઢના સ'મ્રહુસ્થાનમાં છે. 


૩, ગીરમાં હાલમાં ફનકાઇનું સ્થાન છેન ત્યાં કનકાવતી શહેર્‌ હતુ. 


૧૪ 


૧૮૬ સોરાષ્ટ્નો દતિહુાસ 


વાઘેલે” મરાચો અને સૈન્યમાં ભ'ગાણુ પડયુ'. રાહે નાસી જવા પ્રયત્ન કર્યો, પણુ 
તે પકડાઈ ગયો. તાથી ભાગી ગચો છે તેવી ખખર પડતાં મહમદે ભારે દડ લઈ * 
રાહેને જવા દીધો. રાહુની રીતિનીતિથી મહેમદ તેનો મિત્ર ખની ગયે. રાહે વચમાં 
પડી અન્ય રાજાઓને વિનાશ થતો અટકાવ્યો. મહમદને નજરાણું ધરાવી સૌરાષ્ટ્રના 
રાજાએ બચ્ચા. સુલતાને લેએને કીમતી પોશાક આપ્યા અને ત્યાંથી ગોડલ જઇ 
ત્યાં સુકામ કચેર, 


મહમદ તઘલગ ગૉડલમાં : સુલતાન મહુમદ ગોંડલમાં ખીમાર થઈ ગયો; 
જીવનરીપક બુગાષ જરે તેવી ભીતિ લાગી. તેથી દિલ્હીથી તેની ખડેન બુદાવિદ ઝાહે 
અને મખડુખ ઝાદે તેમજ સુલ્લાંએ આવ્યા. તેમની સાથે બેગો! તથા રાજકુટુબનાં 
માણુસે। પણુ આવ્યાં. ઉપરાંત ફેરઘાનના સુલતાન તરફેથો પાંચ હજાર મોગલ સ્વારેને 
લઈ અમીર આલ્તુન પણુ આવી પહોચ્યો, તાઘી સિંધમાં સલામત છે તથા સુમરા 
રાજામે તેને આશ્રય આપ્યો છે તે જણી, તેમજ શિયાળા સિવાય રણુ નહી એળ- 
ગાય તે ભચે મહમદ નખળી તખિયત છતાં ઊપડયે.. તેણે માર્ગમાં કચ્છના જામ 
કાંયાજીને ઈ, સ. ૧૩૫૦માં હુરાવી ભારે દંડ લીધો, પ્રથમ ડરેલી ચોજના સ્રુજબ 
સિ'ધુમાં હોડીઓ રખાવી હતી, તેના વડે સિજુ પાર કરી તે ઠંડા તરફે ગચ. 


સિંધમાં : ઠેઠ ત્રીસ કોસ ટ્ર હેતું ત્યારે તેણે મચ્છી ખાધી. તે પચી નહિ 
અને તે માંદો પડયો, બીમારી વધવા માંડી, છતાં કૂચ ચાછુ રાખી અને ઠંઠ્ા ચૌદ 
કેસ ડ્રર રહ્યું' ત્યાં ઇં. સ. ૧૩૫૧ના રાની: ૨૦મી વાકીપ તે ગુજરી ગયે. તેના 
છંતિહાસકાર બદાઉની પ્રમાણે પ્રજા તેનાથી છૂટી અને તે પ્રજાથી છૂટયે।. મહમૂદના 
મૃત્યુતા ખખર પડતાં, જામે તેના સૈન્યને હાલડવાલ કરી સિધમાંથી કાઢી મૂકયુ.* 


મહેમૂટે રાહે પાસેથી ચાંચિયાનું જેર ન વધવા દેવા શર્ત કરેલી. તે સ્ુજબ 
રાહે મહેસ્રદ 9 ગોંડલ હતો ત્યારે ચાંચિયાને પકડયા; પણુ રાહ થૈ જ વષમાં ગુજરી 
ગચ, અને તેણે મહુમદને ત્રાપેલા કોલનું પાલન પણુ ત્યાં જ પૂરું થયુ. 





૧. આ વીરસિંહ ક્ષેમાન'દ વાધેલા કે જે મારવાડમાં કનકપુરી છે ત્યાંના હતો. વીરસિહની 
પુત્રી રત્નાવલી ચોરર્વાડના માલદેની મા થતી, ચેદરવાડના લેખમાં દર્શાવ્યુ' છે કે લુલી'ગને પુત્ર 
ભીમ; તેનો લવણુ; તેના ત્રણુ પુત્રે! : લક્ષ્મ(ણ)સિંહ, લક્ષણુપાળ અને લક્ય. ભીમસિંહને પાંચાળા, 
કાલેજ વગેરે બાર્‌ ગામ મળેલાં, લવણુપાળ કાલેજમાં ગુજરી ગયે, લદ્યય રાજસિંહ નાસે કુ'વર 
મૂજી જૂનાગઢ આગળ મહમદ બેગડા સાથે લડતાં મરાયો. તેની ઓ રત્નાવલી છતી. તેને ૭ 
પુત્રો હતાઃ દુદો, લાખે, દેવે, રામે, સાંગા, લુણુસી તથા પુત્રી હાંસી, જીઓ હી. ઇ., એ. ગુ. 

આચાય, ભાગ કજે, 

ર, ખદાઉની સુન્તખષઞુત ઉન તવારીખ (રેફી'૩)* 


પૂત સમય ૨૧૮૭ 


રાહુ જયકસ્િહ : ઇ. સ. ૧૩૫૨થી ઇ. સ, ૧૩૬૯. 


રાહે જયચિંહુના વખતમાં મહસ્ૃદ તઘલગ ગુજરી ગયો હતો અને તેને 
ભત્રીને ફ્રિઝ ગાદી ઉપર બેઠો. ફ્રિઝે સિંધના જામ ઉપર વેર લેવા નેવું હજાર 
ઘોડા, ચારસો! એસી હાથીએ અને કેટલુંક પાયદળ લઈ સવારી કરી; પણુ ઘડામાં” 
રાગ ફેલાતાં ઘણા ઘોડો મરી ગયા. ચિધમાં દુકાળ પડયો અને સિંધમાં રહેવું 
સુરકૈલ જણાતાં ફ્રિઝ ગુજરાત તરફે આવ્યો, માગ માં કચ્છના રણમાં ભૂલા પડતાં 
-હુજારો સિપાઈએ મરી ગયા, અને ફ્રિઝ ઈ. સ. ૧૩૨૩માં સાંડમાંડ અણુ[હેલવાડ 
પડોંચ્ચો. ત્યાં એક વર્ષ ગાળી તે ફેરી સિંધ ઉપર ચડયા. આમ સિંધના વિગ્રહેમાં 
ફ્રિઝ રોકાચે હતો; તેથી સૌરાષ્ટ્ર ઉપર તેના આકમણુનેો ભય ન રહ્યો. 


ફ્રિઝ તઘલગ : અણહિલવાડ પાટણુના નિવાસ દરમ્યાન ક્રિઝે સૌરાષ્ટ્રનાં 
તેનાં થાણાંએ મજબૂત કરવા પ્રયત્ન કરેલો, તેથી રાજાએ અદર અદર લડી શક્યા 
નહી, પણુ પોતાનાં રાજ્યોને મજબૂત કરતા ગયા.* 

' રાહે જયસિંહ આ સમચનેો લાભ લીધે. તેના દરબારમાં દિલ્હીનો એલચી 
રહેતો છતાં તેણે સુલ્તાને સ્થાપેલાં થાણાંએ ઉપર પોતાનો અધિકાર સ્થાપી દીધો. 
જાગીરદારો તથા નાના ઠોકેરેની ઠૅકરતો ખાલસા કરી અને પોતાના રાજ્યમાં નેડી 
દીધી, આવી ૮૪ ઠૅકરાતો તેણે આ સમયમાં પોતાના રાજ્ય સાથે દખાણુથી કે લડા- 
થી કે સમજૂતીથી મેળવી લીધી,*૨ 


રાહુ જયસિંહ વિરુદ્ધ ઈ. સ. ૧૩૬૯માં તેણે થાણાંએ ઉઠાવી મૂક્યાં એવી 
ફૂરિયાદ સુલતાનના એલચીએ અણુહિલવાડ તરક્‌ સૌકલતાં, ત્યાંથી 'સૂબો ઝફેરખાન 
જૂનાગઢ ઉપર ચડી આવ્યો. તેણે રાહ જયસિહને ખુલાસો આપવા બોલાવ્યો. રાહ 
જયસિહુ તેને મળવા ગયો, ત્યાં ઝફેરખાને તેના માણુસો।ને કેદ કરવા હુકમ આપ્યે; 
પણુ રાહ જયસિંહુ વીર હતે. તેણે તલવાર બહાર ખે'ચી પડકાર કર્યો, ઝકફેરખાનના 
સૈનિકે! સાથે ઝપાઝમી થઈ. તેમાં રાહે ઝફેરખાનના ખાર માણુસોને મારી તાખ્યા* 


૧. ઝાલાઓએ પણુ પોતાના પ્રદેશોનો વિસ્તાર વધાર્યો. ઝાલારાજ વેગડજીએ વેગડમાલ 
વસાગ્યુ*, ધુમલીનેો નાશ થતાં જેઠવાની સત્તા ક્ષીણુ થઇ ગઇ અને બરડાતો પ્રદેશ જ તેમના 
હાથમાં રહો. ક્ચ્હતા જ્ાડેજએએ સોરાણૂ કિતારા ઉપરનો તેમને! પ્રદેશ ખોયો હતો, તે ઝાલાએ 
પાસેથી પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા તેમણે પ્રયત્ને! કર્યા, પણુ તેમાં તેઆ સફળ થયા નહિ. 

૨. માંડલિક-કાજ્ય 

૩, આ ખનાવ ટીંબાવાટીથી કે જે જૂનાગઢથી બે માઇલ દૂર છે ત્યાં બન્યો. ત્યાં 
“ખારા શહીદની કબરો હજી પણુ છે. દીવાન રણુછોડજ આ બાર જણા રાહુ વતી મર્યા 
હોવાનું લખે છે. એક ચારણે એવી વાર્તા કરેલી છે કે રાહ ઝફેરખાનને મળવા ગયે ત્યારે તેને 
ભરેસે। ન પડતાં મળવા ના કહી. તેથી ઝરફેરે તેના બાર્‌ સરદારને જામીન તરીકે મોકલ્યા, ઝફરે 
દગો કરતાં આ ખારે જણા! તેમના વચન ખાતર્‌ કપાઇ મૂઆ. ય 


૨૮૮ સૌરાષ્ટ્રને ઇતિહાશ 
અને પોતે પણુ પડયે. 


ઝફેરખાન ત્યાંથી સોમનાથ ગયો અને ત્યાં વાજા રાજાને* સારી, ખેતાનું થાણું 
પાછુ' સ્થાપી, પ્રદેશ લુંટતો લૂ'ટતેો ઊના-દેલવાડા તથા ઘેોઘાને સાગ પાટણુ 


પાછે! ગચે।. 


રાહ મહીપાલ પાંચમો : ઇ. સ. ૧૩૨૯થી ૧૩૭૩. 
રાહુ મહીયાલ પાંચમો પિતાના મૃત્યુ પછી ગાદીએ આવ્યો, રાહ જય- 
સિહુને ઝફેરખાને મારી નાખ્યો અને જૂનાગઢ ખાલસા કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પણુ મહી- 
પાલે તેને નજરાણુ' આપી પાછે કાઢયે. 


સિંધની ચડાઇ : ફ્રિઝ તઘલગે જામની હકૂમત ડૅઠ્ઠામાંથી ઉખેડી નાખી 
તેથી તે રાજાએ અથવા તેમના સરદારોએ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર ઉપર ચડા કરવા 
માંડી, આ હુમલાખોરો જાડેજા હેતા અને નવું રાજ્ય પ્રાસ કરવાની આશાએ સોરાષ્ટ્ર 
ઉપર દષ્ટિ રાખી મહ્યા હેતા, તેએએ હાલારની સાગરપટ્ટી ઉપરથી જેઠવાએની સત્તા 
ઉખેડી નાખી અને રાણા જશધવલના પરિશ્રમ છતાં જેઠેવાએ જાડેજા સાચે ટકી 
શક્યા નહી' અને પ્રદેશ ગુમાવી બરડામાં જઈ રહ્યા. સિંધની આ ચડાઈમાં કચ્છના 
"જામ હુરભમજીએ આડા પડી જેઠવાઓ ઉપર જતાં આકુમણે્‌ ખાળેલાં અને સઢાય- 
ભૂત થયેલા.* 


ગાહિલે : સે!ખડાજીના પાટવી ષુમાર ડુંગરસિ'હે ઇં. સ. ૧૩૭૦માં ઘોઘામાં 
' આ રાહના સમયમાં ગાદી સ્થાપી. મહીપાલના અમલમાં બીજા કાંઈ અગત્યના ખનાવ 
બન્યા નથી, સિવાય કે સૌરાષ્ટ્રમાં ગામે ગામમાં સુસલમાને ફેલાઈ ગયા, પર્માં'તર 
વ્યવસ્થિત રીતે થવા માંડયું. જે પરદેશી વેષારીએ ગરીબડા થઈ રહેતા તે તેમાના 
અધિકારી ધમ'ભાઇએ સાથે ભળી ગયા. ગરીખ લેકેને સુસ્લિમ ખનાવ્યા અને 
ઇસ્લામનો સૂર્ય પૂર બહારમાં સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રકાશવા માંડચેા. 


માંગરોળ : આ સમયે માંગરોળ એક અગત્યનું શહેર હતુ' તેસ જણાય છે. 
સહુમદ ગીજઝની પણુ માંગરોળ ગયે! હતો તેમ માન્યતા છે. હી. સન ૭૭૦ શેટલે 
૪. સ. ૧૨૨૮માં માંગરોળમાં રાજા કુમારપાળ રાજ્ય કરતો હતો. તેસે શમ્સખાનના 
લરકરના સૈન્યાધિષતિ પેઝિઝીફ્ડીનના તાખાના ઉપસેનાધિપતિ સૈયદ સિક'દરે »સ્લામ 


સઅનાદાસાસાસસ##તતસતારતાાાણાસાસનાસાસસાસાકાકાાસાસરામસસસાલાતરરાણાસસસસસાજમતુરણણળાઇનતામતસાળરાણણણણાણાણણાણાતમારાાસતાતાાપણણણાસામમલાઇસલાડતાતસતતારારદતાતળગાતાતકમસાાસતાણાશાણાસતદાતતરપાતાળાનાતાલવાાાદાતવસાાતાતાણત 


૧, વાજ વ'શ માટે આગળ જુએ, 

૨. આ જડૅજએને સરદાર ક્રેણુ હતો તે ન્તગુવા મળતુ' નથી. ભાટ ચારણૂનાં 
જૃત્તાતા ઉપરથી તેમજ મો।ધમ લખાયેલા પ્તિહાસમાંથી આટલી જ હુઝીકત પ્રાપ્ત થાય છે, “યદુ- 
થ'રાપ્રકાશ'ના કતો રાજકવિ માવદાનજી પણુ આ વાતતે સમથ'ત આપે છે, 


રેજપુત સખઅય 3૯ 


કબૂલ ડરવા ફ્‌રજ પાડી. જુમારપાળે વીર ક્ષત્રિયની રીતે આવા અપમાનજનક ગલા- 
નનો જવાખ યુદ્ધથી વાળ્યો. જુમારપાળને પરાજય થયો અને ગુદ્ધભૂમિમાં તે સૂતો. 
સેયદ સિક દરે માંગરોળ લીધુ. ઈઝિઝુદ્ીીને તે પછી આ ગામ સૈયદ સિક કરને ઈનામમાં 
આપી પોતે દિલ્હી ગયે. 


તે પછીના પાંચમે વર્ષે એટલે હીજરી સન ૭૭૫માં લખાયેલ એક લેખમાં 
જણાવ્યુ' છે કે ંઝઝ્જુદ્દીન ત્યાંના સૂબો હતો. વિદ્વાન કર્નલ વોટસન માને છેકે 
સેયદ સિકદર કે જેને પાછળથી પીર માનવામાં આવ્યા તેને જીવાઈમાં આ ગામ 
રેવા શમ્સખાને ઉંઝજીદ્દીનને સૂચના આપેલી. તેથી તેને વિજેતા કહ્યા છે. 


આમ બે ચર્ચાગ્રસ્ત વિષયો ઉપસ્થિત યાય છે : સૈયદ સિકદર૨ કોણુ અને 
રાજા ષુમારપાળ વે ફેોણુ. ? 


ઈઝજુદીન ખિન આરામશાહ : ઇ. સ. ૧૩૩૫થી ઇ. સ. ૧૩૬૮ લગભગ 
એટલે ૧૪મી સદીના મચ્ય ભાગમાં માંગરાળ એક અગત્યનું સમૃષ્ક નગર અને 
આકર્ષક બદર હતું, અદ્રાઉદ્દીન ખીલજીની૨ ચડઃઈ સમચે પણુ તેની જાહોજલાલી 
અપૂવ હતી. ફેળડુપ નાઘેર પ્રદેશનું તે એક અતિ રમણીય સ્થાન હેતું અને તે સ્થળે 
નાના ઠાકોરો રાજ્ય કરતા. અગાઉ જેચું તેમ ત્યાં ગો(ડિલ રાણા રાજ્ય કરતા અને 
તે વશમાં કુમારપાળ થયે! હોય તો તે સ'ભવિત છે. અથાગ પરિશ્રમ કર્યા છતાં આ 
માંગરોળના શૃરવી૨ સહજીગના વ'શનેની વ'શાવલી મળી નથી. ષણુ આ ગોહિલે! 


૧. હી. સન ૭૭૦ને લેખ અમે ન્નેથો નથી. કનલ વોઢસનના આધારે આ વિષયમાં ' 
સાંગરોળના પતિઠ્ઠાસની એક વાત તોંધ કરવા જેવી છે, કફિરિઝ તધલગના ગુરુ ૫”નબના પ્રસિદ્ધ 
મહાત્મા મખદુમ જહાંતીયા નામના સેયદ હતા. તેની સરદારી નીચે શમ્સખાન તથા ઇઝઝુદ્દીન 
બિન આર્‌ામશાહ નામના સેનાપતિઓ નવ છુજરતું મેોઢુ' લશ્કર લઇ માંમરેળ સર કરવા 
આવ્યા, તેમાં પોતાના સુરીદતો તિજય થાય તે માટે એક કાસુ (કટોરા) લિબાશ (પોષાક) તથા 
તેજે તે એલિયાએ આપેલો. તેના પ્રભાવથી માંગરેળ. જિતાયુ' પણુ શમ્સખાન મરાયો. તેની 
કબર્‌ માંગરોળમાં છે. સેયદ સિક'દરની કબર્‌ તેમના ગુરુ મખદુમ જહાંતીયાની જગ્યામાં છે. 

માંગરાળમાંથી અનેક કાર્સી શિલાલેખે। મળ્યા છે. તે હી. સ. ૭૮૪-૭૮૫-૭૮૭-- 
૪૮૮-૭૯૫-૮૦૫-૮૨૦ વગેરેના છે. તેના ઉપરથી પ્રતીત થાય છે કે મુસ્લિમોને] માંગરોળ ઉપર 
આક્રમણા કરી પોતાનું મુખ્ય કેન્દ્ર ત્યાં સ્થાપવાનો ઇરાદો હશે, જેતી ચમાં કમરાઃ થરો, 


ક પુછ વાત ખાદશાહુત ધસી 
ગુજરાતી તે કઇ કીસી 
ષ્ીસ્યું ખ'નભાયત અણુહુલપુર 
કીસ્યું દીવગઢ માંગલફુર. (કાન્ડડદે પ્રબ'ધ) : 


હઠ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહુાસ 


અવશ્ય ભાવનગરનો ગેહિલેના પૂર્વજેથી ભિન્ન હેતા.3 અને તેએાનું રાજ્ય ખડિયા 
તરીકેનું કે ઠાકોર તરીકેનું કે સૂબા તરીકેનું માંગરોળમાં હતું તે નિ:શ'ક છે. આ 
રાજ્યવશને। છેલ્લા રાજા વા ઠાકેર કુમારપાળ હતો. આ રાજાએ ઇસ્લામને! સ્વીકાર 
જ્યો નહીં. તેથી તેના ઉપર શસ્સખાનના સૈન્યે આકેમણુ ક્ઝું. 


ઇ. સ. ૧૩૭૫ લગભમ અ રાથલ ગોહિલ ઉપર ઇંઝઝુદ્ડીન બિન આરાસશાહૅ 
અને સૈમદ સિક'દરે સેન્ય દોર્યું” અને ફજુમારપાળ તેમાં પડયે. તેના વ'શન્ને ત્યાંથી 
નાસ્રી કોડીનાર પાસે ગયા અને ત્યાં તેસ્નાએ એક ગામ* વસાવી નિવાસ કર્ચ. 


આ ઇંઝજીદીન ખિન આરામશાહ માંગરોળને। સૂબો! થયો. તેણે જ્યાં ૧૮૦૦ 
કન્યાદાન દૈનાર ભાણુ જેઠેવાની ચોરી હતી અને જેને ફ્રિઝ તથ્ઘથલગના સૂભેદાર 
શામસુદીન અન્વરખાને તોડી પાડેલ, ત્યાં તે જ સુલતાનના કાળમાં જુમ્મા માસ્જદ 
ખ ધાવી.૩ 


કુમારપાળ : ભાણુ જેઠેવાના ૪ેખજ્માં માંગરોળ હતું. તેથી આ ઝુમારપાળ 
જેઠેવા વંશને હુતેો તેવી શકા થાય છે; પણુ જેઠેવાએના ક્ખજામાં માંગરોળ ઝાઝો 
'વખત રહ્યું હોવાનું જણાતું નથી. ૧૮૦૦ કન્યાદાન દીધાં તે મ'ડપ ભાણે 
“ખ'ધાવ્યાની વાત પણુ સાખિત થતી નથી; અને કદાચ હોય તે! પણુ કુમારપાળ 
“જેઠવા વ'શનેો હતો તે જણાતું નથી, 
' ચાવડા પણુ તે સમચે નછપ્રાય થઇ ગયા હતા, અને વાજાએનું આધિપત્ય 
માંગરોળ ઉપર ન હતું. તેથી તે ગોહિલ જ હોવે જોઈએ. આ કુમારપાળ માંગરોળના 
રાજા જયપાળનેો વ'શજ હીવાતનું પણુ અનુમાન થાય છે. પાટણુના રાજા કુમારપાળની 

ખહેન ક્રેઇ જયપાળને પરણી હતી.” તે માંગરોળનેો હાકેમ હતે. એટ્લે કુમારપાળ 

સ. ૬... 


૧, માંગરોળથી ઊના સુધી પથરાયેલા કાર[ડયા રેજપૂતોમાં ગોહિલ શાખના રજપૂતો 


છે. તેઓના પૂનષ્જો માંગરોળના માલિક હતા તેમ મનાય છે. આ વ'શના ઇતિહાસનું સશોધન 
ચાલુ છે અને કદાચ ભવિષ્યમાં તેમાંથી 5૪ હુફીક્ત મળે પણુ ખરી. 


ર્‌. ગોહિલની ખાણુ નામનું ગામ અદ્યાપિ તસે છે. 

૩. આ જુમ્મા મસ્જદ મિનારા વંગરની અને બેઠા ધાટની છે. હિદુ સ્થાપત્ય હોવા 
હતાં તેમાં સુસ્લિમ દષ્િબિંદુએ ધણુ ફેરફાર કરેલા નેવામાં આવે છે. સ્થ'ભો। પૈકી અસુક ઉપર 
તો રેવનાગરી અક્ષરે કોતરેલા જણાય છે. એંક વાવ પયુ છે. આ મસ્જીદ ૪. સ. ૧૩૮૩-૮૪માં 
ખ'માવી છે, તેનો શિલાલેપ્પ (ભાવનગર ઇન્સ. પા. ૧૧) બ'દર દરવાજે વહેરાની મસ્જીદમાં જડેલો 
છે, તેમાં બાંધનાર્નું નામ અને વણુષન છે, તેના લખતાર તરીકે તાહેર્‌ ઉસ્માન જાફરી જ્ણાવેલે 
છે. (આર્કી, સવે" એકે વેસ્ટન" ઇન્ડિયા. ઇ. સ, ૧૮૯૮-૯૯ : પાઃ ૧૫-૧૬.) 

૪. “સહુજગે ચૌલુકયોની કીતિ કલ'કિત કરી' $ સેઢડી વાવનો શિલાલેખ, (આગળ 
ચર્ચા થઇ ગઇ છે.) આ ઘકીકતમાં શ્રી. વીરભદ્રના સબય'ધમાં કતલ વોટસત જણાવે છે; પણુ તે 
વાત અહી' વધુ લાચુ પડે છે. “તે વાધેર ફેવાનું કહે છે અને સે।!મનાથના રાસમાં લખેલુ' 
હોવાનું જણાવે છે; પણુ વાધેર કરતાં વાહેલ હોય તો બનવા ચોગ્ય છે. 


રજપૂત સમય રઃ 
તેના વ'શને। હોય તો પણુ ખનવા યોગ્ય છે.5 


તે ગોહિલ હતે તેના સમર્થનમાં બીજી પણુ એક વિચારવા જેવી સાખિતી 
છે. કામનાથ મહાદેવનો સ વત ૧૪૫૦ એટલે ઈ. સ. ૧૩૯૪નો એક લેખ મળેલે 
છે. તેમાં કોઈ ગોહિલ રણેશ્વર [શિવરાજ સાશે લડતાં સવત ૧૪૫૦ના ભાદરવા શુદ 
હ ને શુકેવારે ચોરવાડ ગામે માર્ચા ગયાની હેકીકત છે. તે ખતાવી આપે છે કે 
ગોહિલે માંગરોળ પરગણાના ઠાકેરર હેતા. આથી કુમારપાળ ગોહિલ જ હોવાનું વિશેષ 
સ ભવનીય છે, 


પ્રભાસ : પ્રભાસપાટણુમાં ફ્રિઝ તઘલગે મૂકેછુ' સ્ુસ્લિમ થાણું હતુ. તે 
આજની રેસીડેન્સીની કેટી જેમ કામ કરતું હશે; કારણકે વાજા રાજાએ તેસને 
અમલ ચલાવ્યે જતા. સવત ૧૪૩૭ (ઈ. સ. ૧૩૮૧) લગભગ રાન ભમ પ્રભાસમાં 
અધિપતિ હતો.ર તેની પહેલાં રાજન સેઘ હેતે., તેના અમલમાં એટલે ઈ. સ. 
૧૩૬૯માં થાણાને ઉઠાવી મકવામાં આવ્યું” અને વાજાએઓ પ્રબળ થયા. 





રાહતું મૃત્યું : રાહે વથલી અસરસિ'હ તથા જેતસિ'હ પાસેથી જીતી લીધુ 
અને પુન: વ'થલી રાહેના કખજામાં આવ્યું. તે ૪. સ. ૧૩૭૩માં શુજરી ગયો. 


રાહ સમોકલસિહ 3. સ. ૧૩૭૩થી ૧૩૯૭ 


ગુજરાતતું રાજ્યત'ત્ર : રાહ સશૈકલસિહ ગાદીએ આવ્યો ત્યારે ગુજરાતની 
રાજ્યવ્યવસ્થામાં અધાધૂ'ધી વ્યાપી હતી. ઝફેરખાન 5. સ, ૧૩૭૧-૭ર૨ષમાં ગુજરી, 
ગચેો અને તેને પુત્ર દરિચાખાન ગુજરાતના સૂખા તરીકે નિયુક્ત થયે! હતે. પણુ 
તેણે રાજ્યત'ત્ર પોતે હાથમાં ન લેતાં તેના નાચખ શસ્સુદ્દીન અન્વરખાનને ગુજરા- 
તમાં મોકલ્યો. તેણુ સત્તા ખહુ ભોગવી નહીં, અને ઊપજ ઘટવાથી તેને દૂર કરવામાં 
આવ્યો. પ હમ ધાની તેની જગ્યાએ નિમાઈને આવ્યો. તેણે પાઠ્શાહો ખજા- 
નામાં પૂરતી રકમ સોકલવાની અશક્તિના કારણે બળવે કર્યો, અને પાદશાહે રકમ 
વસૂલ કરવા સકલેલા સૈન્યની સામે લડતાં તે માર્ચોચો ગયો. તેનું મસ્તકે દિલ્હી 
મોકલવામાં આવ્યુ. ઈ. સ. ૧૩૭૭માં મલિકે સુક્રરાહુ સુલતાની ઉફે ફ્રહત ઉલ સુલ્ક 
ઉડ રાસ્તીખાન સૂબો થઇને આવ્યો. તેણુ ૧૫ વર્ષ એટલે ૪. સ. ૧૩૯૧ સુધી 
સૂબાગીરી ભોગવી. 

૧. જયપાળ પ્રભાસપાટણુને। ૬'ડનાયક હતે. તેને એક પાળિયો થએલે,, જે નાશ 
પામ્યો છે. ન _ 

* 'આ રાજાએ પ્રભાસનો કિલ્લો સમરાવ્યો તેતો શિક્ષાલેખ સ'વત ૧૪૪૨ ર સ. 

ળો છે. 


જર સૌરાષ્ટ્રનો દેતિહાસ 


રાહે સ્થાપેલી વ્યવસ્થા : એ રીતે રાહ સોકલસિહના રાજ્યના આર ભનાં 
વર્ષોમાં ગુજરાતની સ્લિમ શાહી સત્તા ડગમગતી હતી. ઉમરાલેો અને સૂબાએ . 
વચ્ચે એખલાસ ન હેતે. સૈન્યે એક જ શાહનાં હતાં, છતાં અદર અદર લડતાં 
હતાં. તે કાળનો લાભ લઇ રાહે મોકલસિહે પોતાના રાજ્યમાં વ્યવસ્થા સ્થાપી સૈન્ય 
અને દ્રવ્ય વધારવામાં વિશેષ લક્ષ આપ્યુ. 


માંગશેળની મરજરે! ; માંગરોળની' જુમ્મા મસ્જીદ માટે આગળ લખવામાં 
આવ્યું' છે તે ઉપરાંત ઈ. સ. ૧૩૮૨-૮૩માં માંગરોળની રહેમત મસ્જીદ પણુ 
કાઝી ઉલ કુતુબે બ'ધાવી. તેને હીજરી સન ૭૮૪ (ઈ. સ. ૧૩૮૨-૮૩)ને। શિલાલેખ 
મળ્યો છે. તે અરખીમાં લખાયે! છે અને તેમાં જણાવજ્યું' છે કે આ મસ્જીદ સુલતાન 
ફ્રિઝ તઘલગના કાળમાં ખ'ધાવેલી છે.' 


ત્રીજી મસ્જીદ આ જ કાળમાં એટ્લે [હીજરી સન ૭૮૮ (ઈ, સ. ૧૩૯૬? 
લગભગ ખ'ધાઈ છે. આ મસ્જીદ રાવળી મસ્જીદ કહેવાય છે અને તે “પણુ ફ્રિઝ 
તધલગના કાળમાં મલેક અખ્ડુલ મલેક હીસામે ખ'ધાવી છે તેમ શિલાલેખમાં લખ્યું 
છે. તે મસ્જીદ રાવળના મદિર્માંથી ખનાવી, તેથી રાવળી મસ્જીદ કહેવામાં આવી.૨ 


માંગરોળના કિલ્લો : હીજરી સત ૭૯૭ના ૨રજખની ૧૪મીએ એટલે કે 
પમી સે ઈ. સ. ૧૩૯૫ની સાલને। એક શિલાલેખ મળી આવેલે। છે. તે પ્રમાણે 
શણૅનશાહ તુશરતજહાનનાચ સમયમાં સુઝફેર જકેરખાન વઝીર ગુજરાતને સૂબો 
હેતે. તેનો રાજ્યઅમલ દીર્ધ કાળ પર્યત ચાલ્યો. તેના કાળમાં મલેક યાકુબ સેોશરઠૅ 
પર્‌ પ્રબળ સત્તા ધરાવતો! અને માંગરોળ પરગણાનેો કેટવાલ મલેક સ્ુશા હતે 
ત્યારે માંગરોળને। માંહે (માંહ્ય) કેટ (હીસ્સારે સંગીન હીસ્સાર) ખ'ધાવેલે છે અને 
પમી સે, ઈ. સ. ૧૩૯૫ના રોજ તે સ પૃણું થયાની નોંધ છે.” 





૧. આ મરજીદ માંગરોળના કિલ્લાની રાંગમાં ઇશાન ખૂણામાં મકબરા પાસે છે. 
૨. ભાવનગર ઈન્સ. 


૩, આ પાદશાહ  નુસરતજહાન કેણુ હતે તે જાણવું જરૂરી છે. શ્રિરાઝ તધલગના પુત્ર 
ક્તેહુખાનનો પુત્ર નસિરૂર્દીન નશરતશાહ હતો. કિરેઝતો ખીજે પૌત્ર નસિર્દ્દીત હતો. ફ્રિઝ પછી 
અમીરેએ નુસરતને ગાદીએ બેસાડયો અને તેની ૨1જધાની ફિરિઝાબાદમાં કરી, નસિરૂદ્દીન મહુ- 
મુદે દિલ્હીમાં રાજધાની રાખી. આ અનને રાજ્યઓ ઇતિહાસકાર “બદાયુની'ના શખ્દોમાં શેતર્‌'જના 
રાજા જેવા નામના રાજન હતા, અમીરોમાં પણુ ખે પક્ષે હત!. ઝફરખાન નાસરદ્દીન તુસરતતા 
પક્ષનો દરે; તેથી તેણે તેનું નામ લખ્યુ' ઠશે. તુસરત ૪. સ. :૧૩૭૯૫માં મેવાતમાં ગુજરી ગયે. 


૪. ભાવનગજ્‌ ₹નન્‍્સ, 


શ્૪પૂન સમય ૧૯૩ 


માંગરોળ કિલ્લાના લોખ'ડનાં કાર : તે પછીનો એક સ સ્જૃત લેખ મળેલે 
છે. તેમાં લખ્યુ' છે કૈ: “સ'વત ૧૪૫૨ના વૈશાખ સુદ ૧૫, વાર રવિવારે (૨૩ 
એપ્રીલ ઈ. સ. ૧૩૯૬) જ્યારે વિજયી પાદશાહ તુસરત શાહુ ચોગિનીપુરામાં રાજ્ય 
કરતો હતો અને અહી સૌરાષ્ટ્રના માંગરોળમાં મોતીના વેપારી રાય સુલ્તાનીને। પુત્ર 
થામીન મલેક યાજષુબ અમલ કરતે ત્યારે લેખ'ડના દરવાજા તેયાર કેરવામાં આવ્યા 
હેતા અને કોટવાલ મલેક સુસાએ તેને કિલ્લામાં જડાવ્યા હતા.” 


માંગરોળના કિલ્લાની દીવાલે : માંગરે.ળનો એક શિલાલેખ હી. સન 
૮૦૦ (ઈ. સ. ૧૩૯૭-૯૮)તને। છે. તે ઃ અતુસાર ઝકફ્રખાન વજી-ઉલ-સુલ્ક ચુજરાતને। 
સવસત્તાધીશ સમો હતે, “જે પવિત્રતામાં ઉસ્માન જેવો, ખહાડુરીમાં ખલીફા હૈદર 
જેવો, ડેહાપણુમાં અસફે જેવો અને વિગ્રહમાં રૂસ્તંમ જેવો” હતો. તેનો સોરઠને 
નાયબ મલેક બદર ખીજાલ હતે અને માંગરોળનેો હાકેમ મલેક ખીન તાજ હલો. 
તેના સમયમાં એટલે હીજરી સન ૮૦૦ (ઈ. સ. ૧૩૯૭-૯૮)માં તેની મહેનતથી 
કિલ્લો બાંધવામાં આવ્યો.*5 


આ લેખમાં પાદશાહ કે 
નથી. તે જેટલું વિચારવા જેવું છે તેટલું જ અજાયખીભરેલુ' છે. આ સમયે દિલ્હી 
ઉપર્‌ ઈ. સ. ૧૩૯૪થી અમીરે વચ્ચે સોટા પક્ષો બધાઈ આંતરવિત્રહું ચાલ્યા કરતે 
અને ૪. સ. ૧૩૯૮માં તે! તેસ્નર લગે તેની સેનાને હિન્દુસ્થાન ઉપર લૂંટફાટ કરવા 
છૂટી મૂક્ટી દીધી હતી. એટલે દિલ્હીનો સુલતાન કેણુ હતો તે ગ્હેવું અશકય હતુ. 
વળી ઝફેરખાન વજી-ઉલ-સુલ્ક તે સમચે ગુજરાતમાં સ્વતત્ર જેવો થઈ પડેલે।. એટલે 


જૂ 


આ નામ ઈરાદાપૂર્વક સકી દીધેલુ' જણાય છે. 


સોમ્મનાથનેો *વ'સ : ૪ડરના રાવ રણુમલનેો પરાજ્ય કરી સૂુઝકેરખાન 
સોમનાથ ઉપર ચડયો. ત્યાં તેણે ફરીથી આ પ્રસિદ્ધ દેવાલયને વસ કર્યો, શહેર 
લૂટ્યુ' અને એક મસ્જીદ ખાંધી, ઇસ્લામના પ્રચાર માટે ત્યાં વિદ્વાન મૌલવીઓને રાખ્યા 
અને આખા પરગણામાં ધા્િક પ્રચાર માટે અમલદારો નીમ્યા, 





૧. “બજસ એન્ડ ડઝીન્સ ર્વારઝડ લીસ્ટ એફ એન્ટીકવેરીયત રીમેધન્સ ઇત ધ 
બોમ્બે પ્રેસીડેન્સી' તથા “બોમ્બે ગેઝેટિયર' ભાગ ૮-૫૪૪. 

ર. ભાવ, દૃન્સ. 

૩. ભાવનગર ₹નન્‍્સ, ૨-૩ 

૪. તારીખે ફરીશ્તા, 


જેને સસારના કેન્દ્ર જેવો વણુંવ્યો છે' તેનું નામ જ. 


સ્પ 


પ દીધ... 


ઉટ્૪ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


8. સ. ૧૪૦૨માં સુઝફેરખાનને કાને હક્રીકત આવી કે હિન્દુએા પુનઃ 
સેોઃ'મનાથની સ્થાપના કરે છે. તેથી તેણે ફેરી ચડાઈ કરી. સેો।ઉમનાથ પડયુ' અને 
ત્યાંના હિન્દુએ નાસી દીવમાં ભરાયા. આખોય માગ લૂંટતો ખાળતે અને ઉજજડે 
કરતો સુઝફ્‌ર દીવ આવ્યો. ત્યાંનો કિલ્લો તેના અજિત સેન્યે લીધો. દીવના હિન્ડુ 
રાજા તેના સૈનિકે સાથે રણુસેદાનમાં સામો થયો, પણુ જીવતે! પકડાયો. તેને તથા 
તેના દીવાન અને અમીરો વગેરેને હાથીના પગ નીચે છુંદાવી મારી નાખ્યા અને 
દીવનું પ્રસિદ્ધ દેવળ તોડી ત્યાં મસ્જીદ બનાવી. દીવમાં ઉસ્લામના પ્રચાર અથે 
વ્યવસ્થા કરી તે પાછે કયો. 


ગુજરાતના સુલતાનોાના પૂર્વજો : આ સુઝકફેરખાન કે જેણૂ અને તેના વશ- 
નેએ ગુજરાત અને સોરાષ્ટ્ર પર પ્રબળ અને દીર્ધકાળ પર્યત ઝુસ્લિમ સત્તા 
જમાવી અને જેણે ઈસ્લામ ઝા આ ભૂમિમાં રે'પ્યો તે કોણુ હતે તે પણુ જાણુવું 
જરૂરી અને રસપ્રદ છે. 


ડ્રિરાઝ તઘલગ ચુવરાજપદે હેતો ત્યારે પ'જાખના સરહિન્દ પ્રાન્તમાં સ્થાને- 
શ્વર ગામ પાસે શિકાર ખેલતાં તે માગ ભૂલ્યો અને સ્થાનેશ્વર ગામમાં એકલે જઈ 
ચડચે., આ ગામમાં સહારન અને સાધુ નામના ટાંક (તથીક-સૂયવ'શી) રજપૂત 
જમીનદારો રહેતા. તેએએ ફ્રિઝની આગતાસ્વાગતા કરી. તે દરમ્યાન ક્રિઝની દૃણિ 
તેમની ખહેન પ્રતિ ગઈ અને તેને પોતાના રણુવાસમાં લઇ જવા તે લલચાયો. પોતે 
જાણુ છે અને જે તેએ પોતાની ખહેન તેને પરણાવે તો! તેને કેવું સુખ મળશે 
વગેરે વાતો કરી સહારન અને સાધુની સમ્મતિ મેળવી તેની સાથે લગ્ન કર્યાં અને 
તેએ પણુ તેની ખહેન સાથે દિલ્હી ગયા. ટ્રક સમયમાં સહારન અને સાધુએ 
ઇસ્લામ સ્વીકાર્યો. મહુમડુ તઘલગે સહારનને વજી ઉલ સુલકૅને ઈલ્કાખ આપ્યો. તેના 
બે પુત્રો ઝફેરખાન અને શસ્સખાન થયા. તેમને ફ્રિઝે અસીર ખનાવ્યા અને 
આખ ખરદાર પહે સ્થાપ્યા. ઝફેરખાનનેો જન્મ ઈ. સ. ૧૩૪૨ની ૩૦મી જુને થયે 
હલો અને ૪. સ. ૧૩૯૧માં તો તે ગુજરાતને સૂબો થયે. 


તેણે તે પછી ગુજરાતની સૂબાગીરી માટે કેટલી જહેમત ઉઠાવી અને 
અ'તે તે સ્વત'ત્ર કેમ થચે! તે આ ગ્ર“*થના વિષયવતું લની ખહાર હોવાથી તેની નોંધ 
અનાવર્યક છે. 


મુસ્લિમ સત્તા : આ ઉપરથી પ્રતીત થશે કે આ રાહૅના કાળમાં સોરાષ્ટ્રમાં 
સુસ્લિમ સત્તાએ પ્રબળ સ્વરૂપ પકડચુ' હતુ, તથા અગત્યનાં મથકોમાં ૪ંસ્લામનેો 


“શ્રચાર થઇ રહ્યો હુતેો. સ્થળે સ્થળે મસ્જીદ્દો ધાવી હુતી અને રાહુ સૃખાની સત્તા 


ફેજપૂત સસય ઉહૃપ 
નીચેના ખ'ડિયા જેવી સ્થિતિમાં આવી પડેલે। રાજા હતે.? 


માંગશિળના ઉપલખ્ધ શિહ્માલેખાથી તે જ શણહૅરની મસ્જીદો અને કિલ્લા 
પરત્વે આટછું બધું ધ્યાન અપાયું તે જોવામાં આવ્ઝું છે. કદાચ તે હેજ પઢવા 
જતા સુસ્લિમો માટે સગવડ આપવા માટે પણુ હોય; પણુ તેથી એમ સમજી રકાય 
નહીં કે સુઝફેર જેવો ડ્ર દેશી અને બળવાન રશાજનીતિગ્ન માંગરોળનું સરક્ષણ કરે 
અને ખીજ શહેરો છેડી દે. તેણે સોરાષ્ટ્રનાં અગત્યનાં મથકો કબજે કર્યા" હતાં; 
પણુ હિન્દુ રાજાએ પાસેથી ખ'ડણી સ્વીકારી તેમનો ઉચ્છેદ કર્યો ન હતે. રાહે 
પણુ તેની આજ્ઞાથી વથલીમાં રાજધાની કરી અને જૂનાગઢમાં ઝ્ુસ્લિમ થાણુ સુકાજ્યુ. 


વળી ખીજુ પણુ શક કારણુ છે કે હિન્દુ રાજાએ તેમના પર ઇસ્લામની 
મસર થવા દીધી ન હૈતી અને જ્યારે જ્યારે અવસર આવતે ત્યારે ત્યારે તેએ 
સ્ુસ્લિમ થાણાંએ હાંકી કાઢતા અને સ્વતત્રપણે રાજ્ય ચલાવતા. પણુ આ રાહેના 
સમયમાં એવા અધ સ્વાત'ગ્ય યુગને પણુ અત સમીપ હતેો.. માંગરાળ, દીવ તથા 
એએવા બીજા કઈંક નાના ઠોકેરેોની ઠૅકરાતો નાશ પામી હેતી અને ખાલસા પ્રદે- 
શમાં ન્નેડી દેવામાં આવી હુતી. 


પ્રભાસનો રાજા ભર્મ' : પ્રભાસનો અધિપાત તે સમચે બીને રાજા ભમ 
હેતે. તે ૪. સ. ૧૩૮૧માં ગાદી ઉપર આવ્યો. આ વીર રાજાએ પ્રભાસતું સ્થિતિ- 
સ્થાપક રાજ્યત'ત્ર એવી કુનેડઠુથી ચલાવ્યું કે ચડાઇએા થાય, પ્રભાસ પડે અને 
આકુમણુકારી સેન્ય જાય એટલે તરત જ તે પાછે રાજ્યસત્તા સ્થાપે. તેણે 
તેના પુરોગામી તથા ભાઈ રાજા મેઘની પાછળ ખ્રાહ્યાભાને મેઘૂષુર ગામ વસાવીને 
આપ્યુ(.* તેને કરમસી નામને પ્રાગ્વાટ (પોરવાડે) મ'ત્રી હુતો.3 તે ગુર્જરપતિના 
મત્રી તેજાના પુત્ર રણુનોા પુત્ર હતો. અને તેની પુત્રી યસુના હજ, તેના નામ પાછળ 
સ'વત ૧૪૪રના આષાઢ સુદ પ (ઈ. સ. ૧૩૨૮)ના લેખ સુજખ રાજા ભસે? પાટ- 
ણુનો કિલ્લો સ્રમરાવ્યો અને ઘણ્‌। ભાગ વધાર્યો. ભ્રુવડનુ' તળાવ પણુ તેમણે ખ'ધાવ્યુ'.૪ 





“૧, ગુજરાત સવ*સ'ત્રહુ (પા* ૩૦૨)માં લખ્યુ' છે કે સુસ્લિમ સત્તાનું પ્રાખલ્ય હોવા 
હતાં જૂતાગઢતે રાહુ અને રાજપીપળાના રાજ સ્વત'ત્ર હતા, રાહે ઝફર સામે કોઇ યુદ્ધ કરીને 
તેની સત્તાનાં વધતાં પુર્‌ ખાળ્યાં નથી કૈ ખાળવા પ્રયત્ન કયો! નથી. એથી પતીત થાય છે કે 
તેમની સ્વત'તતા પણુ આક્રમણુકારી સુસ્લિમ સૈન્યો પાસે ટકી નહિ શકી હોય. 

ર. ધામળેજનેો શિલાલેખ : જાગે! મારો લેખ: પ્રભાસના વાજા રાન્તએ। : “ગુજરાતી” 

તા. ૨૧-૫-૩૩ તયા ક્રમશ : 
૩, ધામળેજને! શિલાલેખ ,, ન જ ણ. 


૪, ભ્નુવડ પ્રભાસપાટણુથી ૧૦ માઇલ દૂર છે. તેના તળાવને! શ્ચિલાલેખ. 


ન્ડ સોરાષ્ટ્રનો તેહ 


નાગર સ'ત્રીઓ : એ જ સસમચનો સવત ૧૪૪૦નો એક લેખ કે જે 
હાલમાં જૂનાગઢમાં છે તેમાં લખ્યુ' છે કે મંત્રી માધવના પુત્ર ધાંધની “રંભા કે 
મેનકા જાણે સોમેશનું પૂજન કરવા આવી હાય તેવી રૂપગુણુવાળી, સંગીત અને 
નૃત્યમાં પ્રવીણુ એવી પુત્રીએ ઠહાંસ્રુ જાસ્રુએ” ૫૦૦ રૂપિયા ખરચી ખડુલા ગામે 
વાવ ખધાવી.૫ 


સ'વત ૧૪૪૫ (ઈ. સ. ૧૩૯૧)તેો એક લેખ વથલી પાસે ધધૂસર ગામનો 
છે. તેમાં તે વર્ષમાં રાહે મોક્લસિહની ખહેનત હાનીએ તેના ભાઈના નાગર મંત્રી 
ગદાધર હસ્તક વાવ ખાવી હુતી* તેવે ઉલ્લેખ છે, 


રટ સોડલસિડેના સમયમાં નાગરોનેો વસવાટ આ દેશમાં સ્થિર અન્યો 
હેતો અને રાજકાજમાં નાગરો અને વણિકો મત્રીપદ્દે હૃતા તેમ સ્પછ થાય છે.” 


મહુવાના ઈ. સ. ૧૩૮૧ (સવત ૧૪૩૭)ના સુદા વાવના એક લેખ પરથો 
જણાય છે તે સમચમાં આ વાવ રાજા સ્ુદના પ્રધાન વામનની સ્ત્રીએ બ'ધાવી હતી.” 


ઝર્‌'ડનો રાવ : ઈ, સ. ૧૩૯૫માં સુલતાન સુઝફેરે પ્રભાસપાટણુ પાસે આવેલ્રા 
ઝરડના રાવ ઉપર ચડાઈ કરી. સુલતાનને હિન્દુઆએ નમતું આપ્યું નહોં, તેથી 
કતલ કરી અને બ્રાહ્યાણાની “પરીના જેવી ખૂખસૂરત સ્ત્રોએ તથા ખાળકેો સ્રુસલ- 
માતોનાં કેઢી થયાં અને લૂટથો હોડીએ ભરાઈ ને તર થઈ ગઇ.” તેથી શવ 
શરણે થયે. વિ 

ઝરફેરખાને ત્યાંથી સોમનાથ ઉપર ચડાઈ કરી અને તે દેશના હિન્ડુએાને 
તોર શમાવી સેો।મનાથ દેવળ ઉપર ફૂચ કરી, આ મશહુર દેવળને તોડીને શહેરમાં 
સઝુસલમાન ધમ અને રિવાજ સ્થાપન કર્યા. 


૧. આ “રત્ન સાગરે નાગરો” મ'ત્રીએ કેના હતા તે લેખમાંથી મળતુ' નથી; પણુ 
તૈ ભમષ્ના મ'ત્રીએ હેય તે! સ'ભવિત છે. 

૨. આ વાવમાં શેષશાયીની મૂતિ છે. લેકે તેને હાની ઢેઢડી કે જે રિણ 
છુતી અને સતી થઇ હતી તેની ગણે છે. 

ર. ર૩ નવધણુના શમયથી નાગરો મ“ત્રીપદે હતા તે વાચકોને અ સ્ર'થમાંથી જણાશે. 

૪. વોટસન. 

પ. તારીખે ક્રેશ્શ્તાનું આ વણુષ્ન છે. આ ઝર'ડ કયુ' ? પ્રભાસપાટણુ પાસે આવા નામનું 
?%ાઇ રાજ્ય હોય તેવું રાજ્યધાનીનું શહેરે નથી, તેમ હોવા સ'ભવ પણુ નથી. પસ્નાવડા ગામ પાસે 
ઝક સ્થળ 'ઝુ'ડ' કહેવાય છે, ત્યાં વાજાઆતું રાજ્યે હેતું, પણુ ઝર'દ તે કદાચ જણું' દુગ” માટે 
લખાયેલ હોય તો સ'ભવિત છે, પણુ તે પ્રભાસ પાસે હોઇ ન શકે. મશિરાતે સિક'દરીમાં પણુ 
આને જ મળતુ ઝર'દનું વણુન છે. 

દ, મિરાતે સિક'દરી. 


રેજપૂત સઅય ૧૯૭ 


ઝાલાવાડ : આ રાહુના સમયમાં ઝાલાવાડેના ઝાલા રણુમલસિહ ઈ. સ. 
૧૩૯૨માં ગાદીએ બેઠા, તે મારવાડમાં કેક સ્થળે પરણુવા ગયા. ત્યાં બાર્મેર કોટ- 
ડાના રાડોડોશ કોઈ અનુમાનિત કારણે તેને પકડી કેદ્ટ કર્યા. રાજા રણુમલસિહુના 
યુવરાજ છત્રસાલજીએ સૈન્ય લઈ મારવાડ પર ચડાઈ કરી પોતાના પિતાને છોડાબ્યા. 
અને પાછળથી પોતે રાજા થયા ત્યારે ખારમેર કોટડા ઉન્જડે કરી ગધેડાનાં હળ 
ફેરબ્યાં, આ સારવાડેની ચડાઇમાં રાહે પોતાનું સૈન્ય મોકલ્યું હેતુ. 


રાણે સુસ્લિમ સૂખાઓને ખુશ રાખી પોતાની રાજસત્તા ટકાવી રાખી હતી. 
હિન્દુ રાજાએ જાણુતા હતા કે સુસ્લિમો માત્ર ધન અને ધર્મના પ્રેમી છે. અને 
તેમની લેોલુપતા એટલી પ્રખળ છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં જ્યાં સુધી તેઓની સ્વાર્થવૃત્તિને 
પોષી શકે તેટલુ ખળ હશે ત્યાં સુધી જ તેએ રહેશે અને તેએ પોતાની સ્વાધીનતા 
તેએાની પીઠ ફરતાં કે ખળ ઘટતાં પુન: પ્રાત કરી શકશે. તેથી તેએ ધન આપીને 
અને ધાગિક જુલ્મો ચૂપચાપ સહેન કરીને માત્ર ચોગ્ય સમયની રાહુ જેતા હેતા, 


રાહે પણુ આ જ નીતિ સ્વીકારી ખળવાન શત્રુઓ સાસે યુદ્ધે ખેલી ખતસ 
થઈ જવાનું તેને વાસ્તવિક જણાયુ નહિ. 


વ'થલી : સુસ્લિમ થાણુ' જૂનાગઢમાં હતું અને તેનો અધિકારી રાહના 
માગમાં અનેક અ'તરાચ ઊભા કરતે. તેથી શાહે તેની ગાદી વથળી ફેરવી નાખી 
જુ શાહી સત્તાએ તેને તેમ કરવા ફરજ પાડી. 


ઘુમલી ઉપર ચડાઇ : સુસ્લિમ નીતિ હિ રાજાઓને પરસ્પર લડાવી નબળા 
પાડવાની હુતી. તે અનુસાર રાહને સુસ્લિમ સૈન્યો સાથે ઘુમલી ઉપર ચડાઈ લઈ 
જવા આજ્ઞા થઈ. સયુક્ત સૈન્યો સૌરાષ્ટ્રના આ પુરાતન શહૅર ઉપર ચડયાં અને 
નાશ પામી ચૂકેલા આ સ્થાનને! સર્વનાશ કરી જેઠેવાના સઝુદ્રકાંઠાનાં થાણાએ જીતી 
લીધાં. ઘુમલીના જેઠેવા રાજાએ પણ્‌ તેનું શિર સ્ૃસ્લિમ આકમણુકારો સામે નમાવ્યું. 
રાહુ મોકલસિહ ઈ. સ. ૧૩૯૭માં [ચોવીસ વર્ષનું રાજ્ય ભોગવી ગુજરી ગયે. 


રાહુ માંડલિક રજો : ઈ. સ. ૧૩૯૭થી ઈ. સ. ૧૪૦૦ 


મુસ્લિમ સત્તા : રાહુ માંડલિક રને ગાદીએ આવ્યો ત્યારે જૂનાગઢમાં 
મુસ્લિમાનું થાણું હતું અને તેના થાણુદારની સીષી નજર નીચે વ'થલીનુ' રાજ્ય 
ચાલતુ' તેમ કહેવામાં અતિશચોડિત નથી. રાહુ માંડલિક બળવાન રાજા ન હેતો, 
તેમ મોટી ઉંમરે ગાદી ઉપર આવેલ હોવાથી તેનામાં નેઈઇએ તેટલે ઉત્સાહે ષણુ ન 
હતો. ભાટ લેકે! તેને શૂરવીર, ઉદાર અને પવિત્ર ક્હે છે, પણુ તેની શૃરવીરતાને। 


દાખલો મળતો! નથી, 


ઉહ સૌરાષ્ટ્રને દતિહાસ 


રાજા માંડલિકે વિંજલ વાજાને! કોઢ મટાડયેઃ તેડું અનુમાન થઈ શકે છે,' 
પણુ તે વસ્તુ એટલી ખધી વિવાદગસ્ત છે કે આ સ્થાને તેની ચર્ચા કરવી 
આવશ્યક નથી, 


પ્રભાસપાઢણતું બ'ડે : ઈ, સ. ૧૨૯૮માં સૈમનાથ પાટણુના ઠાકેરરાએ સુસ્લિમ 
સત્તા સામે બ'ડ ઉઠાવ્યું, વાજા રાજાએ થાણાને હાંકી કાઢ્યું અને પુનઃ સત્તા 
સ્થાયવા પ્રયત્ન કર્યો. અ બડના પરિણામે સુસ્લિમોના થાણાને ત્યાંથી ઊઠી જવું 
પડયુ' અને પ્રભાસપાટણુ ઉપર હિંફુએએ આધિપત્ય સ્થાપ્યું, પણુ માત્ર ત્રણુ ચાર 
વષ જ તે અધિકાર રક્ષો. ઈ. સ. ૧૪૦૨માં, પાછળ નેય તેમ, સુઝફેરખાને જાતે 
ચડી ખડ સમાવ્યુ, હિન્દુ નાયકોને સજ કરી અને સોમનાથ પાટણુ પર પુન: * 
અધિકાર માસ કર્યો.* 


આ રાહેના ત્રણુ વર્ષના રાજ્યમાં ખીજા કાંઈ બનાવો ખન્યા નથી. તે ઈ.સ. 
૧૪૦૦માં ગુજરી ગયો. તેની પાછળ પુત્ર હતો! નહી, તેથી તેનો ભાઈ રાહ મેળગ 
(મેલક) ગાદીપતિ થયે. ' 


રાહુ મેલક : ઈ. સ. ૧૪૦૦થી ઈ. સ. ૧૪૧૫. રાહે સેલક વા સૈળગ વા 
મેલી'ગદેવ દાસીપુત્ર હતો તેમ સોરઢી તવારીખના વિક્ઠાન કર્તા જણાવે છે. પણુ તેની 
કઈ બીજી સાખિવી મળતી નથી. 


ઝુજરાતની સ્થિતિ : રાહુ મેલક શૂરવીર અને હિંમતવાન હતો, તે ગાદી- 


૧. જુએો મારો 'પ્રભાસના વાળ રાજએ!' એ લેખ ુજરાતી' તા, ૨૧-૫-૧૯૩૩, 
વિંજલ વાનને માંડલિક્નો મિત્ર ડુતે।. તેને કોઢ નીકળ્યો તેથી તે હિમાલય ગળવા 
જતાં માગ*માં જૂનાગઢમાં આવેલા દામોદર કુ'ડમાં નહાવા ગચે।. રાહને ખબર ન આપતાં સતાન 
કરી બ્રાહ્મણોને સોનાને હાથી આપી તે રવાના થયે. તેની દૃક્ષિણાનો ભાગ પાડવામાં ખાશે 
લડી પડયા ને માંડલિક પાસે ન્યાય માટે મયા. ત્યારે માંડલિકને ખખર્‌ પડી કરે તેને મળ્યા 
સિવાય વિંજલ જતા રણો, તેથી પાછળ જઇ વડાલ પાસે ગ'ગાજળિયા વૉંકળામાં તેને પકડી 
પાડચો અને વાજા રાજાની ના છતાં તેતે ભેટયો અને વિજલનું રક્તપિત્ત મટી ગયુ', 
“૩'ગાજળ ગઢેશા પ*ડ તાર' છૈતુ' પવિત્ર 
વિંજ્તને રક્ત ગયાં મને તો વાળા માંડલિક” 
આ માંડલિક ૩ને નહી' પણુ માંડલક રને; કારણુ કે વિજલતો સમકાલીન માંડલિક ખીનને 
હતો. માંડલિક ત્રીજ્ને “રાહુ ગ'ગાજળિયે!' કહેવાતો તેવી પ્રચલિત માન્યતા છે, પણુ જે તે ખિરદ 
તેને આ પ્રસ'મ ઉપરથી પ્રાપ્ત થયુ* હોય તે દે ગ'ગાજળિયો રાહ ખબીન્ને માંડલિક હોવે! જ્નેઇએ. 
કાષ્ઠ પણુ એતિહાશિકુ પ્રમાણની ગેરઠાજરીમાં માત્ર અનુમાન જ દોરવાનું રહે છે. 
૨, વિશેષ નિગતો મારે જીઓ મારા લેખ: “પ્રભાસના વાજ રાજાએ!' : 'ગુજરાતી' 
તા, ૨૧-૫૦-૧૯૩૩. 


રજપૂત સમય ૧૯૯ 


પતિ થયે! ત્યારે તૈસુર લગના પહોારમાંથી શાહી સત્તા સુનજીથિત થતી હેતી. 
ગુજરાતમાં જે સ્ુઝફેરખાન ન હોત તે ગુજરાત પણુ સ્વત-ત્ર થઈ ગયું હોત અને 
સુસ્લ્રિસ સત્તા તૂઢી પડેત, પણુ સુઝકેરખાન જેવે! કાબેલ અને દીર્ઘદષ્ટિ સૂબો! હેતે. 
તેણુ આ તકને! લાભ લઈ પોતે જ રાન સ્થાપ્ઝું'. સુઝફેફેરના પુત્ર તાતારખાનની 
સત્તા અને લાગવગ વધતી જતી હેવી. તેણે તેના પિતાને દીલ્હી પર ચડા૪ કરબા 
અને ત્યાંના તાજ ધરવા આગ્રહ કરવા માંડયો; કારણુ ક્રે દિલ્હીમાં તેનાથી વિશેષ 
કે તેના સમાન ખળવાન અમીર ખીન્ને ન હેતો. પરતુ વ્રદ્ધાવસ્થાને આરે પહોંચેલા 
સુઝક્ક્રને દિલ્હી લેવા જતાં ગુજરાતને તાજ ખોવાનું નેખમ વહેરવાનું ચોગ્ય જણાગું' 
નહિ. સુઝફ્‌ફ્‌ર તેમ છતાં ગુજરાત છોડી બહાર જઈ શકે તેમ હેતું નહિ. આથી 
પોતાતું સ્થાન મજખબૂત કરવા ગુજરાતના સરદારો તથા રાજાઓને! સહકાર મેળવવામાં 
તે પ્રવૃત્ત થયે. આવી પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ રાહે મેલી'ગદેવે જૂનાગઢનું થાણુ' ઉઠાડી 
મૂક્યું; ત્યાંના સુસ્લિમાને પોતાની હેફૂમત નીથે લીષા અમે જેએ ન આવ્યા તેએ 
પૈદઠી ખોખરે, મલેક, સુલતાની વગેરે હુતા. તેએ પાસેથી રાહે વચન લીધું કે તેઓએ 
દાઢી બોડાવવી, ગોવધ ન ફેરવો અને મસ્જીદમાં જળાધારી અને શિવહિંગની મૂતિએ। 
રાખવી. 


રાહની રાજ્યનીદિ : મેલી'ગદેવ ઘણે! સાહસિક હેતો. તેનો દીવાન 
હીરાસિંહુ હતો. તેની સહાયથી તેણે નાના નાના ઠાકોરોને જીત્યા અને "પોતાનાં 
સેન્યોને બળવાન બનાવી તેને ધનકેષ સમૃદ્ધ કેરી સુસ્લિમ સત્તા સામે ઊભા થવા 
કમર કસી, સ'ચેગો પણુ અતુકૂળ થતા જણાયા. સુઝક્ફ્રખાને જ્યારે તાતારખાનની 
સલાહ ન માની દિલ્હી ઉપર ચડેવા અનિચ્છા ખતાવી ત્યારે તાતારખાને તેના પિતા 
મુઝક્ફ્રને કેદ કચેર અને પોતે ગુજરાતની ગાદી ઉપર ચડી બેઠો, અમીરેમાં પણુ 
પક્ષો પડયા, રાહે તેથી તેર વર્ષ સુધી નિર જ્ુશપણે રાજ્ય કર્યું”. ગુજરાતની દિશા- 
માંથી તેને ભય રહ્યો નહિ. 


ગઅહૃમદશાહની ચડાઇ : તે દરસ્યાન પોતાના દાદાને મારી અહમદશાહ 
ગાદીએ આવ્યો. તેનામાં પૂર્વેનું શોય હતું, તેતા પિતાની સાહસિક વૃત્તિ હુતી અને 
તેના શ્િતામહેની દીર્ઘ દછિ અને ધમગ ઝનૃન હતાં. તે યુવાન હતો, ચંચળ હતો, સહે- 
ત્વાકાંક્ષાથી ભરેલો અને સમયસૂચક હેતે. 


જ. આ છૃ૪્ીકેત સે।!રઠી તવારીખના ગુજરાતી ભાષાંતરમાં રાજન ખે'ગાર બિન જયસિંહ 
. નિસ્બતે જણાવી છે. આવી શરતે! રાહુ કેરે અને સૃરિલમો ડખલ કરે તે સ'ભવતુ' નથી. અને 
ખાશ્વ કરીને જયારે ગુજરાતની ગાદી ઉપર્‌ સુઝક્ષેર્ખાન જેવો બળવાન અને ધર્મા'ઘ સૂખા હોય 
(યારે! અને રાહુ તેટલી હિમત કરે તે પણુ માતવા ચેગ્ય નથી. 


૨૦૦ સોરાષ્ટ્રને દાતિહાસ 
સૌરાષ્ટ્ર ઉપર અહૃમદશાહની ચડાઇ ઇ. સ. ૧૪૧૪. 


અહમદશાહે છ. સ. ૧૪૧૧માં ગારીએ બેસી સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રબળ થઇ ગચેલા 
રાજાઓને અને ખાસ કરીને રાહને નમાવવા નિશ્ચય કર્યો; પણુ તેના #ૃઉપર તેના 
કાકા ક્રિરાઝખાન તથા માળવાના હોશ ગને ભય તોળાઈ રહ્યો હતો. એટલે જ્યાં 
જીબી આવા શત્રુએ સામા ઊભા હોય ત્યાં સુધી સોરાષ્ટ્રમાં જવાનું તેને ચેોગ્ય 
જણાયું નહિ. પરતુ સદ્ભાગ્યે તે કાર્ય માં સકફેળા થયો અને ત્રણ વર્ષ પોતાનું સ્થાન 
સ્થિર કરવામાં ગાળી ઇ. સ. ૧૪૧૪માં સોરાષ્ટ્ર ઉપર એક સટ સૈન્ય લઈ ચડયો. 


ચડાઇનાં કારણ! : સુલતાન અહુમદ્શાહેને ચડાઈ કરવાનાં કારણે! સહેજે 
કૅલ્પી શકાય તેમ છે, મહત્ત્વાકાંક્ષી સુલતાનને તેને વિજયજ્વજ સૌરાષ્ટ્ર પર લહેરા- 
વવાની ખહુ જ તીવ્ર કચ્છા હતી અને ધમયુષ્્ધ કરી ગાઝીનું પદ શેળવવાની 
લાલચ તેને ખેચી રહી હતી. તેથી તેણે પ્રથમ સોમનાથ અને ગિરનાર પ્રતિ 
દેષિપાત કર્યો. 


અહેમદશાહેને ગિરનારને ડુંગરી કિલ્લે નેવાની ધણી જ ઝંખના થઇ હેતી. 
તે ઉપરથી બ'ડખોરાની પાછળ તેણે તે દિશામાં દોડ કરી અને કેઈ પણુ રાજાએ 
ગ્રુસલમાન રાજ્યૅનું ધૂસરુ ધારણુ કરવાને પોતાની ડોક નીચી નમાવી ન હતી. 
તેથી શેર મલીફને સોરઠના રાજાએ પોતાના રક્ષણુ નીચે રાખ્યો; માટે તેના દેશ ઉપર 
ચડાઈ કરવાને! સારા સખખ મન્યેો.”* 


અહમદશાહ સામે શેર મલીકે ખડ ઉઠાજ્યું અને નાસીને જૂનાગઢ ગયે. 
ત્યાં રાહે તેને આશ્રય આપ્યો. આ ગુનાનું કારણુ આપી અહુમદરાહે ચડાઈ ફરી. 
વળી, રાહ છેલ્લ: ૧૩ વર્ષથી નિર કુશયણે તદન સ્વત'ત્ર થઈ રાજ્ય ચલાવતે હતે 
અને અહુમદશાહુના પિતામહનાં સકેલાં થાણાંએ પણુ તેણે ઉઠાડી પ્રક્યાં હતાં. એ 
કારણે ઇ. સ. ૧૪૧૩માં તેણે પહેલી ચડાઇ કરી. 


પહેલી ચડાઈ : ઇ. સ, ૧૪૧૩ની ચડાઇમાં અહમદશાહ પોતે ન આવતાં 
સેન્યને મોકલ્યું” હોવાનું જણાય છે. આ ચુદ્ધે સ'વત ૧૩૬૯ના જેઠ સુદ ૭ને રવિવારના 
રજ થયુ.* તેમાં સુલતાન હાર્ચો, તેતો માલ રાહે લૂ'ટી લીધો અને અહુમદશાહનું 
સેન્ય બેહાલ થઇને પાછુ ફ્ઝું". 


બીજી ચડાઈ : આથી ચિડાઈ અહમદશાહ પોતે પ્રખળ સૈન્ય લઈ ચડી 
આવ્યો. રાહ પાણી તથા ખોરાડેની ત'ગી પડશે એમ ધારી વથલ્ીમાં ભરાયો 





૧. સ“ ૧૯૪૮ (૪, સ, 1૧૮૯૨)ની સાલમાં જૂનાગઢ શરાફી બજારની પશ્રિમ તરફની 
દુકાનના પાયામાંથી નીકળેલા શિલાલેખ ઉપય્થૉ. (સુલાખશ'કર્‌ કલ્યાણુજી વે।રાકૃત જૂનાગઢને ઇતિહાસ.) 


રજપૂત સમય ૨૦૧ 


ઈ સ. ૧૪૧૪ના પ્રારભમાં અહેમદશાહે વ'થલીસાં ઘેરો ઘાલ્યો, રાહે બહું ટકકર 
ઝિલાશે નહીં' તેમ માની દરવાજા ખોલી નાખ્યા, અને સરશિતાતીરે ભય કર ચ્રગુસ ગ્રામ 
થયો. તેમાં કક રજપૂતો! કપાઈ ગયા અને રાહુના ઝંડો ધૂળત્ાં રગદોળાચે. 


રાહુનો પરાજય થયે, વંથલી પડયુ; તેથી તેલૂ ખસીને જૂનાગઢના ઉપર- 
કોટનો આશરે લીધો. ચપળ અહમદશાહે તેની પૂંઠે પકડી અમે ઉપરકોટ પાસે તેતું 
સૈન્ય આવે તે પહેલાં રાહુ ગિરનાર ઉપર ચડી ગચ અને ગિરનારના ઉપરકોટમાં 
ભરાયો. અહેમદશાહે ઘણી જ સુસીખત વેઠી ગિરનારના ઉપરકોટને ઘેય અને અતે 
રાહેને બહાર નીકળવાની ફરજ પાડી. 


રાહનોા પરાજ્ય : સુસ્લિમ ઇંતિહાસકારેોના કથન અતુસાર રાહે નજગ્નણે। 
ધોઈ અને અહુમદશાહનું શરણું સ્વીકારું. પરિણામે અહમદશાહે ખડણી લઈ તેને 
છેડી મૂકયો, અહમદશાહે જૂનાગઢમાં પ્રખળ સૈન્ય રાખ્યું, સુત્સદ્ી વગના અમલદારો 
રાખ્યા અને ખડણીનેો બાકીનો હપ્તો ઉધરાવવા પ્રભાસપારણુ તરફે કૂચ ડરી. 


ચારણુાતું મ'તવ્ય અને રાહતું ત્ય : આ રાહુના અત વિશે ચારણેાના 
કથનથી મતભેદ થાય છે. ઉપર જવામાં આવ્યુ' તેમ રાહે નજરાણે। ધર્યો અને ખ'ડલી 
આંપી તેમ ઇતિહાસકારોએ લખ્યું છે. પણુ ચારણે! પાસેથી મળેલી હકીકત અતુસાર 
અહેમદશાણહે ઉપરકોટનો વેરે ઘાલ્યો, તેમાં રાહે કેસરિયાં કર્યા, મૂઢીભર સુડાસમાએ। 
અને રજપૂતો સાથે તેણે સુલતાનના વિરાટ સૈન્યમાં ઝ પલાવ્યું' અને ક્ષત્રિય રીતિએ 
તલવારની ધાર નીચે કાયા કપાવી નાખી. જે નજરાણુ। ભરવામાં આવ્યો તે આ રાહે 
નહી પણુ તેના મૃત્યું પછી તેના પુત્ર અને યુવરાજ જયસિંહે ભર્યો, 


આ યુદ્ધ પછી, ઇતિહાસકારોના કથન અતુસાર પણુ રાહે ઝાજીં જીવ્યો 
નહી. તેજ વષમાં તે મૃત્યું પાસ્યો. સમયને વિચાર કરતાં રાહે મેલક વીર પુરુષ 
હતો, રાહના વશમાં તે શૂરવીર અને મહાન રાજાએ પૈક્ઠીનો એક હુતો અને તેણે 
કૈસશિયાં કરી રજપૂતની રીતિએ પ્રાણુત્યાગ કર્યા હેય તે તે વિશેષ સ'ભવિત છે. 


રાહુ મેલકને સુઝફેફ્રખાન અને અહુમદશાહું જેવા મહાન રાજ્યકર્તાએની 
સીધી આંખ નીચે રાજ્ય કરવાનું હેઝુ, સોરઠમાં ઠેરઠેર સ્ુસ્લિમ થાણાંએ હતાં, 
જમીનદારો હતા, કાઢીઓતું પ્રાબલ્ય વધતુ જતુ' હતું. તેમ છતાં પોતાની ધીરતા, 
વીરતા, ખલ અને બુદ્ધિથી તેણે રાહોના વશમાં ખેંગાર અને નવધણુ જેવા રાહો 
સાથે પોતાનું પદ મેળવ્યુ. 


રદ 


૨૦૨ સોરાષ્ટ્રનો દ્તિહાસ 


વાજા રાજાએ : પ્રભાસના અ'તિમ વાજા રાજા ખ્ંદ્યાદાસ વિજયરોજે 
સોમનાથ ઉપર અમદાવાદની ફોજ વિધ્વસ માટે આવી ત્યારે પ્રભાસ આગળ યુદ્ધ 
કર્યું", અમદાવાદના વિજયી સુલતાનની પ્રખળ સેના સામે વાજા રાજાની ઊભા રહેવાની 
શક્તિ ન હતી; છતાં પોતાની હાજરીમાં સોમનાથને થતે। 9્વ સ નનેવા કરતાં તેણે 
પણુ ક્ષત્રિયકુળની પ્રણાલિકા પ્રમાણે પ્રાણુનું બલિદ્ટાન દેવાનું ચોગ્ય ધાર્ઝું”. ૪. સ. 
૧૪૦૬માં સુસ્લિમ સૈન્યે વાજાએને સદાને માટે પ્રભાસમાંથી હાંકી કાઢયા.* 


વાજા રાજાએ, રાહના માંડેલિકો હતા કે સ્વતત્ર રાજાએ હેતા તે પ્રશ્નને 
નિર્ણય થઇ શકતે! નથી. પરતુ તેએ ઇ. સ. ૧૨૨૫ લગભગ ક્વારકા તરક્થી આવી 
આ પ્રદેશના સ્વામી થયા હેતા. અને આ ભૂમિ ઉપર તેમણે છ. સ. ૧૨૨૫થી ઈ. સ. 
૧૪૦૬ એટલે લગભગ ૨૦૦ વષ રાજ્ય કડું” હતુ.* 


રાહુ જયસિહુ ત્રીજો : ઈ. સ. ૧૪૪૫થી ઇ. સ. ૧૪૪૦. 


રાહુ જયસિંહ એક પતન પામેલા રાજ્યને વારસ થયે. તેના ભાગ્યમાં 
પરાજિત થયેલા સૌરાષ્ટ્રના તાજ હેતો અને તેની સામે અહમદશાહ ગુજરાતી જેવા 
પ્રખર અને પ્રતાપી સુલતાનનાં કોધ વરસાવતાં નયને હતાં. 


તેમ છતાં, રાહુ જયસિહ એક મહાન પિતાને પુત્ર હેતો અને તેની નસોમાં 
તેના પવિત્ર પૂવ'નેનું લોહી વહેતુ હતું, તેનામાં ચોવનની ધગશ હતી. તેણે અહુમદ- 
શાહુની તલવાર સામે તલવાર કંસવાના કેડ કર્યા, પણુ તેને તે કામ સહેલુ 
લાગ્યું નહિ. 


ઊલટાતું અહમદશાહે જૂનાગઢ જીતી, ખરડાના રાણા રાણુજી પાસેથી 
બ'ડાણી ઉઘરાવી, પ્રભાસના કિનારે સીટ માંડી, ખડિત થયેલા સો।મનાથના મદિરના 
ખાણુમાં ફરીથી કારી ઘા કર્ચ. તેણુ સોમનાથના ભગ્ન અવશેષોને ખંડિત કર્યા, ત્યાંના 
મ'દિશેસે મસ્જીદોમાં ફેરવી નાખ્યાં અને પેસ્લામના પ્રચારાર્થેઃ ધા(મિક અમલદારે 
મૂકી, ઊના-દેલવાડા જીતી; મહુવા સુકામ ડર્યા. મહુવાની જીત કેરી તેણ ગોહિલે 
પાસેથી ખડાણી લીધી અને મહુવામાં તેમજ વઢવાણુમાં મસ્જીદ ખધાવવા હુંકમ 


૧. આ યુહ્દ સ'વત ૧૪૬૨ના શ્રાવણુ સુદ આઠમ ને શુકવારે થયુ' હતુ, તેનો એક 
' મિશ્ર ભાષાને! શિલાલેખ પ્રભાસપાટણુમાં છે. 


૨. જાઓ મારો લેખઃ- “પ્રભાસના વાજા રાજએ!', 'ગુજરાતી' તા, ૨૧-૫-૧૯૩ઢ, 
ધામળેજ તથા પાટણુના સ'વત ૧૪૪૨ના લેખોમાં વાજા રાજને નૃપતિ શખ્દથી સ'બોધ્યો છે. 
તેએ રાહુના માંડલિકેો અથવા મિત્રે! હશે. 


રજપૂત સપયે ૨6૩ 
આપી તગમદાવાદ ગયે.” 


સૌરાષ્ટ્રમાં ઝુજરાતના સુલતાનના સેન્યો : અહેમદશાહે એ પછી ફરીથી 
સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યો કે કેમ તેની પ તિહાસકારો નોંધ લેતા નથી, સેવાડ, માળવા; ઇંડર 
અને ચાંપાનેર સાસેના વિગ્રહામાંથા તેમજ અમદાવાદ વસાવવાના કામમાંથી તેને 
પુરસદ પણુ મળી નહી હાય, તેથી તે સુન: સોરાષ્ટ્રમાં આવ્યો હોય તે સભવતુ 
નથી. પરતુ તેનાં સૈન્યો તો સોરાષ્ટ્રને પાદ્ટાકાંત કરી રહ્યાં હતાં અને ગુજરાતના 
ખલિઇ સુલતાનની સત્તા અને હકૂમત દઢ બનાવી રહ્યાં હતાં. 


ઝાંઝમેર્ના વાજા ; વાજા રજપૂતો સૌરાષ્ટ્રના ઢરિયાક્તિરેનાં નાનાં યી 
સ્થાપેલાં. તે પૈક્ઠી તળાજાનું એક નાનું રાજ્ય અથવા ઠૅકરાત હેલી. વાજાએ અને 
રાહાને જુટુખસ'બ'ધ હતા. વાજાએ ની પુત્રીએ ચુડાસમા વરતા, તેમજ ચુડાસમાઓના 
આશ્રચે આ ઠાકોરો રાજ્ય કરતા તેમ કહિવામાં આવે તો ખોટું નથી. આ ઝાંઝમેર 
તળાજાના વાજાએ નીચે હતું, પણુ પાછળથી ઊંચા કોટડાના ખીમાજી વાજાના 
અધિકાર નીચે હતું તેમ જણાયું છે. ઝાંઝમેર ગોપનાથ મહાદેવથી ત્રણુ માઈલ ટ્રૂર 
છે. ગાપનાથનેો ધ્વ'સ કરવા અહમદશાહેના સૈન્યે ચડાઇ કરી ત્યારે ઝાંઝમેરના 
વાજાએા એકત્ર થયા અને રાહને સહાય કરવા કહેણુ મોકલ્યું, રાહ જયસિંહે તુરત જ 
પોતે ઝાંઝમેર તરફે કુચ કરી અને ઝાંઝમેરમાં ટકી રહેલા વાજાએની સહાચે જઇ 
અહુમદશાહુના ઘેરો ઘાલી રહેલા સૈન્યને કાપી નાખ્યુ. સૈન્ય પોતાને સરસામાન સરકીને 
ગુજરાત તરફે ગયું. આમ રાહે વાળાઓને તેમજ ગોપનાથને બચાવી પાછે ક્યે.* 


ઝાંઝમેરના વાળાએ પેછી કોઇ કાનીઓજી વાજે સ. ૧૫૧૩ (ઈ. સ. 
૧૪૫૭)માં સુસ્લિમા સાથે લડતાં મરાચે! છે. તેનો પાળિયો ઝાંઝમેરમાં છે. તેથી આ 
યુદ્ધના સમયમાં વાજાએ ઝાંઝમેરમાં હતા તે સ્પણપણે સાભિત થાય છે.” 


રેવતીકુ'ડતેો મઠ : આ રાહના સમયમાં ઈ. સ. ૧૪૧૭માં કેઈ નૃસિહુ- 
રાતાવાતાતાારગારામરસમતતરાતાગામનંરરારાતાતનાવતાતાતાાસમરાતાાશતમસાસાાાાાગરાગમળમૂઓાતાતાાાાાતરણરગાતાત્તાસાનયીતાણાાતાાતાતપણાણાણગગગાતલાતાણણણાસાનળાસાતમાણસમસાવાસાાતાતસણસસાસસાતાસસસસસસાનનનાણામસણનાસામામાણરરણતાાસાાાાાાાાાસાસાાાાાાાાાાલાતતાતામાાાવતાણ 
૧, આ મસ્જીદ ભાદરેડ દરવાજે મહુવામાં છે. તેમાં સુર્‌ સન ૮૨૬ (ઇ. સ. ૧૪૨૫)તે 
અર્‌ખ્બી શિલાલેખ છે. તેમાં લખ્યુ' છે કે આ મરજીદ મલેક અસર ઉલ મુલ્ક ખીન મલેક 
ન્નેહરે સુલતાન અહમદશાહના રાજ્યઅમલમાં બ'ધાવી છે. આ મસ્જીદનું કામ ૪. સશ ૧૪૨૫ર્સાં 
પૂરુ થયુ 
ખીજી મસ્જીદ વહવાણુમાં છે. તેમાં સુર્‌ સન ૮૪૦ (૪. અ. ૧૪૩૯)તો € લેખ ફારસી 
ભાપામાં છે. તે મલીક મહમદ બીન મલીક સુસ્રાએ ઉક્ત સુલતાનના રાજ્યમાં ખ'ધાવી હતી તેવે 
ઉલ્લેખ છે, 
ર. ચુલાખશ'કરમૃત 'જૂતાગઢનો ઇતિહાસ' આ વાતને ટેકો આપે છે. 


૩. વોટ્સન. 


૨૦૪ સોરાષ્ટ્રનો ્ધાંતેહાસ 


દેવના પુત્ર દામોદરે રેવતીફુડ ઉપર જૂનાગઢમાં એક મઠૅ બ'ધાવેલેો છે, જે અત્યારે 
મહાપ્રભ્રજીની બેઠેક તરીકે એળખાય છે.” 


રાહુ જયસિહે અહેમદશાહુના વ્યવસાયને સારી રીતે લાભ લઈ સોરાષ્ટ્રમાં 
ખળવાન રાજા તરીકે રપ વર્ષને! દીર્ઘકાળ સુષી રાજ્યઅમલ ભોગવી, ઈ. સ. ૧૪૪૦માં 
ગુજરી ગચે.. તેમ છતાં સુસ્લિમ સત્તા વિકસતી જતી હતી. અહમદશાહે ઠેરઠેર 
ઇસ્લામના પ્રચાર માટે મસ્જીદો બનાવી અને મૌલવીઓને રેકી પર્મા'તરના ફાયને 
લેગ ' આપ્યયો.* ' 





૧, ગુલાભશ'કરકૃત “જૂનાગઢને! ઇતિહાસ. 
ર. આ કથન માટે જાએ નીચેનાં શિલાલેખે।!. 
(૧) ભાદરેોડ દરવાજે મહુવામાં ૪. સ. ૧૪૨૫ (સુર સન ૮૨૬)માં મલેક આસર 
ઉલ સુલ્ક ખિન મલિક જીન્નર્‌ે મસ્જદ ખાંધી. 
(૨) વઢવાણુ : ૪. સ. ૧૪૩૯ (સુર સન ૮૪૦) મલેક મહમદ ખીન મલેક સુશ્વા. 
ત્યાંની ખીજ મ૨%૬. તે જ વર્ષને! શિલાલેખ. 


(૩) સદરે, ઇં, સ, ૧૪૪૮ (સુર સન ૮૪૯). 

(૪) પ્રભાસપાટણુ : ઇ. સ. ૧૪૧૪ (હી. સન ૮૨૦) ફ્ઝલુલા અહમદ અખુગે દર્‌- 
વાજ પાસે મસજદ બનાવી તેતે! લેખ, 

(૫) માંગરોળ ; ઇ. સન ૧૪૧૪ (હી. સ. ૮૨૦) શાહઆલમની મસ્જીદને। લેખ. 


(૬) પ્રભાસપાટણુ : ઇં. સ. ૧૪૩૦ (હી. સ, ૮૭૪) મલેક હશેન સુઝશેશેરના 
ભાઇ મહુમદશાહુનેો લેખ. 

(૭) પ્રભાસપાટણુ : ૪. સ. ૧૪૩૨ (હી. ૮૩૬) મોટા દરવાજાને! લેખ, 

(૮) સદર; ૪. સ. ૧૪૬૧ (હી. ૮૬૬) ચાંદની મરદ, નસઉલ્લાએ ફકુરેશ અલ 
ભાહીયા ઉડે" મલેક ખદેડ ગદેડતે લેખ. 


એ શિવાય અનેક શિલાલેખે। જણ્યાઅનણયા છે. પણુ આ વિષયમાં એક વસ્તુ તોંધ- 

પાત્ર છે કે આ મસ્જીદો ઉપર શિલાલેખો કે!તરાવી, “અમે બાંધી છે' એમ કહી તેના પરિવત*- 

જાએ પુષ્ય” લૂંટવા પ્રયત્ન કચ છે. તે માટે કહે છે કે, “અલી અલ્લાહ અલીહે વ સલમ 

મન ખતી અલ્લાહ તઆલા મરજીદા બની અલ્લાહ લેહું બયાના ફી અલ જન્નત (નખી કે જેતા 

ઉપર ઇશ્વરના આશિષ ઊતરે તેણે કહ્યું છે કે, “અલ્લાહ તઆલા સાટે જે મસજદ બંધાવે તેતે 

& સ્વગ્માં અલ્લાહ ધર્‌ બ'ધાવી આપરે”) હી. ૭૩૨ (ઇ. સ. ૧૩૩૧)તે વેરાવળ જુમ્મા મસ્જીટતે। 
- શ્વેખ. (ભાવ ઇન્સ.) 


આ મરજીદો બ'ધાવી નથી; પણુ ધણાંખરાં હિન્દુ મ'દિરોની મૂતિ કાઢી નાખી તે સ્થળે 
સહેરાબ અને મીંશબર બનાવી 'મસ્છદ્ઠ ખ'ધાવી' કહી પુણ્ય લેવા કે(શિશ કરી છે. તેથી આ 
ગ્'થમ્રોં મસ્જીદ બંધી નહીં પણુ ખનાવી એ શખ્દપ્રયોગ કર્યો છે. 


રજપૂત સમથ ર૦૫ 

ઝાહિલે। : ઇ. સ. ૧૪૨૦માં ઘોધાની ગાદીએ સારગજીપ બેઠો. સારંગજી 
હજી સ્થિર થયા ન હતા ત્યાં અમદાવાદના સુલત!ને એક પ્રમળ સૈન્ય સોરાષ્ટ્ર ઉપર 
સોકલ્યું, સારંગજી હજી નાની વયના હેતા, તેમજ રાજ્યની સ્થિતિ નખળી હતી; 
રાજ્યકારભાર તેના કાકા રામજી કરતા, એટલે ચૈન્યની સામે થવા કરતાં ખંડણી 
આપી વિદાય કરવા તેણે વાટાઘાટ ચલાવી. પણુ ખડણી આપવા જેટલા પેસા ખજા- 
નામાં ન હતા. તેથી તે રકમ ન અપાય ત્યાં સુધી સારગજીને ખાન તરીકે રાખવાની 
શરતે ફ્રોજ પાછી વળી. રામજીએ નિરકુશપણે રાજ્ય ચલાવ્યું અને સારંગજીને 
સુષ્ત કરાવવા જરા ષણ્‌ પ્રયત્ન ન કર્યો. સારગજી અમદાવાદથી નાસી જઈ પતાષ 
રાવળને આશ્રચે ગચે। ,.પતાઈ રાવળ ચાંપાનેરનો મહાપ્રતાપી અને ખળવાન રાજા હતો. 
તેણે સારગજીને સેન્ય આપ્યુ. સારંગજીએ ઘોઘા ઉપર ચડાઈ કરી. તેણે ઉમરાળામાં 
પોતાનું થાણું નાખ્યું. રામજીએ ગારિયાધારના ગોહિલને લાંચ આપી પોતાની સહાચે 
બોલાવ્યા, પણુ તેઓને સારગજીએ ખાર ગામ આપવાનાં કંબૂલતાં તેઓએ ચસારગજીને 
સહાય કૅરી, રામજી શરણે ગયો અને આ વિજયની સ્મૃતિ કાયમ રાખમાં સારગજીઝી 
રાવળનતો ખિતાખ ધારણુ કર્યો. ૨ 


રાહ મહીપાલ છઠ્ઠો ઈ. સ. ૧૪૪૦થી ૧૪૫૧. 


રાહુ મહીપાલ ગાદીએ આવ્યો ત્યારે અહુમદશાહૅનાં :આખરી વર્ષો હતાં, 
ઈ. સ. ૧૪૪૨માં અહમદશાહે ગુજરી ગયો અને મહસુદ બેગડો ૪. સ, ૧૪૫૮માં 
ગાદી ઉપર આવ્યો. ત્યાં સુધી અમદાવાદની રાજ્યવ્યવસ્થા એવી નહેતી કે મહીપાલ- 
દેવને ભય રહે. 


સૌરાષ્ટ્રની સ્થિતિ : સૌરાષ્ટ્રમાં પણુ એ સમચે અ'ધાધૂ'ધી વ્યાપી ઢુતી, 
સોરઠૅના રાહુ, ગોહિલવાડના ગોહિલ, ઝાલાવાડના ઝાલા, ખરડાના જેઠવા અને ખીજ 
તમામ નાના રાજાએ સુસ્લિમ આકમણુ સામે લડીને તૂટી ગયા હતા, અને જે બળ 
હેતુ તે ખચાવવા માગતા હતા. સુસ્લિમ સૈન્ય સામે ટકવા અગર તેમની ખડણીની 
માગણી તૃષ્ત ફરવા ધનભડાર ભરવાની ફિકરમાં તપ હતા. તેના લાભ લઇ ચારે 
તરફે લૂ'ટફઞાટ અને અવ્યવસ્થા વ્યાપી ગઇ. 


જાઈ રાજ્યમાર્ગ સુરક્ષિત હતે નહે, કાઠીએ, બાબરિયાએ, અને ખીજા 
ભાગ્યશે।ધકે! ઉઘાડી રીતે લે।[કોને લૂંટવા માંડયા અને નિર્દોષ પ્રનન લુટારાનાં ખાણુ- 
ખરછીને ભોગ ખનવા માંડી. 


૧. વીર્‌ માખડાજના પુત્ર ડુ'ગરાસહ, તેના વીસાજી, તેના કાનોજ અને તેના પુત્ર સાર'ગજી. 
ર, આ ખિતાખ તેને પતાઇ રાવળે આપ્યો હોવાનું પણુ એક કથન છે. 


સૌરાષ્ટ્રતો ઇતિહાસ _ 


4ની? 
દ્ઝ 
૬.૧ ઉ: 


મહીપાલદેવ : રાહુ મહીપાલદેવ ઘણે જ ધમિછ અને પવિત્ર રાજા હેતો. 
તે શાન્તિાંપ્રેય અને સુલેહુપસદ હેતો, વળી તે અપુત્ર હલો તેને દામોદરરાયની માન- 
તાથી માંડલિક નામૈ કુમાર જન્મેલો. તેથી તેને દાસેોદરરાય તરફે અપાર શ્રહ્ધા હેવી. 
અને તે જ કારણે દ્વારકાથી પ્રભાસ કે પ્રભાસથી દ્વારકા જતા યાત્રાછીઓને પોતાને 
અચે? તે જમાડતેો. મહીપાલદેવ ઘણી મે!ટઢી ઉમરે ગાદી ઉપર આવ્યો હેતો, તેથી 
જે ઉત્સાહ તેનામાં હોવે જેઈએ તે હતે! નહિ. તેથી અમદાવાદની અનિશ્ચિત પ૨િ- 
સ્થિતિનો લાભ લેવો! જેઈએ તેટલે! તે લઈ શકયો નહિ. 


માર્ડાલેકનાં લગ્ન : રાહે મહીપાલદેવે તેના એકના એડ પુત્ર માંડલિકનાં 
લગ્ન અર્થિલાના ગોહિલ અર્જીનસિહની પુત્રી કુંતા સાથે કરી, તેને જૂનાગઢતું 
પૂર્વજોએ પરિશ્રમથી મેળવેલું સુરાતન રાજ્ય ખોવા માટે સોપી, ગાદીએ બેસાડી, પોતે 
વાનપ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકારી, તીર્થ સ્થાનોમાં રહેવા ચાલ્યો ગયો. 


રાહ માંડલિક ૩ જો : ઈ. સ. ૧૪૫૧થી ઈ. સ. ૧૪૭૨. સોરઠના છેલ્લા 
રજપૂત રાજવીના જીવનને ઇતિહાસ શ્રણે! જ કરુણુ છે. લોક્સાહિત્યે, સુસ્લિમ તવા- 
રીખનવેશેએ અને અન્ય ઇઈતિહાસકારોની ક્લમોએ આ રાજાને જુદો જુદો ઇતિહાસ 
સર્જ્યા છે. તેનાં સચ્ચારિત્ય અને ન્યાયપ્રિયતા, તેતું પવિત્ર જીવન અને 
નીતિ, તેનાં શોય અને ઓદાર્ચનાં જેટલાં દષાંતો મળે છે તેટલાં જ તેના પાપી અને 
વાસ્રનામય જીવનનાં દેછ્ટાંતો મળે છે. તેમાં સત્ય શું અને અસત્ય જું તેની તારવણી 
કરવાની આવશ્યકતા રહૈ છે. તેથી રાહ માંડાલેક ઈતિહાસમાં અને લેકસાહિત્યમાં, 
એમ બે જુદાં જુદાં પ્રકરણે કરવામાં આવ્યાં છે. 


પ્રારંભ : રાહુ માંડેલિક યુવાવસ્થામાં આવતાં જ તેના પિતાએ તેની 
હેચાતીમાં તેને રાજગાદી આપી. 


ઉપચ્કોઢને! લેખ : ઇ. સ. ૧૪૫૧ (વે. સ. ૧૫૦૭)ને ઉપરકોટનો લેખ 
મળેલે। છે. તેમાં રાહુ માંડલિકને મહીપાલદેવને છુવર લે'ખ્યો છે. એ સમચે મહી- 
પાલદેવ હયાત હેતા અને તેણે જ આ કમનસીખ કુમારને શાસ્ત્રો તેમજ શસ્તવિદ્યા 
શીખવ્યાં હતાં. 


લગ્ન: રાહુ માંડલિકના સસરા અર્જીનસિહ સસ્લિસો સામેની લડાઈમાં' 
કામ આવેલા. તેથી તેનાં રાણી મઝુતાદેવી તેના કાકા ટ્રદા ગોહિલને ત્યાં ઊછરીને 
સ્ોટાં થયેલાં. અથિલા વા હુટીલા વર્તમાન લાહી પાસે હતું અને દુઠઠા ગોહિલ તેની 
નીચે ચોવીસ ગામને ગિરાસ ખાતા. 





૧. કઇ લડાધ્રમાં અજુષ્તસિહુ મરાણા તે ઉપલખ્વ નથી; પણુ અહમદશાહતી ચડા૪ટંમાં 
તે મરાયા હોવાનું સ'ભવિત છે, 


રજપૂત સસય ૨૦૭ 


રાજ્યાભિષેક : માંડલિકતો રાજ્યાભિષેક ઘાણી જ ધામધૂમથી થયે અને 
તેમાં સૌરાષ્ટ્રના સવે? રાજાએાએ નજરાણાં મોકલ્યાં અને ઘણા રાજાએએ ત્યારે 
જાતે હાજરી આપી; પણુ શિયાળબેટનોા સાંગણુ વાધેલે આવ્યો પણુ નહોં તેમજ 
તેણે નજરાણુા પણુ મોકલ્યો નહોં, 


સોરાષ્ટ્રની પરિસ્થિતિ : 9. સ. ૧૪૫૧. 


અત્રે એ ચાદ રાખવાની જરૂર છે કે અહુમદશાહના મૃત્યુ પછી અને મહે- 
સુદ બેગડો ગાદીનશીન થયે ત્યાં સુધીમાં ગુજરાતની રાજ્યબ્યવસ્થા એવી અ'ધાધૂ'ધી- 
ભરી હુતી કે ગુજરાતના સુલતાનેની સત્તા પડી ભાંગી છે અગર પડી ભાંગશે એવી 
માન્યતા સૌરાષ્ટ્રેસાં પ્રચલિત હેતી; સોરાષ્ટ્રના હિન્દુ રાજાએ જૂનાગઢ તરફે 
નેતૃત્વ માટે તેમની નજર રાખી બેઠા હતા. તે સમયે સૌરાષ્ટ્રમાં ખીજ કોઈ બળ- 
વાન અને સુલતાનને સામને કરી શકે તેવા રાજાએ હેતા નહી'. તેથી રાહુ:માંડલિકે 
છત્રપતિને શ્રેભે તેવા ઠાઠથી રાજ્યાભિષેક કરાવ્યે, 


સોમનાથને ર્ક્શાદ્ધાર : માંડલિકે ગાદી ઉપર આવી પ્રથમ કાર્ય ગિરનાર 
ઉપરના અ'બાજીના પ્રસિદ્ધ દેવાલયને। તેમજ પ્રભાસના સોમનાથના ખડિત દેવાલચને। 
જીણેદ્ધાર કરાવવાનું કર્યું. આ જર્ભોષદ્ધાર માત્ર સમારકામ જેવે હેતે. ત્યાં સુન: 
મૂર્તિની સ્થાપના કરી અને પોતે તેની પૂજ કરી. પોતાના રાજ્યાભિષેકમાં ગેરહાજર 
રહેનાર શિયાળબેટના સાંગણુ વાઘેલા સાસે તેણે પ્રયાણુ ક્યું. 


શિયાળ બેટ : શિયાળ બેટના વીરમદેવે રાહ કલાટને કેદ કર્યો હેતો તે 
આગળ નેેવાયુ' છે. તે જ શિયાળ બેટના આ શિરજેર વાઘેલા ઠાકોર? માંડાલિકની 
સત્તાની અવગણના કરેલી. ઉનાના તેમજ પ્રભાસના વાન ઠાકોરોને સાથે રાખી 
માંડલિકે શિયાળ બેટ સર કર્ઝું” અને સાંગણુ કે જે ચાંચિયાતું કામ કરતો અને જેની 
આવક માત્ર દરિયાઈ લૂ'ટની હતી, તેને મારી પ્રજાને તેના ત્રાસમાંથી સુક્ત કરી. 


મહમુદ બેગડો ગારીએ : ઇ. સ. ૧૪૫૭. 


માંડેલિકનું રાજ્ય નિરજુશપણે છ વર્ષ ચાલ્યું. તેણુ સૌરાષ્ટ્રમાં પોતાને 
વિજયથ્વજ રે'ખ્યો, સાગરકાંઠાના વાજ રાજાએ સાકે મૈત્રી બાંધી, અને તેસને 
ખ'ડિયા તરીકે રહેવા દીધા. પણુ ઈ. સ. ૧૪૫૭ની સાલમાં અમદાવાદમાં મહેમદ 
બેગડો ગાદીએ આવ્યો અને માંડલિકની વિજયી કારકિર્દીની આગૈમૂચ અટકી ગઇ. 


૧, કેટલાક ઇતિહાસકારો તેને અખાને સાંગણુ વાહેલ કહે છે. પણુ ઓખામાં તે 
સમયે ભીમજી હતો, તેનું વણન આગળ આવશે, 


£"#-૦ જૂજ “- “4. જન, 
ક ચદ? 


૨૦૮ સોરાષ્ટ્રતો પતિહાસ 


આ યુવાન રાજા અહેમદશાહુના જેવો જ મહત્તવાકાંક્ષી, વીર અને ધીર 
હેતો. તેણું ગુજરાત ઉપર જ નહીં, પણુ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, માળવા અને સિંધ પર 
સવારી કરી ઇસ્લામને સવત્ર પ્રચાર કરવા, દેવાલયો તોડવા, હિન્દુઓને સુસ્લિમ 
બનાવવા તથા અમદાવાદની રાજધજા સર્વ પ્રદેશે ઉપર રેોપવાના કેડ સેવ્યા હતા. 
મહેૅસદ બેગડાએ તેનાં શૈશવમાં અને યુવામાં અત્યત દુઃખ અને કષ્ટ વેઠયાં હતાં. 
શાહુઆલમ નામના એક સતની સાથે રહી તેણે તેની પાસેથી ઈસ્લામના સિદ્ધાંતોનું 
શિક્ષણુ મેળવ્યું હતુ, તેમજ તેના સુખેથી ઇસ્લામના મહાન શાહો અને સુલતાનોની 
ધર્મપ્રચારની ધગશ અને વિન્યપ્રયાણ્‌ની વાર્તાઓ તેણે સાંભળી હતી, તેથી જ તેણે 
રાજ્યપદ પ્રાસ કરી આ મહાન રાજાએ।ના પગલે પગલે ચાલવાને નિશ્ચય કર્યો હતે. 
તે જ્યારે ગાદીએ આવ્યો ત્યારે તેની વયં માત્ર ૧૩ વર્ષની હતી. તેથી તેને તેની 
મા ખઔખી ઝ્રુગલી, તેના એરમાન પિતા અને ગુરુ શાહઆલમની શિક્ષા અને સલાહૅ 
પ્રમાણે ચાલવાનું હતુ. તેણે તેની નાની વયમાં જ અસમીરાને. ખળવે શમાવ્યો હતો, 
ખુરહાન ઉલ સુલ્ક જેવાને જેર કર્યા હતા અને હવે તે વયમાં આવતાં જ તેણે 
જેહુાદો કરવા કમ્મર કસી હતી. 


મહસુદતું સ્વષ્ન : એમ કહેવાય છે કે મહસ્ુદ બેગડાને હજરત મહ મદ 
પયગ'ખરે સ્વપ્નમાં દ્શત દઈ આજ્ઞા કરી કે, “મૂ્તિપૂજકોના દેશ સૌરાષ્ટ્રને જીતી લે.'* 
તેથી મહુસ્રદ બેગડાએ દખદખાભરી તૈચારી કરવા માંડી, “પાંચ કરોડ મહારેોની પેટીએ 
ભરાવી, ઇજીપ્ત, અરખસ્તાન અને ખોરાસાનની રસેલી મૂડોની અઢારસો તલવારો, 
તે સાથે અમદાવાદની વખણાચેલી ત્રણુ ડુજાર અને આઠૅસે। તલવારો તથા એ જ પ્રમાણે 
સોનેરૂપે રસેલી કટારીઓ એકટી કરી, ઘોડેસ્વારના સરદારના હાથ નીચે અરખસ્તાન 
અને તુર્કસ્તાનના બે હુજાર ઘોડાએ તૈયાર કરાબ્યા અને મહસુરદે ધાય” કે મારી 
સાથે જે ચોષ્ધાએ આવનારા છે તેઓને બદલો આપવાને આ સર્વ ઇનામ કદાપિ 
એોછુ ગણાશે. આથી તેઓને કહ્યું કે “તમારા શૂરવીરપણાના ખદલામાં સોરઠની બધી 
લૂ-ટ તમને વહેચી દેવામાં આવશે.” 


અથિલાનો નાશ : મહેમુદ ટૂર દેશી હતે, રાજનીતિસ્ત હતે. પ્રથમ તેણે 
તેના માર્ગ માં આવતા કાંટાએ ડટ્રર કરવા અને રાહના હાથપગ કાપી નાખવા એડ 
ઘણી જ સારી ચુકિત ચેજી. તેણે રાહને કૅહેવરાવી મોકલ્યું કે “તમારા સસરાનો 
ભાઈ રુદો ગોહિલ વટેમાર્ઝુએને લૂ.ટે છે, ગામડાંઆ ઉજ્જડ કરે છે અને તમે તેને 


કાઈ કહી શકતા નથી ? તેથી તેનો તમે નાશ કરો, નહીંતર મારી અને તમારી 
4. 5 કકક 
૧. રસમાળા ભાષાંતર આ ૬ 'તકથા જણાવે છે. આવું જ સ્વપ્ત મૂળર્‌ાજને આપજ્યુ' 
હોવાનું પણુ કહેવાય છેન 
૨, રસમાળા ભાષાંતર. 


રજપૃત સમય ર્બ્ટ- 


સત્રીમાં ખલેલ પડશે. રાહે આ સ'દેશાથી માન્યુ કે મહસ્રુદ તેને પોતાનો મિત્ર 
ગણે છે અને આવા મિત્રના શખ્ઠને માન આપવા તેણે ડુદ્દા ગોહિલને કહુ્‌:વી સોક- 
હ્યુ” કે “તમારે મારે શરણે આવવું અને તમારી સેના વીખેરી નાખવી. તે દરમિયાન 
કુ'તાદેવીને પુત્રસતતિ ન હોવાથી તેની જ સલાહથી રાહે માંડલિકે મુવાના ઝાલા વન- 
વીરજીની પુત્રી ઉમાટે સાથે લગ્ન કર્યા. આ કારણુથી ડુદો તેને દુશ્મન ખન્યે હતે. 
તેમાં અ આહ્‌ને વૈરાગ્નિમાં ઘત રેડયું. તેષ્‌ માંડલિકનું કહેણુ સ્વીકાચું” નહી 
અને જવાબ આપ્યો કે “દુદ્ાને તું સાંગણુ ન સમજતો.' તેથો માંડલિકે પોતાનું 
સમસ્ત ખળ એકત્રિત કરી અર્થિવલા ઉપર ચડાઈ કરી અને ટુદાને મારી અર્થિલાને 
નારા કર્યે.' 
મહમૃદની પહેલી સવારી : મહસદે તે દરમિયાન પૂરતી તૈયારી કરી લીધી 

હતી તેણે રાહુ માંડલિકને મુસલમાન થવા અને ચોતાની તાબેદ્દારી સ્વીકારવા કહેણ 
સ્ાકલ્યુ. રાહે તે માન્ય રાખ્યું નહીં. તેથી મહેઝુદ બેગડો જૂનાગઢ ઉપર સુસજજ 
સેન્ય લઇ છ. સ. ૧૪૬૮માં ચડી બાવ્યે।. 

સૌરાષ્ટ્રું આકર્ષણ : સૌરાષ્ટ્રને પાતાની આણુ નીચે લાવવા મહસુદની 
પ્રખળ ઇશ્છા હવી. સૌરાષ્ટ્રનું નામ જ તેને પ્રિય હતું. સિકદરે તેનું જે વર્ણન 
આપ્ષ્યું છે તે જ સોરાષ્ટ્રને ગૌરવવ'ત ઈતિડાસમાં તોાંધાયેલા યુષ્ધો લડનારા આકેમણુ- 
કાશએ તેને પ્રાપ્ત કરવા પાતાના વહાલા ચોશ્ધાએ કપાવી નાખ્યા, અને તે પર 
વિજયચ્વજ ફે્‌રકાવવાના સેવેલા કેડનું કારણુ દર્શાવવા પૂરતુ છે. 


“એહા! સોરઠે કેવો દેશ છે! જાણુ માલવા, ખાનદેશ અને ગુજરાતની તર 
અને તત્ત્વ ઈશ્ચિરે એકત્ર ન કર્યા હાય ! અને જાણે સમસ્ત વિશ્વના સારા માણુસોનેા 
સેળા ન કર્યો હોય ! તેમજ આ ત્રણુ દેશોના મર્દ અને ખાનદાન માણુસોને એકત્ર 
કરી એક ઝંડા નીચે મકી તેને દુનિયાના ખીન્ન દેશોના પારસમણિ જેવું ન ખનાવ્યુ 
હોય ! 7૨ ફિ 

આવે સૌરાષ્ટ્ર કે જ્યાં ગિરનાર, ગીર અને સસુદ્રને કાંઠે નાંગરતાં વહાણે।, 
પાનવાડીએ, ખગીચાએ।, પવિત્ર દેવાલયો હોય અને તેના પર જે અમદાવાદને 


૧. દુદાએ માંડલિકને કહેવરાવ્યું' કે “તુ' હજી બાળક છે. વળી, માર્‌ ભાઇ અજી'ન- 
સિહઆ અજી“્નસિ'ડુ અહમદશાહ સામે લડતાં મરાયો હતે)ની દીકરી તને પરણાવી છે. માટે 
પાછો જન. તુ દુદાને એળખતો નથી. માંડલિકે કહ્યું ક્રે “હું' પણ ક્ષત્રિય છુ' અને પૃ ખતાવી 
પાછા જાઉં નહી.” પછી યુદ્ધ થયું. તેમાં દુદ્દો મરાચો. માંડલિકે અથિલા ઉજ્જડ કયું”, અને 
યાં ગધેડે હળ નનેડાવી મીઠું" વવરાવ્યુ'. આ કલ'કરૂપ પ્રસંગને સોરઠમાં અષાડી ત્રોજના રોજ 
કન્યાએ ફૂટતાં યાદ કરે છે કે “હાય રે! દેદો-ટેદો માયો લાઠીના ચે।કમાં...'' વગેરે. 


ર્‌. મિરાતે સિકંદરી. 
મખ 


# 


૨૧૦ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


સુલતાન વિજય ન મેળવે, તો ષછી માળવા કે ખાનરેશ જીત્યાં ન જીવ્યાં 


હુ 


ખકાખર્‌ છે. 


જૂનાગઢ ઉપર્‌ મહમુદ : ઈ. સ. ૧૪૬૭માં મહમુદે પ્રખળ સૈન્ય લઈ જૂનાગઢ 
પર ચડાઈ કરી. ત્યાંથી ૮૦ માઈલ ડ્ર મહાબલિયા' નામફ સ્થળે ૨જપૂતોનું થાણું 
હતુ, તે લઇ લેવા તેણે પોતાના કાકા તુવહ્ુખખાનને ૧૭૦૦ માણુસો આપી મોડલ્યો. 
તેણે છાપો મારી રજપૂતોને કતલ્ કર્યા. તેથી રાહ કિલ્લામાં ભરાયો હતે! તેને ખચાવની 
આશા રહી નહિ. તેથી ખહાર આવી યુદ્ધે ડેરી ક્ષત્રિયોના કુળાચાર પ્રમાણે અંતિમ 
સગ્રામ ખેલી લેવા તે ખહાર પડયે, સ્ૂસ્લિમા આ મરણિયા સામનાથી પાછા હેઠવા 
માંડળા, રજપૂતો સામે ટકવાનું સુશ્કેલ જણાયુ, પણુ મહેસુદ રણક્ષેત્રમાં સ ધ્યાના 
સમચે ધસી આવ્યો. તેણે સૈનિકોને લાલચ આપી ઉત્સાહિત કર્યા; સુસ્લિમાએ 
મહેસ્દના નેતૃત્વ નીચે ભયકર હલ્લો! ક્યો. હાથમાં સમશેર લ ઝૂઝતેો રાહુ 
ટકી શકયો! નહિ અને ઘાયલ થયે. રાત્રિનું અધારું થતાં, રાહુના અગરક્ષકો તેને 
કિલ્લામાં લઈ ગયા. રાહે પાછે કિલ્લામાં ભરાઈ ગયે. મહસુદના હાથમાંથી અમલ્ય 
તક ગઇ. ઘેરો કૂરી ચાલુ થચે. મહસુદે જૂનાગઢની ચોતરક્‌ લૂંટફાટ કરવા અને 
લર્કર માટે ખોરાક્ઠી તેમજ જરરી વસ્તુએ સેળવવા સૈન્યને આજ્ઞા આપી. તેના 
સેન્યનાં અનેક શસ્ત્રો પાસે રાંકડી રૈયત પાતાના ઉજ્જડે થતા વતનને પાછળ સકી 
જોતાનાં સ્વજનેઃનાં શબો ઉપર પગ ૬9 નાસવા લાગી, મહેઝુદે તેના ખલવાન હાથ 
ચારે તરફે પ્રસારી જૂનાગઢના રાજ્યને પ્રદેશ સાર્‌ કરી નાખ્યો, 


રાહુ શરણ થાય છે : રાહને કિલ્લામાં કઈ પણુ પહાંચી શાકે તેવું રહયું 
નહી'. તેથી તેણે તેના મ'ત્રીએની સલાહથી સુલેહ કરી, અને યુદ્ધના ખર્ચ પેટે 
પુષ્કળ જવાહીર, હીરા, શોતી ખને સોનું નજરાણા પેટે લઈ મસહેસ્ુદે જૂનાગઢથી 
પોતાનું લસ્ક્રર પાછું અમદાવાદને માગે વાળ્યું. 


બીજી ચડાઈ : પણ મહસુદ જ્યાં સુધી જૂનાગઢ સ”પૂણું રીતે જીતે નહિ 
ત્યાં સુધી જપે તેમ ન હતે. વળતે જ વષે તેણે શે માંડલિક ઉપર કેરી ચડાઈ કરી. 


માંડલિકે જ્યારે જૂનાગઢ ઉપર આવતા મહંસુદનાં સેન્યોના સમાચાર 
જાણ્યા ત્યારે તેના હદયમાં ભયને! સ'ચાર થયો. તેણે મહેસૃદનું સૈન્ય ગિરનાર સમીષ 





૧. સ્છયાખલ્િયા કયુ' ? પ્રભાસપાટણુથી સુત્રાપાડા ૧૦ માઇલ છે, ત્યાંથી વડોદરા જતાં 
સૃત્રાપાડાથી ૨ માધલ ઉપર્‌ મહાંબલ નામનું પ્રાસ રથાન છે. તે આડેધડ અ'તરે જૂતાગહથી 
૮૦ માધલિ દૂર્‌ હશે. આ રથળે વાજ દાકોરે!નું રાજ્ય હતુ. આ સથાન પહેલુ' લીધુ' હોય તો 
મહસુદ ધેોધા, મહુવા, ઊના, કોડીનારના માગે" આવ્યો હશે. મહાબલનું ખીજુ' સ્થાન હેવાતું 


જણાયુ નથી. 


જેજ૪પૂત સમય ફ્ર્રૃ 


આવતાં સામેથી જઈ નજરાણે! ધરી પ્રશ્ન કર્યો કે “આ વખતે ચડાઈ લાવવાનું શુ 
કારણુ છે ?” મહસુદ પાસે ઉત્તર તૈયાર જ હતો. તેણે કક્યું કે 'ગુજરાતને। છત્રપતિ 
રાજા હું છુ, છતાં તસે સુવણુ છત્ર ધરાવી ગિરનાર ઉપર જાએ! છો તે મારું અપમાન 
છે.' રાહે તરત જ તેનું છત્ર અને રાજચિહ્ધો તેને સ્વાધીન કરી, મોટી રકમનો 
નજરાણે! આપ્યો અને મહસ્ુદને વગર ઝુદ્ધે પાછે વાન્યો. 


ત્રીજી ચડાઇ : 8. સ. ૧૪૬૯: પણુ મહઝુદે તો! જૂનાગઢમાંથી હિન્દુ રાજ્યને 
ઉખેડી નાખવા નિશ્ચચ કર્ચોચ યતો. છેવટે તેણે ત્રીજે વર્ષે" ફરીથી ચડાઇ કેરી. જ્યારે 
જૂનાગઢની પાસે સૈન્ય પહોચ્યું ત્યારે રાહુ માં્ડાલિક પુન: મહસુદ પાસે ગયે. અને 
પૂછયું કે “હે સુલતાન, હું તો તમારે ખ'ડિયો છું, તાબેદાર છ, આગ્તાંકિતં સેવક છુ, 
છતાં મતે વારવાર કઈ કસૂર સારુ હેરાન કરવામાં આવે છે ?” ત્યારે મહસુદે હસીને 
જવાખ આપ્યો કે “રાહ, કાકેર રહેવું તેનાથી ખીજે કયો મોટો વાંક છે ?” તેથી રાહ 
ચૂપચાપ સલામ કરી પાછે કિલ્લામાં ચાલ્યો ગયો; પણુ કિલ્લામાં વધુ ટકાય તેમ ન 
જણાતાં તે ગિરનાર ઉપર ગયો અને ત્યાંથી કેસરિયાં કરી મરી ખૂટવા તેણે તેના ૬૨- 
ખારીએ તથા સેનાનીઓને સલાહ પૂછવા એકત્ર કર્યા. તેમાં તેનો મ'ત્રો વીસન પણુ હેતો. 
તેણે સલાહુ આપી ફે આપે શરણે જડું, રાહે કહ્યું, “એક તરફે મૃત્યુ છે, બીજી તરફે 
ધર્મપરિવર્તન છે. મારા પુર્વ જેનો પ્રિય ધમ હું પ્રાણાન્તે પણુ નહી છેડું.” પણુ 
મત્રીની સલાહ બૌજી રીતે થઈ જ નહી. રજપૂતો મરી ખૂટવા તૈયાર થયા. રાહે 
દરરોજ એક એક ટુકડી સુલતાન સામે લડવા સોકકલવા માંડી. રાહે સૌરાષ્ટ્રના બીજા 
રાજાઓને પોતાની સહાયે આવવા લખ્યુ, પણુ કેઈ આવ્યા નહિ. વીસળે છેવટે 
સુલતાનની લાંચ સ્વીકારી દગે! દીધો. તેણે કેોઠારનેો ત્વરિત વ્યય કર્ચ, અને યોગ્ય 
સમચે સ'કેત થતાં કરેલી ચોજના અતુસાર મહસુદ કિલ્લામાં દાખલ થયો. રાહુ માંડ- 
લિક એ ચિતે ઝડપાયો. હવે તેની પાસે ખચાવની ખારી રહી નહિ. મહસુદ પાસે 
તેતે ઊભો કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેની તલ્વાર મહસુદ પાસે ધરીને કહ્યું કે “હું 
શરણુ થાઉં છુ'.' મહેસુદે કહ્યું કે “મારી શર્તનું પાલન કરવું જ જઇએ. તમે ઇસ્લામ 
અંગીકાર કરે.” માંડલિકે કહ્યું કે “હું આપની શર્ત સ્વીકારું છુ; પણુ મારી રાણીએ, 
કુવર! તથા જુટુ ખીજનાને ફરજ પાડવી નહિ.' મહચુદ્દે તે કબૂલ ક્યું. માંડલિકે 
કલ્સો કબૂલ કર્યો * અને મહસ્ુદ સાથે તે અમદાવાદ ગયો. મહસુદે જૂનાગઢનું નામ 
ઝુસ્તફાબાદ પાડચુ' અને પોતાના શાહુજાદા ખલીલખાનને ત્યાંના હાકેમ ખનાવ્યો. 
રાહુ માંડલિક અમદાવાદ પહોચ્યા પછી મહસુદે તેને ખાનજહાનનો ઈલ્કાબ આપ્યો. 
ક ક અ કક “દ કક તકક 
૧. “મિરાતે સિક'દરી'માં અમદાવાદ ગયા પછી મુસ્લિમ બનાવ્યાનું જણાવ્યું છે, પણુ 
તે ખરાખર નથી તેમે પ્રે. કોમીસેર્યેટ માને છે. (એ હીસ્ટ્ટી એશ ગુજરાત : પ્રો, કોમીસેરિયેટ.) 


ર૨૨ સૌરાષ્ટ્રનો ધતિહાક * 


માંડલિકે ઇસ્લામ ધર્મનો અભ્યાસ કરવામાં શેષ જીવન ગાળ્ચુ'. અને જયારે જયારે * 
તે ગિરનાર તરફે દષ્ટિ કરતે ત્યારે નિસાસા નાખી રોતે. તે અમદાવાદમાં જ ગુજરી 
ગયો. તેની કબર કરાઈ પોળ અતે કાલુપુર શેડના સગમ ઉપર આજ પણુ દેખાડ- 
વામાં આવે છે. 


આ પ્રમાણે જૂનાગઢના પવિત્ર ચુડાસમા કુળના અ'તિમ અને કમભાગ્ય 
રાહુના અ'ત સાથે સોરાષ્ટ્રના શક પુરાણા રાજ્યકુળને પણુ અતત આવ્યે. ' 


રાહુ માંડાલિક લોકસાહિત્યમાં : જન્મ : રાહુ માંડલિકને પિતા રાહ મહી- 

પાલ ધમગ પ્રેસી અને આસ્તિક હતો, તેને કોઈ સ'તતિ ન હતી. તેથી તેનું 

ધ્યાન ભકિત તરક્‌ વિશેષ હતું. તેના પુરાહિતના આગ્રહથી એક દિવસે જૂનાગઢના 

દાસેદદરરાયના મંદિરમાં જઈ તેભ માનતા માની કે “જે મારે ત્યાં પુત્ર અવતરશે તે 

ને વીસમે વરસે પરણાવી, રાજપાટ આપી, શેષ જીવન તારી ભકિતમાં ગાળીશ. 
દામોદરરાયે તેને પુત્ર આપ્યો અને તે રાહ માંડલિક.5 


ખાલ્યકાળ : રાહુની ખાલ્યવયમાં તેના પિતાએ તેને પૂરતે વિધાભ્યાસ કરા- 
વ્યો અને શાસ્રો શીખવ્યાં. ધતુવિદ્યા તથા મધ્વિદ્યાનું સ્રાન આપ્યુ. પિગળ અને 
કાબ્યશાસ્રતું પણુ અધ્યયન કરાવ્યુ. માંડલિક બલિષ્ ગૌરવર્ણુ અને રૂપાળા હતો. 


લગ્ન: રાહુ મહીપાલે ઘણી જ ધામધૂમથી તેનાં લગ્ન અથિલા(લાઠી)ના 
ગોહિલ અર્જીનસિંહની પુત્રી જુતાદેવી સાથે કર્યા, તેણે જૂનાગઢની પ્રજાને એક 
મહિના સુધી જમાડી અને દાન દીધાં અને દામોદરરાયજીના મદિર આગળ ભવ્ય 
વિષ્ણુયાગ યસ કર્યો. 


પટ્ટાભિપેક : તે પછી ઈ. સ, ૧૪૫૧માં (સ'વત ૧૫૦૭) વૈશાખ માસમાં 
અક્ષય તૃતીયાના દિવસે શુભ ચોઘડિયામાં માંડેલિકને પોતાના હૅસ્તે ગાદી ઉપર બેસાડી 
રાહુ મહીપાલ વીર્થયાત્રામાં ચાલ્યો ગયે. તેનું પાછળથી શું થયું તે જણુચુ' નથી. 
શાહુ પણુ ધમિધ હતે. તેના સ્નાનાથે. કાશીજીથી રોજ ગ'ગાજળની એક કાવડ 
આવતી. તેનાથી તે નહાતેો. તેથી તે “ગ ગાજળિયે! કહેવાયે।. 


રાજ્યઅમલ : રાહુ માંડલિકે સારી રીતે રાજ્ય ચલાવ્યું. તેની વિગતો 
# આશળના પ્રકરણુમાં આવી ગઈ છે. તેણે ડાહ્યા અને બુદ્ધિશાળી અમલદારો રાખ્યા 





૧, માંડલિક નામ આ વ'શમાં પ્રથમ પણુ પાડવામાં આવેલુ” છે; પણુ તેનો અર્થ 
“ાડલિડ'' એટલે ખડિયો નહી' પણુ “માંડ જન્મેલેો' એટલે ખોટનો. આજે નાથે, માંડે, 
એવાં નામ પણુ ખોટના પુત્રનાં પાડવામાં આવે છે. 


જ૦૪૫ૂત સસચે ર્ક્ડુ 
અતે સોરઠૅમાંથી ચુનદ યોદ્ધાએા રાખી એક ખળવાન સૈન્ય બનાવ્યુ. તેણે આમ છ 
વર્ષ તો ખહુ સારી રીતે રાનય ચલાવ્યું. તેના નાગર પ્રધાન હીરાસિંહ(હીરારામ)ની 
સલાહથી તેણે ન્યાયથી અને પ્રજાધિય રાજા તરીકે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી; પણુ તેના 
મરણુ પછી તેણે વિશળ નામના વાણિયાને મ'ત્રી તરીકે નીસ્ચો. આ મત્રી લોભી, 
મલિન પ્રજુતિના અને જીભને એવે હતે! કે તેણે અનેક શત્રુઆ ઊભા કર્યા. રાહને 
સેનાપતિ ઇલે! ચાવડો વીર પુરુષ હતો. તેણુ વિશળને દ્ર કરવા રાહને સલાહૅ 
આપી; પણુ રાહે તે સલાહ માન્ય રાખી નહિ. પરિણામે તેનું ન્યાયી અને લેકકપ્રિય 
રાજતત્ર કથળતું ગજુ. 

નરસિહ મહેતા : આ રાહેના સમયમાં ભારતમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા પ્રખ્યાત 
નરસિહ મહેતા જૂનાગઢની નાગર જ્ઞાતિમાં થયા. તેમનાં વેદાંતનાં પદ્દો અને ભક્તિના 
ઉપદેશથી જનતા તેના તરક્‌ આકર્ષાઈ અને જૂનાગઢની પ્રજામાં નરસિહનાં ભકિતગીતે। ઘેર 
ઘેર ગુ'જવા લાગ્યાં. નરસિંહ મહેતા નિઃસ્વાર્થ ભાવે નિષ્કામ ભકિત કરતા, તેથી ભગવાન 
પ્રસન્ન થયા અને તેના અનેક ચમત્કારોની વાતે પ્રચલિત થઈ. માંડલિકના કાન ઉપર 
નરસિહ મહેતાની ખ્યાતી આવી. અને આવા પવિત્ર અને મહાન સતના દશષત કશ્વા 
આતુર બન્યો; પણુ તેના ગુરુ રામદાસ તીથ નામના સન્યાસી હુતા, તે શૈવ સ'પ- 
દાયમાં માનતા અને નરસિહ મહેતાના ઉપદેશની ટીકા કરતા, તેમજ નરચિંહુ મહે- 
તાની લેોકૅપ્રિયતાથી તે ઇર્ખ્યાની આગમાં બળી મરતા, તેણે રાહે માંડલિકને કહ્યું કે 
“તરસિહુ તો પૂત છે, મેલી વિદ્યાનો જાણુકાર છે. માટે તેને તો હદપાર કરવો! જેઈએ. 
પણુ રાહે ન્યાયથી હતે, તેણે બન્ને વચ્ચે શાસ્ત્રાર્થ ગોઠૅબ્ચો. સ'યાસીઓ 'એકેહ' 
દ્વીતિયો નાસ્તિ' અને “બહ્યા સત્ય જગન્‌ મિથ્યા'ના સિદ્ધાંતો ઉપર વાદ કરવા મ'ડયા. 
નરસિહ મહેતાએ તો “તેજ તુ તત્ત્વ તું ભૂમિ તું ભશ્રધરા'નું સૂત્ર પ્રતિપાદિત કર્યું, 
શાસ્્રાથ ચાલતો હુતો ત્યારે મહાર બન્ને પક્ષના માણસો! મારામારી ઉપર આવી 
ગયા. તેથી રાહે આ વિવાદ બધ કરી નરસિહ મહેતાને તેઆ જે ચમત્કારો? કર્‌ 
છે તે નજરે ખતાવવા માગણી કરી, “જે દામેદરરાય નરસિહ મહેતાને હાથોહાથ 
હર આપે તો જ તે સાચા છે અને ને ન આપે તો તેને પ્રાણુ આપે” એમ કહી 
નરસિહ મહેતાને એકાન્ત કેદમાં પૂર્યા અને ફરતી ચોકી મૂકી. તે જ પ્રમાણે દામે- 
દરરાચજના મ'દિરનાં ખારણાં ઉપર તાળાં ૬8 તેના ઉપર પણુ ચોકીપહેરા મક્યા. 

નરસિહ મહેતાએ કીર્તન શરૂ કર્યા. રાત વીતતી જતી હતી, ભજન ચાલુ 
હેતાં, છતાં હાર આવતે! ન હેતે।.૨ મહેતાને ઉંઘ આવવા લાગી, તેથી ગાયુ કે, 

 શજૃ, નરશિહ મહેતાના ચમત્કારોની વાતો એટલી ખધી પ્રચલિત છે કે, તે આ મ્ર'થમાં 

લેવાનું આવશ્યક જણાતું” નથી. 

૨* કેદારા વગર્‌ કનેચો દશન દેતો નહિ અને કેદારો ઉનામાં મહેતાજીએ ગીરો મૂકયે 


હતો. તે ન છેડાવે ત્યાં સુધી ગવાય નહી. તેથી મ્ીકૃષ્ણે વેપારીને ત્યાં જઇ કેદ્દારો છોડાવી તેનું 
ખત મહેતાજના ખોળામાં નાખ્યુ, પછી મહેતાજીએ કેદારો ગાયો. : 


૨૧૪ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 
'ખપજી કવણુ એૈ' પાપ કીધાં હરે, નામ લેતાં તારું નિદ્રા આવે. 

તારી કરુણા વિના મૃષ્ણુ કોડામણા, કળ અને વિકળનું ખળ ન ફોવે; 

નરસૈયા ૨રકને ઝંખના તાહરી, તેોડ બેડી હવે ફ્રોડ ભાવે. 


નરસિંહુ મહેતાના ખોળામાં એકાએક ઉનામાં ખત કરી કેદારો ગીરા 
મૂકેલો તે કાગળ પડયો અને મહેતાજીએ જાણ્યુ કે ભગવાને કેદારો છોડાવી સૂચના 
કરી. તેથી તેમણે કેદારો ગાયે. દામોદરરાયજીના મદિરતાં તાળાં તૂટ્યાં, પ્રકાશ 
વ્યાપ્યો અને શ્રીના સ્વરૂપના કઠૅમાંથી હાર આપોઆપ નીકળી, નરસિહ મહેતાના 
કઠેમાં આરેપાચે।. માંડલિકે નરસિંહના ચરણુ ઝાલી આંસુથી પલાળ્યા, તેમની ક્ષમા 
માગી. પણુ વીતરાગી, વેદ્દાંતી ભકતકવિ તે ભજનમાં લીન હતા. સ્વામી રામદાસ 
ક્રોધિત થઈ રાહુતે શાપ આપવા લાગ્યા, ત્યારે. નરસહુ મહેતાએ વાગતી કરતાલના 


તાલે કહ્યું, 
“સહૈતાજી કહે એમ ન કીજે, કોધ રામાનદ સુનન્‍્યજ; 
હાથે દામોદર હાર આપ્યો, તે રાહ માંડલિકનું પુન્યજી.' 


નરસિહુ મહૅતાતું માંડલિકે પૂજન કર્યું અને અનેક ભેટો આપી. મહેતાએ 
તે સ્વીકારી નહીં, ત્યારે ગામગિરાસ દેવા માંડયા; પણુ તેમણે તે સ્વીકાર્યા નહોં અને 
કરતાલ વગાડતા નરસિહ મહેતા માંડલિકને ક્ષમા 'આપી ધેર આબ્યા. 


નાગખાઇ : થલી પાસે આવેલા દાતરાણા ગામમાં હરનેગદાન દામા નામને 
ચારણુ હતો. તેને ત્યાં સતાન ન હતું. હીરાગર નામના એક પવિત્ર સાધુની 
આજરિષથી નાગખાઇનેો! જન્મ થયો. તેનું નામ ગગગાખાઈ પણુ હતુ. તેનાં લગ્ન 
વીસાવદર પાસેના મોણિયા ગામે રાવસુર ભાસ્રર નામના ચારણુ સાથે થયાં હતાં. તેને 
પુત્ર નાગાજણુ હતો. તે રાહેના દરખારમાં રહેતો તથા કવિ હતો. રાહુના તે અનન્ય 
સિત્ર પણુ હતે. તેની પત્નીનું નામ મીનખાઈ હતું. તેનાં રૂપ અને ગુણુનાં વખાણુ 
માંડલિકે સાંભળ્યાં. અપ્સરાને લજ્જિત કરે એવું રૂપ, ગાંધર્વ અને કિન્નરોને શર- 
સાલે એવો કડ અને મહાસુનિઓને ચલિત કરે તેવી કાયા' જેવા તે તત્પર થયો. 
તેણે શિકારને બહાને મેણિયા તરફે સવારી કરી અને નાગાજણુને કઈ ખહાને ડ્રર 
મોકલી દીધો. 


એજિતેઃ રાહે પોતાને ધેર આવ્યો જાણી નાગખાઈના હર્ષનો પાર રહ્યો 
નહી. ચારણની રીત પ્રમાણે ઘેર આવેલા શાળાનું સ્વાગત ડરવા તેલું આંગણે બન્ેઠં 
ઢાળી રાહને બેસાડયો. અને નાગાજણુની પત્ની મીનખાઇ કકુ અને અક્ષત લઇ રાહુના 
કપાળમાં ચાંદલો! કરવા જાય છે, ત્યાં સહે મીનખાઈ ઉપર તેની કામી રિ સ્થિર 


રજપૂત સમય ર3૫ 
કરી અને તે ફરી ગચે.. મીનખાઇને થયુ દિશાને વાંધો હશે, તેથી રાજા ચેોગ્ય 
દિશાએ ફયાર છે; તેથી તે પણુ કરી, પણુ રાહે ત્રીજી દિશાએ સુખ ફેરવ્યુ' ત્યારે 
મીનખાઈએ તેની સાસુને ક્યું કે “ફોઈ, રાહ ફરતો સે.” ચતુર ચ!રણ્ય આઈ નાગ- 
ખાઈ માંડલિકનેો વિચાર કળી ગયાં. તેણે ઉત્તર આપ્યો-“રાહ નસે ફરતો, રાહને 
દિવસ ફરતો! સે”. મીનબાઈ ઘરમાં જવા માંડી. આખનાં રક્ત નેત્રેથી રાહ સમજ્યો 
નહિ અને તેણે મીનબાઈની નિર્લજ્જ મશ્કરી કરી. તેથી નાગખાઈ કે।પ્યાં. તેણે કહ્યું. 

ચાંપે જે ચારણ્ય ભણે તુ વાર્જી' ન માને વીર 

હીણી* નજરૂં હમીર? ક્નાવિત્રાની” ન્હોય માંડલિક, 


“ચુડાર”વ ચારણુ તણું; વચન ન માને વીર, 
નેવાં તણાં નીર, સોભે ચડે ન માંડલિક.' 


(હૈ ચુડાસમા ! ચારણુ સ્ત્રોનુ વચન માનતો! નથી, પણુ યાદ કર કે નેવાંનાં. 
નીર સોભે ચડતાં નથી.) 


“તોળી* તપસાચે ખાગી થઇ, કરીયા ઘટસે કેટ, 
ઈ ખુટામણુની ખોટ, તું વીસારેશ માંડલિક,' 


પણુ રાહે માંડલિક આગળ વધ્યો, તેણે અઘટિત વર્તન કર્યું” અને આઇ 
નાગખાઇના કેધનો પાર રહ્યો નહિ. તેણે શાપનાં વચને! વહેતાં કર્યા:-- 


પિસે? જૂનાની પોળ, દામોજુડે દેખીશ નહિ, 
રતન પડેશે રોળ, તેદી? સું“ સ'ભારીશ માંડલિડ ! 


પોથીને ષુરાણુ, જ્ઞાગવતે ભીળશેા નહિ, 
કલમો! પદીશ કુરાન, તે દી' સું સ ભારીશ માંડલિક ! 





૧, ભણે-કહે ૨, હીણી-હલકી 

૩. હમીર-રાજન ૪. માવિત્ર-માવતર, રાજન, 

૫. ચુડારા : ચુડાસમા અયવા ચુડે। પહેરનાર ચારણુ:- 

૬, તોળી - તારી. છ પીસે : ભાંગશે. ૮ સુ' ક મને, 


આ દુહાઓ જુદા જુદા પાઠફેરથી બોલાય છે, જેને જેમ ફાવે તેમ જેડી કે ફેરફાર 
કરી ખોલે છે, તેમાંથી જૂનમાં જૂતા દુડા તારવીને અહી' લીધા છે. આ ડુડા જ આઇ નાગ- 
ખાઇ ખોલ્યાં હતાં કે ખીક્ન તે શ્ર જાણે ૫ પણુ આવું પાપી કૃત્ય રાહે કયુ* હેય તે તે 
પોતાની દૃષ્ટિ સમક્ષ આઇ નાગખાઇ કેમ નનેઇ શકે ? તેના ઉત્તરમાં શાપ જ હોય; અને તે 
શાપનાં જ વચ્તો આ દુહાએ। માં છે. 


ર3૬ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


નહીં વાગે નિશાન, નકીબ ડ્ફળરે નહિ, 
ઉમટશે અસરાણુ, તે દી? સું સ'ભારીશ માંડલિક ! 


નેો'ય :થોડાનાં ધર, પાલખી ય પામીશ નહિ, 
. ગિરનાર! ગરમોલ, ત રી સું સભારીશ માંડલિક ! 


જાશે રાહની રીત, શહપણું રહેશે નહિ, 
ભમતે। માગીશ ભીખ, તે દી? સું સ'ભારીશ માંડલિક ! 


ભૂલ્યો રાજા ભીંત, નાગલ વાર્ચો ના વળ્યો, 
મેડી ત્યાં મસીદ, તે દી? સું સ'ભારીશ માંડેલિક ! 


રાહુ હુવે ચૅત્યો, કાલિકા સ્વરૂપ જેગમાયાના સ્ુખમાંથી વરસતા શાપના 
શખ્દોનો મારો તે ઝીલી ન શકયો તેથી તે પગે પડી ગયો, “ આઈ ! આઇ !” કહી 
તેનાં ચરણે આંસુથી પલાળી રહ્યો, પણુ આઈને કોધ પ્રબળ હતે. તેણે કહ્યું : 


“પોતાના પરિયા તણી લાજ લેોપે મા 
માન્યો નહિ સુદ્લ રા' મતકી' ફરી તું માંડલિક.' 


આઇએ કહ્યું, “રાહુ તે નરયિહને સ'તાપ્યો; તે તે પાલક-શક્તિ 'વેષ્ણુના 
ભકત હતે, તેણે દુ:ખનો બદલો આશિષથી દીધો; પણુ હું' તે લોહીની ગળતી કાળ- 
જીહ્યા કાલિકાની ઉપાસક છુ. મારી પાસે શાપ છે, અને મારો શાપ મિથ્યા નહિ 
થાય. 


ગ'ગાજળ ગઢેશા, પ'ડ તારું હુંતુ' પવિત્ર, 
વિજાને રકત ગયાં, પણ્‌ મને તે। વાળા માંડલિક. 


શાહે આઇનાં ચરણે! ઝાલ્યાં, તેના ગુનાની આકરી સજા માકફ્‌ કરવા ચાચના 
કરી. આઈના શખ્દો મિથ્યા થાય નહિ, પણુ આઇ મા હતાં. તેણે કહ્યું કે, “તે' 
 ફામાંધ થઇ, જેને ક્ષત્રિયો જનેતા તુલ્ય ગણે છે તેવી ચારણુ સ્રો પ્રત્યે કુદછ્ટિ કરી છે 
અને મિત્રપત્નીનું શિયળ ઇચ્છઝું છે; તો રાહે, તું પાવે થઈ પાવૈયાના પેડામાં 
ફેરતો ફેરતો મૃત્યુ પામીશ. 


“(તારે) કાને અકોટા હસખશે, અગે કાપડું સોય. 
પાવૈના પેડામાંચ, તને નર નચવરે માંડલિક” 


તે ઉપરથી સોરાષ્ટ્ના ઈતિહાસને કઠેસ્થ રાખનાશ ચારણુ કવિએ! માને છે 
જ જેવો! ગુના તેવી સજા નાગબાઇએ આપેલી અને તેથી રાહ માંડલિક કાને 
અફેટા અને કાપડું પહેરી પાવે થઈ શેષ જીવન પશ્ચત્તાપમાં વ્યતીત કરી ગુજરી ગયે. 


રજપૂત સમય ૨૧૭ 


તેનું વિશેષ પમાણુ પણુ પ્રાપ્ત થયું છે. કહાન નામના કે કવિએ એક 
કાવ્ય લખ્યું છે. તેમાં લખે છે કે, 


“પેડે મે પ્રાણુ ગયો, મ'ડલિક મહારાજજીકેા, 
ભૂપત ભૂપાલ મીટે, દાસ કંહુલાચો હૈ. 
આ ડાવ્યમાં સાંડલિકના પતન પછીને! સર્'ક્ષખ્ત ઈતિહાસ છે; પણુ તેમાં 


જભાંડલિક મહારાજને! પેડામાં પ્રાણુ ગયે તેમ લખે છે. 


આ વિષયમાં “યફુવ'શપ્રકાશ”માં તેના વિદ્દાન કર્તા શ્રી.માવદાનજી 


સારે પ્રકાશ પાડી, અ'તમાં સત્ય કડે છે કે “પ્રભ જાણે ! ચારસે। વર્ષો પૂર્વની વાત 
જે ખની હાય તે ખરી.” 


ગ'ગાજળિયો પવિત્ર રાહ ધેડે ચડી ચાલી નીકન્યે!. 


નાગાજણુને આ ખખર પડી ત્યારે તે મડસ્ુદ બેગડાને ઉશ્કેરી ચડાઈ લઈ 
આવ્યે. દીવાન રણુછેડજી કહે છે કે આ વખતે જમિયલશા દાતાર ત્યાં હાજર હેતા. 


વિમલ વાણિચેો : રાહુએ એક સ'ત્રી વિસલશાહે હતે, તેની જૈતું નામ 
મનમેોહિની હતુ. તેના ઉપર રાહે મુટ્દિ કરતાં વિમલશાહે મહેસુદનું સેન્ય લાબ્યો 
અવે તેણે તેના ભાઈ વિશળને રાહને દગો કરવા ઉશ્કે્યોં. વિશળે નિમકહુરામી કરી 
કોઠાર ખાલી કરી નાખ્યો, પરિણામે રાહેનો પરાજય થયો; તેવી વાત પણુ પ્રચઃ 
લિત છે. 


આ ખધી દતકથાએ છે; પણુ તે પરાપૂર્વથી ઊતરી આવેલી છે, પડતી 
સત્તાની અવળી વાતો થાય તે સંભવિત છે. તેના જ આશ્રિત ચારણો મહમદ 
બેગડાની કચેરીમાં ગીતો ગાવા પહોંચી ગયા હુતા અને આ દંતડકથાએ દાયરામાં 
રસ જમાવવા કરેલી વાર્તાઓ જેવી છે. 


પતાષ્ઠ રાવળ જેવા મદ અને પવિત્ર પુરુષને ભદ્રકાળીનો હાથ ઝાલનારે 
કહ્ડી મહુસુદ બેગડા જેવાને નીતિમાન અને ચાસ્ત્રિમાન કહેનાર હિન્દુ કવિઓએ 
જાણ્યે અજાણ્યે અમર ખલિદાને। દેનારા વીર પુરુષોને ઇતિહાસમાં ભારે અન્યાય કર્યો 
છે. તેમ છતાં આ વાતોનો અસ્વીકાર કરવો તે તેને સ્વીકારવા કરતાં વધારે 
નેખમકારક છે. તેથી તેના સત્યાસત્યનો વિચાર કરવાનું વાચકો ' ઉપર મકી દેવાનું 
હિતાવહે છે. ન 


રાહુ માંડલિક યુદ્ધમાં : રાહે માંડલિકે ન્યારે મહેસ્રદ સામે અ'તિમ ઝુષ્ટે 


ખેલ્યુ તે પહુલાં તેણ સહેમદ્ને મળી સ'ધિ કરવા વિશળની સલાહ ઉપરથી વિચાર્યું, 
રહ 


ર૧૮ સોરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 
તેણે મહસુદને સ'રેશે! મોકલ્યો કે, “મારે આપને મળવું છે.' મહગુદે જવાખ દીધો 
કે “હથિયાર મૂકીને સેન્ય કે અગરક્ષક વગર આવવું હોય તો આવે,” મહેસ્રદને 
એમ હતું કે રાહુ આવી રીતે નહિ આવે. પણ્‌ માંડલિક તે પ્રમાણે એક પણુ 
અગરક્ષક લીધા વગર મહસુદના તખૃમાં ગચે.. રાહે મહસ્ુદને પૂછઝ્ુ કે “મારા શુ 
અપરાધ છે કે તમે વારવાર ચડી આવે છો? ત્યારે સુલતાને જવાખ આપ્યો કે 
“કાફૂરથી બીજી કઈ મોટી કસૂર છે? તમે પંસ્લામ અગીકાર કરો તેવી મારી 
છેચ્છા છે.” ત્યારે રાહે કોધિત થઈ કહ્યું કે “તમે ધર્મ બ્ર રજપૂત માત્ર પેટ ખાતર 
તમારી ખહેનદીકરીએ સુસ્લિસોને પરણાવી આ સ્થાને પહો'ચ્યા છે. હે શુદ્ધ 
યડડુવ'શી ક્ષત્રિય છુ'. પ્રાણાંતે તે! શું પણ સર્વસ્વને! નાશ થાય તે। પણુ હું ઈસ્લામ 
સ્વીકારીશ નહી.” આ સાંભળી મહસ્ુદના રોષનો પાર રહ્યો નહીં. તેણે હજુરિયા- 
એને આજ્ઞા કરી કે “આને પડડી લ્યો.” ત્યારે રાહે કહ્યું કે “હુ' તો જાણીને જ આવ્યે! 
છુ કે તશે દગો કરશે. તમે નેતા નથી કે મારા પોષાક ઉપર કેસરના 
છાંટા છે! મે મારું શ્રાદ્ધ પણુ કરી લીધું છે. આવે, જેને જીવનની 
દરકાર ન હય તે સામાં આવે.” મહેસદે ગમે તે કારણે માંડૅલિકનું 
ડુદ્ર રૂપ જેઈ તેને જવા દીધો અને કહ્યું કે “હું” તમને વિચાર કરવા તક આપુ છુ. 
માંડલિકને વિચાર કરવાને! હતો નહી. તેણે ખીજે દિવસે ભીષણુ સ'ત્રામ ખેલ્યો! અને 
મહેસુદને પડકારી કહ્યું “નિર્હોષ સૈનિકોની શા માટે કતલ કરાવે છે, આવે, આપણે 
હ્રન્દ્ર ખેલી લઈઇએ.' મહસુદ્ટ યુદ્ધમાં હેતો! નહી. તેણે આ સાંભળ્યુ' ત્યારે આજ્ઞા 
આપી કે “તેને જીવતે! પકડવે, મને મહૅણું' મારનાર આ અભિમાની રાજાના સુખમાં 
થૂ'કી, તેને ઝ્ુસ્લિમ બનાવી, હુ' જગતને દેખાડીશ કે આ અહંકારી રાજાએ ઇસ્લામ 
સ્વીકાર્યો છે. 


આખરે : પણુ માંડલિક પકડાય તેમ હૅતો નહીં. તેણે ઘાસ વાહે તેમ 
મ્રુસ્લિમ ફે।ાજ કાપવા માંડી, તેનું શોય જેઇ અન્ય રજપૂતો પણુ જેરમાં આવ્યા. 
આખરે એક સૈનિકે માંડલિકની પીડ ઉપર ઘા કર્યોયે અને માંડલિક પડયે, પણ 
સુલતાનને રાજી રાખવા તથા તેનું વચન રાખવા એક સાધારણુ સૈનિકને પકડી 
અમદાવાદ લઇ ગયા અને ત્યાં તેને સુસ્લિમ ખનાવી ખાનજહાનને! ધહિકામ આપ્યે।, 


આ લોકસાહિત્યમાં પ્રચલિત વાત છે. ગ્રુસ્લિમ ઇંતિહાસકારાના કથનમાં 

મહસ્દ્ટ માટે પ્રશસાનાં પુષ્પો વેર્યા છે. ત્યાં સત્ય હકીકતની આશ્ચા કેવી રીતે રાખી 
£* ૨ાકાય ? 

ચુડાસમા વશ : આ સ્થળે ચુડાસમા વશના ઇતિહાસમાં ભાટચારણાએ 


ચથેચ્છ ફેરફારો કર્યા છે. જેન ઇતિહાસગ્રથો તથા સ્સ્લિમ તવારીખનવેશેએ તેમની 
ઈચ્છા પ્રમાણે લખ્યું' છે અને સોરઠી તવારીખના કર્તા દીવાન શ્રીરણુછોડજીએ પણુ 


રજપૂત સમય રહ 
તે સાંભળેલી હકીકતે ઉપરથી અને તે સમયે જે સાધને ઉપલખ્ધ હતાં તેના આધારે 
એક નવેોજ ઈતિહાસ આપેલ છે. તેનાં કેટલાંક ઉદાહુરણા નીચે પ્રમાણે છે. 


જેન ગ્રથીએ ગ્રહેરિપુને રાક્ષસ બનાવી દીધો, કારણુ કે સિદ્ધરાજ અને 
કુમારપાળના પૂવજ સ્ળરાજે તેના સામે કારણુ વગર અડાઈ કરી હુતી અને તે 
વાજખી ઠરાવવા આટલે હદ સુધી જેન લેખકોને “જવું પડયુ. 


ભાટચારણે।!એ જેટલા હિન્દુ રાજામોા આવ્યા તે સિદ્ધરાજ, જેટલા સ્રસલ્ર- 
સાનો આવ્યા તે મહસુદ બેગડા, સોમનાથ ઉપર મહમદ ગીઝની, મહુમદ તધલગ, 
મહુસુદ બેગડો વગેરે આવ્યા. મોખડાજી ગોહિલને મહમદ ગીઝનીએ માર્યાચ અને 
લેગડો ભીલ મહેમદ ગીઝની સાથે લડતાં મરાયો. ભાણુ જેઠેવાના દરખારનો ચારણુ 
રતનરાય સિદ્ધેરાજના દરખારમાં ગયે! વગે૨ે કોળના ભાન વગર કર્ણાપકણૂ ચાલી 
આવેલી વાતે ઘણાં જ વર્ષો સુધી કરી તે તે ઇતિહાસમાં ઘટાવી દીધી છે અને ઘણા 
વિદ્દાન લેકે! તેને માન્ય રાખી રહ્યા છે. 


દીવાન શ્રીરણુછોડેજી “તારીખે સોશ્ઠં'માં લખે છે તે પ્રમાણે ચુડાસમા 
શ્રીસદાશિવના વ'શજ હતા, તેમનો મૂળપુરુષ રાહે નવદઘણુ થચો. તે પછી નવ 
નવધણુ, દસ જખરા અને અગિયાર આલનસિંહુ થયા. 


રાહુ દયાસના સમયમાં સિષ્ધરાજતું રાજકુઢુબ ગિરનારની યાત્રાએ આવ્યુ, 
રાહુ કર માગ્યો અને કર ન આપે તો  ખદલામાં સિદ્ધરાજની પુત્રીની માગણી કરી. 
ત્યારે તેએ પાસે સામને! કરવા પૃરતા માણુસો ન હેતા. તેથી “પાટણુ જઈ ઠાઠમાઠથી 
પછી પરણાવવા આવશું” તેમ કહી તેએ ચાલ્યા ગયા, અને જ્યારે સિદ્ધેરાજે આ 
વાત સાંભળી ત્યારે પાંચસો ગાડાંમાં જનડીએઓના વેશમાં સિપાઇએ ને બેસાડી સુસજ્જ 
સૈન્ય મોકલ્યું. આ કન્યાપક્ષના માણુસો તથા રથો. શહેરમાં દાખલ થતા હેતા ત્યારે 
અધ દરવાનીએ કહ્યું કે “આ ર્થેમાં સુકુમાર સ્રીએ નહી પણુ ભારે સુરુષોનેો ભાર 
છે.” તેથી તેએ ગાડામાંથી ફૂરી પડયા અને ચુદ્ધ કર્યું”. તેમાં કયાસ મરાઈ ગચો. તેનો 
પુત્ર નવઘણુ હતો, તેને દાસી દેવાયતને ત્યાં સૂકી આવી. હાકેમને તેની ખબર યડતાં 
તે ત્યાં ગગો અને દેવાયતની નજર સામે 'તેના સાત દીકરાને માર્યા. પણુ નવઘણુ 
ખચી ગચે. દેવાયતે જાસલના લગ્નને ખહાને સૂખાને તથા તેના માણુસોને જમવા 
નોતરી મારી નાખ્યા. 


જાસલની વાત જેમની તેમ લખે છે, હ્મીરને શાહે કહે છે અને સ દેશે! 
લાવનાર જાસલને પતિ નહીં પણુ જાસૂસ કહે છે. નવઘણુના સૈન્યમાં સુમરા પહ્ને 
સમા અને સુમરા હતા, કાખુલીએ અને કાશમીરીએ હેતા અને સેનાગ્રે મીર 
ખહેરામ, ઈખ્રહીમ કુલીખાન અને જ'ગીઝખાન હતા, સધ્યમાં મીર - કુલી, અલી 


ર્રેઠ સૌરાષ્ટ્રના દતિહાસે 


હૈદર અને શાદાખાન ગંજનવી હતા. નવઘણુ પક્ષે મહારાજા શક્તસિ'હે, જગતસિ હુ 
અને જદુનાથ જેઠંવા હતા, તે સૈન્યમાં સ'ખ્યાખ'ધ કાઢીએ હતા, જેવા ફે હેરસુર 
ખાચર, દેવસ્ુર વાળા, નાગદાન ખુમાણુ, રાવ નનુસર, બહરૂલ્લા, હીરા કચ્છાન, સેનાગે 
પાંડુરંગ, આપા ગણુપતરાવ, નિખાલકર અને ભુજ'ગરાવ ભોંસલે ઘાઢીઓના સોળા 
સાથે હતા. બન્ને ખાજીએથી તોપોનો ઉગ્ર મારે ચાલ્યો અને ફિરંગી રીત સુજબ 
ખટ્ટકોના મારો થવા માંડયો વગેરે. 


નવઘણુના પુત્ર ર'ખેગારે પાટણુ ઉપર ચડાઇ કરી કિલ્લે। તોડી તેના પશ્થ- 
રથી કાલવા દરવાન્તે૨ ખાંધ્યો હોવાનું કહે છે. તથા રાણુકદેવીને સિદ્ધરાજની દીકરી 
કહી છે. જ્યોતિષીએએ કહ્યું કે “તેનું લગ્ન પિતા સાથે થશે.' તેથી તેને ઉઘાડી 
જગ્યામાં નાખી દીધી. ત્યાંથી ઝુ'ભા૨ તેને લઈ ચાલ્યો, તેને ખે'ગારને પરણાવી અને 
રાણુકને કહ્યું કે “તુ” સિદ્ધરાજની સુત્રી છે.? આ પ્રસ'ગ ૪.સ. ૮૯૫ (વિ, સ, ૯૫૩)માં 
ખન્યો હોવાનું લખે છે. 


તે પછી ખેગારનું રાજ્ય ચાલ્યુ' હોવાનું જણાવી તેને પુત્ર મૂળરાજ 
વિ. સ'. ૯પરમાં ગાદીએ આવ્યો અને તેનો પુત્ર જખરે થયે. તેનો પુત્ર ગણુરાજ 
બતાવ્યો છે, વગેરે, 


મહમદ ગીઝની : મહમદ છ. સ, ૧૨૧ [વિ. સ'. ૧૦૭૮)માં આવ્યો. તેની 
સામે ગુજરાતના રાજા ભીમરેવ સાથે રહી રાહુ માંડલિક લડચેો, તેમાં મહમદ હારીને 
ભાગી ગયો, પણુ સોમનાથ લૂઢયું. પાછળ રહેલા લશ્કરમાંથી સ્રોપુરુષા હાથસાં 
પડયાં તેમાં તુર્ક, અફઘાન અને મૉંગલ મુમારિકાઓને સ્ત્રીએ બનાવી, બીજી સ્રીએને 
જીલ્રાબ અને ઊલટીઓ કરાવી શુદ્ધે કરી અને પછી જુરાનના છવીસમા ફરમાન પ્રમાણે 
ફુષ્ટ સૌએ ડુષ્ટ માણુસોને તથા સારી સ્ત્રીએ સારા માણુસોને પરણાવી. હુલકી 
પ'ક્તિની આ્રીઆનાં લગ્ન હલકા પુરુષા સાથે કર્યા. આખરૂદાર માણુસોને દાઢી 
મૂંડાવવા ફેરજ પાડી. તેએને શેખાવત તથા વાહેર નામની રજપૂતોની નાત સાથે 
ભેળવી દીધાં અને નીચ જાતને કોળી, ખાંટ, બાબરિયા તથા મેર વચ્ચે વહેંચી દીધા; 
પણુ તેએને શાદી માટે ગમે તે રિવાને પાળવા છૂટ આપી, 4 


સખા વાલની ચર્ચા કરવી જ અસ્થાને છે. ઇતિહાસનાં પ્રમાણ! સાથેનુ વર્ણન 
#બાગળ આવી ગયુ છે. 


૧. આ વણુંન મરાઠા યુગના યુદ્ધતું જણાય છે, આવા વિઠ્દાન ગ્ર'થકાર આવી ગ'ભીંર 
ભૂલ ન કરે. મેન્યુસ્ક્રીપ્ટ્માં પાનાંએની સેળભેળ થઇ ગઇ હોવાનું જણુય છે. 


૨. આ વખતે નૂનાગઢનેો કિલ્લો જ ન હતો. 


ફજપૂત સમય 
વશાવળી નીચૅ સુજબ આપે છે:-- 


માંડલિડ 
હમીરજી સ. ૧૦૯૫ 


વિજયપાળ ? 


નવધણુ સ. ૧૧૬૨ 


માંડલ્ેક સ. ૧૧૮૪ 


. 
અલનસિહું સ. ૧૧૯૫ 
ક ધનેશ સ. ૧૨૦૯ 
। 
નવઘણુપુત્ર નવઘણુ સ. ૧૨૧૪ 


જો ગાર સ. ૧૨૨૪ 


ર્ર 


તે પછી દીવાનજી માંડેલિકના પુત્ર હુમીરને ગાદીએ બેસ્રાડે છે. તેની 


"મેગાર સ. ૧૨૨૪ 


માંડલિક સ. ૧૨૭૦ 


મહીપાળ સ. ૧૩૦૨” 


ખેંગાર સ. ૧૩૩૬ 
(તેણે અઢાર બેટ જીત્યા. દીવ, શ'ખોદ્ધાર વ. 


તેણે સોમનાથ કરી ચળાળ્યું. શશ્સખાને 
જૂનાગઢ જીવ્યુ./ 
જચૅસિડું સ# ૧૩૯૦ 


સુગટસિહ ઉફે સોકળસિહું સ. ૧૪૦૨ 
મસુપત સં. ૧૪૧૨ 


| 

મેળક માંડલિક સ. ૧૪૨૧ 
જ્યસિહે સ. ૧૪૨૮ 

'"ેગાર સ. ૧૪૮૬ 


માંડેલિક સ. ૧૪૮૯ 


માંડલ્િકના મ'ત્રી અને સેનાપતિ હીરાસિડ નાગર હેતો અને મહુમદના 
થાણુદાર સેયદ કાસમ અને સૈયદ અભુલમેર હતા. તેએએ પોતાના ધમની વૃદ્ધિ 
કરવા સિ'ધ, ખલુચ, ખોખર, મલેક, સુલ્તાની, ખુરસી, અફઘાનેો તથા ગોરીઓને 
વસાવ્યા, પણુ વચન લીધુ' કે તેએએ દાઢી બોડાવવી તથા ગોવધ ન કરવો, 
મસ્જીદમાં જળાધારી રાખવી અને શિવલિગની મૂર્તિન। અથવા કેતરેલી મૂતિએ 


રાખવી. 


મેર્‌ર્‌ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 
તે પછી મહુમદે તથા તેના અમીર અથવા ઉલ-ગઝુલ્કે સ. ૧૫૨૦માં ઝ્રુલક 


લૂટયો. માંડલિક હાર્યો અને સવત ૧૫૨૪ (ઇ. સ. ૧૪૭૦માં સુસ્લિમ ષ્સ' સ્વી- 
કારી અમદાવાદમાં રહ્યો. 


“સોરઠી તવારીખ'ના વિદ્વાન કર્તાએ આ ખધી હકીકત લખી છે. તેના ઉપર 
પાછી જેમ્સ બર્જેસે નોંધ લખી છે અને વિશેષ શ કાએ ઉત્પન્ન કરી છે. દીવાન- 
શ્રાના સમયમાં જે હકીકત મ્રાસ થઇ તે સેળભેળવાળી અને ચારણની કથાએ। અને 
ઉપલખ્ધ શિલાલેખો વગેરે ઉપરથી તેમણે લખી હશે. .પણુ તે પછી સ શે।ધન થયુ 
અને કડીખ%્દ ઇતિહાસ જાણુવામાં આવ્યો. એટ્લે 'તમામ હકીકતને! સમન્વય કરી 
લખવામાં આવેલી હકીકત એતિહાસિક પ્રમાણુવાળી અને સ્વીકાર્ય છે. 


પાર્બ'દરના જેઠવા ; આ ગ્રથમાં આગળ કહેવામાં આવ્યુ' છે તેમ પોર- 
અદરના જેઠેવાએનો ઈતિહાસ પણુ અ'ધાશમાં છે. ભાટેની ઉક્તિ પ્રમાણે તેમાં છ 
ધ્વજ, ૪૯ કુમાર, ૧૪ રાજ, રછ મહારાજ, ૮૩ જી, ૩ સિહ (વર્તમાન મહારાણા 
નટવરસિ'હજી સુધી) એમ ૧૮૩ પેઢીઓતનું રાન્ય હતુ. તેએ આ દેશમાં કયારથી 
આવ્યા તે નિશ્ચિત થતું નથી. હનુમાનજીથી આ વશ ચાલ્યો! આવે છે; પણુ ઇતિ- 
હાસકારો, જેઠેવાએ સોરાષ્ટ્રમાં 8. સ, ૯૦૦થી ૧૦૦૦ના અરસામાં આવ્યા હોવાતુ' 
માને છે. તેઓની પહેલી રાજખાની મોરખીમાં હતી. ત્યાંથી કાંઠે કાંઠે જીત મેળવતા 
તેએ શ્રીનગર સુધી આવ્યા. શ્રીનગર પોરખ'ટર પાસે આવેલું, એક નાનું ગામ હજી 
પણુ છે. તે જેઠવા ભાયાતોનુ' ગિરાસદારી ગામ છે. તેએએ બેટ અને દ્વારકા પણ્‌ 
જીત્યાં હતાં અને વતમાન જામનગર પાસે નાગણુ' ગામ છે, ત્યાં પીષ।ા2ટન અને 
આજનાદ બેટમાં પણુ તેએ વસ્ચા હુતા, પછી તેમણે ખ ભાલિયામાં રાજ્ય સ્થાપ્યુ'; 
ત્યાંથી ઘુમલી વસાવ્યું અને પ્રેહપાટણુ(ઢાંક)માં પણુ અધિકાર સ્થા'ચો, થુમલી 
પડેતાં તેઓ રાણુપુર ગયા, અને ત્યાંથી છાંયામાં ઈ. સ. ૧૫૭૪ પછી રાજ્યગાદી 
ફેરવી. પોરબ'દર તે! છેક ૪. સ. ૧૭૮૫માં જેઠેવાની રાજધાની થયુ. 


આ જેઠડેવાએને, ઇતિહાસ ૪. સ. ૧૧૨૦ પછી કડીબર્ધ મળે છે. પણુ તે 
પહેલાંનો ઇતિહાસ માત્ર ચારણ્‌!ની જીભે ચડેલા બનાવોથી જાણુવાને રહે છે. તેમાં 
જેઓના નાસે નોંધપાત્ર હકીકત જાણુવામાં આવી છે તે આ રહી. 


છ, સ. ૨૧૦૦ પહેલાના અનિશ્ચિત ઇતિહાસ : જેઠવા રાજા સીલકુમારે ઘુમલી 
વસાવ્યુ તથા આભષરા ડુંગર ઉપર કાળોભા, મુછેલુ' અને હાજ્ન તળાવ ખાધ્યાં, 
તેના કુમાર ગોપકુમારે ગેપ વસાવી ડુંગર ઉપર ગોપનાથની સ્થાપના કરી. ફુલકુમારે 
બ્રાનગરમાં સૂર્ય દેવળ બાંધ્યું અને તેના ભીસજુમારે ભીમકે[2 બાંધ્યો ! તે વ'શમાં 


૧. આ ભીમકોાટ ઘણાં વષો પછી આદીતજના ભાઇ ખીમજી બહારવટે હતા તેણે થાંધ્યો, 


ફજપૂત સસવય ફ્જેડ 


થચેલ્રા મેપજુમારનો ઝુવર એતરે ખરડામાં ભૂતનાથના દર્શને ગચેલે,, ત્યાં વીજળી 
પડતાં ૧૨૦૦ સૈનિકો સાથે તે મરણ પામ્યો. તેથી તે ડુંગર “વીજકાડ ડુંગરં 
કહેવાય છે. આગળ ચાલતાં જેઠાજી કરયા. તેના વ'શન્તે જેઠવા કહેવાયા. તેના 
વ'શમાં ગોવિંદજી થયા. તેના ભાઈ નાએ જી તથા ધાકેોજીએ મોરખીમાં થાણું નાખેલા 
તથા ત્યાં વાંકાનેર પાસે જડેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી.૨ ધાકેોજીએ ટકામાં ધાકેવાવ 
બ'ધાવી. ચાંપસેનજી તેના પછી કેટલીએક પેઢીએ થયા. તે અજસેરના ચૌહાણુ 
કનકસેનની ઝુ'વરી હસાજુમારીના સ્વચ'વરમાં ગયા હેતા અને તેને વરી આવ્યા 
હુતા.? કેટલાંક વર્ષે" સગજી થયા. તેના સમયમાં વાઘેલા મોરખી ઉપર ચડી આવ્યા. 
ટુરસિષ્ઠ્ માતાએ સ્વપ્નમાં ખખર દેતાં તેનો નાનો ભાઈ મકન જેઠવો! સામો ચડેચો. 
મકનસર ગાસે ચડાપ8 થઇ.* વાઘેલા હાર્યા, પણુ ઝુ'વર કાનજીને યકડતા ગયા. પાછ- 
ળથી શિરોાહીના અખેરાજજી, કનકસેન ચાવડા તથા હેમીર નાદવની દરસ્યાનગારીથી 
તે છૂટયા અને સાંગણુજીએ તેની જુ'વરી વાઘેલાને પરણાવી અને વાઘેલાએ જ્ે્ઠવાને 
રાણા કહી સ ખોધ્યા. ત્યારથી રાણા થયા. આ ઝુદ્ધે થયું' તે ડુંગર જેઠેવો ડુંગર 
કહેવાય છે. 

હલામણ જેઠવા : તે પછી સૌરાષ્ટ્રના લોકસાહિત્યમાં અમર થયેલા. હલા- 
સણુને। કાકે। શિયોજી જેઠેવા વશમાં થયા.* તેના સમચમાં ખાલભાના રાજસિહુ 
પરમારની સોન નામે કુ'વરી હતી. તેગ એવું કલ્યું કે “જે મારી સમસ્યા પૂરી કરે 
તેને જ હ' હું પરણું” સમસ્યા લઈ પુરોહિત શિચાજીના દરખારમાં આવ્યો. તેણે તેના 
ભત્રીજા હલાસણુને દુહા મોકલ્યા, જે તેણે પૂરા કરી દીધા; પણુ શિયોજીએ તે પૂરા કર્યા. 
છે તેમ ડહુતાં સોન લેને પરણુવા તેયાર થઇ. જન ખાલ'ભા” ગઝ ત્યારે બન્ને પક્ષની 
હાસીએ પાણીઘાટ ઉપર મળતાં વાત ફેવીવ અને સેને શિયાજીની પરીક્ષા કરવા અર્ધા 

દહે લખી મોકલ્યો, શિયાજીએ હુલામણુને ખોટું આળ ચઢાવી દેશપાર કરેલે. આથી 


તે પડેલાં આ ર્‌ાજ્કુળનું શું તામ હતુ' તે જગુયુ' તથી એમ પણુ કફેવરાય છે. 
. તેના માહાત્મ્યમાં ખીજ જ વાત છે. ે 
ન આ સ્ત્રય 'વરમાં ચદ્રસુડ હતે!. 
* અકનસર તે સ્થળે વસ્યુ"- ી 
આ વાઘેલા કેણુ? આ યુદ્ધ કઇ સાલમાં થયુ” તેની નોંધ કયાંય નથી. દ. 

ઉદય આ સમયે હુજી થયો ન હતે. 

૬. કયા વર્ષમાં તે જણાયું તથી. વ'શાવળીના હિસાખે ઇં. સ. ૩૦૦-૪૦૦માં તે યી 
હોય, પણ્‌ તે સ'ભવિત નથી. 

૭. ખાલ'ભા, માણા મોરા વત*માન નતેડિયા મહાાલનાં ગામે! છે. 

૮. ખાઇ મને બાની વહી, નદીએ ભરતાં નોર, 
એક વચનને કારણે, શૈોષાયું શરીર, 
ખાંધી મૂડી લાખતી, ઉધાડી વા ખાય, 
હુલામણુ દુહા પારખે, સે।નત સિયા ધર્‌ જાય, 


તરન? 


“7 “46 ૮ઇ 


૨૨૪ સોરાષ્ટ્રને। ્દાતિહાસ 


દુહો પૂરો થયે! નહીં અને સેને પરણુવા ના પાડી. હુલામણું દદેશવટામાં સિંધ ગચે। હેતો. 
ત્યાં તેના માસે! સિધ્નેો રાજ હતો. તેણે તેને ડોખાધાની જગીર આપી. ત્યાં લગ્ન 
ઝરવા માસીએ આગ્રહ કર્યો,૨ પણુ તેણે સોન સિવાય કેઇને ન પરણુવા કહ્યું. દરમ્યાન 
હુલામણુને સપદશ થયે અને વાવને કાંઠે બેભાન થ# તે પડયે!. ત્યાં તેને શોધતી 
શોધતી સોન આવી ચડી. તે સમચે એક મહાત્મા ત્યાંથી પસાર થતા હુતા. તેણે 
તેનું જેર ઉતાર્યું. હુલામણુ તથા સેન પછીથી લગ્ન કરી સિંધ તરકે પાછાં ગયાં. ત્યાં 
તેણે તેનું રાજ્ય વધાર્યું” અને ત્યાંના કોઈ ઠાકોરની દેવલ નામે કુંવરી સાથે લગ્ન 
કર્યા. તેનાથી તેને ચદ્રસિહ અને દેવીસિંહુ નાસે પુત્રો થયા. શિયોજી ગુજરી જતાં 
હુલામણુ આવી તેની ગાદી ઉપર બેઠો. 


આ વાર્તા ઘણા જુદા જુદા સ્વરૂપે કહેવાય છે. એક વાત પ્રમાણુ હુલામણુ 
પરણ્યો તેથી ?શિયો!જી ખિજાયો અને તેને હદપાર કર્યો. એક વાત પ્રમપ્સે શિચેઃજી 
હેલામણુને પમ્ણાવી આવ્યા પછી સોનનું સ્વરૃષ નઈ તેને પોતાની રાણી થવા કહ્યું. 
પણુ આ ખધી વાર્તાએ છે. ફદુડાએ ઉપરથી ઉપરતું કથન વિશેષ સ્વીકાર્ય ગણી 
તેની નોંધ લીધી છે. તે પછી હલામણુથી પાંચમી પેઢીએ નાગ ભાણુજી થયા. તેણે 
તેનું રાજ્ય વિઠ્ઠીયાજીને આપી પોતે પ્રેડપાટણુમાં સોન કાઠિયાણથી નામની (વાળાની 
પુત્રો હશે) રાણીને લઈ રહ્યા. તેને! કુવર નાગાર્જીન થયે. રાણીએ પ્રેહપાટભુનું પ૨- 
ગણુ' નાગાર્જીનને આપી રેવા માગણી કરી. પણુ રાણાએ ઇન્કાર કરતાં તે રીસાઈ 
તેના પિયર તળાજે ચાલી ગઈ. અહીં પૂ'ધષણીમલની ખાર વર્ષની તપશ્ચર્યામાં ચિતે।- 
ડને મુર શિષ્યપદે હેતો, તેણે ગુરુઆઝ્ઞાથી સદાત્રત ચલાવ્યું; પણુ ગામમાંથી એક 
જુ'ભારણુ સિવાય કોઇએ ક'ઈ આપ્યું નહોં, તેથી તેણે લાકડાં કાપી, વેચી તેની 
આવકમાંથી સદાવતને! ખર્ચ ઉપાડવે।. બ!ર વર્ષે ગુરુ જાગ્યા ત્યારે ચેલાના માથામાં 
ધારું જેગુ' અને જાણ્યું કે ચેલાએ ગુરુના વચત ખાતર લાકડાના ભારા સારી સદા- 
તત ચલાવ્યુ' હતું અને લોકોએ કઈ આપ્યું નથો. ત્યારે તેણે ચેલાને કહ્યું કે 
“ુ'ભારણુને કહે કે ભાગી ન્ય, ગામ દાટી દઉં છુ.” ચેલાએ જુંભારણુને ચેતવી અને 
તે ભાગી. ત્યાં ધરતીક'પ થયે! અને પ્રેઠુપાટણુ નાશ પામ્યુ. ત્યારથી કહેવત થક કૈ 
“બાર વર્ષે" ખાવો બોલ્યે કે દટતા આયેગા.” ગુરુએ શાપ આપેલે। કે “પટ્ટણુ સે 
દટટણુ એર માયા સે! મિટ્ટી.” તેથી ભારતમાં જેટલાં પાટણુ હતાં તે ખધાં દટાઈ 

કક કક 5 “કક કક 

૧. કાળા ઘેડેો કાંટવે, ભમ્મર ભાલુ' કઢાથ, 

ખાઇ આપણી બન્નરમાં, દીઠી જેઠેવાની જ્નત. 
ર્‌. લાંબા પરેરે ઘાઘરા, પેટે ડમરિયુ, 
વારુ' સોનનના ઉવરે, સોળસે' સુમરશિયુ'. 
આ પ્રચલિત અને રસિક વાર્તાના ધયા! દુહાએ। છે, 


ઠર 


રજપૂત સમયમ ટ્ર્પ 


ગર્યા, ગુરુને આ પાપની સજા ખદલ સમાધિ લીધી અને ચેલાએ નાગાર્જી નને 
ભાલ્ષાવી ત્યાં નડું ગામ વસાવ્યું. તેનું નામ ઢાંક પાડયું. નાગાર્જીને આ સાણછુની 
સહાયથી શાલિવાહન"ની રાણીને પલગ સાથે બોલાવી અને તેના હાથમાં લક્ષ્મીનો 
વાસ હોવાથી પોતાના મહેલની દીવાલ ઉપર હાથ ફેરવાવી તેને સોનાની ખનાવી. રાણીએ 
શાલિવાટુનને વાત કરી ત્યારે તે સૈન્ય લઈ ઢાંક ઉપ૨ ચઢયો. નાગાર્જીને તેને 
હુશવ્યો; પણુ શાલિવાહને પાછા ફેરી નાગાર્જીનને માર્યો. અને ઢાંક જીતી લીછુ'. 


એ પછીનો ઈતિહાસ કેમશ: આ ગ્રથમાં આગળ આપવામાં આવ્યે છે. 


રજપૂત સમયને. અ'ત : આપણે મોય, શક, ગુપ્ત અને વલ્લભી યુગે 
જેયા. પરદેશી અને પરધર્મી જાતિઓએ એક થઈ એક સસ્કુતિ સ્થાપી. ક્ષત્રિયોમાં 
હુણ, ગૂર્જરા અને મૈત્રકો ભળ્યા અને રજપૂત જાતિ તેમાંથી વિકાસ પામી. ઈ. સ. 
૭૭૦થી ૧૪૭૨ કેટલે સાતસો! વર્ષના સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસના સમયને “રજપૂત ઝુગ' 
કહીએ તે! ખોટું નથી. આ ચુગમાં એક નૂતન સ સ્જુતિનો જન્મ થચે. અને સામાન્ય 


જીવન વ્યવહારમાં પ્રમળ પરિવર્તન ચચુ'. તેની સમીક્ષા આવશ્યકે છે. 


ખ્ાહ્મણ ધર્મ : મુમારિલ ભટ્ટ, મડનમિશ્ર અને ભગવાન શા'કરાચાર્યના 
પ્રખમળ પરિશ્રમના પરિણામે આ યુગના પ્રારંભમાં જ ખૌષ્ધે ધર્મ પરાભવ પાસ્થો અને 
ખોદ્ધ લોકોને સૌરાષ્ટ્રમાંથી નકારા મળ્યો. લે.કો સુન: આર્ય ધમ તરફે વળ્યા, 
ખ્રાછ્ણાણાનેો જય થયો અને તેમણે પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપી દીછુ. 


વેદ વેદાંત ઉપનિષહટોના ગ્રથો ફેરી વ'ચાવા માંડેયા. વડનગરના વેદપાઠી 
ખ્રાહ્મામાએ વિદ્યા તથા જ્ઞાનને! ફેલાવે કર્યો, ભાવ ખૃઠુસ્પતિ અને પંડિત નાનક 
જેવાએ પ્રભાસમાં વિદ્યાને પ્રચાર કર્યો. પાઠેશાળાએ અને વિદ્યાલયો સ્થપાયાં. રાજા- 
એએ તેને આશ્રય આપ્યો. રાજયુમારોના શિક્ષકે ખ્રાહ્મણે થયા અને તેમને શાસ્નનું 
જ્ઞાન આપવા માંડયું. તે સાથે ભાગવત અને પુરાણના પણુ પ્રચાર વધ્યો. વિદ્યા 
માત્ર ખ્રાહ્યણા પાસે રહી. આમજનતાને સ સ્કૃતિનું કે શાસ્નું સાન ન હતુ. તેથી 
ખ્રાહ્મણાએ પોતાની ઉદરપૂર્તિ માટે જે જે કહ્યું તે તે તેણે માની લીધુ, ધમને નામે 
વહેમને ફેલાવો થયો. માનતાએ માનવી, શ્રાદ્ધ કરવાં, તીર્થસ્થાનમાં સ્નાન ફરવું, 


૧. શાલિવાહન કેોણુ ? ચક્રવતી" શાલિવાહન ૪. સ. ૭૮માં થયે. જેસલમીરનો શાલિ' 
વાઠુત ૪. સ, ૧૬૬૮માં થયે. મેવાડના ૨1ળન રાલિવાહત ૪. સ. ૧૦૦૦ લગભગ થયે!. એટલે 
આ વાર્તા માની લેવાની જ રડે છે. જેસલમીરના ભટ્ટી કે મેવાડના ચુહિલેોશએ ચડાઇ કરી હોવાનું 
જાણુવામાં નથી. વળી, ૪. સ, ૧૦૦૦માં જેઠંવાની ગાદી ઉપર્‌ વનવીર્‌જી, નગજણુજી કે ભાણુજ 
હરે. કેરી શાલિવાહન નામને! નાનો રાજન હેય તો કહી શકાય નહિ. 

રહ 


૨૨૬ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


શુકન--અપશ્ઞુકન માનવાં વગેરે માન્યતાઓ પ્રચલિત થક. શુદ્ધ અને નિર્મળ વેદ ધર્મ 
અને ભગવાન શ'કરાચાચે બોાધેલા વેદાંત ધમ ઉપર પોરાણિક જૂડાણાંએાએ વિજ્ય 
મેળવ્યો. વૃક્ષપૂજા, નાગપૂના, પશુપૂજા અને દિગ્પાલ-ક્ષેત્રપાળપૂજાને। પ્રચાર પણુ વધ્યો, 


ફેત્ર : રૌવ સ'પ્રદાય પૂર જેશમાં હતો. સોમનાથની આરાધના અને ભક્તિ 
પ્રત્યેક ઘરનો ધર્મ થયે. રાજાએ મહાદેવને ચરણે ધન અર્ષણુ કરવામાં હોડ 
કરવા લાગ્યા. અને પ્રજાના અને લૂ'ટના ધનમાંથી સોમનાથના મ દિરને હીરા, માણેક 
સ્ે!'તીથી શણગાર્યું”. લગુલેશ સ પ્રદાયનું પરિબળ વધ્યુ. ગામે ગામે આ ચુગમાં શિવનાં 
મ'દિરેો બધાયાં. જડેશ્વર, ખીલેશ્વર, ગોપનાથ, ખરડાના ગોપનાથ, સહેજીગેશ્ચર 
(માંગરોળ), નાગનાથ (ચોરવાડ) વગેરે અનેક ખ્યાત, જ્ઞાત તેમજ અસ્તાત મ'દિરે 
બ'ધાયાં. લેકે રુદ્રાક્ષ ધારણુ કરતા થયા. સન્માનશખ્ઠ “જય સોમનાથ થયો, અને 
સુસ્લિમાોના હુમલાએ અને મ'દિરેના થતા નાશ છતાં તેએની ભકિત લેશમાત્ર 
ન્યૂન થપ)  નહોં. 


વેદ્યત ; દ્રેતાદ્રેત, અદ્વેતાદ્રેત અને શુદ્ધાદ્વેતના સિદ્ધાંતા ઉપર તો ચર્ચા 
ચાલુ જ રહી. શ'કરાચાર્યો પ્રદેશમાં ફેરી ઉપદેશ આપતા રહ્યા. દ્વારિકાની શારદાપીઠેના 
સ'ન્યાસીએઓ પ્રચાર માટે પ્રવાસ કરતા રહ્યા. અને તેમની સાથે વૈષ્ણુવ અને શાકત 
સ'પ્રદાયના પડિતો! લડતા રહ્યા. નરસિહુ મહેતા તથા રામદાસજીને। શાસ્ત્રાર્થ તેવે! જ 
એક શાસ્તાર્થ હતે. 


વૈષ્ણુવ સ'પ્રદાય : આ યુગ પહેલાં “પરમ ભાગવત” મહારાજાએ હેતા. 
વિષ્ણુભક્તિ પ્રચલિત હુત્તી, પણુ શ્રીકૃષ્ણનું નામ લઈ, તેનાં પદ્દો રચી ભક્તિ 
કરનાર નરસિહ મહેતા પ્રથમ ન્તેવામાં આવે છે. શ્રી.કૃષ્ણુપૂજ પ્રચલિત થઇ, પણુ 
નરસિંહ મહેતા એકલા વૈષ્ણુવ જ ન હતા, તેએ વેદાંતી પણુ હતા. તેનાં કાવ્યો અ'ધ-. 
શ્રદ્ધાની વેવલી ભકિતનાં નથી, પણુ ઉપનિષદો અને વેદાંત ગ્ર'થાના સારરૂપ છે, તેમની 
શુષ્ણુભક્તિ જુષગુતે લક્ષ્યાંક કરી એકેશ્વરની ઉપાસનાની હતી. રામાનુજાચાર્ય, મધ્વા- 
ચાર્ય નિખાર્ક, ખસવ, સ્તાનેશ્વર, બોરા કુંભાર, નામદેવ, દરજી ચોખા મેળા: વગેરે 





૧. (૧) રામાનુશ્નચાય*નું મૃત્યુ ૪ સુ. ૧૧૫૩૭ 
(ર) સધ્તાચાય*તું મૃત્યુ ₹. સ. ૧૧૯૦ ? (જ્ન્મ ₹. સ. ૧૧૬૯૭) 
(૩) નિંબાકષનું મૃત્યુ ઇ. સ. ૧૧૬૨ 
(૪) બસવનું મૃત્યુ ઇ. સ. ૧૧૮૦ % 
(૫) જ્ઞાનેશ્વર્‌તું મૃત્યુ ઇ. સ, ૧૨૯૬ 
(૬) નરસિહ મહેતાનું મૃત્યુ છ. સ. ૧૪૭૪ ? (જન્મ ૪. સ, ૧૪૧૪) 
(છ) વલ્લભાચાય્*તું મૃત્યુ ઇ. સ, ૧૫૭૧ (જન્મ ઇ. સ. ૧૪૭૯) 
(૮) શ'કરાચાય*નું મૃત્યુ ૪, સ. ૮૨૦ (જન્મ ૪. સ, ૭૮૮) 


શૈજપૂત સમય ર્રેઠ 


સત્તોએ દક્ષિણુ ભારતમાં મૃષ્ણુ અને વિષ્ણુના અવતારોની ભકિતને। પ્રચાર કર્ચેય હતે, 
પણુ વલ્હમભાચાર્યના સિદ્ધાંતોના પ્રચારને પ્રારંભ હજી થયે! ન હેતો. તેથી નરસિંહુ 
મહેતાએ પોતાની પદ્ધતિ પ્રમાણે યુદ્ધો, સહાર અને વિનાશથી ત્રાસી ગયેલ પ્રજાને 
રસવૃત્તિમાં તરબોળ કરવા, અસાર સ'સારમાં શાન્તિ અને રસ મળે તેવી રીતે પાલક 
શક્તિ વિષ્ણુના શૃષ્ણાવતારની ભકિતનો બોધ આપ્યો. 


અવતાર પૂજા : જેનો આગલા ચુગમાં પ્રચાર હતે તે અવતારપૂજા અસ્ત 
પામી અને રામાવતારની પૂજાને પણુ પ્રારંભ થયેલે। જવામાં આવતો નથી. નરસિંહ 
મહુતા પહેલાં. રાડુ મહીપાલ દાસોદરરાયજીની માનતા માને છે અને વેષ્ણુવ ધમને 
અતુસરે છે; પણુ આખા યુગમાં રામચદ્રજીની પૂન્ન કે ભાકિતનું ક્યાંય નામનિશાન 
નથી; છતાં તે હતી નહિ તેમ કહી શકાતું નથી; કારણુ કે રામાવતારથી વર્તમાન 
યુગ સુખી દરેક હિન્ડુની જીભે સુખેદુ:ખે તે પવિત્ર નામનું રટણુ રહ્યું છે. તેથી તેની 
પૂજા ન થતી હોય તે માનવા ચોગ્ય નથી, સ'વત ૧૩૨૦ના કાંટેલાના શિલાલેખમાં 
ઉજદયયનના પૌત્ર પહાસિહને “રઘુ પ્રભે' સાથે તથા તેની પત્ની પૃથિવીદેવીને “મૈથિલી 
સામે સરખાવી છે. સ'વત ૧૦૦૫માં નૃસિહુઅવતારની પૂન્ત થતી તેવો ઉલ્લેખ 
એક લેખમાંથી મળે છે.* 


શાકત જુ'પ્રદાય : આ યુગમાં શાકત કાપાલિક અને દેવીપૂજકો પણુ હેતા, 
નીચલા થરના લો।કે શકિતની ઉપાસના ડરતા. તેનાં સ્વરૂપો હીન દશાએ પહોંચ્યાં અને 
ધમને નામે અનાચાર શરૂ થયે! ને અઘયાષિ આ પ્રાન્તમાં તે પ્રચલિત છે. દરેક કુળે 
પોતાની ૪૪ દેવી સ્થાપી અને લેની ઉપાસના અનિવાર્ય ખની, 


હવુમાન: ગણેશા : હનુમાનની ઉપાસનાસાધના પણુ પ્રચલિત હતી. મેખ- 
ઢાજી તેની બાજુમાં હનુમાનની મૃત્તિ રાખતો અને શુભ કામમાં ગણુપતિની કૃપા 
યાચી પ્રારંભ કરવામાં આવતે. પ્રા'પ્ત થયેલી પ્રશસ્તિઓમાં “શ્રો.ગજાનને। જયતિ” 
“મોમ, નમે ગણુપતચે” “કપટી સ પહેષ્ુ? એમ ઘણુ લેખોમાં નેવામાં આવે છે; 
પણુ પ્રત્યેકમાં નથી. ઘણુ ભાગે માત્ર “એં” છે. ઘણામાં “એમ્‌ નસ: શિવાય” છે. 
એેટલે ગણુપતિતું નામ મનાય છે શમેટલું પ્રચલિત ન હતુ. 


જેન ધર્મ ; જેન ધમ તું પ્રાલલ્ય ખૌદ્ધો ગયા પછી પણુ જેવુંને તેવું રહ્યું. 
કલ્પસૂત્રનું વાંચન થતું. શ્વેતાંબર દિગખરના ઝગડા રહૅતા. પણુ મર્તિપૂજક શ્વેતાં- 





૧, મહારાજા સારગદેવે થ્રીકૃષ્ણુ પૂન્ન માટે, નાઢયપ્રચોગ માટે તથા નેવેલ્ર માટે દાન 
આપ્યાનો અનાવડાના સ'વત ૧૩૪૮ના શિલાલેખમાં ઉલ્લેખ છે. 

૨. કુમારપાળને। રતનપુર મો ય વગરને। લેખ. હી. છ. એફ ગુજ, ભા. 
ડૈઃ પૃ; ૪૦: 'આચાય*. ી 520 


ર૨૮ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


ખર્‌ોતનુ' પરિબળ વધારે હતું. આ સમયમાં શૈઝુંજ્ય, ગિરનાર ને આખુનાં જેન મદિરે 
ખ'ધાયાં, અને ગુજરાતના રાજાઓએ જેન ધમ સ્વીકારતાં પ્રજાના ઉપલા વર્ગમાંથી 
માંસાહાર ખ'ધ થયે. નાગરો, ખ્રાહાણે।, વશ્િકો વગેરેએે માંસાહારને! ત્યાગ કર્યો 
જવદયાની ભાવનાને ઉદય થયો અને સસાર નશ્વર છે અને તેને ત્યાગ કરવો તે 
લાગણી પ્રચલિત થઇ. લેકો આન દભોાગ, રસમસ્તી અને રાગરગમાંથી ડ્ર ગયા. 
વૈભવવિલાસ રાજાએ પૂરતો! રહ્યો, સામાન્ય લોકો માટે મહેનતમજૂરી અને ત્યાગની 


ભાવના સિવાય કૉંઈ રહ્યું નહી. 


રીલ 


સહિષ્ણુતા : તેમ છતાં;જેને સરહેષ્ણુ હેતા. હિમચ'દ્રાચાર્ચે સોમનાથને! ઉદ્ધાર 
કરવા ઝુમારપાળને પ્રેરણા કરી; પોતે પણુ સો!મનાથનાં દર્શને ગયા. વસ્તુપાળે પલુ 
હિન્દુ મંદિરોને સહઃય આપી, તેના સુત્રે સોમનાથનું પૂજન ક્ચું, કુમારપાળના મંત્રો 
ઉદયનના પુત્ર ચાહુડના પોત્ર સલક્ષે કાંટેલામાં સલક્ષનારાયણુ નામે વિષ્ણુનું તથા તે 
સાથે પાર્શ્ચનાથનું મ'દિર બ'ધાવ્યુ. એટલે જૈનધમી લેકે હિન્દુએ સાથે મળીને 
રહેતા એટલું જ નહિ, પણુ તેમના ધમનો વિરોધ ન કરતાં તેમના અનુયાયી અથવા 


“સહાયક થતા. 


સ્થાષત્ય : આ યુગ સ્થાપત્ય માટે તે ભારતના સ્થાપત્યના ઈતિહાસમાં 
સુપ્રસિદ્ધ છે. ચોલુકય સ્થાપત્ય તેની એક વિશિષ્ટતા છે. ડી. ખર્જેસ, ડી. કઝીન્સ 
વગેરેએ તેના અભ્યાસને અતે તેને શ્રેષ્ઠ સ્થાપત્ય અને કળાનાં પ્રતીક કહ્યાં છે. 


ગાપતું મ'દિર કાશ્મીરનાં મ'દિરાને મળતું છે. આ મદિર આ ડુગ પહેલાંનુ' 
છે અને તે પછી વિસાવાડા, ખીલેશ્ચર અને સુત્રાપાડાનુ' સૂય દેવળ, થાનનું સૂર્ય મદિર, 
કૃદવારતું વરાહ દેવળ, કી'દરખેડ, ઘુમલીનું સોન ક સારીંનુ મદિર આ યુગ પહેલાંનાં 
હોવાને સ'ભવ છે. આ ચુગનાં મંદિરના બે વિભાગ પાડી શકાય. પ્રારભકાળ અને 
અસ્તકાળ.' પ્રથમ વિભાગમાં પરખડી, ચોબારી વગેરેનાં મ'દિરે, શીતળા (પ્રભાસપાટણુ)તુ 
સૂર્ય મદિર અને ભીમનાથનું સૂર્ય મદિર ગણી શકાય. બીજા વિભાગમાં સેજડપુર 
અને ઘુમલીનાં, ગિરનારનાં તથા શ'ઝુજયનાં જેન મ'દિરોનેો સમાવેશ થઈ શકે. 
સોમનાથનું જે મ'દિર ઇ. સ. ૧૯૫૦માં સોમનાથ ટ્રસ્ટે તોડી પાડયુ' તે ચોલ્રકેય 
સ્થાપત્યના એક અત્યુત્તમ નમૂના જેવું હતુ .* 
૧, આર્ફીએલેોજ એક ગુજરાત : ડ।. સાંકળિયા. 
૨. મેરુ રાજપ્રાસાદ પદ્દતિનું અ મ'દિર હુતુ'. ડા, કઝીન્સ માને છે કે તે જુપારપાળે 
છ. સ. ૧૧૬૯માં બ'ધાવેલુ* હતુ. પણુ તેમાં વારે'વાર ફરફારો થયા હોવાથી પાછળની 
સદીએ।ની પણુ અસર હતી. મ'દિર આસપાસ પ્રદક્ષિણયાનો માગ" હતો. આગળ ગૃહમ'ડપ હતો 
ગ્યને ત્રણુ ખાજા હિન્ડું યુગની કમાનોવાળાં દ્રાર હતા, આખુ' દેવળ આકારમાં પૂર્વાભિમુખ અને 
ચોરસ હતુ, તેના ગભઝૃહમાં મહાદેવનું (લમ હતુ. પ્રદક્ષિગામાંમ“મ ત્રગુ બાજુએ બારીએ! 


જૈજપૂત સમય ર્જ્ટ 


વાવકુવા : અનેક મ દિશે ઉપરાંત આ ઝુગમાં સુંદર પગચિયાંવાળી વાવો 
અને કૂવાએ ખધાયાં. ખેંગારવાવ, અડીકડી વાવ, નાંઘણુ કૂવે, ધપૂસરની વાવ, 
પ્રભાસની ભણુસાળીવાવ, માંગરોળની વાવ, મભાસની માત્રીવાવ વગેરે તેના નમૂન 
છે. આવી અનેક વાવો સૌરાષ્ટ્રમાં સ્થળે સ્થળે અઘ્યાષિ નેવામાં આવે છે. 


રાજમહેલ : આ ઉપરાંત વ'થલીનાો નવલખે મહેલ, ગિરનારને રાણુક 
ઝરૂખો, જૂનાગઢને ઉપરકોટ, દેલવાડાને કિલ્લે, વઢવાણુને। કિલ્લે।, જેડિયાને। ફિલ્લે।, 
પ્રભાસને। કિલ્લો! વગેરે રહેવાનાં મકાનો તથા રક્ષણુની દછિએ ખાંધવામાં આવેલી 
ઈમારતો, હુર્ગોનાં દ્રારનાં તોરણ, બાજુના ગોખલાએ અને પ્રતિહારા પણુ આકષ ક 
અતે અસર છે. 


સમાજ : સમાજની સ્થિતિને! વિચાર કરતાં આ યુગમાં સમાજ અનેક 
પ્રકારે પતિત થચો હતો. નીતિનાં ખ'ધનો શિથિલ થયાં હતાં. રાજાએઃ એ નીતિના 
નિયસેતે વિસારી દીધા હતા? અને પ્રજાની "ણુ તે જ સ્થિતિ હતી. પ્રજામાં અજ્ઞાન, 


ન 

યતી. ઉપર શિખર હતુ. તે થોડાં વષષ પહેલાં જ પડી ગવુ' હતુ'. ઝૃહુમ'ડપર્માં આઠ સ્થ'ભે। હતા. 
તેના ઉપર હિંદુ સ્થાપત્યની કમાનો! હતી. પ્રભાસની માઇપુરીની મસ્જીદ કે જે મૂળ હિન્દુ મ'દિર્‌ 
હતુ* તેની જે ૭ત છે તેવી આ મ'દિર ઉપર્‌ છત હરે તેમ ડા. કૅઝીન્સ માને છે. આખુ અને 
મોહેરાનાં મ'દિરોમાં કોતરેલી શિલાએ છતમાં છે તેવી શિલાઓ ઉપર હતી, તેમાં કાલિયાદમનની 
સુ'દ૨ આકૃતિ પ્રવેશમાં જ હતી. ક્વારમાં તોરણે હતાં. 

આ મ'દિરના સ્થભો પેકી કેટલાક અજકોણુ ખેઠક ઉપર એક પથ્થરના મથાળે ત્રિક્ેણા- 
કૃત્તિથી શણુગાર્યાં' હતા. તેના ઉપર્‌ મનુષ્યનાં શરે। ઉપર્‌ કળશ ટેકાજ્યા હતા. ઉપર જતાં તેની 
સોળ કળાની સોળ પાંખડીએ। હતી, પછી મનુષ્યાકૃતિઓ, ત્રિકોણાકારનાં પાંદડાં અનેં ઉપર 
#ીતિસુખ આકૃતિએ હતી. બીજ પ્રકારના સ્થ'ભોની ખેઠકો અજુકણુ હતી; પણુ કીતિુખ 
આકૃતિએ। નીચે ઊભેલા દેવતા નહિ પણુ ખેઠેલા દેવતાએ કોતરેલા હતા. તેથી આ સ્થ'ભે 
૧૩મી સદીમાં થયા હોવાનું, આણુની સરખામણી કરતાં, ડૉ.. ક્ઝીન્સ માને છે. ત્રીજા પ્રકારના 
સ્થ'ભો સાદા હતા. તે ટ્ર_કા અને લગભગ અધે* સુધી ચોરસ હતા. તેને ઉપરથી ચારે ખાજી 
ફરતા પદ્ટાથી શણુગારેલા હતા. મર્યદર્‌ પશ્થરજડેલી કેરેસ પર્‌ હતુ. ગુજરાત-સોરાછૂના કોઇ પણુ 
મ'દિર્‌ કરતાં તેની જા ઊ'ચી હતી. બહારના ભાગમાં ભીતે ઉપર તાંડવ નૃત્યના શરીરના એક 
એક ભાગ અને આસન દશોવતી મૂતિએ હતી. સુદર સપ્રમાણુ અને આકષષક શિલ્પ ન્નેવાનેો 
પણુ અતુપમ લહાવો હતો. દ્ધીચિ શ્રપિની એક મૂતિ* તો અસાધારયુ સુદર હતી. આ મ'દિરે 
આગળ એક ખીને સભામ'ડપ હતે. તે સુસ્લિમોએ તોડી પાડયો! હતો. સોમનાથ ટ્રસ્ટે બાફીનું 
મ'દિર તોડી તાખી ચૌલુકય સ્થાપત્યના એક અપ્રતિમ પ્રતીકને નાશ ક્યો છે. (વિશેષ માટે જુઓ 
મારૂં ટ્રકમાં જ પ્રસિદ્ધ થનારું પુસ્તક “સે।મતાથ.”') 

૧. ચામુ'ડે તેની બહેત સાથે. અઘટિત સબ'ધ રાખ્યા હતો. સિટ્દાજે જસમા અને 
રાણુકરેવી ઉપર ફામુક ૬ષ્ટિ કરી હતી; લવણુપ્રસાદની પતની પરિણીતા હેવા છતાં તેના બનેવી 


૨૩૦ સોરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ 
વહેમ અને 'ધર્મા'ધતાના કારણે નીતિનાશ થઈ રહો હતો. ધમ સ્થાનોમાં બ્રષ્ાચાર 
યતો તે; છતાં .તે'.સામે રજપૂતોએ એકવચનીપણું, શ્રરવીરતા, ટેક, વટ અને પરડુ:ખ- 
ભજન થવાના ધમની પ્રણાલિકા સ્થાપી હતી. સ્રીસન્માન, ગોખ્રાહ્મણુની સહાય, 
ધર્મનું રક્ષણ, વિદ્યાનું ઉત્તેજન અને ધમ પ્રચારની પ્રવૃત્તિ પણુ આદરી. ધર્મને માટે 
અનેક રખાલિદાને તેમણે આ'ખ્યાં અને રાજાએ એ, ઠાકોરોએ અને સામાન્ય પ્રજાજનોએ 
બ સહયુયાના અનેક પ્રસંગો ૪તિહાસને પાને નોંધવા સર્જ્્યા.' 


. આળલગ્ન પ્રચલિત હતાં. વિધવાવિવાહનો ચાલ ઉપલા મ શ ન ની! 


સતી થવાને ચાલ પણુ હ્તો. આંતરવર્ણીય અતુલેોમ લગ્ન થતાં.૨ એકથી  વિરોષ 
પત્ની થતી. 


આ ચુગમાં આ દેશમાં નાગરો, ઓદિચ્ય ખબ્રાહ્દાણા, ભાટિયાએ, પુષ્કરણા 
બ્રાહ્મણે, લોહાણા વગેરે આવ્યા. જાડેજા, ઝાલા, પરમાર, રાહોડે, વાજા, વાહેલ, જેઠંવા, 
ચુડાસમા, કાઢીએ, મેરો વગેરે આવ્યા. ખાંટ, ખસિયા, વાધેર, નેધપુરા, કેટિલા, 
'વરું વગેરે નવીન જાતિએ થઈ અને ખધી એકખીન્ન સાથે ભળી એક સમાજ 
કેન શકી. 


 ભ્રાષા; લિપે; ભાષા રુજરાતી હેતી. આ ગુજરાતી જની ભાષા; ઝરણ 
ભાષા અને સ'સ્કુતમાંથી ખનેલી એક જુદી જ શુજરાતી આ સમયમાં ખીલી. વિદ્ધા 
તોની ભાષા સ'સ્જુત હુતી, પણુ તેમાં રૂઢ દેશી ભાષાના પ્રયોગો વપરાતા, જેવા કે 
અટ) હાટ “ઘાણી વગેરે. ઝાલાએ તથા જાડેજાએ સિધમાંથી આવ્યા. રાઠોડો 
; તથા. ગોહિલે મારવાડેમાંથી આવ્યા. તેથી દરેક જાતિ પોતાના રિવાજો, ભાષા, શખ્ટ- 
પ્રયોગો અને કહેવતો સાથે લાવ્યા, જે ગુજરાતીમાં ભળી ગયાં અને એક જુદી જ 
“ભાષા તેમાંથી સ્તરૂપ બદલતી બદલતી નરસિહ મહેતાના સમયમાં આકાર પામી, 
“નરસિહનાં સળ પદો પણુ આજની ગુજરાતીથી જુદાં છે. “માત્રા” ક ખદલે 
જઃ લખાતો. “પૂછે'ને બદલે “પુછઈ' શખ્ઢ લખાવો; કેવા 'ને ખદલે। કેસો? લખાતું. 





સાથે પત્ની તરીકે રહેતી હતી; રાડ ખે'ગાર તથા અજીષ્તાસિહે મેર્‌ં સ્રીની લાજ લુ*ટી હતી. 
માંડલિક્રે ચારણુ સ્રી મીનખાઇ તરક કુષ્ટ કરી હતી તથા વીશળશાહુની સ્રીની છચ્છા કરી 
હતી; કર્‌ણુ વાઘેલાએ માધવની પત્તીતું હરણુ કયુ" હતુ' વગેરે, મ'દિરોમાં નગ્ન અને ખીભત્સ 
'સાંતએ કેોતરાવી શિલાલેખોમાં પણુ શૈગારી ઉપમાઓ નિલ5જજ રીતે અપાતી હતી. 
ર ૧. ગાયો! વાળનારા પાછળ પડી પ્રાણુ અપ્*નાર માંગડો, ધમ*તા રક્ષણે મરનાર વેગડે 
:ભીલ અને “હમીર લાઠિયા, સુશ્લિમ ભાગેડુને આશ્રય આપનાર રાહ, તેતર્ને કારણે લડનાર ચભષિા 
એવાં અનેક દષ્ટાંતો છે. 

ર્‌. હ ખાપ દેવપ્રસાદની પત્ની વણિક હતી. એગાર કુ'ભાર્‌ રણા 
[પરેણચે ક ઝક 


રજપૂત સમય ૨૨૨ 


આજના સૌરાષ્ટ્રની ગ્રામ્ય ભાષા છે તેમાં . તેનો પ્રતિધ્વનિ સભળાય છે. કાંઉ-કેસ, 
જણ્‌-કહૅ, તોળે-તારો વગેરે શખ્દ્દો હેજી ઘણાં ગામડાંએ માં વપરાય છે, સ'સ્કુત- 
માંથી પ્રાકૃત અને અપબ્રશ(જૂની ગુજરાતી)માંથી વર્તમાન ઝુજરાતીનેો વિકાસ 
શરૂ થયો. 


લિષિ ગુજરાતી હતી, પણુ અક્ષરો ઉપર લીટી ખાંધીને લખવાને! ચાલ 
હેતો, તેમાં “અ' “ચ? વગેરે દેવનાગરીમાં બહુધા લખાતા. શિલાલેખો, તાઅ્પત્રે 
ખને દાનપત્રોેની ભાષા સસ્જુત અને લિપિ નાગરી હતી. અ  % 


સાહિત્ય : આ યુગમાં જેન સાહિત્ય વિશેષ પ્રમાણુમાં લખાયું હોવાનુ 
જણુ।ય છે. ર દદ ી 

૧. જ્વયાશ્રય' ગ્ર'થને પ્રસિષ્ધે વ્યાકરાણાચાર્ચઃ જૈન સ્ુનિહેમચ' દ્રાચરાચેરે પ્રારભ 
કરલે, તેએ ઈ. સ. ૧૧૩૪માં તેમનું મરણુ થયુ ત્યાં સુધી તેને સમાસ ન કરી 
શકતાં પ્રલ્હાદનપટ્ટણુના (પાલનપુર) લેશાન્યતિલકગણુએ ઇ. સ. ૧૨૫૬માં આ ગ્રન્થ 
સમાસ .કર્ચો. તેની લક્ષ્મીતિલકે ટીકા લખી. તેમાં સ'સ્કૃત ભાષાના વ્યાકરણુની સમ 
જણુ છે; તથા ચોછુક્ય-વ' શવણુંન છે. 


૨. “પ્રખ ધચિ'તામણિ' તેના પછી વઢવાણુમાં ઈ. સ. ૧૩૦૫માં પૃણું શમે: 
તેને પ આચાય મેરુતઃગ હતે।. ગુણુચદ્ર આચાર્યે આ ગ્રથ લખેલે।,. પણુ તે બરા 
ખર ન હોઇ તે લખે છે કે પૂર્વની વાતે સાંભળીને પ'ડિતોનાં મન તૃષ્તિ પામ્યાં 
નથી. એટલા માટે હું “પ્રમધચિ'તામણિ' ગ્રથમાં વતેસાન દાઇ પરાકેસનું 
વણેન મારી અલ્પ મતિ છતાં શ્રમ લઇંતે કરું છુ. 


' લેખ-પર્ષ્ટાત પ્દ્દેતિ : આ ગ્રથમાં જુદાજુદા લેખો સ. ૮૦૨થી સ. કા 
પણુ તેમાં હે લેખકનું નામ નથી. (રાસમાળા ભાષાંતર). . 


સિદ્ધદેમ પ્રશસ્તિ: : લેખક શ્રી હેમાચાય' 


હસીરમદટમર્દન ,, જવયસિ'હુસૂરી 
કુમારપાળપ્રબ'ધ : ,, જિનાનદ૬ 
વિચારશ્રેણી : ,, સેરુતગ 
જુમારપાળભૂપાલ ચરિત્ર: ,. જયચસિહસૂરિ 
ઠૈરાવલો : ,. સૈરુતગ 
સુષુતક્રીતિ મિની ,) મદ્યપ્રભા 
કીર્તિકોસુદી : ,, સોમેશ્વર 
વસ'તવિલાસ ક 0 


લસ્તુપાળલેજપાળથર્ત્રિ ,,૪ $? 


સૌરાષ્ટ્રનો તહાસ 


ફેફર 
ફાન્ડડદેપ્રબધંધ ર: લેખક પદ્મનાભ કવિ 
પદે ઇત્યાદિ : ), નરસિંહ મહેતા 
માંડલિક કાવ્ય ક ? 
ર્વતગિરિરાસા : ,, ર? 


આવાં અનેક કાવ્ય, સાહિત્ય, તર્ક, નાટય, વ્યાકરણુ વગેરેના વિવિધ ગ્ર 
રૂ 


આ ચ્ુગમાં લખાયા અને ગુજરાતી સોગ તેમનો ફૂળોા તે ક્રારણે રક 
ગણાય, તત્કાલીન ઇતિહાસ પણુ જેન ગ્રથામાંથી મળી આવે છે. 


ચલણ : આ યુગમાં ચલણુ દ્રમનું હતું, રૂપક પણુ ચાલતો અસે વિશેાપક 

નામને! સિક્કો પણુ ચલણુમાં હતે. તેની શું કિસ્મત હતી તે જણુ।તુ નથી, પરતુ 
, સ'વત ૧૨૦૨ના સોહડીવાવના શિલાલેખ ઉપરથી જણાય છે કે રૂપક દ્રમથી મોટો 
હુતો. મ'દિરના ખર્ચ માટે પાનના એક ગાડે એક દ્રમ લેવાતું ઠરાવ્યું હતુ, જ્યારે 
ઠાકોર શ્રી.મછકે રાજ એક રૂપક આપવા કખૃલ્યુ' હંડું. વિશેષક દ્રમના વીસમા 

/ ભ્રાગની કિમ્મતને। ત્રાંબાને સિક્કો હુતે..૨ પાછળના સમયમાં જેમ જામશાહી કેરી 
અને દીવાનશાહી કેરી થઇ લેમ ભીમપ્રિય વિશેોપક અને વરાહુપ્િય વિરે।ાપકનું 


ચલ હેતુ. 

આ ચલણુ કે।નાં ચાલતા તેને કાંઈ ઉલ્લેખ નથી. સોલકી રાજળએએ 
પોતાના સિછ્ઠા પાડેયા હતા; પણુ સૌરાષ્ટ્રમાં રાહુના સમયમાં કોના સિક્કા ચાલતા 
તે તેમજ કેઈ રાજાએ પોતાના સિકકા પાડયા હોવાનું જણાતું પણુ નથો, કદાચ જૂના 
વલ્લભી અમલના સિક્કાએ અતે પછી ગુજરાતના ચાલતા હાય તેમ જણુાય છે. 
રાહુના ઉઠયકાળે અને મધ્યકાળે તેઓએ સિક્કા પડાભ્યા હશે * પણુ કમભાગ્યે એક 
પણુ સિક્કો પ્રાપ્ત થયો! નથી. 

ક અ £5 4 કકક કકક 
૧, પ'ડિત “નાનક પ્રશસ્તિ' સ'વત ૧૩૪૩-(૪. સ. ૧૨૯૬) દ્રમ કે દ્રામ માટે; તાડે।ઃ 
લને લેખ સ". ૧૩૪૮ (૪. સ. ૧૨૬૨) રૂપક માટે; ભીમ ખીજનેો લેખ સ'. ૧૨૩૫ (૪. સ. 
૧૧૭૬): વિશે।પક માટે. 
ર. પ્રો. ડી* આર. ભાંડારકર તેમ માને છે, પણુ થી આચાય* કહે છે તેમ આ. લેખમાં 
રાણીએ સોમેશ્રરની પૂન્ત માટે રોજના બે વિશોપક આપ્યા છે. એટલે તે આવી હલકી કિંમતના 
* નત હોય, પણુ રૂપાને હશે. હ" તેમાં મળતો થાઉ છુ. 

૩, મારા પૂજ્ય કેલાસવાસી પિતાથી પાસે રાહને। એક ની! સિકો હતે. તેમણે 

ઝેડત્ર કરેલા આશરે ૨૦૦ થી ૩૦૦ સિકકાઓ ચેપર'ઇ ગયા વા ગૂમ થયા, પણુ તેઓશ્રીએ 


તારવેલા સિક્કાઓમં ક ક એવું વ'ચાતુ' તેની ખીજી બાજુ લાસી હતી. 


રજપૂત સમય ૨૩૩ 
આરખ સુસાફેર (અગ્નાત) લખે છે કે “સોરાષ્ટ્રના દ્રામ અરખી દ્રામ કરતો 
બુ 


અર્ધા છે. રાજાનું સુખ તેમાં ઉપસાવવામાં આવે છે તથા થાર્તેહિમન દ્રામતુ 
તથા કોડીનું ચલણ છે. 


સ'વેત્સર : વેરાવળના હેશિસિષ્ટ્ર માતાના ઈ. સ. ૧૨૬૪ના શિલાલેખના 
અપવાદ સિવાય આ યુગમાં સર્વત્ર વિકમ સ'વત પ્રચલિત હતે।. 


જકાત-કર્વેરા ;: આ સમયમાં જકાત તથા કરવેરા ઉઘરાવવામાં આવતા. 
જમીનની ઊષજ માંથી રાજભાગ નીકળતો અને તે ઉપરાંત જુરી જુદી પેદાશ ઉપર 
જુદા જુદા કર લેવામાં આવતા. 


કર વસૂલ લેનાર શુલ્કી કહેવાતે! અને તેની કચેરીને “શુલ્ક મ'ડપી” (માંડવી) 
કહેતા. આ જકાત ઉફે શુલ્કમાંથી પ્રત્યેક મણે “મણિક” દ્વાણાનાં ગાડાં, ગધેડાનાં 
છાલકાં, ઊંટ ભાર, પાનનાં ગાડાં તથા પડા, બકાલુ, કેરી, વાઢુયા ઉપર જકાત 
લેવાતી, મીઠાના અગરના ખૂટી ખરાળી યે હાંસા પાસેથી વેરે લેવાતો. 


હુન્નર ઉદ્યોગ : હુન્નરઉઘ્યોગ પણુ પૂરા ખીલ્યા હતા. સ'વત વગરના પણુ 
ચોલુકંય સમયના પ્રાચિના લેખમાં ઉલ્લેખ છે કે જુમારપાળ કે તે પછીના રાજાના 


અધિકારી ગુમદેવે પર્માદિત્ય માટે એક આશ્ચય કારક હી'ચકો બનાવ્યો હતે, 


અ'દરો ખધાં આખાદ હતાં, તેમાં પ્રભાસનું ખ'દર આંતે પ્રસિદ્ધ હતુ, 
પીરમ અને ઘોઘા પણુ એટલાં જ જાણીતા હતાં. ઈરાન, સીરિયા, અરખસ્તાન, 
ઇજીષ્ત અને મોરેક્કોનાં વહાણે। ત્યાં નાંગરતાં અને દેશપરદેશ સાથેનો વેપાર બહું 
મોટા પ્રમાણુમાં ચાલતે।. માંગરોળતું ખ'હર પણ્‌ મશહુર હતુ. 


કંપાસમાંથી કાપડ ખનાવવામાં આવતું. તે “ચમત્કારિક રીતે” બનાવવામાં 
આવતુ; તેવું બીજી કે જગ્યાએ જેવાસાં આવતું નહી. તે સફ્‌ાઇદ્દાર અને ખારીક 
બનતું કાયડ એવું ઝીણું થતું કે તે સાધારણુ -કદની વી'ટીમાંથી કાઢી શકાય.” 


ામડાની ઢાલે!, જોડા અતે અન્ય વસ્તુએ થતી. સોનું તથા રૂપું શેખી 
તેમાંથી શુષ્ઠ રવો! બનાવી તેમાંથી 2) આ જન બનાવવામાં આવતાં. હીરા, 





કે મા શિવ સ. ૧૨૦૨ પા સ ૧૧૪૬) : ભાવ દન્સ. 

સ'. ૧૨૧૩ (૬. સ. ૧૧૫૭)નું કુમારપાળનું દાનપત્ર : તેમાં પણુ “ વદયૌમ”ડપિ''માંથી 
 રેોજ્નો એક રૂપક આપવ:ને! ઉલ્લેખ છે. (હી. ૪. એ. ગુ. $ આચાર્ય) 

ર. અરબ પ્રવાસીની નાંધ (ર્ાસમાળા-ભાષાંતર) 


૨૩૪ સોરાષ્ટ્રનો દાતહાસ 


માણેક અને મોતીનાં ખહુસલ્ય આભૂષણો અને અલ'કારો પણુ બનતાં ધોડાનેો 
સામાન ફૂ વાર અને કાળી રૂંવાઢીનાં ચામડામાંથી બનાવવામાં આવતે, 


હ્ાથીદાંતની પણુ નાના પ્રકારની વસ્તુએ ખનાવવામાં આવતી. વેદરાજે 
અસ્ખર, કૈસર અને કસ્તુરીમાંથી અસલ્ય દવાએ! ખનાવતા. 


પશુષાલન : ઘોડા, ઊંટ, ગધેડાં, બકરાં, ઘેટાં, ગાય અને ભેંસને ખહાળા 
પ્રમાણુમાં ઉછેર થતો. અહોંના ઘોડાએ પદદેશ જતા. હાથીએ પણુ રાજાએ પુષ્કળ 
પ્માણુમાં રાખતા. 


જ'ગલી જાનવરેમાં સિહ, વાઘ, દીપડા, ગે'ડ, મગર, હુરણુ, સાખર, 
વગેરે ખહુ હતાં. તેનો શિકાર કરી તેનાં ચામડાંનો પણુ ઉદ્યોગ થતે[.* 


સોરાષ્ટ્રમાં સોનાની ખાણે્‌। હેતી.૨ સસુદ્રમાંથી મોતી પણુ નીડળતાં૨ તથા 
માંગરાળ અને સાંલ આગળ પરવાળાં નીકળતાં. તે ઉપરાંત ત્રાંબા-પિત્તળનાં વાસણે।, 
જરીનું કામ, રેશમ, કિનખાખ અને રગાટ તથા વણાટને! મોટો વેપાર હતે. મચ્છી- 
મારે પણુ પોતાને ધ'ધે સસુદ્ર તેમજ નદીએ માં કરતા. 


"ેતીવાડી પણુ આગળ વધી હુતી. વાડીએ હૅતી. નાગરવેલનાં પાન થતાં, 
શાકખકાલુ દરેક પ્રકારનું થતું. અનાજ, નાળિયેર, કેરી, કેળાં, પપૈયાં, લીંખુ વગેરે 
ફળ વિપુલ પ્રમાણુમાં થતાં.* 


પ્રજાવગ : ખેડૂતો, આહિર, કણુખી (કુટુસ્ખિક)” તથા કોળી હતા, જમીન- 
દારો બહુધા રજપૂતો હતા, કાઠીએ, ખસિચા, ખાંટ, વગેરે રજપૂતોમાંથી ઊતરેલી 
અથવા તેની સાથે સખધ રાખનારી જાતિઓના હતા, નાગરો, ખ્રાહ્માણા પણુ 
ગિરાસદાર હતા. 
નાગરો : નાગરો વિદ્રાન હતા, ગુદ્ધવીર પણુ હતા, મત્રીએ ખહુંધા વાણિયા 
તથા નાગરો હતા, મહીધર, શ્રીધર, મહીધર ખીનને, નાગડ, હીરાસિહ, માધવ, લુલ, 
ભાભ, વગેરે નામો આપણે ન્યાં છે. પંડિત નાનક, સોમેશ્વર વગેરે વિદ્વાને હતા, 
પ્રશસ્તિફારા અને કવિએ પણુ તે જ્તાતિમાં થયા છે, 





આરબ પ્રવાસી (રસમાળા*-માષાંતર). 
* આલેચના ડુ'ગરે।માં સોનાની ખાણુ હતી : કેષ્ટત મેકમડીતા આધારે કન5લ વે!ટસન, 
: હુંજ નીકળે છે-”મનગર્‌ પાસે, 
. સોઢડીવાવને શશલાલેખ (આગળ છે તે). 

પ. આહિર માટે જીએ પ્રાચીનો શિલાલેખ (આગળ છે તે)કુટુમ્બિક માટે રાસમાળા 
ભાષાંતર, ભીમદેવ ૧લે! તથા વલ્લભીર્ના દાનપત્રો, 


૦ 6 ,૬ :-* 


જ્જપૂત સમય ૧૩૫ 


ખ્રાહ્માણા પણુ વેદનો પાઠ કરનારા, કર્મકાંડ જ્ણુનારા તથા ખ્રાહ્મણુવૃત્તિથી 
પવિત્ર જીવન ગાળનારા હેતા; છતાં અન્ય આર્ચ પ્રજા ઉપર તેમને અકુશ હતે. 
તેએની આજીવિકા ભિક્ષામાંથી હુતી.' 


વાણિયા : વ્યાપારમાં વાણિયા જ હતા. જગડુશા, વસ્તુપાળ, તેજપાળ વગેરે 
શાહે સેદાગરો હતા. પ્રધાનપદ્ે પણુ વાણિયાએ એ નામના મેળવી છે. તેમાં પણુ 
આપણે વીસળ, કલ્યાણુ, લવજી, વગેરેનાં નામ નેઈએ છીએ. ઉદયન અતે તેના પુત્ર 
ચાહડ તે ઝુદ્ધવીર પણુ હતા. તેનો પોત્ર સલક્ષ ષણુ પ્રતાપી પુરુષ હતે. 


તે સિવાય અનેક વણુંના લેકો આ દેશમાં વસતા અને પૃથક્‌ "ૃથક્‌ 
બ્યવસાય કરતા. 


તેએની આથિક સ્થિતિ સારી ન હતી. કરવેરા ખહુ હતા, રાજાએ યુજદ્ઠે 
ચડતા ત્યારે તેએના ઉપર વેઠંને, ચેનિકેોને ખોરાક આપવાનો અને તેને ખચ 
ઉપાડવાનો બોજ પડતે. યુદ્ધમાં તેમનાં ખેતરોનેો નારા થઈ જતો અતે શઝુસૈન્ય 
નિર્દોષ પ્રજાની કતલ કરવામાં ગૌરવ લેતુ. 


રાજ્યવ્યવસ્થા : વલ્લભીના પતન પછી આ દેશમાં રાજ્યજ્યવસ્થા કેવી 
હુતી તે જાણુવાનું સાધન નથી; કારણ્‌ કે તે પછી દેશ નાનાં રાજ્યોમાં વહે'ચાઈ ગયે; 
પણુ સોલકોએનું આધિપત્ય થતાં તે સમયની હષઠીકત પૃથક પૃથક્‌ પ્રમાણથી ઉપન 
લખ્ધ થાય છે. રાજ્યવહીવટમાં નીચેના હાદ્દાએ હતા : 


- મહામાત્ય : સ્રુખ્ય પ્રધાન 

. અમાત્ય : પ્રધાન 

* ત્રધાન : પ્રધાન (રાન્યમાં રહેનારો) 
મત્રી : પ્રધાન (રાજ પાસે રહેનારો) 
. દેશઠૅક્જુ૨ : પ્રદેશનો સેનાપતિ. 

. અપિષ્ઠાતા : ગવન ૨ ' 

, અધિકારી : તેનાથી નીચેને પ્રાંતપતિ. 


૧. પ્રભાસના સોમપુરા બાહ્મણાએ, સિહ્દરાજે રાહ ખે'ગારને મારી પ્રભાસની યાત્રા 
કરી ત્યારે જેન ધમ*તા ઉચ્છેદ માટે તેની સાથે કલેશ કરલે. 

તળાજાના વાલમ ખ્રાહમાણોએ કાયસ્થો પાસેથી તેમની મનધારી દક્ષિયા ન મળી તે 
માટે સ્વદેશત્યાગ કર્યો હતે. 

મુરિલિમ આક્રમણુકારોની તલવારે! નીચે તેમણે ધમ*તા રક્ષણે માથાંએ પણુ કપાવેલાં, 
એટ્લે જેમ તેએ ધમ્*ના સ્થ'ભો અને અન્ય પ્રજ્નના ધમ" સ'બ'ધમાં માગ*દશ*ક હતા તેમ ધર્મ 
માટે ત્યાગ પણુ કરી શકતા. 


૯ -”" «4 ૦૧ ૮0 ,0 ,2 


ડે 

ક 
નિ 
૧૦. 
૧૧. 
૧૨. 
૧૩. 
૧૪. 
૧૧૫, 
૧૬૨ 
૧૭. 
ને. 
૧૯- 
૨૦ 
૨૧. 
૧૨. 
જે૩, 
૨૪. 
રપ. 
૨૬. 


૨૭. 


૨૯. 
૭૦. 


સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


મહાશ્રીકરણુ : રાજા ષાસે રહેનારા સ્રુખ્ય મ-ત્રી 


લઘુશ્રોકરણુ : ,, ,, #» નાને! મંત્રી 
કરણૂપૂરૃષ : ,, ,, »? કનિષ્ઠ મત્રી 


[વશચિક : મામલતદાર જેવે 

મહાસ ધિવિગ્રાહક : યુદ્ધસુલેહુ કરનારે 

દડનાયક : પોલીસ અધિકારી 

પટ્ટકેર્ણુ : પ્રાંતીય પોલીસ અધિકારી ? 

ભટ : લેફેટેનન્ટ જેવો સેનાપતિ 

સુભટ : કેપ્ટન જેવો સેનાપતિ 

ભટ્ટા્ક : સેનાપતિ 

નિયુધ્ત : સર્કલ ઈન્સ્પેકટર નેવે 

આયુઇ્ત : તલાટી જેવો 

ગામીણુ : પટેલ 
મહારથી (0) મહાક્ષત્રપ : ખાસ નીમેલે। પ્રતિનિધિ (મીલીટર) 
મહેતા : સીવીલ પ્રતિનિધિ 
જલવાહક : રાજાની સાથે પાણી લઈ ચાલનારે 
તાંબૂલવાહક : રાજાની સાથે પાન લઈ ચાલનારા 
શગ્યાપાલ : રાજાની શગ્યાને! ચોકીદાર 
અગરક્ષક : રાજનો અ ગરઠહ્ષક 

મ'ડાલિક : ખડીએ રાજા 

૨૮. ટ્ૂતક : એલચી. 

રાજદૂત : ખાસ એલચી 

ઝુદ્રાબ્યાપારઅધિકારી : નાણાંપ્રકરથી અધિકારી, 


આ ઉપરાંત દરેક પ્રાંતીય અધિકારીને સલાહુ આપવા પચેોા હતા તે પ'ચ- 
મુળ કહેવાતા, તેનો પ્રસુખ હતે।.' 


ગાળાના સ. ૧૨૦૧ (ઉ. સ. ૧૧૪૫)ના લેખમાં અમલદારેનાં નાસા છે; 
પણુ તે મહાશ્રી. અને મહૅ, કરી બાંધી લીધાં છે. શ્રી. આચાર્ય તેને મહાક્ષત્રિય 


૧. ૧, સ'. ૧૩2૧૫ (ઇ. સ. ૧૨૫૯)નો પોરખ'દરતે શિલાલેખ. 


૨. 


કજખ ર ૦૮ હ 


સર 
સ. 
* ૧૩૨૮ (૪, સ. ૧૨૧૭૨)તે! કચ્છરવનો શિલાલેખ. 
* 12૩8 (૪. સ, ૧૨૭૪)તો આમરણુને શિલાલેખ, 
* ૧૩૧૧ (ઇ* સ. ૧૨૫૫)તો ડભોઇનો શિલાલેખ. 


(£ઇત£ દ 


૧૩૩૦ (૪. સ. ૧૨૪૪)નો ગિરનારનો શિલાલેખ. 
૧૩૨૪ (ઇ. સ. ૧૨૪૧)તો ભરાણાનો શિલાલેખ. 


ફ્જપૃત સમય ૨૩૭ 


અતે મહેતા માને છે, પણુ તે મહાક્ષત્રપ હોવાનું વધારે બધમેસતું છે. મહેતા માટે 
વિવાદ નથી. પ 


પ્રાદેશક વિભાગો :* શ્રીડરણુ મ્રાંતનું નામ હરે. પ્રાંતાના સસૃહને મડળ 
કહેવાતું. પરગણાને પથક, શહેરને નગર; નાના રાહેરને પુર અને ગામડાને ગ્રામ 
અથવા ગ્રામ્ખ અથવા પલ્લી કહેતા. દેશના ભાગ રાજ્ય, દેશ, મહલ, પથક, વિસય 
અને ગ્રામ એમ પડેલા હતા. ખેડવાણુ જમીનને “ભૂમિહલ% બિનખેડવાણુને “ન ભૃમિ- 
હલ, નિર્જળા કૂવાને ખુટ કહેતા, 

જીનવું ક્ષેત્રફળ : જમીનનું ક્ષેત્રફૂળ માપવા માટે, વલ્લભીમાં “પાદાવર્ત” 
વપરાતો, જ્યારે આ યુગમાં હળતું માપ ગણ્યું છે, તેમજ “જુખા' પણુ એક સાપ 
હેતુ. કુબો વીધા જેવડો હશે ર કારણુ કે પેટલાદના ઈ. સ. ૧૩૨૩ના લેખમાં ૨૦ 
કુખા જમીન આપી છે. એટક્ષે તે પોષણુક્ષષ્ઠ ક્ષેત્ર હશે, હળ આજના સાંતી ખરા- 
ખર, એટલે ૨૦ એકર જેટલુ હશે અને ૪૦ કુખાનો એક હળ થતો! હોય તે અર્ધા 
એકર કે એક વીઘા જેટલે! જુબો થતો હશે તેમ અતુમાન થઇ શકે છે, તે ઉપરાંત 
પાસનું માપ પણુ હતું. એક સ્થળે ૫૦ પાસ વાડી માટે તથા ૧૦૦ પાસ ખારેત 
જમીન આપવામાં આવી છે.* 


કકડા: ડરયકાાા--:23.::522222-432::22:5::282---:ઞા8:--.- ઝાત. -.5%8::42:--₹29222385:5252222:22232:22222222₹2223217:2:388222:25222₹2:252:2525:257₹28822242:325:52:22:ઝઞ8:52::5282:2222223222:23ીુઝ સઝા રણણા:2::2::2:2-:-₹-:------2:-2:22555-: ણ 
. ૧૨૯૪)નો આધખુનો શિલાલેખ, 


૧. ૧. સ'. ૧૩૫૦ (ઇ. સ 
ર, સ'% ૧૩૧૪ (ઇ. સ. ૧૨૬૧)ને। ત્રિશળદેવને લેખ. 
૩, સ, ૧૧૯૬ (૪. સ. ૧૧૪૦)ને। જર્યાંસ હનો લેખ. 
૪. સ'. ૧૨૦૧ (₹. સ. ૧૧૫૫)તું જુમારપાળનું દાનપત્ર. 
પ૫. સ'. ૧૨૬૬ (૪. સ. ૧૨૧૦)તે। ભીમદેવ ૨”ાને। શિલાક્ષેખ. કર 


(ડી. ઇ. ઓક ગુ : આચાય*,) 
ર, પાસ એટલે રૂવાની જેમ અર્ષાોથી પણુ અર્ધો (ડું) વીધા જેટલુ' માપ હશે. વાટી 
સાથે ૧૨।॥ તથા ખબારેત રપ વીઘા જમીન પોષણુ માટે પૃરેતી માનવામાં આવેલી, 


પ્રકરણુ ૭ મુ ગુજરાતના સુલતાને 
મહસુદ બેગડા 


સ્રખાગએેા : ઇ. સ, ૧૪૭૨થી ૧૫૧૧. સુલતાન મહસુદ બેગડાએ સેરઠૅ સર 
કર્યું, અને જૂનાગઢમાં રહી ત્યાંનો કિલ્લે સમરાવ્યો, એટલુ જ નહિ પણુ ઉપર- 
કોટમાં રાહ ખેગારે ચણાવેલા મહેલમાં યોગ્ય પાંરેવર્તન કરી ત્યાં મસ્જીદ બનાવી,? 
તથા પોતા માટે નિવાસસ્થાન મુકરર ક્યું. ર 


સુલતાન મહમૃદને જનાગઢ પ્રત્યે ભાવ : સુલતાન સહસુદને જૂનાગઢની 
રમણીય વાડીએ, તેતું સુ'દ૨ અને આકર્ષક સ્થાન અને પ્રકૃતિએ છૂટે હાથે વેરેલી 
અને મનુષ્યે તેની કળાથી સમારેલી શેભભા એટલી તો પસ'દ પડી કે તેણે 
જૂનાગઢનું નામ સુસ્તફાઓદ પાડયું અને ત્યાં જ પોતે શાજધાની સ્થાષવા વિચાર 
કર્યો. તેને મૂર્તિમ'ત બનાવવા માટે જમાછુદ્દીન નામના એક અગસીરને સુહા- 
પ્રીઝખાનને। કલ્કાબ આપી અમદાવાદના ફ્રેોજદાર તરીકે નીસ્ચે..૨ 


ઇસ્લામતેો પ્રચાર : સુલતાન મહસુદે જૂનાગઢમાં વિદ્વાન સૈયદો, કાઝીઓ 
સુલ્લાએા અને મૌલવીઓને બોલાવ્યા. તેઓને પાક પ્ર્લામને પ્રચાર કરવાની 
આઝ્ના આપી અને જેએએ પેસ્લામ ધર્મ સ્વીકાર્યો તેને ધન અને ધરાથી નવાજ્યા, 
ઠેર ઠેર મસ્જીદ્દો બનાવી અને જૂનાગઢમાં રહી તેણે પોતે પણુ આ કાર્ય ને વેગ આપ્યો. 


રાજધાની : જૂનાગઢની આજીુખાજીને। પ્રદેશ જિતાઈ:ગચેઃ હતો. નાનામોટા 
રાજાએ, જાગીરદારો તેમજ જમીનદારોએ સુલતાનની સાવ ભોમ સત્તા માન્ય રાખી 
હેલી અને પ્રતિવર્ષ ખ'ડાણી ભરવાનું કબૂલ ક્યું” હતુ. તે કામ માટે સુલતાને 
સૌરાષ્ટ્રનાં રાજ્યોની ખ'ડાણી વસૂલ કરવા, તેએ[નું નિયમન કરવા અતે તેઓના 
ઉપર નજર રાખવા જૂનાગઢમાં એક રેસીડેન્સી જેવી કોઠી સ્થાપી. 





૧, એ હીસ્ટ્રો એક ચુજરાત : પ્રો, કોમીસેરિયેટ, 


ર્‌. મુહાફ્ીઝખાનને નીમવાતું બીજી” પણુ કારણુ એ હતુ" કે સુલતાનની ગેર્હાજરીના 
કારણે લૃ'ટારાઓનું નનેરે એટલુ' વધી પડેલુ" કે ખુદ અમદાવાદમાં પણુ ધોળે દિવસે ધાડ પડતી 
અને માર્ગો તો એેટલા બધા ભયપ્રદ હતા કે ભાગ્યે જ ક્રેઇ લૂંટાયા સિવાય સુસાફરી કરી શકતુ', 


સુલ્તાનનાં લસ્કરે। અન્ય પ્રદેશા ઉપર વિજય મેળવતા અને તેતી પ્રન્‍્નને લૂ'ટારાએ। 
લુ'ટતા, પોતે કાયમ માટે જૂતાગઢમાં વસવા માગતો! હતો, તેથી આ વ્યવરથા આવસ્યક હતી. 


ગુજરાતના સુલતાને ફ્રૂટ 


ટ'કશાળી : એટલું જ નહિ પણ્‌ ત્યાં એક 2ટ'કશાળ સ્થાપી સિક્કા પાડવા 
માંડ્યા? અને જૂનાગઢનું મહત્ત્વ ઘણું જ વધી ગયુ. 


થાણદાર : જૂનાગઢ મહત્ત્વને પ્રાંત છે એમ સમજી તેણે કોઇના પણુ 
વિશ્વાસ ન કરતાં પોતાના શાહજાદા ખલીલખાનને થાણુદાર તરીકે નિયુકત કર્યે, 


રાહઝાદ્દા : રાહે માંડલિકને વચન આપ્યા પ્રમાણે સુલતાને તેના રાજકુમાર' 
રાહે ભૂપતને બગસરા ચોરાસી ગીરાસમાં આપી અને જૂનાગઢમાં રહેવા રજા આપી 
એટલું જ નહિ પણુ ભૂપતસિંહની શક્તિ અને રીતભાતથી સુલતાન એટલે! ખુશ 
થયે! કે દીવાની-ફે!ઈજદારી અધિકારો પોતાના શાહુજાદાને સોંપ્યા, ત્યારે સુલકી કામની 
સર્જ સત્તા રાહેના મુવરને સોંપી તેમને સુલતાનને જ રાહેઝાદા કહ્યા; ત્યારથી તેઓ 
રાયજાદા કહેવાય છે. 


જાગીર દેવાની નીતિ : ભૂપતસિડુ પદબ્રછટ રાજાને! જુમાર હતો અને ભવિ- 
ષ્યમાં શત્રુ થઇ ઊભો રહુ તેવો સ'ભવ રહે તેમ છતાં સુલતાન મહસુદે તેને સુલ્કી 
વહીવટ સોંપી દીધો. તે સુલતાનેના જ માનામાં જગીર-જમીન દેવાનો આ પ્રથમ 
દાખલે। છે.* 


કચ્છી : કચ્છમાં તે સમચે પ્રસ્લામના પ્રચાર માટે સારી તક હુતી, કારણ 
જે ત્યાંના સુમરા અને સોહા રજપૂતો ઇસ્લામ અને હિન્દુ બન્ને ધર્મ પાળતા હતા. 
ઇસ્લામના સારા સિષ્ઠાંતો તેઆએ અપનાવ્યા હતા; પરંતુ હિંદુ શિવાને અને હિડુ 
ધમની જેટલીક આસ્તાએ પાળતા હતા. તેએ ખાણાવળી હેતા, લડવૈયા હતા અને. 
તેમની સામે વિવાદથી જીતવું કઠિન હતું. મહેસુદે તેનાં સૈન્ગો રણુપાર ઉતાર્યા' અને 
ટક વખતમાં જ તેઓને પરાસ્ત કર્યા, કચ્છમાં પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપી આ ટોળીના 
નાયકેને ઈસ્લામતું શિક્ષણુ લેવા જૂનાગઢ મોકલી આપ્યા. 


સિંધ : પોતાના મોસાળ પક્ષમાં તેને વિજયયાત્રા કરવા ઇચ્છા હતી નહિ, 
પરંતુ સિંધને રાજ્યકર્તા જામ નિઝાસુદ્ીન કે જે સુલતાન મહુમ્ઠદની માને! ખાપ 
થતો હતો! તેની સામે ખલુચી લે।કોએ બળવે! કર્યો. 


સુલતાન મહેસુદે તેઓને પરાભવ કર્યો અને ત્યાંથી ભેટસેગાદ લ જૂનઃ- 
ગઢ તરક પાછે ફર્ચે. 


ક્રારકા : ઇ. સ. ૧૪૭૩ : એ સમચે દ્વારકામાં ભીમજી વાહેલ નામને શૂરે 
રજપૂત રાજા રાજ્ય કરતો હતે. તેના પ્રખ્યાત પિતા હુસીરજીએ એ ખાની આજુ- 





૧. ગ્રે! કેમીસેરીયેટ પ્રમાણે ટ'કશાળ પછીના વર્ષમાં થઇ હતી (એ હીસ્ટ્રો એ ફ ગુજર્‌ાત) 
ર્‌. બોમ્મે ગેજ્ેટીયર્‌ $ વે।. ૮, કાઠિયાવાડ, ૨૮4, 2૪૨, ૫૦૦, ૫૦૮. 


૨૪૦ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 





લિયા સુધી વધાર્યો અને તેની*પાઈજી, જ્યારે તેનો કુમાર ભીમજી ગાદીએ બેઠે! ત્યારે 
તેણે તેની અતુપમ ખુદ્ધિ કરને અજિત સમશેરના સુમિલનને। સુયોગ્ય ઉપયેદગ કરી 
બેટ ભને દ્વારકામાં પોતાની આણુ વર્તાવી અને રાજ્યની સીમા વધારી. 

ફુ 


ખાજુને। પ્રદેશ જીતી લીધો ર પોતાના ૨!«#મને। વિસ્તાર છેક ખ ભા- 


મહમુદની ચડાદવું કારણ : મહેસ્ુટે સોમનાથ અને ગિરનારની ભૂમિ ઉપર 
ઇસ્લામને! ઝ'ડો ફૂરકાબ્યો હતે! અને સારુયે સૌરાષ્ટ્ર તેના લેખ ડી ઉપાનની એડી 
નીચે આવી ગયું હતું. પણુ સમંસ્ત ભારતના ચાત્રોએને ગીતે! ગાતાં ગાતાં ગે્‌ાષુલ 
અને વૃ'્ાવનના વ્રજવિહારીની યોવત અતે વૃદ્ધાવસ્થાની વિહારભૂમિ શા દ્વારકાની 
યાત્રાએ ચાલ્યા આવતાં તેણે નયા હતા અને આસમાન સાથે વાત કરતા જગત 
દહેરાનાં સુવર્ણ શિખરો અને લહેરાતી ધજાની વાતો સાંભળી હતી. તેણે આ મદિર 
અને આ સ્થાનને જગતના પટ પરથી ઉખેડી નઃખવા ભીષણુ નિશ્ચય કર્યો હતે. 
પણુ માળવા, ઇડર અને જૂનાગઢના વિગ્રહોમાંથી તેને સમય મળ્યો ન હતે. તેથી 
તેને તે કાર્યમાં વિલખ થયો. વિશેષમાં ભીમજી હજી સ્વત-ત્ર હતે।. કેઈ પણુ 
સ્રુસ્લિમ રાજાએ દ્વારકાને પાદાકાંત કર્યું” ન હતું. મહસુદે કચ્છ અને સિધની સ્વા- 
રીમાં દ્વારકાની પ્રશ.સા સાંભળો, તેને! નાશ કરવા ખીડું ઝડપ્યું. 


મહમદ સમરક'રીતી ફરિયાદ : દરમ્યાન સૌલાના મહમદ સમરક'ટરી નામને 
એક વિદ્ધાન કે જે દક્ષિણુના ખહામની સુલતાનેોની નોકરીમાં હતો, તે હોરમઝ જવા 
એક વહાણુમાં નીકળ્યો. મહુમદ સમરક'દી નામચીન કાવે અને તત્તતતેત્ત! હુતો અને 
મહસુદે તેની કીતિ સાંભળી ઠુતી. તેનો કેતસડમારી? ભોગજેગે તે!ફાનીો પવનમાં 
હસડાઇ દ્વારકાને કિનારે લાધી ગઇ અને એળખાના વાઘેર ચાંચિયાએએ તે લૂટી 
લીધી. મૌલાનાની સ્રોઆને તેમજ મઃલમિલ્ડતને પણુ તેમણે સ્વાબીન કર્યા. માલા- 
નાને તથા તેના બે ખાળક પુત્રોને દરિયાકાંઠે રખડતા સૂકી રીધા. માલાના સમરક'દી 
ત્યાંથી સુસ્તફકાખાદ આવ્યા અને મહઝુદના કરખારમાં ફાર્યાદ કરી. 


ચડાઈ ; ઈ, સ. ૧૪૭૩ના મે માસની ૧૪મી તારીખે મહગમુદનું સૈન્ય 
“અહલાહા અકખર”ના જયનાદ સાથે જૂનાગઢથી નીકળ્યુ. આર્ભડા અને દ્વારકા 
પડે તે પહેલાં ભીમજી નાસીને બેટમાં ભરાચો. મહઝુદે દ્રારકા લૂટં. તેનાં સ્ુખ્ય 
મદિર, મઠો અને ધર્મ સ્થાને તોડી પાડયાં અને તે સિવાય અનેક નાનાં મંદિરે 
અને મકાનેનો ધેવ'સ કરવામાં આવ્યો અને મૂતએના ટુકડા કરવામાં આવ્યા. 


બેટ : આરભડા કે જે એખાની રાજધાની હતી? તે “ક્ષણુ માત્રમાં* 





૧. મો।ટી સફર કરનારાં ઘણા સહોવાળાં વહાણુ. 
૨, ક્ાર્કાનો રાજા રણુછોડરાયે, તે માન્યતાએ આર'ભડામાં ગાદી હતી. 


ગુજરાતના સુલતાના ફ્‌૪૨ 


જીતવામાં આવ્યું અને ત્યાં મહુસુદે અઝ્રુક માસ સુધી પોતાને [પડાવ રાખ્યો. આ 
પડાવ દર્યાન સુલતાનના લશ્કરને સિંહા અને સ્પોએ અપાર ડુ:ખ દીછું.! સુલતાને 
તે ષછી શ'ખેષ્ઠ્ાર બેટ ઉપર ચડાઈ કરી. મહાભય કર ચુદ્ધના :પરિણામે બેટ પડયું. 
ભીમજી હોડીમાં બેસી નાસી ગચે, પણ્‌ તેને પકડવામાં આવ્યે. 


ભીમજનો અ'ત : તારીખે ફૂરિસ્તા પ્રમાણે મહેસ્રદે દ્રારકાનો પ્રાંત ખાલસા 
કરી ત્યાં મલીક તુધાનને ફ્રહત-ઉલ--સુલ્કના ખિતાખ આપી સૂબો નીમ્યો અને 
ભીમજીને હાથકડી અને બેડી નાખી જૂનાગઢ લઈ જવામાં આવ્યો. સમરકીની સોને 
પણુ કમજે લેવામાં આવી. જૂનાગઢ જઈ મહેસુદે મોલાનાને તેની સ્રી તેમજ ભીમ- 
જીને સોંપી દીધાં. 

મૌલાનાએ સુલતાનને અહેસાન માન્યો અને ઇસ્લામના એકે અદના સભ્ય 
સાટે તેણે આડું કાર્ય કર્યું" તે માટે તેની પ્રશંસા કરી; પણુ તે મહાત્માએ રાન 
ભીમને તે નિર્દોષ હોવાથી સકત કર્યો. પરતુ મહસ્દે તેને અમદાવાદ કુઝુડાઝ્રીઝખાન 
ઉપર એવી આજ્ઞા સહિત મોકલ્યો કે તેના શરીરના ટુકડે ટુકડા કરી નાખવા અને 
પ્રતયેક ફુગ'દ્વારે તેના શરીરનો એક સેક ટુકડો ટાંગવો. આવી રીતે અ કમભાગી 
રાજાને ગળામાં સાંકળે નાંખી અમદાવાદ મોડલ્ચો અને સ્રુડાફ્રીઝખાને તેના માલિકની 
આજ્તાના અમલ કરી આ ભયકર સજાને તેને ભોગ ખનાવ્યો.* 


સ્થાનિક માન્યતા ; ભાટ લેકેો અને ખીજ ઇતિહાસકારો રાજા ભીમજી માટે 
બીજી જ હકીકત વર્ણવે છે. તે પ્રમાણે રાજા ભીમે મહમદના હાથમાંથી નાસી જ 
પુન: સ્વાત'ત્ય પ્રાત્સ કર્યું. તેણુ જખ્ખર કેજ તૈયાર કરી સ્સ્લિમોનેો પરાભવ કર્યો 


અતે આરંભડા અને દ્વારકા સુનઃ સર કર્યા. 


ભીમજી આ પ્રમાણે જીવતો હતે તેનું બીજી પ્રમાણુ એ છે કે આ પ્રસગ 
પછી કેટલાંક વર્ષો ખાદ ભીમજી અને હુમીરજીતા વશજ વચ્ચે તકરાર થતાં ભીમજીએ 
પ્રથમ ચુદ્ધે કયું, પણુ પછીથી સ'ધિ કરી તે ઉલ્લેખ પ્રાસ થાય છે.* 
ાાગાતાાારામતાાાાાાાાાાાાાસાાારરસમાાતાસાાાલસતાસટાઇાનાતાાનાાતસસાાાગળાતરતતતાતાાાાાસાસાસસરસાતાતાતાાગગાતગતાાાાાાસારાતતાતતસણગાસુઝતતણાઇસાનાતાતાસડાવમતાતસણણાળાસાણતાણણણશનરસસાસસારાનાસા તાસ 
૧, સિહોે ઓખા સુધી તે સમયે હરે. 
ર. બ્રોગ્સ “ફરીશ્તા” , 
૩. એઓખામ'ડળને ઈતહાસ. કનલ વેોટ્સનનું પણુ તે જ સમતવ્ય છે. 
૪, દ્ારકાને રાજન ભીમજી કેણુ હતો તેનું વણુ-ન અત્રે અસ્યાને નથી. 
અગાઉ તેવામાં આગ્યુ' છે તેમ રાઠેીડોએ ચાવડા તયા હેરેલેોને કાપી નાખ્યા અને 
_ તેએ દ્વારકાના ધણી થઇ બેઠા. તેઓ પાછળથી વાઢેલ કહેવાયા, તે વ'શમાં દુવીકમશી નામે કુમાર 
થયો, તેને કચ્છના રાહુ જીયાજીતી કુ'વરી પરણી હતી, તે સાસરે આવતી હતી ત્યારે તેની સાથે 
૩૧ 


૨૪૨ સોરાષ્ટ્રને ્દાતિહાસ 


અમરેલી : સુલતાન મહુસુદે માર્ગ માં અમરેલી, જુ'ડલા વગેરે પરગણાંએ। 
ખાલસા કર્યા અને સરવેચા રાજપૂતોના ગીરાસ ગૂટવી લીધા, જે પુન: પાત કરવા 
માટે પ્રસિષ્દ જેસોજી અને વેનેજી? સુલતાન સાસ ખહારવઝે નીકળ્યા, 


જેસાજી -વેજોજી : જેસોજી તથા વેનેજી અમરેલીના ગરાસિયા હતા. 
જીુલતાન મહમદે જ્યારે અમરેલી લીધુ ત્યારે માર્ગમાં આડે આવતાં આ જેસોજીના 
પિતાને ગિરાસ પણુ ખૂંચવી લીધે. પ્રાણુથી વિરેષ પ્રિય પોતાની ભૃસિને સિન્યે 
અને ચુદ્ધોથી પ્રાસ કરવાની આશાએ સર્વા'શે તજી તેમણે ખહારવટાની પ્રથાને 
અતુસરી, મહેસુદ બેગડા સામે બહારવટું ખેડચુ(. જેસાજી તથા વેનજીએ અનેક 
પરાકમો। કર્યા. અતે મહસુદને તેમની સાથે સમાધાન કરવું પડયુ.* 


તેનો ભાઇ હમીરજી પણુ આવતો હતે; ત્વારે હમીરજી હેરાલ સરદારની પુત્રી સાથે પ્રેમમાં 
પડયો।, લોકવાર્તા પ્રમાણે તે મચ્છીયારી હતી. બે બળવાન લડતી ભે'સે!ને, માથે હેલ હોવા 
છર્તા તેણે જુદી પાડી; તેથી તેની શકિત પર અ[ફરીન થઇ બળવાન પ્રશ્ન થશે તે લોભે તેને 
તે પરણ્યો હતે।. તેને પુત્ર આવ્યો ત્યારે બાઇએ જેવા ગઇ. તેમણે અપૂ૧* પુત્રને જઇ 
કચ્છી ભાષામાં કહ્યુ' કે “હી તો માણૂક જેડો મોતી આય. (અર્થાત્‌ ખા તો માણેક જેનડુ' 
મોતી છે.) તેથી તે પુત્રનું નામ મોતી અને શાખ માણેક પડી. ખરું નેતાં ચાવડા, હેરેલ 
અને જાડેજા એ ત્રણે જાતિએ લગ્તમ'થિથી જેડાઇ, પણુ હમીરજતા વારસે। વાહેલમાંથી વાયેર 
થયા. એમ પણુ કહેવાય છે કે તેનાં બાળકે વાધનાં બચ્ચાં સાથે રમતાં, તેથી વાષેર કહેવાયા, 
વિકમશીએ તેને બરવાળા તથા ખોરખેતરી ગામા ગીરાસમાં આપ્યાં. હમીરજીએ વસઇ ગામ 
પણુ પોતાના બિનવારસ શ્વસુરનું છે તેમ કઠી જબરીનથી લીધુ'. 

આ વિકમશી પછી તવ ર્‌ાજએ। થયા અને ખધાએ મળી ૧૨૦ વષ* રાજ્ય કયુ*, 
વિકમશીના વ'શમાં સાંગણુજ થયે! અને તેને! પુત્ર ભીમજી થયે।. બીજી તરકેથી હમીરજીના વ'શના 
વાઘેરો પણુ બળવાન થતાં ગયા. આ બન્ને કોમો અદર અ'દર લડતી પણુ પ્રસંગ પડયે સામાન્ય 
શઝુએ। સામે એકત્ર થટ જતી. 

૧. આ ભાઇઓ વાન્ન હોવાનો સ'ભવ છે. જાએ મારે લેખ “કભાસના વાન્ન 
રાજાએઓ,'”' રાહ નોંધણુ ખીન્નના કુમાર ભીમને ગાદી મળી નહિ, તેથી તેને ૪. સ. ૧૦૯૮માં 
સરવા ગામ સાથે ચે!રાસી ગામો આપ્યાં. તેના વ'શજ્ે સરવૈયા કહેવાયા. તેમણે અમરેલી, 
હાથસણી જતી ત્યાં ગાદી સ્થાપી. ઇ. સ. ૧૪૭૬માં મહમુદ બેગડાએ અમરેલી વગેરે ગામ તેમની 
પાસેથી પડાવી લીધાં. ર 

૨. જૂનાગઢના ઉપરકોટના કિલ્લા ઉપર ચડી સુલતાનની કતલ કરવાને! નિશ્રય કરી 
તેએ કિલ્લામાં દાખલ થઇ ગયા, પરતુ તે દરમ્યાન રાણી રૂપમ'જરીનું વસ્ત્ર ખસી જતાં “બહેન 
ઉપર વસ્ર તાખુ' છુ'' તેવે! શખ્ઠ્ જેસાજીતા સુખમાંથી નીકળતાં વેજ્ેેજી પાછે હડયો અને 
રાણીએ “ભાઇ કહી તેના પાસેથી સૌભાગ્ય યાચ્યુ, રાણીએ તેમજ સરખેજ માગે" પકડેલી 
ખએેગમે સુલતાનને સમજ્નવ્યો અને અ'તે જેસાજી વેજ્નજએ તેમની બહેન સુલતાનને પરણાવી 
ગિરાસ પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યો, 


ગુજરાતના સુલતાના ર્‌ટકે 


મહમુદ પાછો ગુજરાતમાં : 3, સ. ૧૪૭૩ના અતમાં લગશ્ગગ પાંચ વર્ષ'ની 
ગેમહ્રાજરી પછી અમદાવાદમાં સુલતાને મવેશ કર્યો. માર્ગમાં સરખેજમાં તે ત્રણ 
દિવસ રોકાયો. ત્યાં રોકાઈ જેએ  ચુષ્ધમાં ખપી ગયા હતા તેઓનાં કુડ બોને મળવામાં 
તેણુ દિવસે! વીતાવ્યા. તે સમચે નિઝાસ્ુદીન નામના એક કાજી મળવા આવ્યા અને 
સુલતાનને સૌરાષ્ટ્રના જય માટે તેમણું અભિનંદન આપ્યાં અને ખખર પૂછી ત્યારે 
શૈકગ્રસ્ત ચહેરે સુલતાને જવાખ આપ્યો કે, “એ કાજી, મને તો! ઠીક છે, પણુ 
છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં મારી સાથે યુદ્ધમાં જેમના સુત્રો અને ભાઈએ શહીદ થયા છે 
તેની વાત કરો, નને આ પાંચ વર્ષ દરસ્યાન હું ઘેર રહ્યો હોત તો આ વિજયે 
માટે ખપી ગયા છે તેને ધેર કેટલાંયે છોકરાં જન્મ્યાં હોત !” ર 


જેનાગઢમાં મહસુદ : મહેગ્ુદે જૂનાગઢ ફરતો ઉપરકોટ અને શહેરને 
શમાવી દેતે કિલ્લો ખાંધ્યાો તથા ગિરનારનાં જેન તથા હિંદુ મ'દિરો તોડી તેના 
પથ્થરોમાંથી ઉપરકોટમાં મસ્જીદ ખાંધી,ર 3 


કુવાના જ્ાલાઓ :; શાહજાદો ખલીલખાન જૂનાગઢમાં થાણુદાર હતો ત્યારે 
તેણે એક આપસર્જી પીડા વહેરી લીધી. 


વાઘોજ ઝાલે : ઝાલાવાડેની ગાદીએ વાઘોજી નામને! રાજા હતે. તે રાહુ 


તે ગિરાસ પ્રાપ્ત કરી જેસાએ જેસર અને વેનજ્અએ વેજલકુ વચાવ્યુ'. ગિરાસની વહે”ચ* 
ણીમાં હાયસણી જેસાને ભાગે ગયુ એક વખત વેજાનો દીકરો સાંગા કાકાને ઘેર જમવા ગયો 
હતે।. ત્યાંથી પાછા વળતાં તળાવકાંઠે એકાએક તે મરી ગયે. તેથી વેજાને પોતાના પુત્રને ઝેર્‌ 
દીધાનેો વહેમ જતાં, જેસાનો દીકરો! ર્યુમલ પોતાતે ત્યાં આવ્યો ત્યારે તેને મારી નાખ્યો, અને 
પોતે ગીરમાં ભાગી ગયો. જેસે! પાછળ ચડયો. ત્યાં બન્ને વચ્ચે યુદ્ધ થયુ' અને વેજ્નેજી મરાયો; 
ભ્રાહહત્યાથી ગભરાઇ જેસાએ પણુ છાતીમાં કટાર મારી આપઘાત કર્યો. જેસાને! નાનો દીકરો 
ભાણુજ તેના મામા ર્તનસિહ પાસે ઢાંક હતો. વેન્નજતે। દીકરો! પણુ નાનો હેઈઇ ભાગી ગચે।*. 
પછી મોટો થયે નાગસીયા ઢેઢોની મદદથી તેશે ગામો જતી લીધાં, જેથી તેમને ભામ માફ કરી. 


ગીરમાં તુલસીસ્યામ પાસે આવેલો! વેજલ કોઠો બાંધ્યો હોવાનું કહેવાય છે. પણુ તે. 
વેજલ કેોહે વેજલ વાજાએ બ'ધાવ્યો છે. ' 
૧, એ હીસ્ટ્રી એક્‌ ગુજરાત : પ્રે. ક્રોસિસેરિયેટ. 
૨. સદર, પા. ૧૬૯. 


૩, કનલ રોડ “ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટર્ન ઇન્ડીયા'માં કહે છે, “કેટલાંયે પ્રભળળ કારણોથી 
માનવું પડે છે કે આ મકાન ખીજ મ'દિરોના અવશેષોમાંથી બતેલુ' છે. ખાચ કરીને પવિત્ર-- 
પવષ્તની ઉપરતા અધ*ખ'ડિત મ'દિરોના હજી ઊભેલા સ્થ'ભો અને આ સ્થભોના કદ અને આકાર - 
સરખા છે.” પા. ૩૩૬. 





વે. સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


માંડલિકનો મિત્ર હુતોપ અને જૂનાગઢના પતનથી તે શરમિદે! રહેતે।. તેણે ' સ્ુસ્લિમ 
સત્તાનો ઉઘાડી રીતે અનાદર કર્યો, અને મહેસ્દના સાર્વભોમત્વને। તેણે સપણ ઈન્કાર 
કર્યો, તેથી ખલીલખાન ફોજ લ» તેના ઉપર ચડી ગયે. ખલીલખાનના સૈન્યને 
સેજપુર આગળ વાઘેોઈજીએ સખત હાર આપી તેના ઘણુ! માણુસે। કાપી નાખ્યા, તેથી 
તેણું અમદાવાદથી સુલતાનની સહાય માગી. 


સુલતાન મોટું સૈન્ય લઇ જાતે યુદ્ધે ચડયો, અને કુવા ઘેર્યું”. ઝાલાએ ખહાડુરીથી 
લડયા. તેમના ભાયાતો આવી મળ્યા; પણુ ઘેરા એવે! સખત થયે! કે અનાજપાણીની 
પણુ તંગી પડવા માંડી. તેથી વાઘોઝીએ કૈસરનાં છાંટણાં છાંટી કેસરિયા કર્યા અને 
તેની સાથેના રજપૂતોએ પણુ તેમના નાયકનું અતુકરણુ કયું, વાઘોજી તેની રાણી- 
એને કહેતા ગયા કે “મારે ધ્વજ જુએ ત્યાં સુધી જીવને પછી દેહાંત કરને. 
વાઘોજીએે અતુલ પરાકૅમ દર્શાજ્યુ'' તેણે સુલતાનની ફે।જને કાપી નાખી અને અજિત 
મહસ્ુદ્ પણુ પાછે હઠેચે. વાધેજી રણુનાદ ગજવતેો પાછે ફર્યો. ત્યાં ધ્વજધારફે 
થાઢ્ઠી જવાથી ધ્વજ નીચે મૂક્યો, જેથી ધ્વજ પડયે જાણી વાધોજીની રાણીઓ તથા 
ખજી ૨જપૂતાણીએ જીવતી સતી થઇ ગઇ.* તે એટલે સુધી કે કલારિયાના 
સોલ'કીની મુમારી જુવરખા કે જેતું હજી વેવિશાળ કર્યું” હતું તે પણુ સતી થઈ. આ 
કરુણુ દશ્ય જોઈ વિજેતા વાઘોજી પાછે બહાર નીકળ્યો અને દુશ્મનોને પડકારીને 
લડયે. તેનામાં શકિત ન હતી, દિલ ન હતું અને ભાગ્ય ન હતું. પરિણામે વિજયશ્રી 
સહસુદને વરી. વાઘોજી પડયે. 


૧. હત્રસાલ ઝાલાએ અહુમદશ્નાહુ સામે યુદ્ધો કરેલાં હતાં. ( તેણે સુલતાનપુર નામનું 
ગામ પોતાના ખીજ નામ ઉપરથી વસાજ્યુ' હતુ? ) તેને। જ્યેષ્ઠ પુત્ર જેતાસહ ગાદીપતિ થયે. 
ખીન્ને પુત્ર રાધવદેવજી થયે।. તેણું રામતળાવ હાલતા વિઠુલગઢ પાસે ખોદાબ્યુ'. તેણુ માળવામાં 
હોશ'ગ સુલતાનના દરબારમાં જઇ પરાક્રમ દર્શાવતાં, ત્યાં તેને જગીર મળી, તે પ્રદેશ ઝાલાવાડ 
ઝહેવાયો।. તેના વ'શજ્ે નર્વર્‌માં છે. 


અમદાવાદના સુલતાનોએ ઝાલાઓને પાટડીથી ખસેડી મૂકયા અને તેઓ ફૂવ! ગામે 
જ૪ વસ્યા, જેતસિંઠ્ઠુ પછી વનવીર્‌ ઇ. સ. ૧૪૬૦ સુધી ગાદીએ રલ્લો, જેતી પુત્રો રાહ માંડ- 
લિકની ખીજ રાણી હતી.૨ તેતી પાછળ તેતો વુવરાજ ભીમશસિંહુ ૪. સ. ૧૪૬૯ સુધી ગાદીએ 
ર્દો અને તેના પછી વાધો નામનો કુમાર ગાદીપતિ થયે. 


ર* આ વાત ર્‌ાણુપુરના હાલેોજી માટે પણુ કહેવાય છે. તેમાં બ્વજધારક પાણી પીવા 
વાવમાં ઊતરતાં ષ્વજ નીચે મૂક્યો, તેવે! પાઠ છે. 


૪ 





૧. “મિર્‌ાતે 1સક*દરી' તથા “તખ્બકાતે અકબરી. 
ર, કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે તે તેના પુત્ર ભીમની કુ'વરી હતી, 





ગુંજસતના સુલતાને ૨૪૫ 
ફવાનો કેર : 8. સ. ૧૪૮૬ : સુસલમાનોએ ઝાલાઓની કતલ કરી; ફૂવામાં 


કહાણી કહેવા કોઇ રલ્ું નહિ. ઉજજડે સ્થાનોમાં ભૃતંદેડોના હગલા ઉપર પગ ૬ 
મડુસુદ પાછે ફર્યો. તે દિવસથી સૌરાષ્ટ્રમાં “કૂવાને કેર| એ કહેવત પ્રચલિત થઇ, 





રાણજી ગોહિલ : ઝાલાએને જેર કર્યા પછી મહેસુદે ગોહિલ તરક તેની 
દેછિ ફેરવી, રાણૂયુરનો રણજી ગોહિલ વીરધુરુષ હતો. 

ચડાઇનાં કારણો : તેને જીતવા માટે મહસ્દ લાગ શૈ ધ્યા કરતે! હતે. 
એવામાં એક સુસ્લિમ વૃષ્ધા અને તેને પુત્ર મક્કા જવાના માર્ગે: રાણપુર રાત રહ્યાં. 
પ્રાતઃકાલે પુત્રે આઝાન દીધી. તેથી ખ્રાદ્ઞાણૂના કહેવાથી રાણુજીએ તેને મારી નાખ્યો. 
રાસી સુલતાનના દરખારમાં ફેરિયાદે ગઈ. સુલતાને રાણુજીને જીતી તેને પકડી લાવવા 
સેનાપતિને આગ્તા કરી; પણુ તે દિવસે જ પરણેલા ભડારીખાન નામના સુલતાનના 
ભાયેજે આ તક તેને આપવા અરજ કરતાં, તેના આધિપત્ય નીચે સૈન્ય આપી તેને 
મહસુદે રાણુપુર જીતવા મોકલ્યો. ગુજરાતનું પ્રખળ સૈન્ય રાણપુર ઉપર ચડયું. રાણુજી 
રજપૂતનાં શૌચ” અને ગૌરવના પતીક જેવે! હતો. તેણે રાણપુર પાસે ભીષણુ સ'ગ્રામ 
લ્યો. ષણુ રાણુજી સુલતાનના ખળવાન સૈન્ય સામે ટકી શકયો નહિ. તેલ અને 
તેના રજપૂતોગએ કેસરિયા કર્યા અને, સુસ્લિમ સેન્યની કતલ કરતાં કરતાં તેએ કપાઈ 
ગચા. રજપૂતાણીએએ જોહર કર્યો અને રાણુપુર ખાલસા થઝુ. 


૧. રાણુજી ગોહિલની રાણી અને સુલતાન મહમુદની એક રાણી, બન્ને માર્વાડના 
રાજની મૃ'વરીએ। હતી. સુલતાનાએ પોતાની બહેનને મળવા બોલાવી. રજપૂતાણી તેને મળવા 
ગઇ.9 પણુ ખહેન સુસ્લિમ થઇ ગઇ હોવાથી તેની સાથે એક ભાગે જમી નાહં અને રાણુપુર્‌ 
ચાલી ગઇ. તેથી સુલતાનાએ મહમુદતા કાન ભ'ભેર્યા, મહમુટે દગાથી રાણુજીને ખોલાવી તેની 
પાસેથી એક દિવસે કટાર, ખીજે દિવસે તલવાર્‌ તથા ત્રીજે દિવસે માદળિયુ' લઈ લીધાં અને 
રાણુજએ કાઢી મૂકેલા એક નીચ નેોકર્‌ સાથે રાણુજીની રાણીને મોકલ્યાં અને તે આધારે ર્‌ાણુ* 
જીને તેના પતિ બે!લાવે છે તેમ કહેવરાવ્યુ'. રાણુજીની રાણીએ પતિની વસ્તુએ। જેઇ અને તેની 
ખાતરી થતાં વિશ્વાસ કરી તે અમદાવાદ તરફ ચાલી નીકળી. ત્યાં રાણુજીને મળતાં જ ર્‌ાણુજને 
થયુ કે દગે! છે. તેથી તે મ'”ઝાયો, અહીં સુલતાને તેને પોતાની રાણીને પોતા પાસે મોકલવા 
ગેરવ્યાજખી દખબાણુ ઝુયુ” ત્યારે સ'કટ સમચે સહાય આપવા વચન આપેલી ઉમેટાના દુદ્દા ચાર- 
રણુતી દીકરી૨ ર।જબાઇને રાણુજીએ ખે।લાવી અને સુલતાન પાસે મોકલી. સુલતાન જેવો! અડવા 
ગચો કૈ તુરત જ તે ભડકો થઇ ઊડી ગઇ અને અહીં રાણુજ ર્‌ાણુપુર પહોંચી ગયો. 





૧. કેઈ જૃત્તાંત પ્રમાણે ખ'ને બહેનો પોતાના પિયરમાં મળેલી. 
ર, રાણુજને તરસ લાગતાં ઉમેટા ગામે આવી તેણું આઇ પાસેથી પાણી મસાગ્યુ*. 
આઇએ બેઠે મેઠે હાથ ધોડા સુધી લાંમો કરી પાણી આપ્યુ. આઇનું સત્‌ જઇ રાણુજી તેને 


પગે લાગ્યો અને જ્યારે રાજ્ખાંઇ પ્રસન્‍ન થયાં ત્યારે કહું ક “સીડ ટાશે આવન્ને.” 
(રાસમાળા ભાગ, ૧૦) 


૨૪૬ ન્‍ સોરાષ્ટ્રનો ઘાંતેહાંસ 


હાલાજી પરમાર : મૂળીત્નાં લખધીરજી પરમાર ગાદીએ હતા. તેના સમ- 
યમાં સિંધના જત લેકોના એક સુખીની સુમરીખાઈ નામની પુત્રીનું સ્વરૂપ જેઇ 
ત્યાંના જામે પોતા સાથે તેનાં લસ કરો દેવા દખાણુ કર્યું, ષણુ જતે ના પાડી. જામ 
જબરદસ્તીથી સુમરી સાથે લગ્ન કરશે તેવી બીકે તે તેના સત્તરસેો જત સાથે સિંધ- 
માંથી ભાગી છૂટયો. તેઓ મારવાડ-ગુજરાતમાં થઈ સૌરાષ્ટ્રમાં મૂળી ગામે આવ્યા. 
લખધીરજી સગીર વયમાં હતા તેથી પટ્ટમાં અને વયમાં નાના ડતા. તેમ છતાં 
ઠાકોરે તેમને રોક્યા અને પોતાનો આશ્રયધમ જાણી તેમને આશ્રય આપ્યે. 
સિધૅના રાજાની ખીકે તેએ માંડવના ડુંગરમાં ભરાયા અને ઘેરાની વાટ જેવા 
લાગ્યા, અસ્રુક દિવસે સિ'ધી લશ્કર આવી પહોંચ્યું, ભયકર સ'ગ્રામ થયો. તેમાં એક 
હજામે ખુટામણુ કરી શઝુએને પીવાના પાણીને કૂવો! બતાવી દીધો. તેમાં સુસ્લિસેએ 
ગાય મારી તેનું માથું નાંખ્યું. તેથી રજપૂતો માટે અન્ય માર્ગ રહ્યો નહિ, પરિ- 
ણામે તેમણે આશ્રિતોને નસાડી મૂકી સુલેહ કરી. શત્રુસન્યે ઠાકોરના ભાઇ હાલે।- 
જીને તેએ સુમરીને રજૂ ન કરે ત્યાં સુધી એળમાં લીધા, પણુ સુમરી તે વણેાદ 
જઈ જીવતી ૬ટાઈ ગઈ.૬ હાલેજીને સુમરી રજૂ કરવાની શરતે સિધમાં લઇ ગયેલ. 
પણુ લખધીરજી અમદાવાદના સુલતાનની સહાય લઇ સિંધ ઉષર ચડયા અને હાલે।- 
જતે છેડાવ્યા. હાલેજી સુસ્લિસો સાથે રહેલા. તેથી લખધીરજીની સ્રીએ તેને 
તિરસ્કાર કર્યો. તે ઉપરથી હાલેોજી અમદાવાદે જઈ સ્રુસલમાન થયા. મહુસુદે પ્રસન્ન 
થઇ તેને તેના મામા રાણુજીની રાણુપુર ચોવીસી ગિરાસમાં આપી. 


હાલેજીએ ત્રાંખાના પતરે રાણુમુરનાો લેખ માગ્યો, ત્યારે મહસુદે જવાબ 
દીધો કે “તમે સ્ુસ્લિમ થયા છે તે ભુલારે નહિ.* ” 


તેના વશન કસખાતી મલેક કહેવાયા. તેને નાનો ભાઇ સ્રુસલમાન થયે, 
તેને બોટાદ ચોવીસી મળી; પણુ પાછળથી તેએ ધોળકા ગયા, જ્યાં તેના વ'શને છે, 


૧* વણુદમાં તેની કબર્‌ છે, 
૨, આ પરમારે માટે ધણી જ ભળતા વાર્તા કહેવામાં આવે છે, તેમાં સત્યાંશ કેટલે 
છે તે સમન્નતુ' નથી. 


'આ પરમારો ૪. સ. ૧૪૭૦-૭૫ની વચમાં એટલે મહમુદ બેગડો સૌરાષ્ટ્રમાં હતે તે 
સમયમાં આ પ્રાંતમાં [સંધ તરક્થી આવ્ય. તેમતેો સરદાર લખધીરજી હતો, તે ઈ. સ, ૬૪૮૨માં 
હયાત હતો તેમ વઢવાણુ તાબાના રામપુરા ગામની રકતાંબા (રતાંબા) તામની વાવના લેખ પરથી 
જણાય છે. ખીન્ન કથન અનુસાર્‌ પરમારે થર્‌-પારકરમાંથી આવી, થાન-ચે।ટીલામાં વસ્યા, તે 
પછી વહવાણુના વીસલદેવ વાઘેલાને હાલ મૂળી છે ત્યાં ખેસવા દીધા, અને ત્યાં રહેતી મૂળી 
રબઆર્ણુના નામ પરથી મૂળો સ્થાપ્યું. (આ નામ પાડવાનું બીજા કાર્ણુ મૂળ રથાનત પણુ કઊૈવાય 
છે) તે સમયે સાયલામાં ચભાડ રજપૂતે। રાજ કરતા હત્‌, તેએ શિકાર કરતા ઠુતા ત્યાં ધાયલ 


ગુજરાતના સુલતાતે ૨૪૭ 


ખોરી સુગલ અતે ૨ળિયો ગઢવી : આ સશયની એક ખીજી વાત વઘ્વણુ 
સોરાષ્ટ્રના લોકસાહિત્યમાં પ્રચલિત છે. 


સાણુદના ઠાકોરે ચારણને રાણીસર નામે ગામ આપેલુ. તેના વ'શમાં 
રળિયે। ગઢવી ધનવાન થઈ ગચે।. ચારણુનુ' ગામ, એટલે કેઈ લૂ” નહિ. તેને ક્યાંય 
લડવા જવું પડે નહિ, એટલે રળિયો ગઢવી ધનવાન થઈ ગયે! હતો. તે વાત ખહું 


તે 





થચેલ તેતર લખધીરજની માના ખોળામાં પડયું, જે તેણે દીધુ' નહિ. તેનો બદલો દેવા કહ્યું 
પણુ માન્યા નહિ, છેવટ પ્રુજન પરમારે તેની ખહેન દેવા કહ્યું, પણુ તેઓ તો. લડીને પરમારોતે 
ખસેડવા માગતા હતા. તેથી તકરાર કરી. અને ધી'ગાણ' થયુ. તેમાં પાંચસો ચભાડે; પડયા. 
એકસો ચાલીસ પરમારે પડયા. તેથી દુહો કહેવાય છે કે $ 


પડયા ચભાડ પાંચસે।, સોહા વીસુ' સાત, 
એક તેતરને કારણે, અલ રાખી અખ્યાત. 


આ વખતે લખધીરજી વઢવાણુના વીસલરેવના દરખારમાં હતા. તેમણે વઢવાણના વાષેલા 
રાજા પાસે અભયવચન માગ્યું કે “આમાં મારા રોષ હોય તે! સજન થાય નહિ. વાધેલાએ 
વષત આપ્યુ'. પણુ તેની રાણી ચભાડની પુત્રી હતી. તેણે લખધીશ્જનતે મારી નાખવા સમજાવ્યુ” . 
પણુ વાધ્વેલાએ વચન પાળ્યુ* આ લખધીરજી આ પ્રસ'ગે જે લખધીરજી હતા તેના પૂવ" હશે. 


જત લોકે તેના પહેલાંના સબ'ધી હોઇ લખધીરજને આશ્રચે આવ્યા જણાય છે. જત 
લોકો સુમરી માટે નહિ તેમજ જમની ફેાજ સામે નહિં, પણુ મહસુઃ બેગડાએ કચ્છમાંથી તેમને 
કાઢયા હતા તેથી સૌરાષ્રમાં આવેલો; અતે માંડવની લડાઇ પણુ મહમુદ સામે થઇ, ગમે તેમ પણુ 
હાલો મુસ્લિમ થયે!. તેનો એક નાને! ભાઇ પણુ મૃસ્લિમ થયે, દાલે!જતા વ'શન! મોલેસલામ 
થયા, ખીજ ભાઇના વ'શમાં ધોળકીના કસબાતીએ। થયા. તેનો એક વ'શજ નામે મલિક મહમટ 
છ» સ, ૧૬૫૪માં બોટાદ છેડી ધોળકા આવ્યે, 


માંડવના યુદ્ધની બે વાર્તાની નોંધ લેવી ન્નેઇગએ. 


એક તો માર્વાડના રજપૂતો ઠ્ારકાની યાત્રાએ આવતા છતા ત્યાં માપમાં માંકવ રોકાયા, 
તેમને કહેવામાં આવ્યું કે સવારમાં ગઢને ઘેરે પડશે, માટે નીકળી જાએ!, પણુ પરેોપક'રાથેજ 
લડતા યુવાન રાજાને ન્નેઇઇ, તેઓએ કથં કે “રકા કટે? અડે જ ૬રકા'' તેએ ત્યાંજ કપાઇ 
ગયા અને “અઠ દારકા” કહેવત પ્રચલિત થળ. 


ખીજી વાત છે કે જત સરદાર પ્સો અને લખધીરજનો કાકો આસે।!જ રણમેદાનમાં 
ધાયલ થ% પડયા, ત્યારે ધસે। ઉંચવાસ હતે; તેણે આસા તરફ વહેતા લોહી આડી પાળ બાંધી. 
આસાજએ પૃછતાં કલુ' જે “સુસ્લિમના લોહીથી તારુ” છેવટનું ટાણુ' ખગડેૅ નહિ, ત્યારે 
આસાજએ ડલ, જિ 
“દસા સુણુ આસો! કહે મરતા પાળ મ બ'ખ્ય 
જત પરમારા એક નને, રાંધ્યો ફરી મ રંધ્ય.” 
કહેવાય છે કરે પરમારો તે સમયમાં જત કન્યા પરણુતાર 


૨૪૮ સૌરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ 


પ્રસરતાં બોરી સુગલ? નામને! કેઈ લૂંટારો સરદાર રાણીસર લૂંટવા આવ્યો. તેણે 
ગામ લુ'ઢી, રળિયાને ખાંધી, તેના કૂટુ બકબીલાને પકડી, તેમને ગુલામ તરીકે વે'ચવા 
લઇ ચાલ્યો. થોડે ટ્ર ચાલ્યા ત્યારે રળિયો! અર્ધી રાત્રે ઊઠી રેવા લાગ્યો. તેને 
પૂછતાં કહ્યું કે “મારું તમે બધું લૂટી લીધુ; પણુ મારા પૂર્વનો ખજાને તે ખાકી 
છે. મારા માદળિયામાંથી ચિઠ્ઠી નીકળી છે તેમાં ઠેકાણુ છે.” તેથી લે।ભના માર્યા 
બારીએ કહ્યું કે, “ને એક લાખ રૂપિયા આપ તો છેડી દઉં. તેથી રળિયો પાંચસે 
માણુસો લઇ ચાલ્યો. હળવદ પાસે ઢીકરના રણુમાં તેણે એક બેટ ખતાવી કહ્યું ફે, 
“હુવે દોડાવે! ઘોડાં, મારું ડેકાણું આવ્યું.' પ્રથમ ૨ળિયાએ ઘોડો હાંકયો અને યાછળ 
સુસ્લિમો આવ્યા. રળિચો જાણીતો! હતે, તેથી તે નીકળી ગયે; પણુ સવારે ખૂ'ચી ગયા. 


રળિયે। ત્યાંથી વઢવાણુ ગયે! અને વાધેલા રાજાની સહાય માગી. તેણે ક્યું 
કે “તું સૂળીના પરમારની મદદ લઈ આવ, ત્યાં હું આવી પહોંચું છ” 


લખધીરજી તે! તૈયાર હતા. તેમણે તુરત જ પલાણુ નાંખ્યા, બોરી સ્ુગલને 
પકડયો અને ઝપાઝપી થઈ. તેમાં લૂ'[ટારાના ઘણા માણુસો કપાઈ ગયા, આ બોરી 
સુગલ રાણીસરના ખ્રાહ્ઢાણુની એક દીકરીને ઉપાડી પોતાના ધોડા ઉપર ખેસાડી ભાગ્યો. 
લખધીરજી પાછળ પડયા અને હાથવે'તમાં લૂ[ટારાને પકડી પાડયો, બન્ને વચ્ચે ગુદ્ધ 
થયુ, પણુ પોતાનું મૃત્યુ નજીક આવ્યુ છે તેમ જાણી બારીએ કટારને। ઘા કર્યો, 
તેથી બન્ને ઘોડા ભડકયા અને બન્ને ચેક્ધાએ નીચે પડેયા અને બ!થબાથ આવ્યા. 
છેવટે બારીને નીચે પછાડી લખધીરજી તેની ઉપર ચડી બેઠા ત્યારે ખ્રાહ્મણુની પુત્રોએ 
તેને કમર પરની કટારીની યાદી આપતી સસ્તા કરી. તુરત જ લખધીરજીએ કટાર 
કાઢી લૂટારુની છાતીમાં મારી, તેના પ્રાણુ લીધા પણુ મરતાં મરતાં સુગલે તેની 
કમરમાંથી છરો કાઢી લખધીરજીના પેટમાં ખોસી રીધે. બન્ને સાથે પડેચા. 
પરમારાએ ગઢવીને તથા તેના કુટુંબને સુક્ત કરી સ્રગલની છાવણી લૂટી લીધી. 


મહમદતું સોરાષ્ટ્રમાં સાવ*'ભૌમત્વ : આ પ્રમાણે મહસુદે ફદ ગોહિલ, 
રાહ માંડલિક, ભીમજી વાહેલ, રાણુજી ગોહિલ અને ભીમસિહ ઝાલા જેવા સોરા- 
ષ્ટ્ના વીર રજપૂતોને! પરાભવ કયો અને સૌરાષ્ટ્ર ઉપર સાર્વભામત્વ પ્રાપ્ત કયું, 





૧, આ નામને કોઇ અમીર કૈ સેનાપતિ બેમડાની ફે।જ્માં હતો તહે, તે કેઈ ભાગ્ય 
અજમાવવા નીફળેલા સેનિકેમાંને હશે. સૃગલે તે સમયે હજી [દમાં ર્‌ાજકર્તા તરીકે આવેલા 
નહિ. તેથી કદાચ ચારણોાએ મુસલમાન એટલા મુગલ ધારી લીધા છે. સરખાવે।: “આવશે 
મુગલડાની ફે।જ પાવા તે ગઢ ઘેરશે રે'' - શામળ ભટ : “પાવાગહઢતે। ગરબે.” 


ર, રાસમાળા ભાગ વ્લે।, 


ગુજરાતના સુલતાને ર૪૯ 


મહુસુદે તેની ધારેલી ઉમેદો બર આવેલી જેઇ સોરાષ્ટ્રના પવિત્ર ચુડા- 
સમા, પરમાર અને ખીજ ઝુટુબામાં ઇસ્લામનો પ્રચાર કરી, તેઓને સુસલમાન 
ખનાવ્યા અને સોમનાથ, દ્વારકા, ગિરનાર, થાન અને ખીજા' કેટલાંયે સ્થળોનાં છેવ- 
મિરોૉને/ ન કર ત્ય સસ્જીટે; %ત/૧. ઉત્તરકી ક જિલુ અને મૂવથી પશ્િસ 
સૌરાષ્ટ્રમાંની તમામ સત્તાએને કચડી નાંખી તેણે પોતાનું સાર્વભોમત્વ સ્થાપ્યું, 
ઊંચા કુળની રજપૃતાણીએઓને રાણીએ ખનાવી અને ગુજરાતમાં ૪સ્લામ ધમને 
પાચો દેઢે એને મજખૂત કર્યો. સુસલમાન સામે કોઇને ઊચી “આંખ કરવાની પણુ 
હિમ્મત રહી નહિ. મ'દિરોના ઘ'ટનાદો ખ'ધ થયા; તેને બદલે હેવે મસ્જીદોની ખાંગો 
સ'ભળાવા માંડી, સમૂડઠુખળ છતાં સહકારના અભાવે હિદુએ। હણાયા અને ઊગતા 
રવિ જેવો સુલતાન મહુઝુદ તેની શક્તિ, સામર્થ્ય, એશ્ચર્ય અને પ્રભાવથી હિ દુઓને 


આંજી રહ્યો. 


પાંચ પ્રાન્તો : સુલતાન મહસરુદ જૂનાગઢમાં હતે ત્યારે તેણે ગુજરાતના 
પાંચ વિભાગ કર્યા,* 

પ્રથમ સુસ્તફાબાદ (જૂનાગઢ): તેને પોતાની સીધી દેખરેખ નીચે પોતે ત્યાં 
રહેવાના ઇરાદાથી રાખ્યો, 


બીજો બેટ દ્વારકા : ફેરડુત ઉલ સુલ્ક તુધાન સુલતાની નીચે. 
ત્રીજે અમદાવાદ : ખુદાવદખાન, મહુસ્દના સાળા નીચે. 
ચોથો સોનગઢ : ઈંમાદ ઉલ સુલ્ક નીચે, 

પાંચમો ગોધરા : કીવામ-ઉલ--સુલ્ક નીચે. 


ટકશાળી : મહુસુદે મહેસઝ્રદાખાદ અતે સુસ્તકફાબાદની બે ટક્શાળે। રાખી | 
હુતી. એટલે જના જૂનાગઢમાં જે સિક્કાએ પડતા તે ઘણા જ સુદર અંને વિપુલ પ્રમાણમાં ' 


હતા. તેમાંના રૂપાના સિક્કા મહગ્સુદી કહેવાતા. તેતું મૂલ્લ આજના સિક્કાના 
સુકાખલે શું હતું તે કહી શકાય તેમ નથી. 


# ક કિ- દદ છ કક 
જૂનાગઢની ટ'કશાળમાં જે સિક્કા પડતા તેની ઉપર “શહેરે આઝસ” એમ 
લખાતુ-* 


બેગડો : મહસુદ “ખગ૩ડો” કેમ કહેવાયો તે માટે જુઠા જુદા મત છે, 
કાસમાળાના 1 કર્તા માને છે કે તેણે જૂનાગઢ અને પાવાગઢ બે ગઢ જીત્યા માટે 
55 84 
૧, તારીખે ફર્સ્તા (બ્રીગ્સ) 
૨. ડે, રેલરનેો લેખ : વિશેષ ચર્ચા આ યુગના અ'તે કરવામાં આવી છે, ૩ર 


૨૫૦ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


બેગડો કહેવાયો. પણુ જે તેમ હોત તો “બેગઢો” નામ પ્રચલિત થાત, પણુ બેગડો * 
પોતાની મૃછો શીંગડા જેવી મોઢી અને ઊંચી શાખતે.. તેથી વેગડો એકલે ઊચાં 
શીંગડાવાળા ખળદ્ટ ઉપરથી બેગડે! કહેવાયે.. 


વનમાં જગલી દશામાં રખડતાં ઢોરને વેગડ કહેવામાં આવે છે. મહગુદ તેનાં 
ઝનૂની કૃત્યોથી વેગડ કૈ વેગડા કહેવાયો હોય, સિકદર નામસે /તિડ્ાસકાર લખે છે 
કે “ખુદ્દાને ખબર કૈ તે બેગડો કેમ કહેવાયો ? 7? 


દાવર-ડલ-મુલ્ક : ઉત્તર-પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં આમરણુમાં પણુ મહગુદે થાણું 
નાખી, ત્યાં ફોજદાર તરીકે દાવર-ઉલ-સુલ્કને રાખી, તે ભાગના હિંદુએ ઈસ્લામ 
ધમ અગીકાર ન કરે તો ત્રાસ આપીને પણુ તેસને ઉસ્લામ ધમમાં લેવાની તેને 
આજ્ઞા આપી.૨ 


દાવર-ડલ-સુલ્કતા અ'ત ; ઈ. સ. ૧૪૭૫ : દાવર--ઉલ-સુલ્કે થ'યું' રાખી 
ઝાલા, પરમાર વગેરે રજપૂતો ઉપર એટલે। જુલ્મ ગુજાર્યો. કે રજપૂતો ઘરખાર છોડી 
અહોંતહાં નાસી છૂટ્યા અને કઈક રજપૂતોનાં કુટુંબો! રઝળી ગયાં, કઇક સ્ત્રીઓને 
જાસ્લિમા સાથે પરણાવી દીધી. આ અસહ્ય દુ:ખના કારણે એક દેદા રજપૂતે દાવર- 
ઉલ-સુલ્કનું નજ. ૨૧ માર્ચ, ૧૪૭૫ના રોજ ખૂન ક્યુ .2 
ર દાાવલશા પીર્‌ : દ્ાવર-ઉલ-સુલ્ક એક પવિત્ર સ'ત અને સેનાપતિ હતે. 
તેને આમરણુમાં જ દકફેનાવવામાં આવ્યો, જેને આજ પણુ લેકે! દાવલશા પીર કહી 
પૂજે છે અને માનતા માતે છે.* 


૧. એ હીસ્ટ્રો એફ ગુજરાત, પ્રે]. કોમીસેરીયે2. 

ર. આ દ્દાાવરન્ૂ્કેલ-મુલ્કતું મૂળ નામ અખ્દુલ લતીફ હતુ'. તે ખેગડાને આશ્રય આપ- 
નાર તેના એર્માન પિતા સ'ત શાહઆલમતો શિષ્ય હતે. બેગડાએ તેને સેતાધ્યક્ષ બનાવ્યે 
હતે!; છતાં એ એટલી 'બધી પવિત્રતા પાળનારો અને સાધુચરિત હતે! કે તેણે કેષ્નતે પણુ દુ:ખી 
ન કરવા માટે પ્રયત્ન કરેલા. ભુજતી ચડાઇમાં તેણે લશ્કરીઓએે ઊભા મોલ ચરાવી લેતાં તેમને 
ડેપકો આપેલો. આ દાવર-ઉલ-મુલ્કે મેરો માણુસ થતાં, તેને માણુસો મળવા આવે, તેથી 
પાડેશીએને અડચણુ ન થાય તે માટે જુદું ધર ગામ બહાર વસાવેલુ', (મિરાતે અહુમદી). 

૩, આ ર્જપૂતનું નામ દેદદે! હતુ" અથવા જાડેન્ન શાખાતા મૂળ પુસષો દેદોજી, ગજણુજી, 
એહે(%, વેણુજ તે પષ્ીના દેદ્દેજી હુતા. 

દેદાજએ દાવર-ઉલ-મૃલ્કને મારી નાખ્યા, તેથી કહેવત કહેવાય છે કે :- 

“ દુઆ દે દેદાને કે પીટી કીધો! પીર. '' 

૪, “મિરાતે ખહુમદી' પ્રમાણે આ સ્થળે સુખ્યત્વે કરીને દક્ષિયુ અને માળવામાંથી 
હજારો માણુસેો! માનતાએ આવે છે. આંધળાં, લૂલાં, પક્ષધાતી અને મહેોતાજ ત્યાં આવે છે 
અને હોઠે તાળાં દઃને કે લોઢાની કડીએ। પહેરી માનતા ઉતારે છે. ત્યાં મોટે મેળા ભરાય છે, 
ગુજરાતી લેડ તે મેળાને “મેદની'' કહે છે, 





ગુજરાતના સુલતાને ૨૫૨ 

હળવદ રાજગારીની ર્થાપતા : “જુવાને કેર” ઈ સ. ૧૪૮૬ લગભગ 
થયો ત્યારે ઝાલાની ગાદીએ ઝાલે। રાજા વાધોજી હતો તેને ખાર જુવરેો હતા. તેમાંથી 
નાચે[જી, મેપજી, સ'ગ્રામજી, નેધાજી, અનેેજી, તથા સામસિહેજી તો પિતાની સાથે જ 
રણુમાં સૂતા. વિરમદદેવજી સમી સુજપરના સ્રસલમાન થાણુદાર સામે લડતાં પ્રથમથી જ 
મરાઈ ગયા હતા, તથા રાળેધરજી સુસલસમાને।ના ડરના કારણે છુપાઇ રહેલા, તેણે 
તેના વાડા સ્રામે સમલે! થયે! તેથી, તે ભૂમિ ઉપર સ. ૧૫૪૪ના મહા વદી ૧૩, 
8. સ. ૧૪૮૮માં હુળવદના કિલ્લાનો પાયો નાખ્યો. રાજનેધરજીએ હળવદમાં પોતાની 
રાજગાદી સ્થાપી. 


રાજેધરજવું મૃત્યુ : રાજેધરજી ઈ. સ. ૧૫૦૦માં ગુજરી ગયા. તેને ત્રણુ 
પુત્રો હતા. પહેલા બે ઈડેરના રાવના ભાશ્ેજ હતા તથા નાના મૂળીના ભાણેજ હતા. 
રાનેધરજી ગુજરી ગયા ત્યારે મળીઠાકોર લખધીરજી ત્યાં હાજર હુતા. મોટા જુવરોા 
અજેજી તથા રાજેજી પિતાના મૃતદેહને આંસેસ'સ્કાર કરવા ગયા, ત્યાં પાછળથી 
લખધીરજીએ તેના ભાણેજ રાણ્‌જીના નામની આણુ ફેરવી દીધી. 


અન્નેજી તથા રાન્ેજી નિરાશ થઈ ત્યાંથી અમદાવાદ મહદ બેગડાની મદદ 
માગવાના વિચારે ગયા; પણુ રાણેજીએ તે પહેલાં સુલતાનને બે લાખ રૃપીઆ 
આપી પોતાને! હક્ક કબૂલ કરાવી લીધે. તેથી તેએ નેધષુર ગયા. ત્યાં પણુ તેમને 
આશ્રય મળ્યો નહિ; તેથી ચિત્તોડ જઈ રાણા સ'ગની નેકરીમાં રહ્યા અને ખાખર 
સાસેના સગ્રામમાં તેએએ ખતાવેલી ખહાડુરીના ખદલામાં સાદરી દેલવાડા વગેરે . 
જાગીરો તેમને મળી. 


ખેતોજી મકવાણા : અ સમયમાં ઝાલાવાડમાં જાબુની ગાદીએ ખેતોજી 
નામને શુરવી૨ રાજા હતેો.. તે પોતોના ગામ કુદણીને પાદરે ધોડાં ખેલવતે। હુતો. 
ત્યાં ભડલીના સરવૈયા રાવની ઝુ'વવીનો ડોળા પરણુવા માટે સરધાર ગોધાજી વાધે* » 
લાને ત્યાં જતે! હેતે. “માર્ગમાં ખેતાજીએ તેને રેકી તે કુ'વરી સાથે લગ્ન કર્મા.૧ 


આમરણુમાં આ દરગાહ આવેલી છે. લેખકે જ્યારે તેની મુલાકાત ઇ., સ. ૧૯૫૬માં 
લીધી ત્યારે ત્યાં અસણ્ય ગ'દ૪ી હતી અતે દરગાહના મકાનમાં જે નનળી છે તે તૂટી ગયેલી 
સ્થિતિમાં હતી. દરગાહમાં લેોખાનબત્તો કરનાર માણુસ દેદા શાખાને! રેજપૂત છે. મુ'જનવરી 
સુચલમાનેોની છે. . 

૧. અજેજીતા કુ'વ૨ પ્રખ્યાત રાણા માનસિંહ થયા, તેમણું હુલદીધાટના યુદ્ધમાં ર્‌ાણા 
પ્રતાપનો જન બચાવ્યો. મેવાડના સરદારોમાં તેઓનું રથાન સર્વોપરી છે. 

ર, વાર્તાકારો કહે છે ક્રે ખેતા આ ઝુ'વરી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર ન હતા, પણુ 
કન્યા જ તેના પર મે! હિત થઇ હતી અને તેણે તેમ કરવા ફેરેજ પાડી હતી. તેના માટે દુહે। છે કેઃ- 
“ખાઇએ વડાર્ણુ મોકલી, સુણુ ખેતા મકવાણુ 
વરુ' તો $ં' ઝાલાવર્‌, નીકૈ પલમે' છાંડું' પ્રાણુ.” 


રપરે સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


તેથી ગોધાજી તથા સરવૈયા રાવ તેના ઉપર ચડયા અને ખેતોજી કામ આવ્યા, સર- 
ધારના ગોધાજી વાઘેલાએ ઝુ'દણી તથા જસદણુ કખ્ઝે કર્યા. આ તકનો લાભ લક 
મહેસુદ બેગડાએ પોતાનું ચૈન્ય ઝાલાવાડમાં મોકલી, જાખુ અને શિયાણી જીતી લઈ, 
ખાલસા પ્રદેશમાં ભેળજી દીધાં. તેથી ખેતોજીના ઝજુંવર સાંગાજીએ સરધાર સાસે 
ખહારવટ્ટું શરૂ કર્ઝું. પણુ ગોધાજી પ્રબળ શગ્નુ હેતો. તેને પહોંચવું સહેલું ન હતુ. 
તેણે ફેરી સાંગોજીને ભિડાવ્યો અને ઝોખાળામાં આશ્રય પામી રહેલો આ ઝાલો 
રાજવી નાસી છૂટયો; પણુ વીસા ભરવાડ નામના એક વીરષુરુષે આઠૅદસ હજાર ભર- 
વાડોને તેડાવી તેને મદદ કરી અને સાંગોજીએ ડુ કર્યુ. તેમાં ગોધાજી માર્યો 
ઝો. 

ગોધાજીના મૃત્યુથી સાંગોજીનો માર્ગ સ્ુકત થયે. તેણે જાખબુનેો કબજે 
પચાવી બેઠેલા સુસ્લિમોને આગમ-ત્રણુ આપી, જમવા બોલાવી દગાથી મારી નાખ્યા, 
તથા વીસા શરવાડે અમદાવાદ જક દરખારીઓને લાંચ આપી જાખુ ઉપરના અધિ- 
કારનો સ્વીકાર કરાવ્યો. 

હુમીર્જી લાઠીઓ તથા વેગડા ભીલ : ૪. સ. ૧૪૯૦ લગભગ સે।મનાથની 
પુન;પ્રાતિષ્ઠા થઈ છે તથા તેની પૂજા શરૂ થઈ છે. તેવી હકીકત મહેગ્રુદ બેગડાને 
મળતાં તેણે ગાઝીનું પદ મેળવવા સોમનાથ ઉપર ચડાઈ કરી. સ્ુસ્લિમ સેના માગમાં. 
આવતાં દેવળો તોડતી, હિન્દુઓને વટલાવતી અથવા કતલ કરતી મહાનદની ભરતીની 
જેમ સૌરાષ્ટ્ર ઉપર ફેલાઈ ગઇ. આખા દેશમાં હાહાકાર મચી ગચો. તેની. સામે 
થાય તેવો કોઈ રાજા રહ્યો ન હેતો, મહસુદનાં સૈન્યો નિરકુશ થઇને આગળ વધી 
રહ્યાં હતાં; ત્યારે લાઠીના ભીમજી ગોિલને। નાને કુવર હુમીરજી ઘેર હતે, તેણે 
તેની ભાભીના મહેણાથી સોમનાથની સખાતે ખસે! માણુસો લઈ પ્રભાસ તરફે પ્રયાણુ 
કું, માગમાં તેને મિત્ર લેગડો ભીલ કે જે સિહોર પાસે સરેોડના ડુંગરમાં 
રહેતો તે તેને મળ્યો. તેણે જુવારે હમીરજી રણુમાં પડે તે ગતિ થાય નહિ વલે 
સારે તેની કન્યા તેને પરણાવી અને પછીથી પોતાના માણુસો સાથે લઈ બન્ને મિત્રે 
ચાલ્યા, હુમીર કિલ્લામાં ગચે, પણુ વેગડો ભીલ? ખહાર રહ્યો, તેણ મહેસુદ સામે 


મ. વ્હેલા આવે વીર, સખાતે સેો।મૈયા તણી, 
હીલેોળવા હમર, ભાલા અણીએ ભીમાઉત. 
પાટણુ આવ્યાં પૂર, ખળણહુળતાં પાંડાં તણાં, 
સેલે માંઠીશુર, ભે'શાસુર શે ભીમાઉત, 


વેન્ય તારી વીર્‌, આવી ઉંવાટી નહિ, 
હાકલ તણી ડુમીર, ભેખડ હતી ભીમાઉત. 
અ'ત ચલણતે વાળ, અ'ગજે અણસારો થયો, 
ઝમ તોય ઝુળ કહેવાય, ભરતે આવે ભોમાઉત. 


વન ફાટાંળા વીર, જીવીને જોયાં થયાં, 
આંખો અળગ છુમીર, ભાંગ્યો મોભી ભીંમાઉત. 


ગુજરાતના સુલતાને ૨૫૩ 


ઉઘાડા સૈદાનમાં લડી મૃત્યુને ભેટવાતું પસ કંર્ઝું, જ્યારે હુમીરજીએ વેગડાને 
કિલ્લામાં આવવાતું કહ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે “હું વેગડો? ખારીમાં કેમ પેસી શઝુ' 7' 
વેગડો તથા હેસીર ખન્ને આ ઝુષ્દમાં ખપી ગયા, તેની સાથે જેતપુરના એભલનેો 
પુત્ર ચાંપાવાળો પણુ મરાચેો..૨ સોમનાથને! ધ્વ'સ થયે! અને મહેસુ8ની સેના અપાર 
લૂટ કરી, હિંદુએની કતલ કરી, તેમની સ્રીએને કેદ્ઠ પકેડી પાછી વળી. 


મલેક અયાઝ : 3. સ. ૧૫૦૫માં મલેક અયાઝની સૌરાષ્ટ્રના સૂબા તરીકે 
નિમણૂફ થઈ. તે સમચે દીવની અગત્ય વધતી જતી હતી, જળસેન્યો સ્થાપી સસુ- 
દ્રોનું સ્વામિત્ત મેળવવાની મહસુદની સુરાદ હતી. તેથી જળસૈન્યના અનુભવી તરીકે ' 
અચાઝ નિમાચે[.* 


જીવમાં : મલેક અયાઝે પોતાનું થાણુ' જૂનાગઢમાં ન રાખતાં દીવમાં 
રાખ્યુ. ત્યાં તેણે કિલ્લે। ખ'ધાવ્યો (જે પાછળથી પાટું ગીઝોએ ફ્રી ખ'ધાબ્યો છે.) 
અને પાષ્થ્ી નીચેના ખડક ઉપર મિનારો ઊભે: કરી, તેની અને કિલ્લાની દીવાલે 
વચ્ચે લોઢાની સાંકળી ખાંધી સાંકળકોટ ખાંથ્યો, જેથી કેઈ ષ્રીરંગી વહાણુ અદર 
આવી શકે નહિ. 


તેતું ધન ; મલેક અયાઝે જલસેન્યોને પોતાના અધિકારમાં લાવી સગ્રુદ્રનું 
સ્વામિત્વ મેળજ્યું' અને તે સાથે દેશપરદેશના અઢળક ધનને! પણુ તે સ્વામી થશે, 


કચ્છ : આ પ્રકરણુ સ'પૂર્ણુ કરતાં પહેલાં કચ્છના ઇતિહાસનું એક રસિક 
પાતું નોંધવું જરૂરનું છે. 


૧. વેગડા એટલે મોટાં શી'ગડાંવાળે બળદ. 
“વેગડ વડ ઝું'ઝાર્‌, ગઢ-બારીએ ગયો નહિ, 
સિંગ સમારણુ હાર, અ'બર લગી અડાડિયાં.' 
ર્‌. અ'તર અજ'પાો જીધ્ધે જીયો તોય, 
। કે ફરશે ચ'પો ફેરે કુલવાડીએ એભલ રાઉત. 
પ્રભાસ્માં હજ પણુ હમીરજી લાડિયા તથા વેગડા ભીલની ખાંભીઓવાળી રેરીએ। છે. 


૩, મલેક અયાઝ જન્મથી રશિયન દતો, ટર્કોએ તેને પકડી, ચુલામ બનાવી, કોન્સ્ટેન્ટી- 
તોપલમાં વે'ચ્યે, અને ત્યાંથી દમીસ્ક તરફ આવતા વેપારીએ તેને લધ આવ્વા. આ ગુલામ 
ધણા જ દેખાવડો અને ખહાદુર હોવાથી એક અમૂલ્ય વસ્તુ તરીકે વેપારીએ સુલતાન મહુસુદને 
તેની ભેટ આપી. 

સુલતાન સહુમુદે તેને પોતાની સાથે રાખવા માંડયો, તેમાં એક દિવસે શિક'રમાં બાજ 
પક્ષી સુલતાન ઉપર પડતુ' હતુ'. તેને તેણે સમયસૂચકતા વાપરી વીંધી નાખ્યુ'; તેથી તેને મુકત 
કથી, થોડા સમયમાં તેને મલેકનો ઇલ્કાભ આપી અમીર બનાવ્યો. (પોર્ટ:'ગીઝ લેખકોના આધારે, 


પ્રો; કોમીસેરીયેટ,) 


ર૫૪ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


કચ્છના જામ હમીરજીને મારી તેનું રાજ્ય તેના ભાયાત ખારાના જામ 
રાવળજીએ લઇ લીધુ. 


તે ઉપરથી જામ હુસીરજીના ઝુવર ખેંગારજી પોતાના ભાઇ સાણહેબજી 
સાથે અમદાવાદ ગયા. ત્યાં શિકારમાં મહેસ્રદને ખુશ કરતાં સુલતાને તેમને રાવને 
.ઈલ્કાબ આપ્યો અને સૈન્ય આપ્યુ. તેની સહાયથી તેણે સવત ૧૫૫૬માં જામ 
રાવળજી પ!સેથી કચ્છ પુનઃ પા'્ત કર્યું” અને જમ રાવળજી સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા. 


નોકાવિગ્રહ : કેરાના સુલતાન અને પોટ ગીઝો પર૨સ૫૨ ઇર્ષ્યાની આગમાં 
સળગી રહ્યા હતા, તેથી મહસુદનાં જલસન્યો સાથે સહકાર કરી પોટુંગીઝોની સત્તા 
તોડી પાડવા તેણે એક નોકાસૈન્ય તૈયાર કરી અમીર હુશેન નામના સરદારને મોક- 
લ્યો. તે દીવ આવ્યો અને ત્યાં મલેક અયાઝને. મળ્યો, અાઝનાં તથા કેરોનાં 
સ ચુકત સેન્યોએ સ્ુ'ખઈ પાસે આવેલા ચોલના બારામાં પાટું ગીઝોને શિડસ્ત આપો, 


પણુ પાટું ગીઝ વાઈસરોાચ અલમીડાએ એક પ્રબળ નોકાસૈન્ય લઈ દીવ ઉપર 
ચડાઈ કૅરી, ઇં. સ. ૧૫૦૯ના ફેખ્રઆરીમાં દીવની ખાડીમાં યુદ્ધ થયું. તેમાં મિસરને। 
કાફલો નાશ પામ્યો, મલેક અયાઝે લાહ્યાર થઇ યુદ્ધમાં પકડેલા પોર્ટુગીઝ કેદીએ 
પાછા સોંપી દાઈ સ'ધિ કરી.૨ 


મહુમુદવું મૃત્યુ : સુલતાન મહસુટે આ યુદ્ધે પછી પોટુંગીઝો સાથે સુલેહ 
કરવાની પ્રવૃત્તિ કરી; પણુ ઈ. સ. ૧૫૧૧માં તે ખીમાર પડયો અને ત્રણુ માસની 
માંદગી ભોગવી તે જ વષમાં નવેસ્બરની ૨૩મી તારીખે ૬૭ વર્ષની વયે પ૩ વષષ 
રાજ્ય ભોગવી ગુજરી ગચો. 


સુલતાન મુઝફ્ફર બીજે : 3. સ. ૧૫૧૧થી ઈ. સ. ૧૫૨૬. 

, બલીરેખાન ઉરે મુઝફ્ફર બીજે મારીએ : ખલીલખાન તરીકે સોરાષ્ટ્રની 
સૂખાગીરી ભોગવી ગયેલે। સુલતાન સુઝફફર, તેનો પિતા ગુજરી ગયો ત્યારે વડોદરામાં 
હુતો, ત્યાંથી તેને મહસુદના મૃત્યુના ખબર મળતાં તેને દફન કરવા સમયે તે આવી 
પહોંચ્યો. તેના શાંત અને ઉમદા ખવાસના કારણે તેણે હલીમનું ઉપનામ પ્રાપ્ત કયયું. 


મલેક અયાઝ : મલેક અચાઝે સુલતાન મહસુદ્તું મૃત્યુ થતાં ઘણું જેર 
# પકડેયું. પોતે ફે।ઝદાર હતો, છતાં તે સર્વસત્તાધીશ હાકેમ થ૪ પડયો. સુલતાનની 
ચત્તા તે! માત્ર નામની જ રહી. અયાઝનું સુખ્ય મથક જૂનાગઢ હતું; છતાં ત્યાં 
તાતારખાનને રાખી પોતે દીવમાં જ રહેવાનું રાખ્યુ. 
૧, જમ ર્‌ાવળનો વિગતવાર ઇતિહાસ આગળ આપવામાં આવ્યે! છે. 
ર, એ હીર્ટ્રાં ઓફ મુજ્રત :પ્રેો, કે!મીસેરીયેટ : પે!ટ*ગીઝ લેખકોને આવારે, 





ગુજરાતના જુલતાને ૨૫૫ 


ચિતોડ ઉપર ચડાઇ » સ. ૧૫૨ર : અયાઝની સત્તા તોડવા માંટે સુઝફેફરે 
તેની સરદારી નીચે ઈ. સ. ૧૫૨૧ના જાન્યુઆરીમાં એક ખળવાન સૈન્ય ચિતોડમાં 
રાણા સગ્રામસિહ સામે મોકલ્યું. આ સેન્ય સાથે માળવાને સુલતાન મહુમદ ખીલજી 
નેરાયેો, સયુક્ત સેન્યોએ ડુંગરપુર તથા વાંસવાડા જીતી, તેનો નાશ કર્યો; પણુ 
મ'દેસર પાસે બન્ને પક્ષોમાં અદર અદર ખટરાગ થતાં મલેક અયાઝે રાણા સાથે સાધે 
કરી. આ નામેશીભરી સ'ધિને ક્રીવામ-ઉલ--સ્ુલ્ક અને માળવાના સુલતાન મહઝુદ, 
ખીલજી, જે તેની સહાયમાં હતા, તેમણે વિરોધ કર્યો; પરતું કોઇનું ચાલ્યું' નહિ 
અને મલેક અયાઝ સ'ધિ કરીને અમદાવાદ પાછે ક્ચો.? સુલતાનના રોષનો પાર 
રહ્યો નહિ, પર'તુ અયાઝ જેવા બળવાન સરદારને શિક્ષા કરવા તેની હિમ્મત ચાલી 
નહિ, તેણે અયાઝને સેરઠૅમાં પાછા જવા આસઝ્તા કરી, 


દીીત્ર ; દીવ સોરાષ્ટ્ર દ્રીપકલ્યના દક્ષિણુ કિનારે આવેલુ છે. સસૃદ્રના ચારે 
તરક્‌થી ફરી વળેલાં પાણીથી તે રમણીય અને સુદર દેખાય છે, દીવ અત્યારે પાટું ગીઝ 
સરકારની સત્તા નીચે છે, પણુ તે સોરાષ્ટ્ને જ એક ભાગ છે. તેનું મહત્ત્વ સુલ- 
તાનોાના જમાનામાં જ વધી ગયુ હેતું, તેથી તેની ટ્ર” તવારીખ અગે અસ્થાને નથી. 


દીવ “દ્રીપઃ'ના! અષબ્ર'શ છે. આ બેટને વિસ્તાર પચ્ચીસ ચોરસ માઈલને 
છે. ચારે તરક પાણીથી વીંટળાયેલા આ દ્વીપ ઉપર કુદરતે પણુ જુપાની વર્ષા વરસાવી 
છે. દક્ષિહૂ ઉદધિરાજ ગર્જના કરી રહ્યો છે; ઉત્તરે ઊંડા પાણીવાળી ખાડી સોરાષ્ટ્રના 
કિનારાને જુદ્દો પાડી રહી છે; ચારે કોર ખારું જળ હોવા છતાં દીવમાં પુષ્કળ ફેળ- 
ફેળાદિથી લચેલાં વૃક્ષે, લીલી વાડીએ અને મીઠ પાણીના કૂવાઓ છે, પુદરતે 
રમણીય ખનાવેલા આ સ્થાનને સતુષ્યોએ પે!તાની ખુદ્ધિ અને શક્તિ પ્રમાણે 
શણુગારેલુ છે. જાલધરને પરાજિત કરવા વૃદાતું સતીત્વ ભ'ગ કરતાં વિષ્ણુને 
વૃ'તટાએે અહોંજ શાપ આપ્યો હતો. તે પુરાણોની ગાથા છે. વિકમની 
પ્રથમ સદીમાં પણુ તે સૌરાષ્ટ્રનું એક અગ હતુ. આઠંમી સદીમાં અહી' 
ચાવડા રજપૂતેતતું રાન્ય હતું. અગ્યારમી સદીના અતમાં વાઘેલાએએ આ બેટ 
જીતી લીધો અને ઈ. સ. ૧૩૩૦માં સ્રુસલમાનેોએ દીવ સર કયું. ત્યાર પછી 
સુલતાન મહસ્ુદ બેગડાના સમયમાં મલેક અયાઝે તેને પાનાનું મથક ખનાવ્યુ' અને 
નોકાસેન્ચના થાણા તરીકે તેને બળવાન ખનાવી, ત્યાં કિલ્કે ખાંધ્યો, આંતરરાષ્ટ્રીય 
વિગ્રહ કરી શકે તેવું ગુજરાતનું પ્રથમ અને પ્રખળ નોકાસેન્ય ત્યાં સ્થપાયું. 

પોટુગીઝ એલચી સુલતાનના દરબારમાં : અગાઉ જેયુ' તેમ પોાટુંગીઝોએ 
સિસરના નૌકાસૈન્યના દીવમાં ભુક્કા કાઢયા અને મલેક અયાઝને તેમની સાથે સધિ 


૧, મલેક અયાઝે મતભેદતા કારણે સંધિ કરી ન હતી, પણુ રાણુ! જ'ગનાં સૈન્ચોએ 
તેતે શિકરત આપી હતી (ઉદયપુર રાજ્ય કા ઇતિહાસ : ગૌ, હી. એઝા) રાસમાળા ભાષાંતર. 


સપર સોરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


કુર્વા ફરજ પાડી. કુદરતી રીતે ખાડીના ફૂરી વળતા પાણીમાં વહાણોાને સારો આશ્રય 
મળે તેમ હતું. તેથી પાટું ગીઝોએ તેમની આંખમાં દીવને ઘાલ્યુ; ઈ. સ. ૧૫૧૨ના 
ડીસેસ્બર માસમાં ટ્રીસ્ટાએ ડેગા નામનો એલચી ગોવાથી સૂુઝફેફરના દરબારમાં 
આવ્યો. તેણ અમૂલ્ય નજરાણાં ભેટ ધરી સુલતાન પાસેથી દીવમાં પાટું ગીઝ રૈયતના 
રહ્ણાર્થે કિલ્લે। ચણુવાની રજા માગી.? 


પાટુ ગીઝાની માગણી : આ અરજ સુલતાને નામંજૂર કરી અને ખીજી 
માગણી કરવા માટે વિચાર કરવા જણાવ્યુ.૨ 


સુલતાનને _ એલચી દીવમાં : 3. સ. ૧૫૧૨માં આાલ્ખુકરકે મલેક અચાઝના 
મોકલેલા એલચીનું ગોવામાં ઘણુ' જ સારું સ્વાગત કર્યું” અને પોહુંગીઝ શકિત અને 
સામર્થ્ય શ્ુ' છે તેનો ખ્યાલ આપવા તેનાં હથિયારો અને લડાઈની અન્ય સામગ્રી 
વગેરે બતાવ્યાં. 


પોાટુ'ગીઝોના સુલતાનની કૃપા મેળવવા માટેના પ્રયાસો : ઈ. સ, ૧૫૧૩ના 
એગસ્ટ માસમાં આદન ઉપર નિષ્ફળ ચડાઇ કરી આલ્ખુકક પાછે વળ્યો ત્યારે તે 
દીવમાં રોકાયો અને ત્યાં વિકચ અર્થે. માલ ષણુ મૂકતે! ગયો. અયાઝે તેનું ભાવ- 
ભીનું સ્વાગત કર્યું“. આલ્બુકર્ક ક્રનાએ મારટીન ઇવાન્ગેલે। નામના કારકુનને સકી 
પાછે ગોવા ગયો. આ કારકુનનું કામ માલ વેચવાનું ન હતુ પણુ વાસ્તવમાં જાસૂ- 
સીતું હતું. તેણે દરરોજની હકીકત દર્શાવતા રિપોર્ટ આલ્ખુકર્કતે પહાંચતા કરવા 
માંડયા અને એક રિપોર્ટ માં દર્શાવ્યું કે કેરાના રાજાનું વડાણુ આવ્યું છે. તેણે અમ- 
દાવાદ અને ખીજાષપુરના સ્ુલતાનોાને કિશ્ચિયનો સાચે યુદ્ધે જાહેર કરવા સમજાવવા 
ધાર્ઝુ' છે. તે ઉપરથી મલેક અયાઝ કીમતી ભેટસોગાદો, ઘોડાએ વગેરે લઇ સુલતાન 
પાસે જવાને છે તેમજ આલ્ખુકર્કે" ભેટ આપેલી અમૂલ્ય તલ્વાર પણુ સુલતાનને 
નજર કરવા સાથે લઈ જવાને! છે, વગેરે. 


આ સમાચાર મળતાં જ આલ્બુક્કે| આકર્ષક અને અમુલ્ય નજરાણું લઇને 
એક વગદાર મ'ડળને સુલતાન પાસે મોકલવા તૈયાર કર્યું; પણુ ઈ. સ. ૧૫૧૫માં 
આલ્ખુકકને પાટુંગલ પાછે બોલાવી લીધો અને દીવમાં કિલ્લો ખાંધવાની આજ્ઞા 
સાથે ડીએગે લે।પીઝ ડ' સીકવેરાને ગવર્નર તરીકે નીમી સોકલ્યે।, 


૧, તે સાથે ખીજ ખે રાતી કરેલી, 
(૧) ગુજરાતે તેના માલનો ગે!વામાં જ નિકાસ કરવે।. 
(૨) રેમી (ઇટાલીયન) અગર તુ લેકે।ને "ગુજરાતના રાજ્યમાં રાખવા નહિ. 
(એ હીસ્ટ્રી એફ ગુજરાત : બ્ે!. કેોમીસેરીયેટ.) 
૨, આ સમાચાર આદ્ખુકઝ" દીવથી પાછે ગયે! ત્યારે તેને મળ્યા. તેથી અયાઝ ઉપર 
તે ચુરસે થયે. ી 


ગુજરાતના સુલતાતેા ર્પ૭્ઠ 


ટરીવની અગત્ય : પોઢું ગીઝો દીવને આટલું મહત્ત્વ શા માટે આપતા 
હેતા ર પોટુંગાલના તુક લેકો ભય કર શગ્રુએ। હુતા અને મિસરના પ્રબળ નોકા- 
સૈન્યથી ખચવા આદન, હોરમઝે, દીવ અને ગોવાનાં ખ'દરો સજ્જ કરવાની તેએની 
ધારણા હેતી; તેથી ની આ કાર્યઃકમમાં દીવ અગત્યનું સ્થાન ધરાવતુ, 


વીવ ઉપર ચડાઈ : આ નવા ગવર્નરે એચિતેો છાપો મારી દીવ લઇ લેવા 
પ્રયત્ન કર્યો; પણુ મલેક અયાઝ ખાધે જાય તેવો હતે નહે. તેણ સીદીઅલી નામના 
એક નૌકાયુદ્ધના નિષ્ણાત થોદ્ધાને નોકરીમાં રાખ્યો. તેની એક આંખ તેણે યુદ્ધમાં 
ગુમાવી હતી તેથી તે એકાક્ષી કહેવાતો, તેની સહાયથી તેણે એવી તેયારી કરી 
ખતાવી કે ગવર્નરે જીતની આશા છેડી દીધી અને ક કર્યા વગર અયાઝની 
મહેૅમાની ખાઈ તે પાછે ફર્યા. 


આ ચડાઈ દગાથી કરવા માટે ગવર્નરે ધારણા રાખેલી, પણુ વૃદ્ધે અને 
ક. સ ૪. જ. ર ૦. ક ગ 
ચાલાક ન દીવને સાંકળકેટથી રક્યો અને તોપો અને દારૂગોળો એવાં તો તેયાર 
રાખ્યાં કે પાટું ગીઝોની ઉમેદ ખ૨ ન આવી. 


હીવ ઉપર બીજી ચડાઇ : ઇ. સ. ૧૫૨૧માં તેણે ફરીથી ૪૨ જગી વહા” 
ણૂ।નો કાફલો લઈ તેમાં ૨૦૦૦ પોર્જુગીઝ અને ૧૮૦૦  ડિંદીઓના લશ્કર સાથે 
ચડાઈ કરી; પણુ તે સમચે અચાઝની તેયારી નેઈ તે ડીએગોા કફેરનાન્ડીઝ નાગના 
એક એલચીને ગ્રકી હોરમઝ તર્‌ ચાલ્યો ગચે. આ એલચીએ દીવમાં રહેતા કારકુઃ 
નને તથા તેનાં વહાણોાને દીવમાંથી કાઢી જવા પ્રયત્ન કર્યો. પણુ અયાઝને વખતસર ” 
અખર પડી જતાં તેણે આગઃ મહમદ નામના સરદારને હુમલો કરવા મોકલ્યો. તેણે 
એવે તે! તોષમારે ડે કે પાર્ટુગીઝો લગરનાં દોરડાં કાપી નાસ્રી ગયા. 


ત્રીજ ચડાઈ : ડીએ ગો લેપીછે તે પછી પાછી ચડાઈ કરી, અતે જાકૂરા- 
ખાદમાં ડિલ્લે ખાંધી દીવ લેવા કોશિશ કરી; પણુ વહાણુ ઉપરના સુસ્લિમ કેદીઓએ 
દારૂખાનું સળગાવ્યુ' અને મલેક અયાઝને ખખર મોકલ્યા. તેથી તે વખતે પણુ દીવ 
ખચ્ચુ' અને પોઢુંગીઝો વીલે સહે પાછા ગયા, ર 


મલેક અયાઝવું મૃત્યુ : ઇ. સ. ૧૫૨૨માં મલેક અયાઝ ઉતા સુકામે ગુજરી 
ગયે. તેના મૃતદેહને શાહ શસ્સુદીનની કબર પાસે ટ્ક્ન કર્વામૉ આવ્યે. તેનાં 
જાગીર તથા પદ તેના પુત્ર મલેક ઈશાકેત્રે આપવા સુલતાને આન્તા કરી. 


આમ, પરદેશથી ગુલામ તરીકે આવેલા આ મહાન પુરુષે સુલતાનની સત્તા 
સગસુદ્રો ઉપર સ્થાપી અને સિસર તથા પોટુંગાલ જેવા સઝુદ્રો પર અધિકાર ભોગવતાં 
૩૩ 


૨૫૮ સોરાષ્ટ્રને ઇતિહાસ 


પરદેશી રાજ્યોને તેણે ગુજરાતના કિનારા પર પગપેસારો કરવા દીધો નહિ, એટલુજ 
નહિ પણુ સોરાષ્ટ્રના સસુદ્રવ્યાપારને તેણે ઘણું જ પ્રોત્સાહન આપ્યુ. સૌરાષ્ટ્રના 
નાવિકે। પૃથ્વીના અ'દરે ખ'દરે ઘૂમી વળ્યા. “કોસેન્ટરીઝ એન આલ્ખુકક”ના વિદ્વાત 
લેખકે લખ્યું' છે કે :- 


“ કોચીનથી મલાકા જતાં સિલોન પાસે કેટલાંક દેશી વહાણે। તેણે પકડયાં. 
તે પછી તેને જણાયુ કે તે ગુજરાતી વહાણ! હતાં. તેથી તે ઘણે જ ખુશ થયે, 
તેને થયુ" કે તેની સુસાફેરી સફળ થશે, કારણકે ગુજરાતીએ આ પ્રટેશમાં ધણુ જ 
મેટા પાયા પર વેષાર ખેડે છે. તેથી તેએનું સસુદ્રયાનતુ' સાન બીજી ફે!ઇ પણુ 
પ્રજા કરતાં વિશેષ છે.” ? 


સખુદ્રસત્તાની મર્યાદા : મલેક અયાઝના સમયમાં ગુજરાતના સુલતાને।ની 
સસુદ્રમર્યાદા બેરાપાટન (8ત'ત][041ત10) અર્થાત્‌ પ્રભાસપાટણુથી માહિમ સુધી એટલે 
૧૩૦ લીગ હેતી તેમ પણુ તે જ લેખક કહે છે. 


જે રાજાનું નોકાસેન્ય પ્રખળ હોય અને જેનું સસુદ્ર પર સ્વામિત્વ હેય 
લ્ષેની રૈયત આવાં સસુદ્રયાન અને વ્યાપાર ફરી શકે તે નિર્વિવાદ છે. 

સુલતાનેોના સમયમાં ગુજરાતના રાજયનું સસૃદ્રો પર જે સ્વામિત્વ અને જે 
અધિકાર હતે! તેવો તે પછી કદી થયે! નહિ. ર 


સુલતાન સુઝફ્‌ફર 5. સ. ૧૫૨૬ના એપ્રીલમાં ગુજરી ગયે. 


સુલતાન સિક'ર તથા સુલતાન મહમદ બીજો ઇ. સ. ૧૫૨૬થી ઈ. સ. ૧૫૨૬ 


ળા છ સુલતાન ખબહાદુરરા(ઉ 59. સ. ૧૫૨૬થી ૧૫૩૭ 


સુલતાન સિક'દરવું ખૂન ઇ, સ, ૧૫૨૬ : સુલતાન સુઝકેફેરખાનના મૃત્યુ 
પછી તેના જ્યેષ્ઠે પુત્ર સુલતાન સિક'દરે ગુજરાતને કાંટાળા તાજ પોતાના શિરે 
મકચયેો, પણુ હજુ છ માસ તેને રાજગાદી પર ન થયા ત્યાં ઇમાદ-ઉલ-સુલ્ક નામના 
તેના વિશ્વાસુ સરદારે ચાંપાનેરમાં તેનું ખૂન કર્યું, ' 


મહમદ બીજે : ખાલી પડેલી ગાદીએ મહ'મ સુલતાન સુઝકેફ્રના કનિષ 
અને ખાલક પુત્રને ગાદીએ બેસાડી તેને મહમદે બીજા તરીકે મે માસમાં રાજ્યાભિષેક 
કરી ઈમાદ-ઉલ-શસુલ્કે પોતે સર્જ સત્તા હેસ્તગત ફરી. 


૧, એ હીસ્ટ્રી એશ ચુજરાત : પ્રે. કેમીસેરીયેટ# 


ઝુજરાતના સુલતાને ૨૫૬ 

ખહાદરશાહ : પરતુ સુઝફેક્રનેો વઝીર ખુદાવદખાન અતે સિક દરના બનેવી 
ફેત્તેહખાને? એકત્ર થઈ તેની સત્તાનો વિરેધ કર્યો, અને ઉત્તર હિંદમાં રહતા સુઝ- 
ફેક્ર બીજાના દ્વિતીય પુત્ર ખહાડુરશાહને અમદાવાદ આવી સલ્તનતતું સ્વાસિત્વ લ્ષેવા 
આમત્રણુ આપ્યુ. 


ખહાડુરશાહ વિશ્રાંતિ પણુ લીધા સિવાય દમોદમ ચાલી જુલાઈ માસમાં 
પાટણુ પહોંચ્યો, ત્યાં તેણે પોતાને! રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો. પાંચ દિવસમાં તે ત્યાંથી 
અમદાવાદ પહોંચ્ચો] અને તરત જ ચાંપાનેર જઈ વિરોધી ઉમરાવોને તેણે દેહાંત દ ડની 
શિક્ષા કરી. 


ખહાડ્રે તે પછી રાન્યવ'શના દરેક શાહેજાદાને ફાંસી કે ઝેરના પ્યાલાની 
ખક્ષિસ આપી અને ગુજરાતને! તે નિષ્ક' ટક સુલતાન ખન્યે. 


સોર્‌ાષ્ટ્રમાં બળવો : ગુજરાતના તાજ માટે ખૂનોાની પરપરા ચાલી ઠુતી 
અને સર્વત્ર અધાધૂ'ધી ફેલાઇ હતી તે સમયનો લાભ ઉઠાવી મલેક અયાઝના પુત્ર 
મલેક ઇશાકે બળવો કર્યો, સૌરાષ્ટ્રના પરાધીન રજપૂત રાજાઓને તેમજ કેટલાક 
ખીજા અસીરીને પક્ષમાં લઇ તેભણે એક મોટું સૈન્ય સજ્જ કૅરી દીવ હસ્તગત કરવા 
પ્રયાણુ કર્ચું”. ત્યાં આગા મહમદ કે જે તેના પિતાના કાળમાં નૌકાસેન્યાધિપતિ હતે। * 
તેણે ચુદ્ધ આપ્યું. તેમાં ઇશ્ક હાર્યો અને તેના હિંદુ ઠાકોર મિત્રે ચૈકી ઘણુ! માર્યા ગયા. 


મલેક ઇશાકનો અ'ત : (ઈ. સ. ૧૫૨૨) આવા ચિતા ઉત્પન્ન કરે તેવા 
સમાચાર મળતાં ખહાડુરશાહુ ખભાત હતો ત્યાંથી ગુ'દી, ધ'છુકા, રાણુષુર અને 
જસદણુ મ માગે વસાવડ આવ્યો, અને ત્યાંથી દેવળી જઇ ત્યાં સુકામ કર્યો, ત્યાં તેને 
ખખર મળ્યા કે મલેક ઇશાક ઉત્તર તરક ભાગી ગયો છે અને કચ્છનું રણુ એળ'ગવા 
જતાં શકે થાણુદા૨ તુઘલગખાને તેને હરાબ્યો છે 


આથી'ખહાડુરશાહે તેના સેનાનીઓને તેને પકડવા મોકલ્યા, ઇશાક કેઈ 
રજપૂત ડૅકરાતમાં આશ્રય લઈ રહ્યો સ. પણુ સુલતાનની આજ્ઞાથી તેને પકડી, 
મારી નાખવામાં આવ્યે, 


અહાદુરશાહ દીવમાં : ત્યાંથી બહાદુરશાહ માંગરોળ, ચોરવાડ અને મભાસ- 
પાટણુ થઇ કૈડીનાર ગયે, કોડીનારમાં અસુક કાળ ભ્યતીત કરી ત્યાંથી રેલવાડાં 
ગયો, દેલવાડામાં મલેક અયાઝના ખીજા પુત્ર મલેક તુઘાને આવી નજરાણું કર્યા 
અને સુલતાને દીવતું થાણું કોવામ-ઉલ-સુલ્કને તથા જૂનાગઢનું થાણુ' સુજાહીદખાન 





૧. ફતતેહુખાન સિધનેો શાહુજારો હેતે. 


૨૬૭ ' સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 
ખહેલીમને સોંપી, દીવમાં એક માસ નિવાસ રાખી, તળાજન અને ઘોઘા માગે તે 
અમદાવાદ પાછે ગયે. ચાર વર્ષ પછી મલેક તુઘાન પાછો દીવને હાકેમ થયો. 


મલેક ઇશાક માટે ખીજો મત : મલેક કશાક માટે જે વર્ણન આપવામાં 
આવ્યું તે “મિરાતે અકખરી' પ્રમાણે છે. પણુ અરખી ભાષામાં લખાયેલ “હાજી-અદ- 
દબીર નામના ઇતિહાસના ગ્રથમાં એવી હકીકત મળે છે કે મલેક કશાક ગાંડો થઇ 
ગયો હતો. ગાંડપણુના તોરમાં તેણે દ્વારકાને રજપૂત રાજા કે જે સુલતાનને મિત્ર 
હેતો તેની ઉપર હલ્લો કર્યો. અને ત્યાંશ્રી જૂનાગઢ આવ્યે. ત્યાં તે એટલે। તે! બેકાખૂ 
થઈ ગચેો કે તેને કેદ કરવો પડચે! અને કેદમાં જ તે મરી ગયો, તેની ન્ગીર તેના 
ભાઇ તુઘાનને મળી.' 


દીવની ચેો.થી ચડાઈ : પોટુંગીઝો રીવને હજી ભૂલ્યા ન હતા, ઈ. સ. 
૧૫૩૧માં તેએએ દીવ ઉપર ગવનર તુને! ડી ઝુન્ડાની સરદારી નીચે ફરી ચડાઈ કરી; 
પણુ સારા નસીબે તે વખતે અરખ એડસીરલ સુસ્તફ્‌ ત્યાં આવેલે, એટલે તેની 
સહાયથી તુઘાને તોપખાનું ગોઠવ્યું અને પાટું ગીઝોનું તોપના ગોળાઓથી સ્વાગત કર્યુ, 


“- શ્વો્ટ્ુગીઝ સૈન્ય : તુને ડી ઝુન્ડા તેની સરકારની દીવ સર કરવાની ખાસ 
આસઝ્તા શૈળવી ગોવાના ગવર્નરના સ્થાને આવ્યો હેતો, તેણે રાતદિવસ કામ 
ચલાવી વહાણેા ખાંધ્યાં; ખાનગી આસામીઓને પ્રલોભનો આપી તેમનાં વહાણે! પણુ 
કાફેલા માટે મેળવ્યાં; બ'દૂકે, તોપો અને તલવારો તૈયાર કરાવ્યાં; કેરીઓતે યુદ્ધમાં 
આવવાની શતે છોડી સ્રકયા અને મલેક તુઘાનને લાંચ આપીને ફ્રેડવાના પ્રયત્ન પણુ 
કર્યા, ઈ, સ. ૧૫૩૧ના જાન્યુઆરીની છઠ્ઠી તારીખે આટલી તૈયારી કરી ગોવાથી ૪૦ ૦ 
વહાણે। લઈ તે નીકન્યે.. તેમાં ૦૦૦ પાડું ગીઝો, ૫૦૦૦ છેશી સૈનિકો અને ૮૦૦૦ 
ગુલામો હતા.* 


[શિયાળ બેટ : ફેષ્રઅરીમાં આ નોકાસૈન્ય શિયાળ બેટ પહાચ્સું. સલાહે- 
કારોની શિખામણુ માન્ય ન રાખી તુનોએ આ બેટ ડખ્જે લેવા નિશ્ચય કર્યો, 


શિચાળ બેટ ઉપર ૮૦૦ સૈનિકો હતા. અને એક હજાર મજૂસે ત્યાં ફિલ્લે 
ખાંધતા હતા. તેએને શરણે થવા તુનોએ કહેવરાવ્યું; યણુ તેમણે શરણાગતિ સ્વીકારી 
& નહિ. તેથી ત્રાસ વર્તાવીને સત્તા બેસાડવાના અભિલાષી નુનોએ હુમલા કર્યો. 





૧, એ હીસ્ટ્રી એશ ગુજરાત : પ્રો. કે।મીસેરિયેટ, 
ર, ગેસ્પર કર્યાના આધારે પ્રો, કોમીસેશ્યિટ : એ હીસ્ટ્રી એફ ગુજરાત, આ ઇતિ- 
દાસકારે પણુ ૧૫૦ પાઉન્ડ ખચી* એક વહદાણુ બનાવ્યુ હતુ. 





ગુજરાતના સુલતાને! ૨૬૨ 

સિપાઇએ તથા મજૂરોએ તેમનાં કુટુંબોને કતલ કરી લડાઈ કરી. તેમાં 
જણુ ખચ્ચા કામ આવી ગચો. ૧૫૦ પોટુંગીઝો માર્યા ગયા. ત્યારથી પોઢુંગીઝ 
લેકે શિયાળ બેટને “11128 ૧૦૩ 1401103” એટલે “મૃત્યુના બેટ” કહુ છે. 


પાટ્ષ્ગીઝ દીવમાં : મલેક તુઘાને ૧૦૦૦૦ માણુસોતું સૈન્ય તેને સત્કારભા 
રાખ્યુ' હેતું. વળી યમનમાંથી અમીર સુસ્તફા આવી પહોંચ્યો. તેની કીમતી મદદ 
. મળતાં પોટગીઝોનું પ્રખમળ સૈન્ય ટકી શકયું' નહિં, અને માર્ચની પહેલી તારીખે 
આ દડુમલા સાસે ટકાશે નહિ તેમ જણાતાં પોટઢુંગીઝ સૈન્ય ગોવા તરફે પાછુ 
વળી ગસુ. ક 
મણુવા તથા ધોઘાની લૂ'ટ : તેનાથી કોધિત થતાં તુનાએ એન્ટોનીએઓ ડે 
સલ્ધાના નામના કેપ્ટનસે ૬૦ વહાણે! રાખી ચાંચિયાપણું કરવા આજ્ઞા આપી. તેણે 
મહુવા અને ઘેોઘાનાં વહાણે। ખાળી, તે શહેરે લૂઢ્યાં અને ગુજરાતના સ્રાગરકાંઠે 
આવેલાં બ'દરોમાં પણુ લુંટ ચલાવી અને અનેક વહાણે। ખાળી નાખ્યાં. દ્દીવમાં કોઈ 
પણુ વસ્તુ ખહારથી ન આવે તે માટે એક ખીજ ફેપ્ટનને ષણુ તે જ પ્રમાણે 
સશસ્ત્ર કાફલા સાથે ચોકી કરવા તુનોએ નિયુક્ત કર્યો. 


રૂમીખાન : આ સમાચાર સુલતાનને મળતાં, તેણું સુસ્તફરાને ચાંપાનેર 
ખોલાવી અમીર રૂમીખાનનો ઇઈલ્કાખ આપ્યો અને તેને રાંદેર તથા માહિસ તરફની 
દરિયાકાંઠાની પટ્ટી નનગીરમાં આપી. થોડો સમય રહી તેણે તુઘાન પાસેથી દીવ લઈ 
તેને આપ્યુ. તેથી તુઘાન કેોાધિત ખની ચાંપાનેર આવ્યે. ત્યાં સુલતાને તેને કેદ કર્ચો 
અસે ચિસેડની ચડાઈ લઇ જવી હૅતી તે 1દેવસે મારી નખાવ્યો. 


મલેક તુધાનને1 અ'ત : ખહાડુરશાહે તેના રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા અને અધિકાર 
વધારનાર મલેક અયાઝના વીરપુત્રને! પ્રાણુ લીધો અને રૂમીખાનને વિશ્વાસુ ખનાબ્યેઃ; 
પણુ રૂમીખાને તુરત જ તેને દગે। દીધો. ઈ. સ. ૧૫૩૫માં તે ડુમાયુના પક્ષમાં 
ભળી ગચે। અને ઈ. સ, ૧૫૩૮માં ચુનારમાં મરી ગયે. 


મલેક તુઘાન રાજનીતિસ હતો. તે નુનોની સાથે મૈત્રીનો ડોળ રાખતો. તે 
છતાં પાટું ગીઝોને ટૂર રાખી સુલતાનની સત્તા વધોચે જતે હેતો. 


ફીર'ગી'ખાન : તુનાના એલચી સીમાએ ફેરેરા સાથે અદ્રિકાથી આવેલે! 
જોઆ ડ' સાંટીઆગો નામે ગુલામ હતે. તે દુભાષિયા તરીકે કામ કરતો. તેણે ઇસ્લામ 
ધસ અ'ગૌકાર ક્ચો અને ટ્રીરંગીખાનને ઇલ્કાખ મેળબ્યો. 


૧. મ'ડુમાં બહાદુર્‌ હાથો ત્યારે તેનો પોપટ લૂટમાં હુમાયુના હાથમાં આવ્યો. રૂમી 
હુમાયુની પાસે આવ્યે! ત્યારે પોપટ ખેલ્યો કે : “ફટ રૂમીખાન છુરામખોર.” 


ર્દર સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાશ 


સ'ધિના પ્રયાસો : સીમાએ ફેરેરાના પ્રયાસથી ઈ. સ. ૧૫૩૩ના એકસે- 
ખરમાં નુનો તથા સુલતાનની સ્રુલાકાત ગોઠૅવવામાં આવી. 


તુને ૨૦૦૦ પોટુંગીઝોને લઇને દીવ આવ્યો પણુ સુલતાન ખહાનાં કાઢી 
દીવમાં હ્તો! છતાં તેને મન્યો નહિ અને તુને! પાછે ગચે. 


પોર્ટુગીઝ સાથે સ'ધિ : હુમાયુએ તે દરમ્યાન ગુજરાતની રાજ્યસત્તા પર 
આકેમણુ કરવાનો આરભ કરી દીધો હતે. તેથી એક તરકેથી હુમાયુ અને ખીજી 
તરફેથી પોટુંગીઝોના દખાણુને વશ થઇ ખહાડુરશાહે 8. સ. ૧૫૩૪ના ડીસેમ્બરમાં 
પોર્ટુગીઝો સાથે શરમભરેલી સ'ધિ કરી અને તે અતુસાર તેમને વસઇને। પ્રદેશ ખીજા 
જેટલાક અધિકારો સાથે મળ્યો. 


ખમહાદુરશાહ દોવમાં : ત્યાં તો હુમાયુ ગુજરાત ઉપર ચડી આવ્યો અને 
મહેસ્રદ બેગડાનેો વારસ ખહાડુરશાહે તેનાં વિજયી સેન્યો સામે યુદ્ધ ન આપતાં 
નાસવા લાગ્યો. ચાંપાનેર તજી તે ખ'ભાત આવ્યો અને ત્યાંથી વડ્ાણુમાં બેસી દીવ 
ગચે। અને જતાં જતાં પોતાને કાક્લે સળગાવતે। ગયે, 


ખહાદુરશાહવું કુટુ'મ મદીનાના સાગે' ; દીવમાંથી તેણે પોતાના કુટુંમને 
૩૦૦ લેોખ'ડેની ખજાને ભરેલી પેટીએ સાથે સસુટ્ઞમાગે મદીના તરફે રવાના કર્યું. 
આ ખળજાનામાં જૂનાગઢ, પાવાગઢ અને માળવાનાં રાજ્યકુલેના જરજવાહીરને સમા- 


વેશ થતે હેલે।, 


મદીનાના માર્ગ માં કોન્સ્ટેન્ટીનાપલના હાકેમ સુલેમાને આ વહાણ્‌ાને આંતરી 
લુટી લીધાં અને સુલતાનના જનાનાની સ્ત્રોઆને ખલ્ીફાના જનાનખાનામાં સોકલ્લી 


દીધી. 
દીવમાંથી તેણે રૂમીખાન પાસે મહસ્ુદ લારી સહતરમખાનને સૌકેલી, ફિટ- 


હ 


ઝા૨ દેવરાવી કંડેવરાવ્યું કે જને મારો કઈ પણુ ઉપકાર માનતો હો તે। દીવ ઉપરની 
હુંમાયુની ચડાઈ ખધ “કરાવી નં 


પાર્ટ્ગીઝોએ લીધેલો લાભ : આ પ્રમાણે હુમાયુ જ્યારે ગુજરાત પર 
પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી બેઠો હેતે, રૂમીખાન અતે ખુદાવદખાન જેવા ગુજરાતના 
રાજ્યસ્થ ભા કમનસીખ ખહઢાડુરશાહેને તજી ઊગતા સૂર્ય હુમાયુને પૂજવા માંડયા 
હુતા ત્યારે બહાડુરે દીવમાંથી પોતાની રાજરેતરજ રમવી શરૂ કરી. 


૧. આ દ્રવ્યના ઉદાર્‌ હાથે કરેલા ઉપયોગથી સુલેમાને પ્રન્ન પાસેથી “મહાન સુલે- 
માન” નું બિરૂદ મેળવ્યુ. 


ઝુજરાતના સુલતાને ૨૬૩ 


ખહાડુરશાહે તુના ગોવા હેતે ત્યાં પત્ર લખી સોગલેાને હુ ફાવવાની માગણી 
કરી અને તે કામ માટે તેના હાથમાં કેદ્ઠદી ખનેલા ડીએગો ડ મેસ્ક્વીટાને તથા 
બીજા કેદીઓને સ્વાત'*્ય આપી સોકલ્યા. પણુ ચોમાસું જામી ગયું હતું. તેથી 
ખહાડુરની મદદે કોઈ જઈ શકયા નહિ. ઊલટાનો કમાન્ડર માઢીન આફ્રેન્ઝો 
ડીસુઝાને બહાદુરને મદદ ન કરવી તેવો હુકમ મળ્યો અને તુનેોએ પોતાના સેકેટરી 
સીમાએ ફેરેરાને ખાનગી રીતે દીવ મોકલ્યો. ડીસુઝાએ હુકમનો અનાદર કર્યો અને 
દીવ પહોંચ્યો. ત્યાં તે તથા ફૂરેરા મળ્યા અને ખન્ને દારૂના પીઠામાં લડી પડયા. 
પરિણામે ઈ. સ. ૧૫૩૫ના સપ્્ટેસ્બરની ૨૧મી તારીખે કમનસીખ ખહાડુર પાસેથી 
દીવમાં કિલ્લો બાંધવાની પોટુંગીઝોએ રજ મેળવી. 


દીવની તહ : આ પછી તુને! ડા જુન્ડાએ ખહાડુરશાડુ સાથે પાકી તહ 
કરી, જેની રૂએ દીવમાં કિલ્લો ખાંધવાની રજા મેળવી. અને ખદલામાં સસુદ્ર તેમજ 
જમીનમા્ગે ખહાડુરશાહુના ડુશમને સામે મદદ દેવા પાટું ગીઝોએ સ્વીકાર્યુ” વધા- 
રામાં દીવમાં જે માલ આવે તે ઉષર સુલતાન જકાત લે અને ખદલામાં વસઈને 
કિલ્લો સાંપી દેવાની પાકી કબૂલત આપી. તે સાથે બન્ને પક્ષોએ ધામિક સહિષ્ણુતાની 
પણુ કખૂલત આપી.* 


સુસ્લિમ તવારીખોતું મ'તવ્ય : “ સિરાતે સિક દરી? પ્રમાણે ફ્રીરગીએએ 
દયાજનક દશામાં આવી પડેલા સુલતાનને સહાય કરી, તેના ખદલામાં ગાયના ચામડા 
જેટલી જગ્યામાં કિજ્દા બાંધવા સાગણી કરી. સુલતાને તે મ'જૂર રાખી; પણુ ફોરગી-, 
એ ચામડાના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી તેને હારબ'ધ મૂકી કિલ્લો ખાંધ્યો. આ વાત 
હાસ્યાસ્પદ અને ન માનવા જેવી છે. ગુજરાતના મગર્‌ર અને મર્દ સુલતાનની 
સ'કટગ્રસ્ત સ્થિતિનો લાભ લઈ જે તુના ડા ઝુન્ડાને મળવા પણુ ખહોાડરે પરવા કરી 
ન હુતી તે સુલતાનને આજે તેણે કફરમાલેલી શરત કબૂલ કેરવી પડી. 


બહાદુરશાહનો પ્રયત્ન $ 5. સ. ૧પરર્માં સોરાષ્ટ્રેના ઠાકોરો અને જમીન- 
દારોની સહાયથી તેમજ ઇમાદ-ઉલ-સુલ્કના પ્રયત્નથી પ્રખળ સૈન્ય સજી ગુજરાત 
ફૂરીથો જીતવા માટે ખહાડુરશાહે કમર કસી. પણુ આ સૈન્યનો નાસીર મીરઝાં તથા 
હિંદુ બેગે મહેમદાખાદ અને નડિયાદની વગ્ચમાં પરાભવ કર્યો. અને ખહાડુરનાં સ્વખ્ને 
સરી પડેચાં. 
હુમાયુ ગપાફેતમાં : પર'તુ હુમાયુ ઉપર શેરશાહ પ્રમલ સ્વરૂપ ધારણ 
કરી તેના પાયા ખોદી રહ્યો હતો. તે સમાચાર મળતાં હુમાયુ દીલ્હી તરફે ગયો. અને 
ખહાફુરશાહે દીવમાંથી નીકળી યુન: ગુજરાત પ્રાપ્ત કર્યું. 
૧. “1106 [રિંડરલ 0 1ર ”બઉંદપછપ૦ડ૭લ 170૦30” કે! 1૦૫7ના ' 
આધારે પ્રો. કોમીસેરીયેટ, 


૨૬૬૪ સોરાષ્ટ્રનો દૃતિહાસ 


હુમાયુ નીચે સૌરાષ્ટ્ર : ડુમાયુએ માળવા અને ગુજરાત જીત્યાં હતાં; પણુ 
સૌરાષ્ટ્ર ઉપર તેણે આધિપત્ય મેળવ્યુ” ન હું. તેથી હુમાચુનાં સેન્યેદએ સોરાષ્ટ્ર 
ઉપર વિજય મેળવ્યો હોવાનું ખોટુ છે. ર કકે 


શીવનોા કિલ્લો! : તુના ડા જુન્હાને કિહ્લે ખાંધવા રજા મળી કે તરત જ 
તેણે દીવને કિલ્લે ખાંધવા માડયો! અને પાંચ માસમાં એટલે ઈ સ. ૧૫૩૯ના 
માર્ચમાં તે કિલ્લો બ'ધાઇ પણુ ગયો. કિલ્લાના એક ખુરજનું નામ (સાન્ટીઆગે।) 
ગારસીઆ ડે સા નામના સૈન્યાધિપતિ કે જે પાછળથી ગવર્નર થયો તેના નામ 
ઉપરથી રાખવામાં આવ્યું' અને મેન્યુઅલ ડીસુઝાને ૯૦૦ પાટું ગીઝોના લશ્કર સાથે 
ત્યાં થાણુદાર નીમ્યો.' 


દીવને। કિલ્લો અ'ધાયા તેની વધામણી દેવા ડીએગો બોટહેલે। નામને! સાહસિક 
સુટુષ તુનાને અધારામાં રાખી એક હોડીમાં પેટુંગાલ ગયે. ત્યાં રાજાએ તેના પ૨ 
વગર ૨જામે હિંદ છોડવા માટે તથા હોડીમાં આવવા માટે કેધ કર્યો અતે તેને ઇનાસ 
ન દેતાં ફરીવાર આવા લેકોને ઉત્તેજન ન મળે તે માટે તેની હોડી ખળાવી નાખી. 


ખહાડુરશાહે આવી ઝડપથી ખ'ધાતા અને હુથિયારા ભરાતા કિલ્લા પ્રત્યે 
ઇર્ષ્યાભરી આંખ ઊંચી કરી, તેની નિઃસહાય સ્થિતિમાં કરાવી લીધેલ્દી શરતો પલટાવી 
લેવા તેલ દીવમાં ખેતાને સકામ કરવા ધાર્યુ” અને ટુમાય્ુ જેવા પ્રખળ શજ્ુનો ભય 
માથે ઝઝૂમતે હોવા છતાં ઇ. સ. ૧૫૩૬ના અ'તમાં ચાંપાનેર છોડીને તે દીવ આવ્યે. 


ખહાદરયાહ દોવમાં : અહીં આવતાં તેણે જેયું' કે પાટુગીઝો એટલા અધા 
જામી ગયા છે કે તેમને ખસેડવા અશકય છે. તેથી તેણે ત્યાં જ રહી કળ વડે 
કોમ લેવા વિચાર કર્યે. 


તા. ૧૩સી નવેમ્બરે તે એકાએક કિલ્લામાં ગયો, તે વખતે રાતના આઠ 

વાગ્યા હતા. પોતાના શૈભા પ્રમાણે તેણે અગાઉથી કે!ઇઇને પખર પણુ આપી ન હતી 
કૅ તેનું સ્વાગત ડર્વામાં આવે. ખહાડુરે મદિરાપાન પણુ ક્યુ હંતું' તો પણુ તેને 
આવતે જેઈ કેપ્ટન મેન્યુઅલ ડીસુઝાએ તેને સન્માન આપી કિલ્લો! બતાવ્યો અને 
વિવેકમાં કહ્યું કે “આ ખધુ આપતું જ છે.” પણુ ખહાદુર તેવો સખ ન હેતો. તેણે 
& ઉત્તર આપ્યો, “સોગનપૂર્વક આ કિલ્લો તમારા રાજાનો છે અને ધર તમારાં છે.” 
આમ કહી ખહોાડુર ચાલ્યો ગચે., તેને જીવતો જવા દીધેઃ તે માગે તુનાએ ડીસુઝાને 


ઠૅપકે આપ્યે..* 


૧-૨, વ્હાઇટવેના આધારે : પ્રે. કે।મીસેરીયેટ. 


ગુજરાતના સુલતાતે ૨૬૫ 


ખહારુરશાહ આ દિવસે।માં દારૂ પીવાના શે'ખમાં વધારે પ્રવૃત્ત થયો હેતો, 
ટલું જ નહિ, પણુ તેને ભાંગનુ' વ્યસન પણુ ચૉંટયુ હતુ, તેથી તેને સારાસારને 
વિચાર એછે રહેતો, અને નશામાં ગમે તેમ બોલ્યા કરતો. પાટું ગીઝોને તે ગાળો 
દીધા કરતો તેવી વાત પણુ પ્રચલિત થઇ હેતી. પાટું ગીઝોને દીવમાંની તેની હાજરી 
સાલતી હતી; તેથી તેએ નાની નાની વાતો માં પણુ અર્થના અનથ કરી તકરારના 
લાગ શૈે।ધતા રહેતા. જાનવરોના શિકારની ભેટ ખહાડુર પોટુંગીઝોને કિલ્લામાં મેક- 
લતે, તે। તેને પણુ ઊંધા અથ લેતા. એક વખત ખહાણફુરે ૪૦ પખીએ મારી, 
ઇસ્લામના કાતુન અતુસાર તેને હલાલ. કરી (ગળાં કાપી નાખી), કિલ્લામાં સેકલ્યાં. 
પોાટુંગીઝોએ તેનો એવે! અર્થ કર્યો કે ખહાડુર એમ કહેવા માગે છે કે “તમારી 
પણુ આ દશા થશે.” 


રમજાન માસ હતો. રાત્રીના આનદ કેરવા ઈ. સ. ૧૫૩૭ના જાન્ચુઆરીમાં 
પોતાના સાળા એન્ટોનીએ ડા સીલ્વેરાને લઈ, ખહાડુરશાહના આમ-ત્રણુને માન આયી 
તુના ડા કુન્ડા ગોવાથી ૩૦૦ વહાણ્‌ાનો કાફલો લઇ દીવ આવ્યો. સુલતાને તેને 
જમવા બોલાવ્યો, પણુ તુનાને શ'કા પડી કે કદ્દાચ ખહોડુશ્શાડુ [તેને કેદ કરશે. 
ખેટલે છેલ્લે ટાણે પોતે ખીમાર છે તેવું ખહાનું કાઢયું. આ સમાચાર ખહાડુરશાહેને 
મળ્યા કે તુરત જ તેણે હોડી તૈયાર કરાવી એચિતા અને ખખર આપ્યા વગર્‌ 
નુનાના વહાણુ તરફે સઢ માંડયા. નુનાનો સુકામ વહાણુમાં જ હતો, ત્યાં ખ્વાજા 
સેર રૃમૌખાનનેો જમાઈ અસદખાન, કવારા હુંરોન, લ'ગરખાન અને પ્રીરં ગખાન 
વા તમામ પરદેશી અને અવિશ્વાસવાત્ર માણુસો લઇ ખહાહુરશાહે ગયો. માત્ર બે 
કાયમ સાથે રહેતા હજુરીએ તરીકે તેના અંગત માણુસે। માંથી સાથે ચાલ્યા, 


ખહાફુરશાહે પાસે પહોંચતા જ કહ્યા વગર કે જાહેર કર્યા વગર તુનેોની 
જેખીનમાં ઘૂસી ગયે।. તુનોએ તેતું સ્વાગત કર્યુ" અને ઉતાવળે ઉતાવળે તૈયાર થયે. 
થોડીવાર વાતચીત થઇ. ત્યાં એક માણુસે નુનોના કાનમાં સુલતાનને મારવા માટે હુકમ 
માંગ્યો, તેથી ખહાડુરશાહ પોતાની ભૂલ સમજ્યો અને ચેતી ગયો, તે તરેત જ નીચે 
ઊતરી આવ્યો અને માણુસોને કહ્યું કે “જલ્દી હોડી હાંકે.” તુનાએ સેન્યુઅલ ડીસુઝા 
તથા ડીએ ગો ડ' મેક્સવીટા અને એન્ટોનીચો કેરીયાને એવે બહાને પાછળ મોકલ્યા 
કે “આપને પોટ ગાલના રાજાનો 'સ દેશે! દેવાનો ભ્રલાઈ ગયોઃ તે કહેવો છે. તેથી 
આપ કિલ્લામાં પધારો, ત્યાં તુને આવે છે.” ડીસુઝાની પ,છળ સૈનિકોને તેની 
આન્તા પાળવાના હુકમ સાથે રવાના ડરવામાં આવ્યા. 


ખ્વાજા સફર પાછળ રહી ગયેલે1. તેને લેવા તેમજ ડીસુઝા પોત કરતે! 
હુતો તે જેઈ શાહી કિસ્તી જરા મોડી પડી ડીસુઝાએ ગવર્નરનો સફેશે કહેતાં 


ફદર સોરાષ્ટ્રનો કતિહાસ 


સુલતાને તેને પોતાની હોડીમાં આવવા કહ્યું. ડીસુઝાએ શાહી હોડીમાં જવા વગર 
વિચાર્ચે. ભૂસકો માર્ચો અને હોડી ન પકડી શકતાં તે પાણીમાં પડયો. તેને કાઢવામાં 
આવ્યો; પણુ પાછળ આવતા પોટુંગીઝ સૈનિકોએ પધારી લીધું કે ડીસુઝાને ૪રાદાપૂવ'ક 
ધક્કો મારી નાખી દીધો. તેથી હોહા કરતા સુલતાનની હોડીમાં ખુલ્લી તલ્વારે ચડી કોઠો, 


કરૃસ અ'ત: 8. સ. ૧૫૩૭ : તેથી સુલતાને તેના કમાન ખરદારને તીર 
છોડવા હુકમ કર્યો. તેણે ડિસ્ુઝાની છાતીમાં તીર મારી તેને! પ્રાણુ લીધો. પોટુંગીઝો 
હૅવે હાથમાં રહે તેમ હતું નહિ. તેએએ સુલતાનના રસાલા ઉપર ખુલ્લી તલવા- 
રથી હુમલે કર્યો. માત્ર તેર જ સુસ્લિસો હેતા, જ્યારે પોટુંગીઝો સામટા હેતા. 
સુસ્લિસોએ ખહાફુરીથી સામનો કર્યો; પણુ ડીએઓગે ડી' મેસ્કવીટાએ સુલતાનની 
છાતીમાં તલ્વાર ખોસી દીધી. જીવ ખચાવવા સુલતાન તરી જવાની આશાએ “સુલ- 
તાન છુ, બચાવો.” એવી ખૂમે! મારતાં પાણીમાં પડયેઃ. ત્યાં પેવા (02)17) નામના 
પોર્ટુગીઝ કેપ્ટને તેને અડી જવા માટે હેલેસુ' લખાવ્યું. તે દરસ્યાન એક પોટુંગીઝ 
ખલાસીએ આ કમનસીખ સુલતાનના સુખ ઉપર ધારિયું' મારી પ્રાણુ લીધા. તેતું 
શબ પણુ પાણીમાંથી મળ્યું નહિ. 





આમ ગુજરાતના કમનસીબ સુલતાન ખહાડુરશાહ્નું ઈ. સ. ૧૫૩૭ની ૧૩૫ી 
ફે્‌ય્નાઆરીએ મૃત્યું થયુ. 


ખહાદુરશાહુ સાથેના માણુસેો પણુ મરાઈ ગયા. ખ્વાજા સફેર, કે જે જન્મે 
ઈટાલિયન હતો, તે અને કવારા હુસેન ઘવાયા, છતાં નાસી છૂટ્યા, સેન્ટીએગો કે 
જે સુસ્લિમ ખની પ્રીરંગખાન થયો હતો, તે પણુ તરીને કાંઠે નીકળ્યો. પણુ પોટું- 
ગીઝ સન્દ્રીએ તેને પથ્થર મારી મારી નાખ્યો.૨ 


સુસ્લિમ દષ્ટિ બિટુ : અબુલકેઝલે લખેલા “અડબરનામા'માં પણુ આ જ પ્રમાણે 
હકીકત છે. પણુ -તે લખે છે કે તુનાના વઠઠાણુમાંથી જતી વખતે સુલતાનને એક 
ઠ્રીરગી કાઝીએ રેોકચે.. તેલ તલવારથી તેના બે ડઢ્ૂુકડા કર્યા. તેથી પાટું ગીઝોએ 
હુમલે! કર્યો. સુલતાન અને રૂમીખાન પાણીમાં પડયા, ત્યાં એક પોડ્ઠુગીઝે રૂમી- 
ખાનને ખચાવ્યો અને સુલતાન ડુંખી ગયે. 


 'સિરાતે સિક'દરી'” પ્રમાશ્ે દીવમાં પથ્થરની દીવાલોને મજબૂત કિલ્લે 
ઠ્રીગીઓએ ચણાવી, તે ઉપર તોપ મૂકી છે તેમ' જાણી ખહાદુરશાહુ દગાથી તે 





૧. કંત્ર? ૦૬ આ ડૃથિયાર ધારિયાને મળતુ' હેય છે. પ્રાચીન યુરોપમાં તે વપર્‌ાતુ'. 
ર્‌. ફેરીયા વાઇ સુઝાના આધારે : પ્રે. કેમિસેરીચેટ* 
રૂ. આ મ'થ ૪. સ. ૧૬૧૧માં સિક'દ૨ બિન મ'જુએ લખ્યો! હતે! 





ગુજરાતના સુલતાને રેદ્રછઠ 


પાછે લેવા દીવ આવ્યો, અને ત્યાંથી નૃરમહેમદ ખલીલ નામના અમીરને તુને 
પાસે મોકલી, તેને ગમે તેમ સમજાવી, સુલતાન પાસે આવે તેમ કરવા કહ્યું, પણુ 
નૂરમહમદને પાટું ગીઝોએ ખૂખ ખવરાવી, દારૂ પાચો. આથી તેણે નશામાં તુનોને 
પકડી લેવાની ચુક્તિ કહી નાખી. તેથી તુનાએ સવારે પોતે નહિ આવી શકે તેવે : 
જવાબ આપ્યો. તેથી સુલતાન તુનાના વહઠાણુ પર ગયો, તેમાં સુલતાને હુચિયાર ન 
લેવાની આજ્ઞા ડરી અને તે વખતે તેની સાથે અમીર ન્ડુસન ફ્‌ારૂકી સુજાતખાન, લ'ગર- 
ખાન (ખડુંના કાદીરશાહને પુત્ર.) સિક'દરખાન (સતવાસને। ફોજદાર), સેદનીરાયને 
કુમાર ગણેશરાય હત. તેઓએ સુલતાનને પૂરા ખ'દોબસ્ત સાથે જવા કહ્યું, પણુ 
તેનો કાળ આવેલે! હોઇ તે માન્યો નહિ. 


વહાણુ ઉપર જતાં તેન મનમાં ષણુ દગા હતો અને તુનાના મનમાં પણુ 
દગો હતો, વાત જરા અટકી. ત્યાં ષ્રીરંગીએએ ૪ંશારત કરી અને સુલતાન ઉપર 
તેએ તૂટી પડયા. સુલતાનને એક સિપાહીએ તલવારને જખમ કરીને પાણીમાં ધકેલી 
દીધો. સુલતાન અને તેના સાથીદારે રમજાનના ત્રીજ રજાને દિવસે દીવના બારામાં 
શહીદ થયા. 


જુદા જુદા ઈતિહાસકારોએ અને ટીકાકારાએ જુદા જુઠા અભિપ્રાચો આપેલા 
છે. પણુ એગ્લું નિવિવાદ છે કે ખહાડુરશાહેના ખૂનમાં પોર્ટગીઝો જ જવાખદાર 
હેતા, બહાડુરશાહુના મનમાં કઈ પણુ દગો હતો નહિ તેમ જણાય છે. દગો હોત 
તો થોડા અમીરે સાથે વગર હથિયારે તે દુશ્મનના વહાણુમાં જાત નહિ; પણુ 
પાટું ગીઝોએ દગો કર્ચો. અને બેફામ ખહાડુરશાહુના પ્રાણુ લીધા.' 


આમાં ખરી રીતે તો ખ્વાજા સટ્૨ જ ગુન્હેગાર હુતો. જન્મથી તે ઈટાલી- 

ચન હતે, તેને આ દેશ કે પઈસ્લાસ ધમ ઉપર પ્રેમ હતો નહિ. બહાડરશાહને 

ચડાવીને લઈ જનાર પણુ તે જ હેતો. અને ખહાડુરના કરુણુ મૃત્યુને બીજે જ દિવસે 

' તે પોટ્ુંગીઝોને દોરી, દીવને શાહી કિલ્લો અને તેના તમામ સરંજામ તેઓને સોંપી 
આપી, પોતે હાકેમ અન્યો અને તુનાનેો સાળો સીલ્વેરા કિલ્લાનો રક્ષક થયે. 


--ક. 


કિલ્લાના તમામ સર'જામ તુનતોતે હાથ પડતાં તેમાંતું ઘણુ ધન તેમજ 
લેઃખડની અતે પીત્તળની તોપો મળી. આ તોષોમાં સોટા કેદની ત્રાંભાની તોપો હતી. 
તેને એણે નવાઈ જેવી વસ્તુ ગણી પોટુંગાલ મોકલી, જે પોટુંગાલમાં ટે'ગસ નદીના 
જ્રુખ ઉપર સે'ટ જુલીઅનના કિલ્લામાં રાખવામાં આવી અને તેનું નામ “દીવની તે।૫” 
પાડવામાં આવ્યુ.* 





૧. અખજદ પ્રમાણું “સુલતાન ઉલ બર્‌ સુલતાન ઉલબહુર''થી તેની મૃત્યુતિથિ નીકળી છે. 
૨. આ તોપ *૦ પાઉન્ડના ગોળા ફે'જી રકે તેવી બેસીલી તે।પ હતી. 


૨૬૮ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


નુનાએ દીવના શહેરીએ અને વેપારીએની સભા ભરી તેમાં બહારુર્શાહે 
દગાથી તુર્ક લે।કેને બોલાવી પાટું ગીઝોનેો નાશ ડરવા ચલાવેલા પત્રવ્યવહારના કાગળે 
વાંચી બતાવ્યા.' 


પોતાનો દોષ હાંકવા તુનાએ દેશ દેશમાં આ સભાને! અહેવાલ સૈૌકલ્યો; 
વેપારીઓને નિર્ભય રહેવા ખાતરી આપી, સુલતાનની મા મખડુસમાંજહાનને દિલાસે 
મોકલી, આ બનાવ કમનસીખબીને કારણે ખનવા પામ્યો! છે તેમ કહેવશવી, પોતાની 
ક'ઈ મદદ જેઇતી હોય તે પોતે દેવા તેયાર છે તેમ પણુ સહેશે! મે/કલ્યે!. 


વુનતા સાથે તહ : ઇ. સ. ૧૫૩૪ : નુતેએ તે પછી દેલવાડા* સુકામે હુંમા- 
યુના પિતરાઈ મીરઝાં મહેમદને ઈ. સ. ૧૫૩૪ની ૨૭મી માર્ચે બોલાવી એક તહ 
કરી, તેમાં તેના નામને! ખુત્બો પઢાવી તેને રાન તરીકે સ્વીકાર્યો અને ખદલામાં તણે 
પાટું ગીઝોને માંગરોળ,?૨ દૃમણુ અને અઢી ગાઉ પહોળો દરિયાકાંઠાના પ્રહેશ સ 


મીરઝાંએ જનાનાની સહાય માંગી, પણુ બેગસોએ તેમાં વચ્ચે પડેવા ના 
પાડી. તેથી તેમના જ ધનથી સૈન્ય સજી તેણે ગુજરાતની ગાદી સૈળવવા ધાર્યું”. પણુ 
ઈમાદ-ઉલ-સુલ્ક મલેકજીની સરદારી નીચેના સૈન્યે તેનો પરાભવ કર્યો અને ત્યાંથી 
તે સિંધ તરફે નાસી 'ગચે।. 


હુઊવદ ઇ. સ. શપરેઝ : આ સમચે હળવદની ગાદી ઉપર ઝાલા માનસિંહજી 
નાસે વીર ક્ષત્રિય રાજ હેતે. તેણે તેના પિતાને મારનાર દસાડાના મલેક ઉપર ચડાઇ 
કરી, મલેક ખખ્ખનના પુત્રને માર્યો અને દસાડા લૂટઝું'. આ જુત્ય માટે માનસિહને 
શિક્ષા કરવા બહાડુરશાહે ખાનખાનાને* ચડાઈ લઈ જવાને હકમ કર્યે. 


ખાનખાનાની ચડાઇ : ખાનખાનાએ મોટું સેન્ય સજી માનસિહુને કખ્જે 
કરેલા દસાડા ઉપર વેરે ચો. દસાડા પડયુ' અને માનસિંહ કચ્છ તરફે નાસી ગયે. 
માંડલ, વીરમગામ અને હળવદ સુધ્ધાં સુલતાનના હાથમાં પડયાં અને તેણે તે 
ખાલસા સુલકમાં જેડી દીધા. 


માનસિછૅ કચ્છમાં જઇ ભ્રુજ પાસે માનકુવા નાસે ગામ વસાવ્યું અને તેના 
ખે ભાઈએ તથા પ્રાગજી બકરાણીએઓ સ્ુલતોન સાસે બહારવટે નીકળ્યા. ખીકાનેરની 





૧. જ્હાઇટવે ડેન્વસ'-લાફીતાઉબાને આધારે, 
ર. 'મિરાતે સિક'દરી' આ ગામનું નામ નવાનગર આપે “છે; પણુ તે વખતે દેલવાડા તે 
તામે કા 
૩, આ માંગરોળ સુરત સેન માંગરોળ હોવું ન્તેઇએ. 
જ. ખાનખાનાને ઝાલાવાડ જગીરમાં મળેલુ', 


ચ્ુજરાતના સુલતાને ૨૬૯ 


ુ'વવરી માનસિહઠની એરમાન મા? થતી, તેની ખહેન ખહાડુર્શાહને પરણી હુતી. 
તેણે સમાધાન કરાવવા પ્રયત્ન કર્યો અને સુલતાનને શરણે જવા માનસિંહુતે સમ- 
જાવ્યો, પણુ તે માન્યો નહિ અને તેણે ઘણાં પરાકેમેો! કર્યા, સુલતાનનાં ઘણાં ગામે 
લૂટ્યાં અને તોખા ષોકરાવી, છેવટે તેભણે એક યુકિત શોધી. દીવની ચડાઈમાં ભાગ 
લેવા સુલતાન જતો હતે! ત્યાં નખથી શિખ સુધી હથિયાર ખાંધી તે છાવણીમાં પેસી 
ગયે. તેનું વીરતાભયું” સ્વરૂપ જઇ તેને કોઈ રોકી શકયું નહિ. સુલતાનના ત બૂમાં 
જ તેની સામે તલવાર ધરી તેણે કહ્યું કે “ટુ ઝાલાવાડનો રાજા છુ. મારુ રાજ 
લેવા આવ્યો છુ.” સુક્ષતાને તેના વીર વદન અને વીરતાથી પ્રસન્‍ન થઇ માંડલ અને 
વીરમગામ સિવાય તમામ પ્રદેશ તેને સ્વાધીન કર્યે.* 


જામ રાવળ : આ સમયમાં સોરાષ્ટ્રની ભૂમિ ઉપર એક તેજસ્વી તારકને 
ઉદય થાય છે. સ્રુસ્લિમોની તલવાર આગળ ઝૂકેલી રજપૂતોની સત્તા જ્યારે નહિવત્‌ 
થઈ ગઈ હતી અને સારાષ્ટ્રના સમગ્ર પ્રદેશ સ્રુસ્લિમ સુલતાનેનેો ખાલસા પ્રદેશ 
થક ચૂકયો હેતો; જ્યારે મ'દિરે તૂટતાં જતાં હતાં અને તે તે સ્થળે મસ્જીક્રો ખનતી 
જતી હતી; જ્યારે હિ'દુઓને સ્રુસલમાને ખનાવવાની, ગાયોની કતલ કરવાની અતે 
આય સ સ્જુતિને ભૂસી નાખવાની પ્રવૃત્તિ એક રાજ્યનીતિ ખની ગઇ હતી; અને 
જ્યારે હિંદુત્ત ભયમાં હતુ ત્યારે કચ્છતા કિનારેથી વિ. સ, ૧૫૭૫ (ઈ. સ. 
૧૫૧૯)માં જામ રાવળ સોરાષ્ટ્રમાં આબ્યા.3 


૧. વોટ્સન (યુ. ભાષાંતર) તેને વાંકાનેરની કુ'વરી ગણે છે. પણુ વાંકાનેર તો તે પછી 
ઘણાં વષે* વસ્યુ'. વળી હળવદની વાંકાનેર શાખા છે. અતે ઝાલા રાન્ન ઝાલાની કન્યાને પરણે 
નહિ. તેથી તે બીકાનેર જ હોવું જઇએ. બીકાનેરની એક કુ'વરી અકબરને રાજ કલ્યાણુસિહે 
પરણાવી હુતી, અને તેના પુત્ર રાર્માસહે સલીમને પરણાવી હતી. આ જ કાળમાં અકબરના 
સૈન્યમાં રામસિહ સરદાર હતો અને તેણે અમદાવાદના મીરઝાંએ પર સવારી પણુ કરેલી, તેની 
ખહેન ખહાદુરશાહને પરણી હોય તો તે સંભવિત છે, અકબરના અ“ગત મિત્રો બહાદુરને પોતાની 
ખહેન પરણાવે તે બતે નહિં. એટલે કોઇ ખીજુ' વીકાનેર હશે અથવા કલ્પિત વાત હશે. 

૨. આ માનસિહઠ બહાર્વટામાં ચમારડીમાં ફસાઇ ગર્ચેશેો. તેથી એક ટેટે તેતે મદદ 
કરી, તેથી તેની યાદગીરી રાખવા “ચમારડી “હેઢની ચમારડી” કહેવાય છે. પોતાને પ્રદેશ પાછો 
મળ્યો તેથી તેણે તેના ચારણુને આંબરડી, સુ'દરી, રેણુકી, ડોયા અને ખ'હેરી ગાંમ આપી 
દીધાં, (વોાટ્યન) 

૩. જમ રાવળતા પિતા ન્નમ લાખાજીની ગાદી ખારા પાસે હતી, તથા પિતરાઇ જામ 
હમીરજીની ગાદી લાખીયાર્‌ વીઅરામાં હતી. હમીર્જની દીકરી મહમદ ખેગડા વેરે પરણુ।વેલી, હુમી- 
ર્‌જીએ દેદા શમાચીને ચડાવી લાખાજીનું તેની પાસે ખૂનં કરાવ્યુ તેથી જનમ રાત્રળે એ જ રીતે 
હમીરજીદ્ું દગાથી ખૂત કયુ. તેથી તેતા મુ'વર ખે'ગારજી અમદાવાદ જ્ઇ સૈન્ય લઇ આવ્યા અને 
એટલી ખધી ભી'શ થઇ કે જમ રાવળને કચ્છ છોડી સૌરાષ્્રમાં આવવું પડયુ. જામ રાવળ વદુ- 
. ૧'શી હતા તે હુકીક્ત આગલા પાનામાં આવી ગઇ છે તથા આ પ્રતાપી પુરુષના વ'શબેનતેો 
ઇતિહાસ કમરાઃ આવે છે. 


૨૭૦ સોરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ 


વર્તમાન નવલખી પાસેના વવાણિયા બદર પાસે આવેલ સોરાણા ગામ 
જીતી લઈ ત્યાં તેણે પડાવ કર્યોઈ અને તે પ્રદેશના રાજકર્તા અને જામ રાવળના પિતા 
“મ લાખાજીના ઘાતક દેદા તમાચી પાસે તેણે અનાજ મ'ગાવ્યું. તમાચીએ અના- 
જના બદલે ધૂળ સૈોકલી, જામ રાવળના કોધનેો પાર રહ્યો નહિ; પણુ “સરા પર- 
સેસરા'તું ખિરુદ પામનાર કૅવિ ઈસરદાને કહ્યું કે “આ તો ધરતી મોકલી એટલે 
સામી વસુંધરા આવી. તેને વધાવી લ્યો.” જમ રાવળે તમાચી ઉપર ચડાઈ કરી 
ગાયોનાં ધણુ પાછળ ઘોડાં નાખ્યાં. તમાચીની મદદે આવેલ કાઠીએ ગાયો. વાળવા 
રોકાયા. ત્યાં જામ રાવળે તમાચીને કાપી નાખ્યો, તેના સૈન્યને હરાવ્યુ અને આમરણુ 
લીધુ. બાપનું વેર ન લેવાય ત્યાં સુધી પાઘડી ન ખાંધવા પોતે પ્રતિસ્સા લીધી હતી 
તે પૂરી કરી ને આ પ્રદેશનું નામ ધોતના પૂર્વજ હાલાજીના નામ ઉપરથી હાલાવાડ 
વા હાલાર પાડી ત્યાં પોતાની હકૂમત સ્થાપી. 


ત્યાંથી તેણે પોતાના સેન્યને લઈ વિજયપ્રસ્થાનને। પ્રારંભ કર્યો, ધમલપષુરના 
હેરધમન ચાવડાને મારી, તે ગામ તેના ભાઈ હરધ્રોળજીને આપી, તેતું નામ પ્રોળ 
પાડેયુ' અને આગળ વધી ખીલેસ ગામ કખ્જે કર્યું”. ત્યાં દિવાળીના દિવસે નાગના 
ખ'દરતા રાજ નાગ જેઠેવા તથા રાણુપુરના રામદેવજી વગેરેને મિજખાની માટે નોતરી, 
દારૂ પાઇ, તેને કતલ કર્યા અને તેના પ્રદેશ કખ્જે કર્યા, તે પછી બેડ ગામે પોતે 
ગાદી શખી; પણુ પાછળથી ખ'ભાલીયા ગામે આશ્ઞાપુરાની સ્થાપના કરી, ત્યાં ગાદી 
ફેરવી, કાળકૅમે જમ રાવળને પ્રદેશ ચારે દિશામાં એટલે! વિસ્તાર પામ્યો! કે મધેય- 
સ્થ સ્થાનની જરૂર પડી. તેથી વિ. સ'. ૧૫૯૬ (ઈ. સ. ૧૫૪૦માં જામનગર વસાવી 
તેને પોતાનું પાટનગર ખનાવ્યુ. 


સુલતાન મઉમદશાહુ 3 જો ; 3. સ. ૧૫૩૦થી ૧૫૫૪: મહમદશાહે ૩ને 
ગાદીએ આવ્યે! ત્યારે તે માત્ર ૧૩ વર્ષનો હુતો., એટલે ખરી સત્તા ઉમરાવોતી હતી. 
તેના પણુ કમભાગ્યે પાટું ગીઝો હેજી સલ્તનતનો પીછો છોડતા ન હતા. અને જે 
ગુજરાતના સુલતાને! રૂપી અવરોધ ન હેત તે ગુજરાત પર પોટુંગીઝોની સત્તા 
હેત તે પણુ નિવવાદ છે. * 


તુકસ્તાનની દીવ ઉપર્‌ ચડાઈ : ઈ. સ. ૧૫૩૮ : ઇ. સ. ૧૫૧૭માં તુર્કીના 
શહૅનશાહે મિસરને પોતાના રાજ્યમાં શિલાવી દઇ, એસ્ત્રિયા અને હેગેરી સુધી 
પોતાનાં સૈન્યો દોર્યા. ઈ. સ. ૧૫૨૩માં મોહ્કાસના યુદ્ધમાં આ શાહે સુલેમાને 
કિશ્ચિયન રાજ્યો પર સખત પ્રહાર કર્યો અને ક્રોન્સ, જમની, ઇરાન અને 
હિંદ જીતવાના કોડ સેવવા માંડયા. ઈ. સ. ૧૫૩૫માં ખહાદુરશાહના એલચીઓ તેના 
દરબારમાં ગયા અને તેમની પાસેથી ્રીરંગીઓના ત્રાસની વાત સાંભળી, તેણે તેમની 
સામે જેહાદ કરવા કમર કસી. અગ્તિમાં ધૃત હેમાય તેમ તેણે ખહાડુરના કરુણુ 


ગુજરાતના સુલતાને ૨ફ૬* 


અ'તની વાત સાંભળી. તેણે સુલેમાન પાશા? નામના સરદારના નેતૃત્વ નીચે એક 
કાફલો ઈ. સ, ૧૫૩૮ના જુનની ૧૫મી તારીખે દીવ પ્રતિ સૌકલ્યે, 


તુકીથી કાફલો આવી રહ્યો છે અને તે ગુજરાતના કાફેલાને મળશે તેવા 
સમાચાર તુનોને ડેયુઆટે કેટેન્ડા (ઝિપાધ્ટ €૧ત્0100) નામના વેનીસિયનતું વહાણુ 
હોારમઝથી આવતું હતું તે દ્વારા મળેલઃ, વધારામાં દીવને? હાકેમ ખતેલ ખ્વાજા 
સકર પોતાના ઝુટુખને ચૂપચાપ રવાના કરી પોતે પણુ નાસી છૂઢટયો૨ તે ઉપરથી 
નુનાને ખાતરી થઈ કે દીવ ઉપર ચડાઇ આવી રહી છે. તેથી તેણે પણુ આવતા પૂરને 


ખાળવાની પૂરતી તેયારી કરી લીધી. 


માર્ગમાં આદન લૂટી, તેના શેબને મારી, માર માર કરતે સુલેમાન 
આગળ વધ્યો, અને સપખ્ટેસ્બરની ૪થી તારીખે દીવ પહોંચ્યો. 


તક 


ખેન્ટોનિયો સીલ્વેરાને આ હલ્લા સામે ટકવું સુશ્કેલ લાગ્યું; ટીવની પ્રજા 
અને વેપારીએ નાસભાગ કરવા માંડયા. લેઓના આગેવાનોને ફૉંસ્રી દઇને ડેરાવવાની 
પણુ કોશિરશા નિષ્ફૂળ નીવડી, 


કાફલો આવી પહોંચે તે જા સીલ્વેરા કિલ્લામાં ભરાયે! અને સુલતાનની 
ફ્વરોજ દીવને ડખ્ઝે લઈ ફડિલ્લાને ઘેરો ઘાલી બેઠી. 


પ્રથમ હુમલે। ઈ. સ. ૧૫૩૮ના જુનમાં ગુજરાતના સરદારો આલમખાન 
અને ખ્વાજા સફરની આગેવાની નીચે થયે. તેમાં ૧૫૦૦૦ સિપાઇઓ હુતા; જ્યારે 
કિલ્લામાં ૩૦૦૦ પોટ ગીઝો હતા અને તેમની પાસે મજખૂત અને નવી ઢાળેલ્લી 
ઘણી તોપો હેતી. ર 


રીવ અને ઘોઘલાની વચ્ચે ખાડી છે. દીવમાં કિલ્લો છે તેવો જ એક નાને 
કિલ્લો ધોઘંલામાં હતો. આ કિલ્લાને ક્રાન્સીસકો પેચેકો (1૯45૦૦ £4011૮૮0) 
ચોસઠે સેનનિકો લઈ સ ભાળી રહ્યા હેતો. સફરે પ્રથમ ત્યાં ડુમલે! કર્યો. ટકવું સુશ્કેલ “ 
જણાતાં પેચેકોએ ડિલ્લામાં જવા રજા આપે તે શરતે કિલ્લો સાંપી દેવા શરત સકી. 
પણુ “પ્રથમ સુલેમાન પાસે જ સલામ કરી, પછી વગર હથિયારે જય તે જવા ટે. 
તેવી સુલેમાને આજ્ઞા કરી. તેથી પેચેકો તથા તેના ચોસઠ પાટું ગીઝ સૈનિકો સુલે- 





ક 5૬ 5 4 
૧, આ સુલેમાન વ્ય'ઢળ હતે! અતે સુલતાન સલીમ સાથે ઇજપ્તમાં ગયો હતો. આ 
ચડાઇ વખતે તે ૭૦ વષનો 'હતે!. તે શરીરમાં એટલો ભારે હતો કૈ તેને માકસ ઉપાડતા - 
| (યારે તો તે ઊભ્નો થઇ શકતે. 
ર. નાસી છૂટેલો ખ્વાજા સફરે અમદાવાદ ગયો ત્યાં તેતે ખુદાવ'દખાતનેો પ્હફાબ આપી 
“સુરતનો ફોજદાર નીમવામાં આવ્યે. 


૨૭૩ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


માન પાસે ગયા; પણુ તેણે વચન તોડી તેએ ને કેદ કર્યા. પ્રથમ વિજયથી પ્રેરાઇ 
સુલેમાને સીલ્વેરાને શરણુ થવા ડહેૅણુ સોકલ્યું; પણુ સીલ્વેરા તેમ ડરે તેવો! હતે! નહિ. 
તેણે કહૅણુનાો નફેફ્ટ જવાખ આખ્યે.. તેથી સુલેમાને ઉશ્કેરાઈ જઈ કેટલાયે પોટું ગીઝ 
કેદીઓને કતલ કર્યા, તેમ છતાં. સીલ્વેરા નમે તેમ જણાતું નથી તેમ ખાતરી થતાં 
એકટોબરમાં ગારસીઆ ડ' સાસ (ઉદ્દા'તંદ્ર 1)૦ 52'5) અને સે'ટ થોમસ (31. 15001025) 
નામના ખુરને ઉપર તે!પમારો કરી હુમલે શરૂ કર્યો. 


રીવનો ઘેરો : સુલેમાને જાફેરાખદમાં ભાંગતૃટ સમરાવવા રાખેલે। કાફેલે! પણુ 
૨૮મી સપ્ટેમ્બરે આવી પહોંચ્યો અને તેમાંથી ૧૩૦ તોપાની છ બેટરીએ ઊભી 
કરીને ૬૦થી ૧૦૦ રતલના ગોળા ફે કવા માંડયા, 


કિલ્લામાં ગાખડાં પડવા માંડયાં. પ્રીરંગીએ અદર ખીજી દીવાલે ચણી 
બચાવ કરવા માંડયા. તેએએ મર્દાનગીભરી રીતે લડાઈ માંડી, પોર્ટુગીઝ ઈતિહાસ- 
કારીએ આ ઘેરાનાં રસિક વર્ણને! લખ્યાં છે. 


ફરોન્સેકા નામના સિપાહીએએ જમણે! હાથ કપાયા છતાં લડવું થાછુ રાખ્યુ. 
એક પેન્ટી ડો નામના સેનિકે ઘવાયા છતાં લડયા કર્યું”. સ્રીઆએ પણુ પુરુષો સાથે 
હારોહાર રહી યુર્ધેસાં સડઞાય આપી અને ડોના ઇસાબેલ ડ વેગા (પ૫વંદુ&) અને 
એન ફેરનાન્ડીઝ નામની સ્ત્રીએએ અદ્ભુત શોર્ય, સ્વાર્થત્યાગ અને સ્વદેશગ્રેમની 
ભાવનાથી તેમનાં નામ અસર કર્યા. 


તુકી કાફલો પાછે ગચો : ઈ. સ. ૧૫૩૮. સુલેમાન પાશાની આ લડાઈ 
નિરર્થક છે. તેનાથી કાંઈ ફાયદો નથી અને કદાચ તે વિજયી નીવડશે તે! પણ્‌ તેથી 
ગુજરાતને કાંઈ મળવાત્તું નથી તેમ પારી ખ્વાન સફરે એક બનાવટી કાગળ લખી 
સુલેમાનને એવે! ડરાવ્યો કે ગોવાથી જબરજસ્ત નોકાસૈન્ય આવે છે, અને તેના 
સામ્ુ' ટકવું સ્રશ્કેલ છે. એટલે સુક્ષેમાન ઘેરો ઉઠાવી ઇ. સ. ૧૫૩૮ના નવેમ્ખરની 
છડ્ડી તારીખે ચાલ્યો ગયો. 


' [ફેલ્લાનું લશ્કર ખલાસ થઈ ગયું હતું. માત્ર ૪૦ માણુસે। બાકી હતા, 
&અને થોડા દિવસોમાં જ કિલ્લો પડે એમ હતું. પણુ ખ્વાજા સકેરે ફેરીથી દગે કર્યો. 
' ગુજરાતનું લરકર પણુ ઉના તરકે ચાલ્યું આજ્યું' અને વહાણે! ખ'ભાત તરક્‌ ગયાં, 


ર હાજી અદ દખીર નામના અરખ્ખી તવારીખના કર્તાના કથન અતુસાર 
સુલેમાનની નીચ અને અસભ્ય વર્ત ણૂફના કારણે ખ્વાજા સફરે તેનો સહકાર ભધ કર્યા 


ગુજરાતના સુલતાને ૨૭૩. 


અને સુલેમાન તોપે મૂકી ચાલ્યો ગયેો..? તે: સમયે અમદાવાદથી આ ઝેજદ્્ધમાં 
સહાય આપવા સ્જાહીકખાને બેલીમ ઉના આવ્યો, પણુ તેને તક જ મળી નહે. 


તુના ડા કુન્હાતું મૃત્યુ : ઇ. સ. ૧૫૩૮. અહી પોટટુંગીઝ ગવનર તુને 
ડા જુન્ડાને ૧૫૩૮ના સપ્ટેમ્બરની ૧૧સી તારીખે છૂટો કરી નોરેન્હા (આલ્ખુકક ને 
ભત્રીને) ગવર્નર થયો. ડા કુન્ડાની છાતી બેસી ગઈ. તે કોચીનથી વહાણુ ભાડે કૅરી 
જાન્યુઆરીમાં સ્વદેશ જવા નીકળ્યો; પણુ કેપ એકે ગુડ હોપ પાસે તે મરી ગયો; 
અને તેની કખર સસુદ્રમાં થઇ, 


સુલેમાત_પષાશાતો અ'જમ : સુલેમાન પાશા ઇજીસ જતાં માગમાં મક્કા 
ગયો અને ત્યાં ખહાદુશ્ની બેગમોને હિંદ જવા મનાઈ કરી તથા તેનો ખળ્ાને 
માંગ્યો. તેમની સાથે અશરકફે'ખાન હતે! તેણે ના પાડી અને સુલતાનના વઝીર દરચા- 
ખાન હુશેનને સુલેમાનની નાલાયક્રી વણુંવી. તેથી તુ શહૅનશાહે સુલ્ષેમાન પર 
ગુસ્સે થઇ કહ્યું કે “તને મે ષ્રીરંગીએને કાઢો મ્રકવા મોકલ્યો હેતો કે સ્રુસલમાનેને 
હેરાન કરવા ?”* 


સુલેમાન જેવા નાલાયક માણુસને મોકલી તુર્ક શાહે ભૂલ કરી હતી. તેને 
ગુજરાત જીતવાની ઇચ્છા છે તેવી પણુ શ'કા શુજરાતના સરદારોને થઈ અને તેનુ 
નીચ વર્તન તેએને ભારે પડી ગયુ. અને તેથી જ આ ચડાઈ ભાંગી પડી. 


55 5. 455 ક કકક 

૧, આ તોપે જેકી ખે તોપો જૂતાગઢના ઉપરકોટમાં હજી પડેલી છે. 

અ] તોપને ફીર'ગીએ। હુવાઇ કહેતા અને તેનાથી એટલા ડરતા કે ૪. સ. ૧૫૬૨-૬૩માં 
જૂનાગઢના ફોજદાર શીહાખુશ સુલ્ક ઘેરીને મપ્મુના મણુ સોનું તે ભાંમી તાખવા બદલ દેવા 
લાલચ આપેલી. આ તોપ સિવાવ બીજી ઘણી તોષોા ભાંગી ગઇ અને હાલ જેને નીલમ કહેવામાં 
આવે છે તે એક જ રહી છે. તે ૪ ફ્રીટ લાંબી છે. અને તેનો વ્યાસ છા ફીટ છે. તેનો બ્યાસ 
સુખ આગળ લા ઇંચ છે. તેના પર નીચે મુજને! અરખ્ખી લેખ છે. “આજ્મ (ઘરન) અને 
અરબસ્તાનના શ હુ સલીમખાનના પુત્ર સુલતાન સુલેમાતે આ તોપ ખુદાના કામ માટરે હીજરી 
સ'. €૩૭ (૪. સ, ૧૫૩3) સાં બતાવવા ફરેમાત -કયુ" હતુ. રાજ્યના અને દીનના દુસ્મને 
ડફર પેો1રગીઝો કે જેઓએ હિંદમાં આવવા માગે છે, તેતે તામે કરવામાં તે વિજયી નીવડે. આ 
હુમઝાના પુત્ર સુહમદે બનાવી છે,” 

ખીઝ તાપ કડાનાળ અથવા ચુડાનાળ છે, જે તોપ ઉપર્‌ માત્ર અરખ્ખીમાં “અલી 
ખીન હમઝા” એટલુ” જ લખ્યુ' છે. તે બનાવનારનું તામ હશે, આ તોપ ૧૩ કટ લાંખી છે 
અને સુખનો પર્‌ધ ૧૪ ઇંચ છે. 

૨, આ વાત વિરેધાભાસવાળી છે. આ ખનજાને। સુલેમાને લુ'ટી લીધો હતે! તથા ખેગ- 
મોતે તુક" શહેનશાહુતા જનાનખાતામાં મોકલી દીધી હતી. માત્ર એટેોમન શહેૅનશાહુતને! ન્યાય 
મુલ'કિત ન થાય માટે આ વાત મુસ્લિમ મ્ર'થકારાએ લખી જણાય છે. 

ડષ્‌ 


૨૪૪ ા સોરાષ્ટ્રતેો ઇતિહાસ 


શીવની મરામત : ઈ. સ. ૧૫૩૯ના જાન્યુઆરીમાં ગારસીયા ગોવાથી 
નીકળા દીવ પહોંચ્યો, ત્યાં તેણે તૂડેલા કિલ્લાની સ્રાસત કરવા માંડી. 


તહ : ૧૫૩૯ : તેપછી ગારસીયાએ અયાઝના મહેલમાં રહેતા ખ્વાજા સફર 
તથા આલમખાનને મળી તા. રપ ફેખ્રઆરી, ઈ. સ. ૧૫૩૯ના રોજ એક તહ્‌ કરી. 
તે પ્રમાભે ગુજરાતના સુલતાને કિલ્લાને શહેર વચમાં ચાર પ્રીટ પહોળી દીવાલ કરવા 
કબૂલ કયું”. દીવ, ઘોઘલા, વણાક ખારા વગેરેની જકાત અને મહેસૂલી આવક ભેળી 
કરી તેમાંથી ર ભાગ પોટું ગીઝ સત્તા લે અને રું ભાગ ગુજરાત લે અને ઘે!ઘલાની 
દરિયાઈ દીવાલ પોર્ટુગીઝોએ પાછી ન ખાંધવી તેમ કખૂલ કયું.૨ 


બજ ચડાઇ : ૪. સ. ૧૫૪૬. દીવનું મહત્ત્વ મહું વધ્યું હતું. ત્યાં હજારે 
વેપારીએ રહેતા અને વેપારનું તે અગત્યનું કેન્દ્ર બની ગયુ હતુ. તે સુલતાનેોના 
હાથમાંથી સરી ગયું હેતુ. તેથી તે પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા માંટે ગુજરાતના સત્તાધીશૈ। 
પુરુષાર્થ તેમજ પ્રયત્ન કરવા ઉષ્ુક્ત થયા હુતા. 


અમદાવાદની રાજખટપટ : સુલતાનના દરુબારમાં તેની યુવાન વય તથા અતુ- 
ભવના અભાવના કારણે અમીરો બળવાન થઈ પડયા, તેમાં પણુ દેશી અને પરદેશી 
એવા બે ષક્દે! પડી ગયા. 


દેશી પક્ષનો નેતા અકેઝલખાન ખી'લાણી હતે અને પરદેશી પક્ષમાં ખુદા- 


વ'દખાન ઉફેદે ખ્વાજા સફેર હતે, તે ઉપરાંત મોરખીમાં જાગીર ધરાવતો! દશ્યાખાન 


અને જૂનાગઢમાં તેમજ પાલીતાણામાં જાગીર ધરાવતેઃ સુજાહીદખાન બેલીમ પણુ 


વગદાર થઇ પડેયા ઠહુતા. 


તે સમયે પોટુંગીઝો દાણુ વસૂલ કર્યા સિવાય એક પણુ વહાણુને ખીજે 
ખદરે જવા દેતા નહાતા અને તેમની સત્તા વધાથે" જતા હતા. તેથી ખળવાન થ% 
પડેલા ખુદાવદખાનનું કાસળ ફાઢવા વઝીર અફેઝલખાને ખહાડુરનું વેર લેવા અને 


૧. ડયુઆતે બાર્લેસાનતા આધારે પ્રો. કેોમીસેરીયે2. ૧૫૦૪માં આવેલ ઇટાલીયન 
સુસાધેર લ્યુડોવીકાડી પાથે*માં તથા ઇ. સ. ૧૫૧૫માં આવેલા ડયુઆતે" બારબોસ એ વણુષને 
આપ્યાં છે. ન 

અત્રે એ તોંધવું આવશ્યક છે કે દીવને। પંતિફાસ દીવના થા. ર્વિશ'કર શિવલાલ મહેતા 
પાસેથી મે' ૪. સ. ૧૯૩૫માં મેળવેલો તથા પોટુગીઝ પુમ્તકેમાંથી ઘણી નોંધ લીધેલી, પરતુ 
વિઠ્ઠાન પ્રે. કોમીસેરીયેટે દીવને જે ઇતિહાસ તેમના પુસ્તક “એ હીસ્ટ્રી એફ મુજરાત'માં આલે- 


ખ્યો છે તેતી સહાય વગર્‌ આ પ્રકરણુમાં આપેલી વિગતે આપતાનું કહઠ્નિ બની જત, હ પ્રે. 


કેોમીસેરીયેટનો ત્રણી છુ. 


દ 





જીજરાતના સુલતાના ર૭૫ 


જીરગીએનેો નાશ કરવાનું ખડાનું કાઢી પુદાવદખાનને દીવ ઉપર ચડાઈ લઈ જવા 
આજ્ઞા કરી. 

ખુદાવ'દખાનની દીવ ઉપર ચડાઇ : તેથી ખુદાવ'દખાન તેના ચુવાન પુત્ર સૃહુ- 
રમ રૂમીખાન તથા એબીસીનીયન અમીર ખીલાલ જીઝારખાન સાથે દીવ ઉપર ચડયો... 
દીવમાં કેપ્ટન ડોન જોઆએ! મેસ્કેરેનાસ અને તેના ખસે! જ સશોનિકે હતા, 


ખ્વાજા સફેર દીવ ઉપર : 3. સ. ૧૫૪૨ના એપ્રીલની ર્‌૦મી તારીખે 
ઘણા જાતિસાર તુર્કો સહિત ૮૦૦૦ સોનિકો લઈ, ચો, તોપખાતનુ' વગેરે સાથે રાખી 
ખ્વાજા સફેર દીવમાં દાખલ થયે. ચોમાસું બેસતું આવતુ હેતું. એટ્લે ગોવાથી 
કાંઇ મદદ મદદ મળે તેમ હતુ' નહિ; છતાં પાટું ગીઝોએ કિલ્લો ખ'ધ કરી સામને! કર્યો, 


આ તરફે મહેસ તેના વઝીર સાથે યુષ્ધ નેવા આબ્યો; પણુ તેની છાવ- 
ણીમાં એક ગોળો પડચેો અને એક સૈનિક મરાયો. તે દશ્યથી ડરીને તે પાછે ચાલ્યો 
ગચો। અને ખીલાલ ઝુ'ઝારને ત્યાં મૂકતો ગયે. 

આ વખતે એટલે મે માસમાં ગવ્નરને। સુવાન પુત્ર ડોન ફેરનાન્ડો ડ કાસ્ટ્રો 
મસે માસની ૧૮મી તારીખે થોડા માણુસો લઈ આવી પહોંચ્ચો. આ વીર યુવાને નવે 
પ્રાણુ પ્રે અને યુષ્ધેને ગતિ આપી. 


ખુદાવદખાન કે જે સ્ુસ્લિમ પક્ષનો પ્રાણુ હતો તેનું ર૪મી જુનના રોજ 
તોપના ગોળાથી મૃત્યુ થયુ. તેથી તેના પુત્ર સ્રુહરમે સેનાપતિપદ સ'ભાળ્યુ. 


સુહેરમે એક સુરંગ સેંટ થોામસના બુરજ નીચે દાગી. તેથી દીવના 
કિલ્લામાં ગાબડું પડેચુ. તુર્કો ધસ્યા. ડ ફેરનાન્ડો માર્ચો ગચો. અને” પોર્ટુગીઝો પડ- 
વાની અણી પર હેતા. ત્યાં પોદરી જહાન કેણહેલેો અને વીરનારી અ!ઇસામેલના 
પ્રોત્સાહુનથી તુર્કોને પાટું ગીઝોએ પાછા હુઠોબ્યા. 

ગવર્નરે તે પછી પોતાના બીજા ઝુવાન પુત્ર ડ આહ્વારાને એગણ્‌ીસ 
વહાણેાનો કાફેલે લઈ મોકલ્યો અતે એકવીસ ખીના' વહુાણે। ખાવાપીવાનાં સાધને 
સાથે મોકલ્યાં. તોફાની દરિયામાંથી મહાસુસીબતે આ કાફલો 5. સ. ૧૫૪૨ના 
ખોગસ્ટની ર૯મીએ રીવ પહોંચ્યા. તેણે પડું પડું થઇ રહેલા કિલ્લાને ટકાવી રાખ- 
વાતા સૈનિકોના પ્રયત્નને ખળ આપ્યુ”, 


તે પછી ગવન૨ પોતે ચડયો, તેણે ડી લીમા નામના સરદારને માગમાં 
ગુજરાતનાં ખરો ખાળવા અને લુટવા મોકલ્યો. ડી લીમાએ ભરૂત્ર આદિ ખ'દરો 
લૂટયાં અને ભસ્ભીભૂત કર્યાં. આમ, લૃ'ટફાટ અને આગથી ગુજરાતનાં ખ'દરોને 
બાળતેો! ગવનર ડી કાસ્ટ્રો નવેમ્બર ૧૧, ૧૫૪૬ના રોજ દીવ પહોંચ્યો: 


૧, ખુદાવ'દખાતને સુરતમાં દફન કર્યા છે, જયાં તેનો રાજે છેર 


રષ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


દીવવું યુદ્ધ : ગુજરાત અને હિદના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત તે પછીતું ભય કર 
યુદ્ધ થચુ'. નવેચ્બરની ૧૧મી તારીખે પોટુંગીઝ લેકે કેથોલિક હાઈ સેટ માર્ટીન 
એકે ટુર્સનતો દિવસ પાળે છે. ત્યારે ૬૦૦ ખેટુંગીઝો ૨૦,૦૦૦ સુસ્લિમો સામે 
દરવાજા ખોલી લડયા. તેમાં રૂમીખાન ૩,૦૦૦ માણુસે। સાથે માર્ચ. ગયો 
અને ઝુઝારખાન ૬૦૦ સુસ્લિમે।! સાથે કેદ પકડાયો; દીવ લૂટાયુ. સુલતાનની છાવણી 
પણુ ખચી નહિ અને ખચેલા માણુસેો નાસી છૂટયા. પોાટુંગીઝો સ”ખ્યાખળમાં 
એછા હેતા, છતાં તેમણે મુસ્લિમોને જખ્ખર હાર આપી, ડી કાસ્ટ્રો વિજયોન્માદમાં 
આવી ગયે. તેણે આ વિજયથી સ'તોષ ન પામતાં તેનાં ચેન્યોને સોરાષ્ટ્ર અને ગુજ- 
રાતનાં ખ'દરો લૂંટવા મોકલ્યાં. અને લીસાએ ઘોઘા, ગાંધાર વગેરે બંદરો લુ ટયાં, 
ગાયો! મારી, મદિરે ભ્રષ્ટ કર્યાં અને ન કલ્પી શકાય તેવાં કુર કામે! કર્યા .* 


ગવર્નર ગોવામાં ફાળે એકત્ર કરી દીવને। કિલ્લો સમરાવ્યો. જ્યારે કિલ્લાનું 
કામ પૂરું થવા આવ્યુ ત્યારે તે ગોવા ગચે. ત્યાં ઈ. સ. ૧૫૪૭ની એકદ્રીલની 
૧૯મી તારીખે તે તેનું જાહેર સન્માન થચુ'. પોટટુંગલના રાજા જ્હોન ૩ જાએ, રાણી 
કેથેરીનાએ અને પાપે પણુ તેની પ્રશ સા કરી. 


સુલતાનને જ્યારે અ પરાજયના સમાચાર મળ્યા ત્યારે તેણે નિરુત્સાહી 
થવાને ખદલે જહાંગીરખાનને સે'કડો તોપો લૈયાર કરવા આસ્તા આપી અને આ 
પરાજયનો ખદલે। લેવા તેયારી કરી, સુલતાન પુનઃ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે વાત જ્યારે 
ગવર્નર ડી કાસ્ટ્રાએ સાંભળી ત્યારે તે ગોવાથી મોટો કાફલો લઈ ઈ. સ. ૧૫૪૭ના 
નવેમ્બરમાં દીવ આવ્યો; પણુ હુમલાને ભય તેને જણાયો નહિ. 


પ્રભાસતી લૂ'ટ : ઇ. સ. ૧૫૪૭ : રીવમાં હાજર રહેવાની જરૂર ન જણાતાં 
કાસ્ટ્રોએ કાંઈ. પરાકેમ કરવાની ઇચ્છાથી કે સુલતાનની પ્રજા ઉપર ધાક બેસાડેવાની 
ધારણુાથી પ્રભાસપાટણુ લૂ'ટ્યુ' અને બાળ્યું, અને ત્યાંથી માંગરાળ અને પોરખદર 
વગેરે ખરે માં પડેલાં એક્સોએ સી જેટલાં વહાણો ખાળી તે પાછો ગયે।.5 


પ્રભાસનો એક શિલાલેખ કાસ્ટ્રો ઉપાડી ગયેલો, જે હાલ પોટુંગાલના 
સીંટ્રા ગામમાં છે.* 





૧, આ લુ'ટ્શ્ાટમાં પોડુ'ગીકોએ મ'દિરો સાથે મર્જીદે પણુ ભ્રષ્ કરી, ખડિત કેરી કે 
તાડી પાઢી. મુસ્લિમો ઉપર પણુ તેએએ ત્રાસ વતીવ્યે।. 

૨. આ ફ્રેર શખ્સ ઈ. સ. ૧૫૪૮ના જીતની ૭ઠ્ઠો તારીખે ગોવામાં ગરીખીમાં ગુજરી ગયે, 

હ. આ સી'ટ્ટા પ્રરાસ્તિનું વિતરણુ આગળ આવી ગયુ છે. 


ગુજરાતના સુલતાના ૨9૭ 

મહમદ ૩જાનું મૃત્યું : સુલતાન મહમદ ૩જે ખઅહેધા મહેમદાવાદમાં રહેતે. 
તેનું ખાનગી જીવન પતિત હતું. ભોગવિલાસમાં સદા મસ્ત રહેતો આ સુલતાન 
પર્મા'ધ હતે. તેના રાન્યઅમલમાં કેઈ રહિંડુ ઘોડે બેસી શકતો નહિ. દરેક હિડુએ 
જાહેર માર્ગ ઉપર ફેરડું હાય તો તેની પાઘડીમાં તાબેદારીસૂચક રાતું કપડું ખોસડું 
પડતુ. હિંદુએ દિવાળી-હાળી અને ખીન્ન ધા-િક જાહેર તહેવારો ઊજવી શકતા 
નહિ. જેએ ખાનગી રીતે પૂજા કરતા તેએ તેની વાત ખહાર ન જાય તેની તકે- 
દારી રાખતા. આ ધર્માંધ અને કોમવાદી સુલતાનના પાપી જીવનમાં સહભાગી અને 
ઇપાપાત્ર બુરહાન નામના ઝુવાતે ઈ. સ. ૧૫૫૪ના ફેષ્રુઆરી માસમાં તેનું ખૂન કું 
અને તે સાથે તેના અનેક બળવાન અમીરોને પણુ દમાથી મારી નાખ્યા. બુરહાને 
પોતાને સુલતાન તરીકે જાહેર કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પણુ શેરવાનખાન ભટ્ટી નામના 
અસીરે તેને મારી નાખ્યો. 


સુલતાન અહમદશાહ :; મહમદ પાછળ વારસ ન હતે! તેથી અબ્દલ કરીમ 
ઇત્િમાદખાન નામના વિશ્વાસુ ઉમરાવની સલાહ ઉપરથો અહેમદખાન નામને! એક 
છોકરા કે જે તેનો અનોરસ પુત્ર અથવા સગો હેતો તેને ગાદીએ બેસાડયો. 


મહુમદ ૩જને વિલાસી અને ધર્માંધ જીવનમાં તેના જનાનાની આ્રીઓ 
અને સુહ્યાએ સિવાય કાંઈ જેવા જાણુવાની તક જ મળી નહિ. પરિણામે સૌરાષ્ટ્ર 
ઉપસતું સાર્વભૌમત્વ નહિવત્‌ થઈ ગઝું. જામ રાવળની ઊગતી સત્તા બળવત્તર થતી 
ગઈ જામનગર શહેર આ સમચમાં ઈ. સ. ૧૫૪૦માં વસ્તું. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર સુલ- 
તાનના સાર્વભૌમત્વમાંથી સરી ગયું. જૂનાગઢમાં તાતારખાન લગભગ સ્વત-ત્ર જ 
યતો. મોરખી પ્રદેશ ફ્લેહુખાન ખલેચના અધિકારમાં હતો. તે પણુ સુલતાનતું માત્ર 
નામશેષ સાર્જભોમત્વ સ્વીકારતો. ઝાલાએ તે! કોઇની પરવા કરતા જ. નહિ. નાગના / 
ખ'દર જામ રાવળે જીતી લીધુ. તે પછી ખીમોજી જેઠવા ત્યાંથી ખસ્રી રાણુપુર જઈ 
રહ્યા અને ત્યાં ઈ. સ. ૧૫૫૦માં ગુજરી ગયા.' ત્યાં સુધી તેણે પણુ સુલતાનની 





૧. નવાનગર વસાવ્યા પછી ન્નમ ર્‌ાવળે તેમના ભાઇ હર્ધોળજીની સહાયથી દક્ષિણુ 
તથા પશ્ચિમ તરફનો જેઠેવાએને પ્રદેશ જતી લીધે!. જેઠેવાએએ મરણિુચેો સામનો કરયો. પોતાની 
સહાયે વાળા, વાહેર, વાધેર, અને જૂનાગઢના સૂબાનાં તોપખાનાંને ખોલાવ્યાં, નનમ ર્‌ાવળ સાથે 
હરપ્વોળજી તથા તેના જુ'વર્‌ સતાજી હતા. તેમના સરદાર તોગાજ સે।ઢઢાએ અતિશમ વીરતા બતાવી 
શઝુએની તેોપમાં ખીલા મારી દીધા. તોગાજી ચોવીસ જખ્મોથી ધાયલ થઇ કામ આવ્યા, 
જેઠવા સૈન્યે હરધ્રોળજતું ખૂત કરાવવા વિચાર ક્યૌ અને તે કામ કરવાનું બીડુ” કરશન જા'બુચા 
નામના રજૃપૃતે ઝીલ્યુ*. તેણે હરક્ોળજને પત્ર આપવે। છે તેવા ખહાને તે સ્નાન કરતા હુતા 
ત્યારે પાસે જઇ ઇ. સ. ૧૫૫૦માં મીંઠેઈઇ ગામે ભાલાથી તેમને ઠાર્‌ માર્યા; પણુ તરત જ તેના 
ભત્રોજ મેરામણુ ડુ'ગરાણીએ તેને મારી નાંખ્યો. જ્ળમતે1 જ્ય થયે; પણુ હરપ્રેળજના કુ'વર્‌ 
અને અનુમામી જસેોજી ચિત્રઃવવડ (કયુજરી)તા ચુડાસમા ઠાકોરને ત્યાં પરણેલા તથા ભાથુ 


રે૭ટ ર સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 

સત્તા સ્વીકારી નહિ. ગે।[હિલેની ગાદી ઉપર એ વખતે રામદાસજી હુતા. આ રામ- 
દાસજીનાં રાણી ચિત્તેડના રાણા સંગની કુંવરી હતાં, તેથી તે પણુ સુલતાનને શિર 
નમાવતાં નહે, આ રામદાસજી ગોહિલ રાણા સગ ઉપર માળલ્રાના સુલતાન મહુમદ 
ખીલજીએ ચડાઇ કરી ત્યારે ત્યાં ધેરાઈ ગયા ઢુતા અને ઇ. સ. ૧૫૩૫માં મશાઈ 
ગયા, આટલે સુલતાન મહમદ રજના વખતમાં મહમદ બેગડાએ સ્થાપેલી લેખ ડી 
સલ્તનત સૌરાષ્ટ્રમાંથી લમભગ સૃતપ્રાય થઇ ગઈ અને એ સમચ આવી ચૂકયો કે 
તેના વારસોને તે જ સૌરાષ્ટ્રના રાજએ।ના આશ્રચે રહેવાની જરૂર પડી. 


ઝુજરાતના છેલ્લા સુલતાને 
સુલતાન અહમશાહુ ત્રીજો ઈ. સ, ૧૫૫૪ થી 8. સ. ૧૫૨૬૧ તથા 
સુલતાન સુઝરૅફેરે ઈ. સ. ૧૫૬૧ થી ઈ. સ. ૧૫૭૫. 


સુલતાન અહમદશાહ ૩જો : મહમદ રજને સગીર હતો ત્યારે સાત્ર તેર 
વર્ષની વચે જ ગાદીએ આવેલો અને એગણુત્રીસ વર્ષનો થયે! ત્યાં તો તેનું ખૂન 
થયું. એટલે તેણે ખરું રાજ્ય માંડ આઠ નવ વર્ષ ભોગવ્યું. તે સ્થિતિને લાભ લધ 
ઉમરાવેો બળવાન થષ ગયા હતા. ત્યાં એક શ્સ્તામાં રખડતા છોકરાને ઉમરાવોએ 
પોતાના સ્વાથે ખાતર ગાદીએ બેસાડયો અને તેની સગીર અવસ્થાના કારણે ગુજ- 
રાજતું રાજ્ય પોતે ચલાવવા માંડયું, 


અહમદશાહ ડજાનું મૃત્યુ : પણુ આ અહમદશાહે એગણીસ વર્ષને! થતાં 
માથુ' ઊંચક્યું' અને તેના વહીવટકર્તાઓને તે મારી નાખે તે પડેલાં ઇતમાદખાન 
નામના ઉમરાવે તેને ઇ., સ. ૧૫૬૧માં કાપી, તેના શરીરના ટુકડા નદીની રેતીમાં 
નાખી છીધા, 


'આ સુલતાન પણુ સગીર હેતે. એટલે તેના રાજ્યનાં વર્ષોમાં પણુ અસુક 
સવાથી તત્ત્વાએ જ તેના નામે રાજ્ય કર્યું”. રાજ્યસત્તા ક્ષીણુ થઈ ગઇ. ખજાનો 
ખાલ્લી થઇ ગયો અને ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠા ઘટી ગઇ, 


નથુ અથવા હલીમ, અથવા સુઝફેફર શાહ : ગુજરાતની ગાદીએ ઇતમાદ- 
ખાનથી બેસાય એમ હતું નહિ, કારણુ કે તેના જેવા ખીજા શકિતશાળી ઉમરાવે 


? 


જેટવા પણુ ત્યાં પરણેલા, બન્ને રાણીએ કોઇ લગ્નપ્રસ'ગે ભેળાં મળ્યાં ત્યારે વાતચીતમાં ચડઊતર્‌ 
થતાં રાણીએ જ્સાજતે પ્રોળથી બોલાવ્યા અને તેણે આવી ભાણું ન્ડેઠવાને બાપનું વેર લેવા 
મારી નાખ્યા, 
તું ગરીયો! કેમ ગમાણુ, નાહેં નીસરીચો નહિ, 
ભત્ર લગ મેણુ' ભાણુ, ખેડું' બરેડાના ધણી. 


ગુજરાતના સુલતાના .* ક 


તેવી જ ઇચ્છા ધશવતા હુતા. વળી માળવા, ખાનઠેશ અને દીલ્હીનાં રાજ્યોને ડોળે. 
ગુજરાત ઉપર હતે જ, તેથી તેણે મહમદ ૩જાના નથુ અથવા હલીમ: નામના 
અનોરસ પુત્રને ઈ. સ. ૧૫૬૧માં ગાદી ઉપર બેસાડયો! અને તેણે ચુઝક્ય્રશાઃહ નામ 
ધારણુ કર્યું. 


ગુજરાતનું શાજ્ઢ :; આ સુલતાન પણુ સગીર હેતે. ત્રીજે સગીર સુલતાન 
આ રીતે ગાદીએ આવતો હતો, તેથી નિરષુશ ઉમરાવેોએ ગ્રુજરાતને। પ્રદેશ વહેચી 
લીધો. અમદાવાદ, ખંભાત, મહીવાસ અને સાખરકૉાંઠો ઈતમાદખાને રાખ્યા, પાટણુ 
શેરખાન તથા સ્ુસાખાન નાસના ટ્વરૌલાદી સરદારને આપ્યુ. ઇમાદ-ઉલ-સુલ્કના પુત્ર 
ચ'ગીઝખાને સુરત, ભરૂચ, વડોદરા અને ચાંપાનેર; સૈયદ મીરાને ધ'ધુકા, ધોળકા, 
અને તાતારખાન ઘોરીએ જૂનાગઢ લઇ લીધાં. 


અસમીરેોનો બળવો : ઇ. સ. ૧૫૬૪માં ભરૂચના ચ ગીઝખાને અમદાવાદ 
લીધુ', અને તે પોતાની સત્તા પ્રમળ કરે તે પહેલાં ગ્ુઝારખાને ઉલ્ુધખાનની શિખ- 
વણ્‌ીથી તેને મારી નાંખ્યો. તે સાથે દક્ષિણુ તરફ મીર્ઝાંએએ માથુ ઊચકયું, , આખા 
ગુજરાતમાં અ'ધાધૂધી ક્રેલાઈ, આખરે ઇતમાદખાને ગુજરાત લેવા માટે શહેનશાહુ- 
અડખરને દીલ્ડી આમ-ત્રણુ સૈકલ્યુ. 


અકખરની ચડાઇ : અકખરે ૪, સ. : ૧૫૭૩માં ગુજરાતમાં આવી 
પાટણુમાં છાવણી નાખી. તેની સામે કેપ થઇ શકે તેમ હતુ' નહિ. દરેક પક્ષે પોતાની 
તલવારો! નમાવી અને જૂનાગઢના તાતારખાનના પુત્ર અમીનખાને આવી અકંખરને 
કીમતી ભેટસોગાદો ધરી તેનું સાર્વભૌમત્વ સ્વીકાર્યું. અકબરે અહુમદાખાદ, ખ'ભાત 
અને મહીકાંઠાના પ્રદેશની હકૂમત તેના ટ્્ધભાઈ અઝીઝ કોકા ખાને આઝમને આપો, 


સુઝફફેર કેદ : સુઝફ્‌ક્‌ર કેદ પકડાયો અને તેને દીલ્હી સેો!કલી દેવામાં 
આવ્યો, અમીરા અકબરને જઈ મળ્યા અને સીરઝાંએ પણુ હારીને દક્ષિણુ તરફે 
નાસ્રી ગયા, અકખરે ગુજરાતમાં પોતાની સ પૂર્ણ હમૂમત સ્થાપી. ગુજરાત જેવે 
સુ'દ૨ દેશ તેના ખાલસા પ્રદેશે!માં ઉમેરી, ઇ. સ. ૧૫૭૩ના જુન માસમાં 
તે દીલ્હી પહોંચ્ચે. 


મીરઝાંઓતું બ'ડ : પણુ અકખરના જવાની શાહુ નઇ બેઠેલા મીરાં 
મહમદ ડુશેને સુરત તથા ભરૃચ લીધાં; ખ ભાત ઘેયું” અને મીરઝાં અઝીઝ કેકા 
ઈડેર તરક હેતે! તેની સ્થિતિ ભયમાં સકી દીધી. મીરઝાંએ તથા સુઝકેક્રના અમીરા :- 
આ ખધી ધમાલ ગુજરાતમાં ' કરતા હતા. તેને સીધી રીતે સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસની 
સાથે સખધ નથી; પરતુ સૌરાષ્ટ્ર અને ખાસ કરીને સોરઠેૅ પાદશાહીનો એક ભાગ 





૨૮૦ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


હેતો અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય' રાજાએ।ા આ સમયને! લાભ લેવાની વેતરણુમાં જ હતા ' 
એટલે તે સબધી થોડી હકીકત જાણુવી જરૂરી છે 


“અકબરની બીજી ચડાઈ ઇ. સ. ૨3૫૭૩ : અકખરને સમાચાર મળ્યા 
કે વેશે જતેકું ગુજરાતતું શાજય તેના હાથમાંથી ખૂ'ચવાઇ રહ્યું છે. તો તેને ખચાવવા 
માટે તેણે જાતે જ જવું જોઇન તેમ વિચારી તે ઇં. સ. ૧૫૭૩ના અ ગસ્ટ માસની 
૨૩મી તારીખે દ્ીલ્ડીથી રવાના થઇ સપ્ટેસ્બરની ખીજી તારીખે એટલે નવ દિવસમાં 
ર૦૦ માઈલની સુસાફેરી કરી સાખરમતીને કાંઠે આવી પહોંચ્યો. સાખરમતીને કાંઠે 
એક ભયકર રણુસ'ગ્રામ ખેલાચેઃ. અકંખરે સૈન્યતું નેતૃત્ત લીધુ. વિજયશ્રી અકબરને 
વરી. સીરઝાંએનેો સ પૂણુ પરાભવ થચે.. મહેમદ હુરશેન મીરઝાં કેદ પકડાયો. શાહે 
મદાદને અકખરે પોતે મારી નાંખ્યો. શાહે મીરઝાં ભાગી છૂટયો. 9ખ્તીયાર તથા 
બીજા અસીરે। પણુ માર્યા ગયા. 


અડબર અગ્યાર દિવસ અમદાવાદમાં રહ્યો અને દીલ્હીની હકૂમતથી સ્વત-ત્ર 
થક સ્રઝફેફ્ર પહેલાએ ૧૭૦ વર્ષ" પહેલાં સ્થાપેલી ગુજરાતની સલ્તનતને અ'ત 
આણયે., ગુજરાત ફેરીથી દીલ્હીના સાસ્રાજ્યનું અગ ખન્યું. 


મૂઝરંફેર ૩ જાતું પુનરાગમન : સુઝરે્‌ક્‌ર દીલ્હીની કેદમાં હેતો. ત્યાંથી તે 
ઈ. સ. ૧૫૭૮માં ભત્ગી છૂટયો. ગુજરાતને સૂબો! તેનું શઝુવટથી સ્વાગત કરવા તેંયાર 
થયે. સ્રોરાષ્ટ્ર-ગુજરાતના બાદશાડુના સ્થપાયેલા સાસ્રાનજ્યના પાયા ફેરી ડોલવા માંડયા. 


જામ રાવળવું મૃત્યુ : ઈ. સ. ૧૫૬૨: સ્સ્લિમોના વર્ચસ્વના સમયમાં 
ખાહુખળથી એક નવું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી, તેને વિડ્સાવનાર જામ રાવળ ઈ. સ. ૧૫૬૨માં 
સૃત્યુ પામ્યા, તેણે તેના દીધ રાજ્યકાળમાં હાલારના શજ્યને મજખૂત અને શક્તિશાળી 
ખનાવ્યુ(. જામ રાવળ પછી તેના કું'વર વિભાજી ગાદી ઉપર આવ્યા. 


જામ રાવળ : જામ રવળનું પાત્ર સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં એક અગત્યનું 
સ્ત્રાન અવશ્ય રકે છે. કચ્છમાંથી થોડા સેવકે અને સૈનિકો લઇ સૌરાષ્ટ્રમાં જામ 
રાવળ ગમવા સમચે આજ્યા કે જયારે જૂનાં જૂનાં રાજ્યકુળા નષ્ટ વા નિર્બળ થઇ 
ચૂક્યાં હતાં. સ્રુસ્લિમાના ઊગતા સૂય ના . તેજમાં રજપૂત રાજાએ અજાઈઇ ગયા હતા. 


૧. પાટવી જીયાજી રેઝી પાસે ધેડડી દોડાવતાં અકસ્માત ગુજરી ગએલા, તેના પુત્ર 
લાખોજ હોવા છતાં વિભાજીએ રાવળ જામ પાછળ સ્મશાને ન જત, રોકાઇ જઇ કિલ્લો બ'ધ 
કરી, નગર કબજે કયુ”. લાખાજીને ખાકે।શનું પરગણુ' આપ્યુ' અને ન્નમ રાવળના પુત્ર ભારેજીને 


જાખુડા આપ્યુ. 





ઝુજરાતના સુલતાને ર ૨૮૧ 


ઝસ્લામના ઉદયને ડાળ હતે, આર્ય સ'સ્જુતિ નષ્ટબ્રષ્ટ થઇ ગઇ હુતી અને રહિંદુએ। 
ફેરીથી માથુ ઊંચકી નહિ શકે તેવાં સ્પષ્ટ ચિક્નો જણાતાં હતાં. ત્યારે આ પ્રતાપી 
પુરુષે સ્વપરાકમે અને દીધ ટૃષ્ટિ વડે હાલારતનું રાજ્ય સ્થાપ્યું. કાચર હિદુએાને વિશેષ 
સમય માટે ભૂમિના પાલક ન રહેવા દેતાં તેઓએ પાસેથી સત્તા ખૂ'ચવી લીધી? અને 
એક ખળવાન રાજ્ય સ્થાપવાને। પ્રયાસ કર્યો. જયાં મ'દિરેોના સ્થળે મસ્જીદો બની 
રહી હેતી અને ખાંગના અવાજ સ'ભળાતા હતા, ત્યાં એ સમયમાં ઘ'ટારવ અને 
આરતીના નાદો ગુંજવા લાગ્યા અને જામનગરમાં “છોટી કાશી”તા પાયા નખાયા. 
જામ રાવળ એક કુશળ સેનાની, ફૂટ સૃત્સદી અને વિરલ રાજપુરુષ હતા. તેણે હમી- 
રજી સાથે કરેલો! દગો, તમાચી સામે કરેલી લડાઇ વગેરે પ્રસંગો તે! તે સમયની 
રાજ્યનીતિને સર્વા'શે અનુરૂપ હેતા. જે તેમ ન ડરે તો સુસલમાનો સામે એકત્ર 
થવાનું શકય ન હતું, નાનાં નાનાં રાજ્યોમાં વહેચાઈ ગચેલી હિંદુ પ્રજાના રહ્ષકે 
સુસ્લિમોની લે'ખ'ડી એડી નીચે કચડાઇ ગયા હેતા, સ સ્જુતિ, સભ્યતા અને ધર્સને 
અ'ત સમીપ દેખાતે! હેતે. 


દીલ્હી કે અમદાવાદના સુસ્લિમ શાસકે સામે ઊ'ચી આંખ કરવા કેકની 
શક્તિ રહી ન હતી; પોતાની ખહેન-દીકરી સુલતાનને પરણાવીને તેમની મહેરબાની 
ચાચતા રાજાએ પૂર્વનનેની કીર્તિના કનકકળશને કાજળના એપ આપી રહ્યા હેતા; 
ત્યારે જામ રાવળે તેઓના નિશ્ચેતન અને નિર્માલ્ય જીવનેને ફેરીથી ચેતનવ'તુ 
ખનાવ્યુ; તેમના સૃતરેહેમાં પ્રાણુ ફૂ'કચઃ અને ઇશ્ઞુની સોળમી સદીના મધ્યમાં તેણે 
પોતાના બાડુખળે એક મોટું ડિદુ રાજ્ય સ્થાપ્યું, એટછુ' જ નહિ પણુ પાડોશી 
રાજ્યો અને પરદેશી સત્તાએ ઉપર પોતાની લાગવગ અને અગત્ય વધારી. 


જામ વિભાજી * ૪. સ. ૧૫૬૨ થી ૧૫૬૯. જામ વિભાજી માત્ર સાત 
વર્ષ" ગાદી ઉપર રહ્યા. અ સમયમાં ગુજરાતની સલ્તનત અ'ધાધૃ'ધીના આવરણમાં 
ફ્‌સી હતી, અમીરો પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં પડયા હતા; સૈન્ય વીખરાઈ ગયાં 
તાં, એટલે તેમનું રાજ્ય નિષ્કટક રહ્યું. 


હળવદ-ધ્રોળ યુદ્ધ : આ સમચે હળવદના રાજ રાયસિડ્જી તથા પ્રોલઠાકે૨ 
જસાજી વચ્ચે યુષ્ધ થયું. તેમાં જસાજી મરાઈ ગયા અને રાયસિંહજીએ ખાદશાહુની 





૧, કાલાવડના કાઠીઓ પીરના પૂજક હતા, ઇસ્લામ ધમ પ્રત્યે પ્રીતિ રાખતા હતા, 
માટે તેઓને કાઢી મૂકયા, જેઠવા તથા દેદાએ પણુ તિખ'ળ થઇ ગયા હતા. 
રે, જમ વિભાજને ચાર કુ'વરે હતા ૧. રણુમલજ: તેને શીશાંગ, ચાંદલી વગેરે બાર્‌ 
ગામો! આપ્યાં. ૨. ભાણુજ; તેને ખરેડી વગેરે બાર્‌ ગામ આપ્યાં, ૩, વેરા%: તેને હડિયાણા . 
આપ્યુ'; અનૅ ૪. પાટવી ષત્રસાલ ગાદીએ ખેઠા, * 
સડ 


૨૮૨ સોરાષ્ટ્રતો ઇતિહાસ 


મદદથી રાજ્ય પાછું મેળવ્યું.' રાયસિહજી ઈ. સ. ૧૫૮૪માં ઘાંટીલા પાસે દેદા 
ગરાસિયા સાતે લડતા હેતા ત્યારે શતુએએ રાતે લડાઇ કરવી નથી તેવું વચન લીધુ, 
પણુ પછીથી ૬ગાથી હુમલે। કરતાં મરાઈ ગયા, 

સિહોર : આ સમયમાં જ સિહોરના ખ્રાહ્મણુ-દરખારો “જની? તથા “ણુ! 
વચ્ચે તકરાર પડતાં ખન્ને પટ્દોા લડવા માંડયા. રણાએએ ગારિયાધારના ઠોકેોર 
કાંધોજીની મદદ માગી અને જાનીએઃએ ઉમરશળેથી રાયોળ વીસાજીને બોલાવ્યા. 
વીસાજીએ કાંધોજીને હરાવી કાઢી મૂક્યો અને ખ્રાહ્મસુને પણુ ઢાંકી સકી પોતાની 
રાજધાની સિહેરમાં કરી. ી 


જામશાહી કોરી : ઈ. સ. ૧૫૬૮-૬૯માં જામ છત્રસાલે ગાદીએ આવી 
ગુજરાતના સુલતાનની રજાથી કોરી છાપવા માંડી. તે માટે સુલતાને એવી શર્ત કરી 


૧, માનસિહતે બહાાદુરશાહે વીરમગામ, દસાડા સિવાય તેનું રાજ્ય પાછુ' સૉંપ્યુ' હતુ. 
માતસિહુજને ત્રણુ કૅ'વરે હુતા. પાટવી રાયસિહ્ હતા; ખીજ્ન રાર્માસહુજ હતા. તેને જીવા અભાંડ 
વગેરે તથા ત્રીજ્ન ગોવિંદસિહુતે આમરડી, સુ'દર વગેરે મળ્યાં. 

હેઊીવદના ર્‌ાજા માનસિંહજી ગુજરી ગયા. તેતી પાછળ ર્‌ાયસિ'હજી ગાદીએ ખેઠો. 
રાયસિ'હુજી બલિષ્ઠ તેમજ બાહોશ હતા. તેમણે ઘણાં યુદ્ધો ખેલી તેમના પ્રદેશનો વિસ્તાર વધાયો 
હતો. એક વખતે તેના મામાં ધ્રોળના ઠાકેર્‌ જ્સાજી સાથે ચોપાટ ખેલતા હતા, ત્યાં ડ'કે 
વાગ્યો; જ્સોજીએ પૃષ્યુ' કે, “હ શહોં ખેઠે' છુ' ત્યારે કોની મગદૂર્‌ છે કે પોતાનો ડ'કો વગાડે 
છે?” માણુસોએ તપાસ કરી કહું કે મકતભાર્થી નામનો સાધુ મે।ટી જમાત લઇ દ્વારકા જાવ 
છે. આ સાંભળી તે શત થયે!; તેથી રાયસિ'હજએ પૃહયુ* કે, “કેઈ રાજ વગાડે તે! શુ' કરો ?” 
જસાજીએ જવાખ આપ્યો કે, “ભાંગી નાખુ'” તેથી શરયાસિહુજ પોતે ડ'કો વગાડવા આવે છે 
તેમ કહી ત્યાંથી ઊઠેૅયા અતે થોડ વખતમાં સેન્ય સાથે ષ્રોળને પાદર આવી જ્સોજને નગારાં 
ફરેડવા આહવાન આપ્યુ. જ્સોજી તથા રાયાસિહુજી વચ્ચે યુદ્ધ થયુ' અને તેમાં જસે।જ માર્યા 
ગયા. જસાજનું વેર્‌ લેવા તે પછી કચ્છના રાહ ખે'ગારજના ભાઇ સાહેબજી હળવદ ઉપર ચડયા, 
ખન્નેનાં સેન્યો માળીય। (મીંયાણાં) આગળ મળ્યાં. ભય"કર સ'મ્રામ થયો, તેમાં સૂર્યાસ્ત સમયે 
રાયસિહુજી ઘવાયા. એ જ રાત્રે મકનભારથી ત્યાંથી પાછા વળ્યા અતે રાયસિંહુઝને સાથે દિલ્હી 
તેડતા ગયા, (યાં ધાયલ રાર્યાસ$છ સારા થતાં બાદશાહ અકબરના પાણીના રક્ષણે મકતભારથીના 
સાધુએ।નો પહેરે! ચડતો, તેમાં (૨% ઉપર ગયા. ત્યાં બાદશાહુતા એકા મલ્સને એક મુકકાધી મારી 
નાખતાં અકખરને તેની ખબર પડી; તેથી ગુજરાતતા સૃખા ખાનખાનાનને હકમ આપી તેનું ૨!જય 
પાછુ' સોંપાવ્યુ'. % 

રાયસિ'હુજી ગાદી ઉપર્‌ પાછા ખેઠા; પણુ રા્ીએએ તેતે મરેલાં માની ચૂડાકમષ કરી 
નાખેલુ' હે!ઇ તેને ત્યાગ કર્યો, માત્ર નાંદ્દોેલના ચોહાણુની કુ'વરી હતાં તે રાણી તેતી સાથે રલ્યાં. 

જસાજએ મરતી વખતે તેતા મિત્ર સાહેબજતે વેર લેતા સ'દેશે મે।કલ્યો હતે. 

ર્‌ણુ હળતે જસરાજ, વચન સાહેબ શુ' કલ્રો, * 
વેર્‌ લીયણુ મમ ફા%, હોથણુ નેધ હમીરકે. 
ખીજી વાત એમ છે કે પોતે પ્રથમ જ્ઞહ્ઠાય માંગેલી, તેથી રાજ્ય પ્રાપ્ત કયુ". તે પછી 


ગુજરાતના સુલતાના ૧૮૩ 
કે કોરીને મહસુદી કહેવી અને સુલતાનનું નામ છાયવું; પણુ જામે આ શરતને અમલ 
કર્ચો નહિ. તેથી તેનો ખુલાસો પૂછતાં જામે જવાબ આપ્યો કે “આ કોરીતું નામ 
કુવારી છે અને તેને પાદશઇહના રૂપીઆ સાથે પરણાવું છુ.” એમ કહી જામસાહેબે 
ખાદશાહને આપેલી, તેથી તેનું નામ કુવારા અને તેમાંથી કેરી થચુ' તેવી વાર્તા 
પ્રચલિત છે.? 

જૂનાગઢ : ઇ. સ. ૧૫૮૧-૮૨. જૂનાગઢ ઉપર તાતારખાનના પુત્ર અમીનખાન 
ઘેરીનો અધિકાર ચાલુ ૨હ્યો હેતો. તેના સૈન્યનો અધિપતિ ફૂત્ેહખાન સરવાણી એ 
સમચે વૃદ્ધ હેતો અને અમીનખાન યુવાન હતે।. એટલે બન્ને વચ્ચે મતભેદ પડયા 
કરતો, કતતેહખાન સરવાણી એક દિવસ જૂનાગઢથી રિસાઈ અમદાવાદ ચાલ્યો ગયે 
અને ત્યાં તેણે શાહબુદ્દીન અહેમદખાનને જૂનાગઢ લેવા લલચાવ્યો. અહુમદખાને તેના 
ભત્રીજા સીરઝાંખાનને ચાર હજારનું હ્યદળ આપી સરવાણી સાથે સોકલ્યો. આ સેન્ચે 
જૂનાગઢ ઉપર ઘેરે ઘાલ્યો; પણુ આ ઘેરો ચાલતો હતો ત્યાં જ સરવાણી ગુજરી ગયે. 


જામતું સેન્ય જુનાગઢમાં ; આ દરમ્યાન અમોનખાને જામ સતાજીની સહાય 
માગી. તેથી જામે ત્રીસ હજર રજપૂતો અને ઘોડેસ્વારોને જસા વજીર, ભાણુજી દલ 
તથા ભારમલજીના આધિપત્ય નીચે જૂનાગઢ સેોડલ્યા, ક 


અસીનખાનના પુત્ર દોલતખાનને જામની ફે।ાજને આવતી જેઇને એવી ખક 
લાગી કે તે પ્રથમ મદદ કરશે અને પછી જૂનાગઢ લઈ લેશે; તેથી તેથ મજેવડી 
પાસે જમનગરની ફેજને કહેવરાવ્યું કે અમારે સુલેહ થઇ જાય છે તેમજ કિલ્લામાં 
સ'કડાશ છે, તેથી કાં તો છે ત્યાં જ સુકામ રાખો અને કાં તો સ્વદેશ પધારો. જાસમ- 
નગરના શુરવીર સેનાર્પાતેએને આ સ દેશે! રુચિકર લાગ્યો નહિ, તેમણે પણુ સુસલમાનોને 
પોતાનું પાણી બતાવવા નિશ્ચય કરી ખાદશાહી ફોજથી બે ગાઉ ઉપર જ સૂુકામ 
રાખ્યો; અને રાત્રે મીરઝાંખાન દગાથી હુંમલે। કરવાનો છે તેવા ખબર મળતાં પોતે જ 
પહેલે! ઘા કરવે। શમે વિચારે સ્ુગલાઇ ફ્રેજ ઉપર હલ્લો કરી કતલ ચલાવવી એવું 
નક્કી કર્યું“. સુગલાઈ સૈન્યમાં ભ'ગાણુ પડયુ”. સિરઝાંખાન ભાગી છૂટયો. જસા વજીરે 
જ્ુગલેની છાવણીસાંથી પર હાથીએ, ૩૫૩૦ ઘોડા, ૭૦ પાલખી, તોપો, ત'બૂએ,, 4 
હથિયારો આદિ કખ્જે ડર્યા. સિરઝાંખાન ત્યાંથી માંગરાળ ગચે. જામનગરની કેજે 
તેને ત્યાંથી પણુ ઢાંકી કાઢયે; તેથી મિરઝાંખાન કોડીનાર જઈ ભરાયો. ત્યાં પણુ 
જામનગરનાં [વેજી સેન્ચોએ તેને ધેરીને હરાવ્યો. ગિરઝાંખાન અમદાવાદ નાસી 


દીલ્હી ગચેલા. ત્યાં દરબારમાં મલ્લે મસ્કરી કરતાં તેણું એક હથેળીથી તેનું માથુ* ખભાર્માં બેસાડી 
દીધુ”. તેને! હાથ દીવાલને વાગ્યો અને તેમાંથી પથ્થર તૂટી પડયે.. તેથી કહેવાયુ કે, 
કટારી અમરેશરી, તેોગારી તલવાર, 
હથેરી રાયાસ'ગરી, દીલ્હી કે દરબાર, 
૧. કરેરી અગે ચર્ચા આ યુગના અ'તે “'ચલણુ' શીષ*ક નીચે કરવામાં આવીઃ છે. 


૨૮૪ સોરાષ્ટ્રને ર્દાતેહાસ 


ગચે!. મદદે બોલાવીને પાછળથી દગા કરનાર દોલતખાનને શિક્ષા કરવા જામનગરની 
ફોજ તેના ઉપર ચડી, પણુ દોલતખાને સેયદ્દો અને ચારણે્‌।ાને મોકલી વિષ્ટિ કરી અને 
ચુર, જેધપુર, ભોદનાં પરગણું જમસાહેબને આપી માષ્રી માગી. 
તમાચણતું યુદ્ધ : ઈ. સ. ૧૧૮૨ : સમિરષાંઆાનના પરાન્યના સમાચારથી 
ગુજરાતભરમાં ખળભળાટ મચી ગયો. ખાદશાહી ફોજના હાલહુવાલ થાય તે માની જ 
શકાય નહિ; સુસ્લિમ ફ્રોજનેો પરાજય ઘણાં વરસે થયો હેતો. અકખરશાહને આ 
ખખર આપવામાં પણુ ખીક લાગી. તેથી સૂખા શાહખુટ્રીન અહમદે ખુર્રેમ નામના 
સરદારને એક પ્રબળ સૈન્ય આપી જામસાહેખને પ્રદેશ જીતી લાવવા મોકલ્યો. જસા 
વજીર તથા પાટવી જું'વર અજેજી વગેરે સરદારેોને લઈ જમ સત્રસાલ તેની સાચે 
ચડયા અને તમાચણુ અને ગોલીટા ગામ વચ્ચે સ્રુકામ કર્યો. ખુ્રમ આ ભવ્ય 
સેનાને જેઈ ડરી ગયો. તેણે પત્ર લખી પાછા જવા માટે જામની આગઝજ્તા માગી.' 
જામસાહેબે રજપૂતોની રીતિ પ્રમાણે જવા આપ્યો કે “એમ જ હોય તો એક 
સકામ પાછા હઠી જાએ તે! અમો તમને પહેરામણી કરી જવા દઇશું ?' ખુરરેમ 
પડધરી ગયો. જામસાહેમે પહેરામણી આપો તેને વિદાય આપી, પોતે જામનગર 
ગયા અને સૈન્યનો અસ્ુક ભાગ સાથે રાખી પાટવી તથા ખીન સરદારો આનદ 
કુર્વા રોકાયા. તે તકને! લાભ લઈ ખુરરસે હલ્લે! કર્યો; ભય'કર રણુસ'તશ્રામ ખેલાયે.. 
સુગલ ફે।જ હારી. ખુરંમ ભાગી છૂટયો અને ફ્રોજનો ઘણે! કીમતી માલ જાસસાહેખની 
'્રાજે હાથ કર્યો. 
જેઠવા : જેઠેવાની ગાદીએ રાણુઃ રામદેવજી ઈ. સ. ૧૫૫૦માં બેઠા, તે 
જામ વિભાજીની જુંવરીના જુવર હતા. તેના મામાં જામ સતાજી નગરની ગાદીએ 
ખેઠા પછી જેઠંવાના સીમાડાએ દબાવતા ગયા. બહાદુર રાણાનાં સેન્યો આગળ નવા- 
નગરને ઘણી વખત પરાજય પામવે। પડયો. તેથી તેણે તેની બહેનને રાણાને જામ- 
નગર સૈોકલવા લખ્યુ. રાણી જાણુતાં હતાં કે તેના ભાઇના પેટમાં દગો છે અને રાણુ 
સગીર છે. તેથી મોકલ્યા નહિ; પણુ અતિઆગ્રહેને વશ થઈ, ફવિદાસ લાંગા નામના 
ચારણુ જામીન પડતાં, તેની સાથે મોકલ્યા, જામ સતાજીએ રાણાને રણુવાસમાં મોકલી 
૧, આ પત્ર “યદુવ'શપ્રકાશ' નામના રશિક તેમજ વિઠ્ત્તાયુક્ત મ્ર'થમાં થ્રો. માવદાનજી 
કવિ આપે છે. 
“સાહેબ આપ અનતમી છે. આપના ભાઇએ, કુ'વરે અને અમીરનન૩મરાવે। પણુ યુદ્ધમાં 
ન હેં એવા છે. અમે તો બાદશાહી નોકર હોવાથી જ્યાં ખાદશાહ હુકમ કરે ત્યાં ગયા વિના 
અમારે છૂટકો નહિ. તેથી અ'જળને લીધે આ સુલ્કમાં આવ્યા છીએ, પણુ અમારી ઇ૪જત 
ર[ખવી તે આપના હાથમાં છે. ” 
ર. રાણા! રામદેવ અ સમચે સગીર હોવા સ'ભવ નથી; કારણુ કે તે વખતે તેના 
મુ'વર્‌ ભાણુજ પરણેલા હતા તથા તેને ખીમે।જ પુત્ર હતા. એટલે ર્‌ામદેવજ સગીર હોવાની દ'ત- 
કથાની માન્યતા બરાબર જણાતી તથી. 


ગુજરાતના સુલતાને ૨૮્ષ 


ત્યાં દગાથી મારી નાખ્યા અને કવિદ્ઠાસની આકે'દભરી આજીજી સાંભળી રાણાની કાયાના 
કટકા ઉપરથી નાખ્યા, કવિદાસે ત્યાં જામનગરના રાજમહેલ ઉપર લેહી છાંટી ત્રાડુ” 
કરું; પણુ અ'તે રાણાતું રાજ્ય જામનગરના રાજ્ય સાથે મેળવી દેવામાં આવ્યુ. 


મુઝર્ફ્રનું આવવું : ઈ. સ. ૬૫૮૩ ; 8, સ. ૧૫૮૩માં રાજપીપળાનાં જગ" 
લોમાં અદ્યાપિ પય ત સતા8 રહેલો સુઝફેફ્ર હવે બહાર નીકળ્યો. તેને ગુજરાતમાં 
સલામતી લાગી નહિ તેથી તે સોરાષ્ટ્રમાં આવ્યો અને ખરેડી પાસે લુણાકેટમાં 
છાનોમાને। રહેવા લાગ્યો. 


ઇતિમાદખાન : 9. સ. ૧૫૮૩ : અહોં મિરઝાખાનની કોડીનાર પાસે થયેલી 
નાશોશીભરેલી હારને કારણે શાહબુદ્દીન અડમદને સૂબાપદેથી ટ્રર કરી ખાદશાહે 
ઇતિમાદખાન ગુજરાતીની નિમણૂક ડરી અને તેણે સુઝકફેફેરને જેર કરવા માટે 
પ્રયત્ન શરૂ કર્યા. પરતુ સુઝફેક્રને વઝીરખાની મોગલો આવી મળ્યા. તેએાની સખ્યા 
સાતસોથી આઠૅસોની હતી, અને 9ંતિમાદે તેએને નોકરીમાં રાખેલા નહિ. કાઢીઓની 
પણુ એક ફેાજ તેલ પૈસા આપી પોતાના પક્ષે મેળવી અને તે ષછી અમદાવાદ 
ઉપર હુંમલે। કર્યો. ઇતિમાદખાન તથા શાહબુદ્દીને લડાઈ આપી, પણુ પ્રજન જૂના 
રાજા તરફે હતી. બચાવનાં સાધન ખરાખર ન હતાં, બાદશાહી ફ્રોજમાં જૂના રાજ્યનાં 
માણુસે। હતાં. તે પક્ષ ફેરવી, સુઝફ્કેરને જઈ મળ્યાં. તેથી ઇતિમાદને જીતવાના 
સ'ચોગ ન જણાતાં તે પાટણુ તરફે નાસી ગયો. ખીજી તરકે ઝુતુખુદીન મહુમદને 
વડોદરામાં હરાવી પાછળથી મારી નાખ્યો. સુઝકેકેરના ગ્રહ સુધરતા જણાયા; સૂબેદાર 
તેએના હસ્તકના કિલ્લાઓ સોંપવા માંડયા. ભરૂચના કિલ્લેદારે ભરૂચ સામા આવીને 
સ્વાધીન કર્યુ. 


અકબરની ચડાઇ : સુઝક્ફેરના વિજયથી સમગ્ર દેશમાં હુલચલ મચી ગઈ 
તેનાથી દગો કરી ખાદશાહુ અકબરને આસત્રણુ આપીને લઇ આવેલા તેમજ ખાદ 
શાહને પોતાની વક્‌ાદારી જેણે જાહેર કરેલી તે અમીરો અને સેનાપતિઓનાં હૃદયમાં 
ફફડાટ થઈ ગયો. તેથી તેએ પણુ સુઝકેફેરને! ધાણુ કાઢવા પ્રવૃત્ત થયા. તેવામ| 
દીલ્હીથી અકબરે એક મોટું સૈન્ય લઈ સીરઝાંખાનને તેની સામે મોકલ્યો, તેણે 
સુઝફ્ક્રને અમદાવાદ આગળ સખત હોર આપી. ગુજરાતને! આ કમનસીબ સુલતાન 
પાછે ભાગીને રાજપીપળાનાં જગલે।માં આશ્રય શે!ધી રહ્યો. પણ્‌ અકખરની- ફે્‌ે।ાજ 
તેના પગલે પગલે પાછળ ગઈ અને રાજપીપળામાં પણુ તેના રહ્યાસહ્યા માણસોને 
કાપી નાખવામાં આજ્યા. સુઝકેક્‌ેર જાન ખચાવવા સોરાષ્ટ્ર તરફ ભાગી છૂટયો. 


મુઝરેફર સોરઠમાં : સુઝફેફ્રે હવે જૂનાગઢમાં આશ્રય મળશે એમ ધારી 
અમીનખાનને આશ્રય શેધ્યેો. સીરઝાંખાનને ખાનખાનાનનેો ઇલ્કાખ આપી તેતે 
ઉત્તજયો અને જૂનાગઢના કારણું જામનગરની ફે।ાજના હાથે પોતાને મળેલી નામેશી- 


"ક 


ર૮૬ સોરાષ્ટ્રતે। ્ધાતહુપસ 


ભરેલી હારના કલ'કને ધોઈ નાખવા સીરઝાંખાને જૂનાગઢ ઉપર ચડાઈ કરી; વણુ 
અસીનખાનમાં હુવે કોવત ન હતુ. તેથી તેણે તો સામે માણુસે! મોકલી “ત્યાં 
સુઝક્‌ફર નથી? તેમ કહેવરાવી દીધું. તેથી મીરઝાંખાન ઉપલેટા ગચે! અને ત્યાંથી 
અરડાના પવતોમાં શોધખોળ ચલાવી; પણ્‌ સ્ુઝફફેર ત્યાંથી નવાનગર ગયે અને ત્યાંથી 
ફેરી રાજપીપળા તરફે નાસી ગયે. 


ઈ. સ, ૧૫૯૧માં સુઝક્કર અને તેના પક્ષષપાતીએએ અગમીનખાન વેોરીના 
પુત્ર દોલતખાનને સોટી લાલચે! આપી પોતાના પક્ષમાં લીધો અને જામનગરના જામ 
સતાજીને તેમજ ખેરડીના લાખા ખુમાણુને પણુ ખેતાને સહાય કરવા આજીજી કરી, 
રાયઝાદા ખેગારને પણુ તેણે સોરઠૅનું રાય આપવાનું પ્રલોભન આપ્યું અને પોતાના 
પક્ષમાં મજબૂત સહાયકે મેળવી તેણે ફેરી દીલ્હીની સત્તાને પડકાર ફે'કયો. એ રીતે 
સૌરાષ્ટ્રમાં બે પ્રખમળ પક્ષે બધાઈ ગયા. એક તરકે દીલ્હીના પાદશાહ અકંખરના 


સખા મીરઝાં અઝીઝ કોકા અને તેનું સાર્વભૌમત્વ સ્વીકારતા રાજાએ અને ખીજ તરફે 


દીલ્હીના અધિકાર સામે સુઝક્ફેરના નામે પડકાર કે'કનાર જામ સત્રસાલ ઉર્ફે સતાજી, 
લાખા ખુમાણુ, રાયઝાદા ખે ગાર અને દોલતખાન ધોરી. 


ભ્રુચર સોરીવું યુદ્ધ ઇ. સ. ૧૫૯૧ : ઝુઝફકફરને હવે ઉઘાડી રીતે જામ 
સતાજીએ આશ્રય આપ્યા અને ક્ષત્રિયોના ધમ પ્રમાણે તેણે સવ સવના ભોગે સુઝફેક્રને 
સહાય આપવા વચન ખઆાપ્યુ, ' સીરઝાં અજ્ીઝે વીરમગામમાં સુકામ રાખ્યો અને 
નવરોજખાન તથા સૈયદ કાસિમ નામના અમીરેને સુઝફેકેરની તપાસ માટે સોરખી 
મોકલ્યા. ત્યાં તેમને ખખર પડી કે સુઝફેટ્ર જામનગર છે; તેથી તેઆએ જામ 
સતાજીને સુઝક્‌ક્રને જામનગરમાંથી કડહી સરકવા લખ્યું. પણુ શરણુાગતને સોંપાય 
નહે એ ક્ષાત્ર ધર્મ પ્રમાણે નમ સતાજીએ તે આઝ્નાના અનાદર ક્યો. તેથી મોગલ 
સેના જામનગર ઉપર ચડી; પણુ સતાજી તૈયાર જ હતા. તેમણે ખાદશાહી ફોજ તથા 
તેના સુરવઠાકેન્દ્રને જુદાં પાડી દીધાં અને શગુએને તેોખા પોકરાવી દીધા. સીરઝાં 
અઝીઝને આ ખખર પહોંગ્યા ત્યારે તેનું બળવાન સૈન્ય લઈ તેણે જામનગર ઉપર 
ચડાઈ કરી. નવરેજ'ખાં અને કાસિમનાં સૈન્યો તેને મળી ગયાં. જામનગર ઉષર 
દીલ્ડોનું પ્રચડ સેન્ય ચાલ્યું' આવે છે તે સમાચાર જામ સતાજીએે સળતાં તેણે 
પૂણ આન'દથી પોતાનો ધર્મ ખજાવવા તૈયારી કરી. સામાન્ય રીતે આવા પ્રસ'ગે 
કેકની પણુ છાતી બેસી જાય અતે વિના કારણે ખાદશાહ અકબર જેવા મહાન 
સસ્રાટ સામૈ શગ્ુવટ કરવા અચકાય; પણુ જામ સતાજી એક મહાન પુરુષ અને નીડર 
રાજા હતા, તેમણે નગર ઉપર ખાદશાહી સૈન્યો આવે તે પહેલાં સામે ચાલી ખ્રોલ 


ગુજરાતતા સુલતાને! રના. 
પાસેના ભ્ચર મોરીના? મેદાનમાં પોતાનાં સૈન્ય સામાં ઊભાં કરી દીલ્હોની ફ્રેજની 
કૂચ થ'ભાવી દીધી. 


આ સમચે વર્ષા વ્છતુ હતી તેથી ખાસ લડા થઈ નહિ, પણુ નાનાં નાનાં ! 
છમકલાં થતાં હતાં. તેમાં મગલ ફોજની હાર જ થતી હતી. તેથી સમાધાન કરી 
પાછા જવા મસીરઝાં અઝીઝ કેકાએ વિચાર્યું. પણુ દરમ્યાન ચાલી આવતી પરપરા 
પ્રમાણે દોલતખાને પત્ર લખી મીરઝાં અઝીઝને ખાતરી આપી કૈ “અમે ખરે ટાણે 
તમારી સાથે ભળી જશુ”, તેએએ લોમા ખુમાણુને પણુ લાલચ આપી ખૂટવ્યો, 


ખીજે દિવસે જ મીરઝાએ હુમલો શરૂ કર્યો. જામ પક્ષે જેસા વજીર સેન- 
પતિ હતાં. તેણે તથા જામ સતાજીએ ભયકર. સગ્રામે ખેલ્યો, પણુ ખરે વખતે 
દોલતખાન તથા લેમ ખુમાણુ ખાદશાહી ફોજમાં ભળી ગયા, ખેંગાર ફ્કત જામની 
સાથે રહ્યો, દગો થયે! છે તેસ ખખર પડતાં જામ સતાજી નગરના ખ'દોબસ્ત માટે 
ઘોડા ઉપર બેસ્રી નીકળી ગયા. જામનગરમાં પાટવી અજાજીનાં લગ્ન થતાં હતાં. તે | 
સી'હાળબ'ધો ચુવરાજ તેના પાંચસો સિત્રેને લઈ યુદ્ધભૂમિમાં પહાંચી ગયે. તેણે 
સુગલ સૈન્યને જીવનભર યાદ રહી જાય તેવું યુદ્ધ કર્યું, 


સુગલ પક્ષે જમણી તરક્‌ સૈયદ કાસમ, નવરંગખાન અને ગુજરખાન હુતા; 
ડાબી તરફે મહમદ રફી અને અન્ય અમીરો હેતા તથા મદેયમાં મીરઝાં મરહેમ 
હતો; અગ્રભાગે મીરઝાં અનવર તથા આઝીમ હુમાજ્ઠુ હતા; જ્યારે જામનગર પક્ષે 
જેસા વજીર તથા મહૅરામણુજી ડુંગરાણી હતા. ડાખી ખાજુ નાગડા વજીર, ડાહ્યો 
લાડેક, ભાણુજી દલ, વગેરે ચેદ્ધાએ હેતા, એક અતીત ખાવાની જમાત પણુ દ્વારકાથી 
પાછી વળતાં જમ સૈન્ય સાથે મળી ગઈ હતી, * 


આવું ભય'કર યુદ્ધ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ ઉપર કદાચ છેહ્લુ' હેતુ કે જેમાં લાખોની 
સ“ખ્યામાં માનવો સામસામા સૈદાનમાં એકત્ર થઈ લડયા હતા, આ યુદ્ધમાં મીરઝાં 
અઝીઝ કોકલતાસ તથા જામપક્ષે કુમાર જસાજી ખચ્ચા; બીજા બધા મરાઈ ગયા. 
ખરી રીતે વિજય કેને વર્ચચ તે કહેવું અચોક્કસ હતું, છતાં જામનો પરાજય થયો; 
કારણુ કે મેદાન મીરઝાંના કબ્જામાં રણું. સડાપરાકેમી કુ'વર અનજીનાં રાણી સતી 





૧. ભુચર મેરીનું નામનું મેદાન ધ્વે'લ પાસે આવેશયુ' છે. કેટલેક સ્થળે “ધુ ચર' કે 
ખઅહુચર' લખ્યુ' છે. પણુ તે ભુયર મોરી છે. ત્રી. માવદાનજના મત પ્રમાણે ભુચર મોરી ન્નામતો 
રજપૂત માલધારી ત્યાં રહેતો, માટે તે ભુચર મોરી કહેવાયુ. પણુ તે કલ્પના છે. આ યુદ્ધ થયુ. 
તે પહેલાં તે ભુચર મોરી જ કડેવાતુ*. ભૃચર એ માતાજીનું નામ છે. તેથી ત્યાં તેનું મ'દિર્‌ હશે, 
જે મુસ્લિમ જમાનામાં તૂટી ગયુ હશે, પણ્‌ સ્પષ્ટ પ્રમાણોાતા અભાવે ભુચર મેરી કેમ કહેવાયુ 

તે નિઃશ'ક કહી શકાય નહિ, 


૨૮૮ સોરાષ્ટ્રના દતિહાસ 


થવા સત ચડવાથી રણુમાં આવ્યાં અને ધ્રોળઠાકેોરની દરમ્યાનગીરીથી શગુસેનાપતિએ 
તેને અનનેજી સાથે સતી થવા દીધાં. જામસાહેબે અન્ય રાણીઓએને વહાણુમાં બેસાડીને 
કહ્યું કે “સુસલમાનેોના હાથમાં પડવા કરતાં પ્રાણુ દેજે.” અને પોતે રહ્યાસહ્યા સૈનિ- 
કોને લઈ જ'ગલના પહાડોમાં ભરાઇ ગયા. આમ, ભ્રચર મરીના? ભય કર રણુસગ્રા- 
મમાં પશ્ચિમના પાદશાહનું બિરુદ મેળવનાર જામની નહિ પણુ ્હિંડુએની ધજા ધૂળમાં 
રગદેળાઈઇ અને હિંદુ મહારાજ્ય ફેરી સ્થાપવાનાં સ્વપ્નો કાહીએના દગાને કારણે 
ધૃળમાં મળ્યાં. 


જામ સતાજીનું જામાણું મીરઝાંના કખ્જમાં આવ્યું, 


જામનગર _પડેચુ' : જામનગર ઉપર પાદશાહી લીલે। ધ્વજ લહેરાચેો. જામ 
સતાજી માત્ર ક્ષાત્ર ધમના પાલન માટે પોતાતું રાજ્ય ખોઈ બેઠા. શઝુ સામે ટકવાનું 
શકય ન જણાતાં તે ગીર તરફ ઊતરી ગયા અને સુગલ સેના નવરગખાન તથા 
સૈયદ કાસમની સરદારી નીચે પાછળ પડી. તેમ છતાં જામ સતાજીએ સ્ુઝકેફેરને 
ખરડામાં સુરક્ષિત રાખ્યો અને જામ જૂનાગઢમાં છે એમ ધારી મોગલેએ તેને 
ઘેરો ઘાલ્યો. 


શુઝફેફર : સુઝફેકેર મૂંઝાયો, તેના કમનસીબે ઘણા નિર્ઢોષનાં અલિદાને 
રૈવાયાં હુતાં અને જામ સતાજી જેવા રાજવીને સર્વ સ્વનું બલિદાન અપવું પડયુ હતુ. 


મુઝફેર્‌ર ક્ારકામાં : તેથી તેને છોડીને સ્ુઝક્ફ્રે આર ભઠડા તરફે પ્રયાણુ કર્યું. 
દ્રારકામાં મહમદ બેગડા સામે ખાથ ભીડી હતી તે રાજા ભીસ%)ને। પોત્ર શિવરાણે। 
રાજ્ય કરતો હતો, તેને તથા વાઘેર લેકકોને વેર ચાલતું. તંનું સમાધાન કરી તે 
શાંતિથી ત્યાં *રહેતે, તેણે પણુ ક્ષાત્ર ધર્મને અનુસરી ગુજરાતના ભાગેડુ સુલતાનને 





૧, ભુચરમોરીના મેદાનમાં અજ પણુ અન્નજની ડેરી છે તથા પાળિયો છે. અને 
સતીનો પાળિયો! પણુ છે, જામ વિભ'જએ તે ડેરીને! જણીદ્દાર કરાવ્યો તેનો લેખ પણુ છે 
સ'વત સેો।ળ અડતાલમે શ્રાવણુ માસ ઉદાર 
જ1પમ અનને સુરપુર્‌ ગયાં વદ સાતમ બુધવાર, .*૧ 
એગણીસે ચૌદસ પરા [વભો જમ વિભાર 
મહા માસ સુદ પચમ ઝીના જણેૌદ્ધાર... ...૨ 
જેસા, ડાખો, નાગડે, મહેમમણુ દલ ભાણુ 
અજ્મલ ભેળા આવરે પાંચે નેદ્દ પ્રમાણુ....-.૩ 
આંજ્મ ક્ેકો મારીયો, સુખે પતસાઇ 
દળ ડેતા ગાહત કરે ર્‌ણુ ધણુ જગ રચાઇ... ...૪ 
 અહી' એક કૂવો છે. તેમાં મુશ્લિમાતી લાશે દફનાવી ઉપર્‌ આઠ કખરેો કરેલી છે. 
તે [સવાય અનેફ પાળિયા અને અતીતોની સમાધે। છે. 


ગુજરાતના સુલતાને દ્ધ 


આશ્રય આપ્યે.. શાહી સેનાએ આર'ભડા ઘેર્ઝું" અને સ્ુઝફ્ફરને સોંપી દેવા કહેણ 
માકલ્યું; પરતુ શિવરાણાએ વીરેચિત ઉત્તર આપ્યો અને ગ્રુદ્ધ આપ્યુ. તેમાં તે 
મરાયો. એખા ઝુસલમાનેના હાથમાં પડયું. ફશિવરાણાને! જુ'વર સાંગણુ સિષમાં 
નાસી ગચે.. સ્સલમાને। દ્વારકા ઉપર આવરો એ ભયે દ્વારકાના રાજ્યકૅર્તા વાવેર 
શામળ માણેક તથા સલ્લ માણેકે સૃસ્લિમો સામે ગુરીલા પદ્ધેતિએ લડાઇઈએ। શરૂ 
કરી અને શામળા સિંધમાં સાંગણુને શે।ધવા ગયે. 


મુઝરફર કચછમાં : સુઝફેફર માટે હવે કોઇ માર્ગ રહ્યો નહિ. ના 
કિનારેથી તે વહાણુમાં બેસી કચ્છમાં ગયો. કચ્છમાં રાહ ભારમલ નામે શાજકર્તા 
હેતા. તેણે આશ્રય તોઃ આપ્યો, ણુ તેના કારણું જમનું જબરજસ્ત રાજ્ય રગરેો. 
ળાચેલું તેણે નેયું હતું, તેથી પોતે, નજેખમ ન ખેડતાં સુઝફ્ફરને શાહી સેનાપતિ 
અખ્દલાખાનને સોંપી ટીધે. 


મુઝરેરેરનું મૃત્યુ : ઈ. સ. ૧૫૯૩: સેનાપતિ અખ્ટલાએ તેને કેદ કરી દીલ્હી 
તશક્‌ રવાના કર્યો, પણુ માર્ગમાં પ્રોળ પાસે કુદરતી હાજતે જવાના ખહાને તેણે 
અસ્રાથી પોતાતું ગછુ કાપી ૪. સ. ૧૫૯૩માં આપધાત કર્યો, 


ગુજરાતની સહતનતના અ'ત : ઇ. સ. ૧૪૦૪ માં તઘલગ વ'શનું પતન 
થતાં ચુજરાતના સૂખા સુઝફકફેરે ગુજરાતના સુલતાનનું રાજપદ ધારણુ કર્યું" અને ઈ. સ. 
૧૫૮૩માં તે જ નામના અ'તિમ સુલતાને ગુજરાતનું રાજ્ય ખોયું અને એક નાના 
ગામમાં કેદીની હાલતમાં ઈ. સ. ૧૫૯૩ માં આપઘાત કરી જીવનનો અ'ત આણ્યો. 
રજપૂત વ'શમાંથી ઊતરી આવેલા આ રાનયકુટુખમાં અહમદશાહ ૧લેો તથા મહેસદ 
બેગડા જેવા મહાન રાજકર્તાએ પણુ થયા; પરતુ તેઓની પર્મા'ધતા અને કૂર રાજ 
નીતિના પરિણામે તેમણે શત્ુઓની સખ્યા ઘણી વધારી દીધી. હિદુએ પ્રત્યેના 
તેએના નિર્દય અને પેશાચિક વર્તાવના કારણે તેએએ તેમના તરફથી મળતી સહાય 
ખોઇ. તેમના વિષયી અને એશઓઆરામી જીવનને પરિણામે તેમના પૂર્વજએ જે તાકા- 
તથી સલ્તનત સેળવી હતી તે ગુમાવી. અન્યોય અનીતિ અને અધમ ઉપ૨ કેઈ 
પણુ રાજ્ય લાંબો વખત ચાલી શક્યુ' નથી. જે હિંદુ રાજાએ ઉપર સુલતાનોાએ 
જુલ્મ કર્યા હુતા, જેમની જુ'વરીએ।ને જખરદસ્તીથી જનાનામાં બેસાડી હતી, જેમને 





૧. આ માટે એમ કહેવાય છે કે શામળાને સાત વષની મહેનત પછી સાંગણુ મળ્યો 
અને તેને ગાદીએ ખેસાડયો।. સુસલમાને તોબા પે।8ારી ગયા; તેનું કારણુ વાધેરોની ગુરીલા 
પહદ્દતિ હતી. સાંગણુ માટે દુહો છે કે :-- 

સાંગણુ સિધ સિધાવિચો,, મહીપત છાંડી માન, 
સાતે વષેષે શામળે, એખે ફેરવી આણુ. 


8૦ " , સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


પરાણે ધર્માતર કરાવ્યું હતું, તે સુલતાનોાના અ'તિમ વ'શજને તેના જ ધર્મ ભાઇના 
હબાણુના કારણે એ જ હિંદુ રાજાએના શરણે જવા ફ્ેરજ પડી અને તેમના જુલ્મોના 
ઇતિહાસથી જ્ઞાત હોવા છતાં તેઓએ તેમના ધર્મ પ્રમાણે તેને આશ્રય આપ્પયો 
અને તે માટે મહાન ખલિદાન આપ્યાં. પ્રખ્યાત ઇતિહાસકાર જેસ્સ ફેોખ્સના શખ્દોમાં 
કહીએ તો “ અભિમાનને! પોકાર કરનાર પઠાગુ અને મોગલોના છોકરા હિંડુના દેવ- 
સાં આરસપહાણુ ગોઠૅવવાની મજૂરી કરે છે અથવા છેક હલકે રોજ લકને જે 
દેવની મૂર્તિએનો નાશ તેએના પૂર્વજોએ કર્યોઃ હતો તેએની કરી સ્થાપના થતી 
વેળાના વરધોડામાં મશાલે। ધરે છે અને નગારાં વગાડે છે. ” 


જનાગઢને ઘેરો : સુઝક્કફ્ર આર ભડામાં હેતો ત્યારે એવી એક વાત ફેલાઈ 
કે તે જૂનાગઢમાં છે. સુઝક્‌ફ્ર પ્રથમ વખતે ગ્રૉંડળમાં રહેતો; પણુ આ વખતે તે 
હેતો નહિ, છતાં તેના ઉપર શાહી ફોજ નવરગખાનની સરદારી નીચે જૂનાગઢ ઉપર 
ગઇ અને ઘેર ઘાલ્યે, દોલતખાન ઘોરી તે ખીકને માર્ચોચ તે જ દિવસે મરી ગયે, 
સુઝક્‌ફ૨ ત્યાંથી બરડા તરફ નાસી ગયે।. કિલ્લામાં જામ સતાજી પણુ હતાઃ અને તે 
યુષ્ઠ્નું સંચાલન કરતા હતા, તેથી ખાદશાહી ફેોજે સુઝફેફેરને પકડેવા માટે પ્રથમ 
જામ સતાજીને જેર કરવા અથવા મિત્ર કરવા વિચાર કૅયો, તેથી મીરઝાં અઝીઝ 
કોકા પોતે આવ્યો. સુઝક્‌ફ્‌ર જતે રહેલો અને દોલતખાન ગુજરી ગયો હેતે. 


જામસાહેબ પુત: જામનગરમાં : ઇ. સ. ૬૫૯૩ : એટલે જામસાહેૅખને વધારે 
વખત વેર જારી રાખવાનું ચોગ્ય જણાયું નહિ. લેમણ્‌ વાટાઘાટ શરૂ કરી. પરિ- 
ણુાસે સમાધાન થયુ. તે પ્રમાણે આ ઘેરો આઠ માસ ચાલ્યો તેને! ખર્ચ જમસાહેભે 
દેવો તથા પાદશાહેને ખંડણી ભરવી એ શરતો કબૂલ કરી જમ સતાજીએ સ. ૧૬૪૯ના| 
મહા સુદ ૬ના રોજ જામનગરમાં પુનઃ પ્રવેશ 'કર્યો. (ઈ. સ. ૧૫૯૩).* 


જેઠવા : સૌરાષ્ટ્રમાં ચાલેલાં યુદ્ધોના સમયમાં તથા જામનગરના પરાજયના 
પરિણામે જનમની સત્તા નબળી પડી અને તે તકને। લાભ લઇ જેઠવા રાણા રામ- 
દૈવજીના ખૂન પછી તુરતમાં જ તેના જુવર ભાણુજી અકસ્માત મૃત્યુ પામેલા. તેમનાં 
રાણી કલાંબાઇએ મહેરેો તથા રખારીએની સહાયથી છાંયામાં ગાદી સ્થાપી, જુ'વર 
ખીમાજીને જેઠેવાની ગાદીએ બેસાડી, ઘણ્‌ાખરેો ગુમાવેલેો પદેશ પાછે મૈળવી લીધે. 


ખે'ગાર્‌ : અહી' ગુજરાતના અ'તિમ સુલતાને ખોયેલી સ્વાધીનતા પુનઃ પ્રાત 
કરવા જેમ પ્રયત્ન કર્યો. તેમ એકસોએકવીસ વર્ષ પહેલાં પોતાના પૂર્વજ પાસેથી 





૧. ખરી રીતે જૂતાગઢના ખે ઘેરા થયા.ર્કપહેલા ધેરા વખતે તે કિલ્લામાં જમ સતાજ, 
મુઝ્ેફર તથા દેોલતખાન હતા. નતવર'ગખાતે આઠે માસ ૬થા પ્રયત્ન કરવા, પણુ કિલ્લે! પડયે। 
તથિ. પછી બીન ધેરામાં મોરઝાં અગ્રીઝે આવી જમ સતાજી સાથે સમાધાન ફરી કિલ્લો લીધે, 


જુજરાતના સુલતાને! ર્ક્ર 
છીનવી. લેવાયેલી સોરઠની સલ્તનત પુન: પ્રાષ્ત કરવા રાચૅઝાદા ખેગારે અતિમ પણુ 
નિષ્ફેળ પ્રયત્ન કયો. અમીનખાન ઉપર જામ સતાજીએ કોડીનારના વિજય પછી ઘા 
કર્યો હાત અને તેણે સુઝફ્ફ્રને સહાય ન આપતાં ખે ગારને પક્ષ લીધા હોત તે 
જરૂર ખેંગાશનાં સ્વપ્ને સિદ્ધ થઈ શકત; પણુ તેના ભાગ્યમાં તે હતું નહિ. સુઝ- 
ફેફ્રના કારણુમાં તેનું કારણુ વિલીન થઈ ગયું. મીરઝાં અઝીઝે તેની જાગીર રહેવા 
દીધી, પણુ તેને જૂનાગઢમાં ન વસતાં તેની જાગીરમાં રહેવા હુકમ આપ્યો અને 
સૌરાષ્ટ્રમાં. ચુડાસમા વ'શના સ્વાધીનતા પ્રાસ કરવાના અ'તિમ પ્રયત્ને કરુણુતામાં 
પરિણુમ્યા.? 


ઘોરી: તે સાથે તાતારખાનના સમયથી સોરઠ પર હકૂમત ચલાવતા ઘોરી- 
એને પણુ અ'ત આવ્યો. દોલતખાન મરી ગયો અને ઝ્ુગલાઇની સશ્કારેમાં સોરઠ 
એક સરકાર બની ખાલસા પ્રદેશે! માં ભળી ગયુ. 


આમ સોરાષ્ટ્ના ઇતિહાસના સુસ્લિમ યુગને પૂર્ક ભાગ પૂરો થયો અને 
સૌરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર સુગલ રાજ્યસત્તાને પ્રચ'ડ સૂર્ય પ્રકાશ્યે. ર 





'૧. રાહ માંડલિકના મૃત્યુ પછી તેમતો વ'શ નીચે સ્ુજબ ચાલ્યે!. 
રાહુ માંડલિક 


ભૂપતસિહુ (મેલીંગદેવ) ₹/. સ. ૧૪૭૩૦૦૧૫૦૫ 
ખે'ગાર્‌ ૪થેો! ઇ. સ. ૧૫૦૫-૧૫૨૫ 


નાંધણુ પમા ૪. સ. ૧૫૨૫-૧૫૫૧ 


થ્રીસંઠ્ુ ઇ. સ. ૧૫૫૧-૧૫૮૬ 
ા દડ્ો ૪. સ. ૧૫૮૬-૧૬૦૮ (બગચરા ચોવીસીમાં રહેવા ગયો.) 
સીમરેળાના કહાન નામના કવિના લખેલા એક કાવ્યમાં રાહુ માંડલિક તથા તેના અનુ 
ગામીઓતું વણ કરવામાં આવ્યુ' છે, તે કાવ્યમાં ખે'ગાર્‌તા પ્રયત્નને ઉલ્લેખ તથા નિષ્ફળતાનું 
કારૃણુ દર્શાવ્યું છે. 
પેડૅ મે' પ્રાણુ ગયો, મ'ડલિક મહારાજજુકે!, 
ભૂપ્ત ભૂપાલ મીટે, દાસ કહલાયો હે. 
તાકે કુમાર ખગ ખબહાદર્‌ ખે'ગાર .ભયો, 
રાણીકો ન્નયો, રાહઝાદો ખનાચેો છે. 
નવધણુક્માર્મે' અવગણુ કે। પાર્‌ ર્નાહ, . 
. .-મીશ્ચિઠુ શક્તિ મે* - નોબત જલાયે - હે. 


સ્હર્‌ ર સોરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


ગુજરાતતા સુલતાતાતાો સમય ; ઈ. સ. ૧૪૭૨ થી ૧૫૮૩. ઇં. સ. 
૧૪૭ર૨માં' ગુજરાતના સુલતાન મહમદ બેગડાએ સોરઠ જીતી સોરાષ્ટ્ર ઉપર સાર્વ- 
ભોમત્વ સ્થાપ્યુ' અને ઝ્રુઝક્‌ફ્‌ર૨ ૩ જાને હરાવી પ. સ. ૧૫૮૩ માં બાદશાહ અકખરે 

ી ગુજરાતને હિંદની પોતાની શહૅનશાહેતમાં ભેળજ્યું આ .૧૧૧ વર્ષ સુધી સોરાષ્ટ્ર 
ઉપર ગુજરાતના સુલતાનોને! અધિકાર રહ્યો. 


સૌરાષ્ટ્રના રાજાએ।માં ત્યાં સુધી પરસ્પર [વખવાદ હતે, વેરઝેર હતાં, 
કોઢુબિક કલહ હતા, રાજવિસ્તાર અને ધનપ્રાસિની લાલસા હતી. પરુ તેએ 
વચ્ચે ધામિક મતમતાંતર હતાં નહિ, ભગવાન સેો।.મનાથ કે દ્વારકેશ રણુછેોડરાયને 
તેભના પોતાના દેવ ગણુતા, હિંદુ ધર્મમાં સાંપ્રદાયિક મતભેદ હોવા છતાં તેએ 
એક જ ધર્મના અતુયાયીએ હતા. ' 


ગત ચુગમાં જેન, ખૌદ્ધ અને ખ્રાહ્માણુ ધર્સોના પક્ષો હેતા; પણુ આપણે 
શ્રાગળ જેઈ ગયા તેમ વલ્લભી રાજાએ  બ્રાથ્ાણુ ધર્મ પાળતા હોવા છતાં જેન અને બોદ્ધ 
ધર્મના પ્રચાર, પાલન કે પ્રગતિમાં અવરોધ કરતા નહિ; તેના અનુયાયીઓને સહિ- 
ષ્યુતાથી ઉત્તેજન આપતા, પરતુ ઝુસ્લિમ સત્તાના પ્રાડુર્ભાવ સાથે રાજનીતિ ધર્મનીતિ 
થઈ ગઈ. પસ્લામને। પ્રચાર અને હિંડ્વટતું ખ'ડન એ જ સુલતાનોાનો જાણે એકમાત્ર 
ધમ છાય તેવી રાજનીતિ તેએએ અપનાવી. 





આખર ખે*માર ખે'ચ ખડગ કે ખેલ રચ્યે। 
કહાન કવિ અસરાણાં અશ્ક નશાયો હે --૧ 


આઇ નાગખાઇ હું' કો મીટેના ત્રાપ "શિર 
પીર લખી ભાગ તાકે તાગ ક્રેન પાચે। હે. 


સરસેકે પીછે જે ધાવત સિયાર સ્યાર, 
મુગલ સેના ક્રે તીરનીર સે ભી'ગાયો છે. 


રેવ સે!મનાથજ કે શરણું મે' થાન ડયો, 
નાગર્‌ નર સાર્‌'ગધર્‌ સહાય મે' સુહાાયે! હૈ. 
કહાન કવિ ચઝતાય દૈવકા કૃપાપ્રતાપ, 
પહ્રચુડ રાહ ખ'શ નાશ સે ખચાચે। હૈ, --૨ 


મુગલ સેન્યથી પરાજ્ય પામી ખે'ગાર નાસીને પ્રભાસપાટણુ ગયો. ત્યાં સાર'ગધર દેસા- 
ઇની સહાયથી અને “સે।મનાથ કૃપાપ્રતાપ''થી તેનો બચાવ થયે. સાર'મેધર દેસાઇ વિષયમાં 
વિગતો! માટે જુએ મારુ' પુસ્તક “પિતૃતપંણુ.' 

૧, ગુજરાતને પહેલે સુલતાન મુઝફ્ફર ૧કે હતો. તેણે દીલ્હીના શહેનશાહથી સ્વત'ત્ર 
થઇ ૪. સ. ૧૪૦૭માં ગુજરાતમાં પોતાની ગાદી સ્થાપી. મુઝફેર ત્રીજાએ ૪. સ, ૧૫૮૩માં એ 
ગાદી ખોઇ. એટલે યુજરાતતા, સુલતાનોનો રાજઅમલ કુલ ૧૭૬ વર્ષ ચાલ્મે!, 


ગુજરાતના સુલતાના સ્લેડ 


રાહે માંડલિક, પતાઈ રાવળ તથા અન્ય હિંદુ રાજાઓને હુરાવી મહમદ 
બેગડાએ હિદુએનાં ધમ સ્થાનોને ધરાશાયી કરવા,? રજપૂતોના ગૌરવને હણુવા અને 
આ સસ્કૃતિને ભૂંસી નાખવા કમર કસી. 


હિડુઓનું બ્યક્તિત્વ અને વાણીસ્વાત'્ય છીનવી 'લેવાયું.૨ હિ'રુએા પોતાના 
દેવતાની પૂજા ખાનગી રીતે કે'ને ખબર ન પડે તેમ ઘર ખ'ધ કરી કરવા માંડયા, 
નવાં મદિર! બાંધવાનો તો! પ્રશ્ન જ હતો નહિ. આર્ય સ'સ્કુતિનાં પ્રતીક સમાં સુદર 
મદિરેોને વ્યવસ્થિત ધેત્ર'સ કરવામાં આવ્યો અને સ સ્જુતિનો રાજસત્તાએ તાશ ડર્યો.* 


હિંદુએ ઉપર જજિયાવેરો નાખવામાં આવ્યો અને જે સૂર્તિપૂજકે। જસ્લામ 
અગીકાર ન કરે તેમની કતલ કરવાનાં ફરમાન આપવામાં આવ્યાં. હિ'દુઃમા સામે 
જેહાદ જાહેર કરવામાં આવી અને સલામના સ્થાપન સારુ જાસુસો મોકલી ન્યાં 
જ્યાં પ્રતિ પૂન્ન થતી હુતી તેની ખખર મગાવી ત્યાંની મ્રતિએઓનેો તથા દેવળોાનો 
નાશ કર્ચો.* 


સુલતાનાએ મુળોવાન રજપૂત રાજાઓની ડન્યાઓને 'પોતાના જનાનખાનામાં 
બેસાડી રપૂજતોનાં મુળાગોરવ અને અભિમાન હણી નાખ્યાં અને તેમાં જેએ અડગ 
રહ્યા તેમનો સ'પૃર્ણઃ વિનાશ કર્યો. 


હિ'દુ જમીનદારોની જમીનો આંચકી લેવામાં આવી; વાંટાએ ખાલસા કરન 
વામાં આબ્યા?ં અને રાજાએ ઉપર એવે! સકજે કર્યો કે કોઇનામાં સુલતાને સાતે 
' થવાની હિસ્મત રહી નહિ. 


સુલતાનામાં ધામિકક અસહિષ્ણુતા હતી. તડુપરાંત તેમના ધનલોભના પણુ 
પાર હતો નહિ. જૂનાગઢ, પાવાગઢ, આખુ, દ્વારિકા, વગેરે અનેક સ્થળેથી રાજાઓને, 





૧. સોમનાથ, દ્વારકા અદિ અનેક મદિરા તેણે તોડયાં અને તોડાવ્યાં, પાટણુના મહા 
લયો તોડી તેના પથ્થરોથી અમદાવાદ ચણાયુ' હતું (અહમદશાહ) “મિરાતે સિક'હરી.' 

૨. “શહેર વચ્ચે ધોડા ઉપર ખેસીને જવાની કોઇ હિ'દુને છૂટ ન હતી અને જેએ 
પગે ચાલીને જ્તાં તેઓને પણુ જમણું ખભે લાલ પટી લગાક્યા વિના વૂગડાં પહેરવા રેતા નહિ. 
હોળી-દિવાળીના તહેવારનું પૂડન આદિક પ્રસિદ્ધ પાખડીપણ' કરવા રેવાની મના કરી હતી,” 
(મિરાતે અઠુમદી.) 

૩, સુલતાન અહમદશાહે “સિદ્ધપરનુ જવાહીર ને ચિત્રોથા રાણુગારાયેલુ' ?ેવળ જડ- 
મૂળથી ખાદી ન'ખાજ્યુ'” અને મલિક તુઠફાનને તાજા-ઉલ-મુશ્કતા પખિતાષ આપા ગુજરાતનાં 
તમામ મૃતિ-મ'દિરોનો નારા કરવા નિમણુક કરી. (મિરાતે શિક'દરી.) 

 .* “૪ ફ્રિશ્તા 
૫. રાણાજી ગોહિલ, સામ'તસિડ ખેહુલે, . ભીમજી વાહેલ વગેરે, 
દ. ફર્સ્તા, 


ર૯૪ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


મ'દિરેને, મઠો અને વ્યાપારીઓને દ્રવ્યકોષ તેમણે અમદાવાદતા રાજમહેલે।માં 
ઠાલવ્યો. કોઈ ગામ, શહેર, રાજા કે પ્રજાને લૂંટી લેવાનું કર્તવ્ય તો તેમને મન 
સર્વસાધારણુ હેતુ? ' 


આસ સુલતાનેની રાજનીતિ પધામિક અને આર્થિક દષિબિદુને મથેયવર્તી' 
રાખીને ઘડાઈ હતી. પશિણાસે તેએએ આ દેશમાં અનેક હિંદુઆએતે પસ્લામના 
અતુયાયીએ। ખનાબ્યા, અતેક મંદિરો તોડેયાં, અનેક મ'દિરોમાં મચ્જીઠ ખનાવી અને” 
આખા દેશને લૂટી તેમનો ખજાતે સષટષ્ધે કરી તેમની જેહાદો અને યુદ્ધોમાં તેને 
બ્યય કર્યો. 


આ સમયમાં યુદ્ધો, ખૂનો, ખટપટો, લૂંટો, પ્રજા ઉપર ત્રાસ અને જુલમ 
સિવાય ખીજી કાંઈ નેવામાં આવતુ નથી. આવી ઝનૂની, અંસહિષ્ણુ અને ડ્ૂર'દેશી 
દેછિરહિત રાજનીતિના પશિણાસે ગુજરાતનું ન'હતવન ઉજજડ ખઅન્ઝુ'; જાનમાલની 
સલામતી રહી નહે,* પ્રજાની નીતિનું ધોરણુ પણુ તેથી ઘણુ નીચુ' ઊતરી ગડુ; 
ગુજરાતમાં સ્રસ્લિમાો સિવાય અન્ય પ્રજાનું જીવન જાનવરના જેવું ખની ગયુ, 


રાજની આવક : જૂનાં રજપૂત રાજ્યોમાં જમીન મહેસૂલ પદ્ધેતિ ભાગામી 
હોવાનું જણાય છે. ખેડૂત ૬ર વર્ષે જે ઉત્પન્ન કરે તેને ચોથો કે છઠ્ઠો ભાગ રાજ- 
ભાગ માટે નીકળતો, પણુ રાજ્ય અને ખેડૂત વચ્ચે સીધો સખધ ન હેતે; વચમાં 
ઇજારદાર જેવી એક સસ્થા રાજભાગ ઉઘરાવી આપતી. સુલતાનોન જ મીનમહણેૅસૂલની 
આ દેશમાં ચાલતી પદ્ઠેતિનો કાંઈ અતુભવ ન હતે. તેએએ સુજી, ન્યાય કે 
વ્યવસ્થાના નિયમો જ કરેલા નહિ. તેએ મહેસૂલ પણુ તલવારના ખળે ઉઘરાવતા 
અને ન્યાચ પણુ તલવારની પારથી જ આપતા. એટલે તેમણે ખાસ કેઈ પદ્ધતિ 
વિચારી નહિ. જમીનમહેસૂલ નટેવી કાયદેસરની લેતરી કરતાં લૂંટફાટ અને ખડણી- 
માંથી તેમને વિશેષ આવક હુતી. 


પૂજ %તિહાસ : ગુજરાતની સડ્તનતને સ્થાપક સુઝકફેફર દીલ્ડીમાં પ્રીરોઝ 
તધલગના દરખારમાં મોટો થયો હતે.? એટલે જીરેોઝતા સમયમાં જે રાજ્યવ્યવસથા.. 





૧, શુરિલમ ઇતિહાસકારોના આધારે આ ધનકોષની ત્રીસ પેટીએ બહાદુરશાહે તેમના 
તાસી જતા કુટુ'બ સાથે મદીના મેો।કલી. ત્યાં માગમાં ઇજીપ્તના સુલેમાન પાશાએ તે લુટી લીધી. 
કી ર. આ શચ્રસયમાં માર્ગી એટલા ભયપ્રસ્ત હતા કે લેકે એકલા સુસાફરી કરી શકતા 
તહિ અતે લુ"ટાયા સિવાય કેદ વટેમાચુ" સહીસલામત રીતે પથ કાપી શકતો નહિ. (કરિશ્તા) 
૩, મુઝફ્ફરનાં માતા-પિતા હિંદુ હતાં. તેનો પિતા સહારન પ'જખતે ઢાંક શાખાનો 


ક્ષત્રિય હતો.. તેતી બહેન ફિરેઝતે પરણાવી તેણે ઇસ્લામ ધમ* સ્વીકાર્યો હતે. તેતે વાજી ઉલ 
સુલ્કતો ખિતામ આપ્યો હતે!. ય 


ગુજરાતના સુલતાને ફેલ્પ 


હેતી તેના સંસ્કાર તેનામાં આવ્યા. દીલ્હીના સુલતાને પવિત્ર ઝુરાનના કાયદા પ્રમાણે 
રાજ ચલાવવાને। દાવો કરતા અને તેએ ખલીક્‌ાના પ્રતિનિધિએ છે તેમ માનતા, 
પણુ: ખરી વસ્તુસ્થિતિ જુદી જ હતી. ભારતમાં આવેલા સ્રસ્લિમે અરખ, ઈરાની 
અને અકેગાન લેશણડીના હતા. ખિલાકફેતમાં ઘણા ફેરફાર થઇ ગયા હતા. મધ્ય એશિ- 
યાની જગલી રાજ્યવ્યવસ્થાની આંગતુકો ઉપર પૂરતી અસર હતી, અને હિડુસ્તાનના 
રિવાને, ધર્મ એને કાયદાઓને બ્રંસી નાખવાનું સહૅલુ' ન હતું. આ બધાં તત્ત્વાોમાંથી 
સુલતાને'ી વ્યવસ્થા જન્મ પામી; અને શ્ેમેક અનિયમિત, અવ્યવસ્થિત અને સનિ- 
શ્ચિત પેદ્ધેતિ તેમાંથી આકાર પાત્રો.1 


આ પદ્ડેતિમાં કોઈ લિખિત કાયરેો હેતો નહિ. “મારે તેની તલવાર” એ 
સૃત્રાતુસાર જે વિશેષ શક્તિશાળી હેય તે ગાદીપતિ થાય અને જે ગાદીયતિ હોય 
તેની મરજી તે કાયદો ગણુ।ાય તેવી સવ સામાન્ય માન્યતા થઈ ગઇ. એક જ સરખા 
ગુન્હા માટે એકને દેહાંત દ'ડની સજા થતી ત્યારે ખીન્તને માત્ર ઠૅપકો જ મળતો. 


પ્રજાની આખાદી ધમપ્રચાર પાસે ગોણુ ખની; પરતુ સ્વશાસનના અને 
સત્તા ટકાવી રાખવાના પ્રયત્નો પાસે ધર્મપ્રચારની ભાવના પણુ ગોણુ ખની ગઇ. 


સુલતાનોની પરિસ્થિતિ તે રીતે વિકટ ખની. જે તેએ પમ પ્રચાર માટે 
માત્ર સુસ્લિમા ઉપર વિશ્વાસ રાખી ગેરગ્રસ્લિમે ઉપર માત્ર તલવાર ચલાવે તો” 
પ્રનને। સેટેો ભાગ હિદુએને હોઈ તેમની સ્થિતિ જેખમાય. જે વેએઃ માત્ર ધામિરક 
નીતિ જ અખત્યાર કરે તે રાજતત્ર ચાલે નહિ. એટલે તેએએ એક માનસિક 
સમાધાન ડર્યું. “વિજેતાએ અને પરાજિત થચેલી પ્રજા કદી ભળી શક્યા નહિ, 
પણુ તેએ એકખીનજને સારી રીતે સમજવા લાગ્યા. વિજેતાએ પરાજિતોને તેમનો - 
સર્વથા નાશ કરવાનું શકય હાય તો પણુ તેઓ ખહું ઉપયોગી છે, તેમ જાણી શકયા.” 
પરિણામે રાજ અને પ્રજા વચ્ચે એક પ્રકારની સમજણુ થઈ ગઈ. સુલતાનેોની મરજી 
ઉપર ચોલતે! કાયદે અને તેની કઠિનાઈ પ્રનન સહન કરવા તેયાર થઈ ગઈ અને 
ખિલાફત તથા ધમની આઝ્તાઓનું પાલન કરવાનો દભ કરતા સુલતાને એક અનિ- 
વાય અનિષ્ટ તરીકે પ્રજા ઉપર રાજ ચલાવતા &હ્યા. 


શભહેસ્ૂલ : સુલતાનોની _ મહેસૂલપદ્ધતિ દીલ્હરીમાં પૂર્વકાળના સુલતાનેને 
પગલે સ્થાપવામાં આવેલી. રૈયત અને રાજની વચમાં જાગીરદારા હતા.૨ આ જાગીર- 





૧. ધ. સોવીન્શ્યલ ગવર્ષેન્ટ એફ મુગલ્સ : શ્રી. પી, શરણુ. 

ર. જે દીવાન કે વઝીર હોય તે તેના ગમે તે માણુસને વસૂલાત કરવા મોકલી આપતો 
અને કઇ પણુ વ્યવરિથર્ત ચોજનાના અભાવે તેની મરજી મુજબ રકમ વસૂલ કરવામાં આવતી. 
જેમ વધુ રકમ ઉધર્‌ાવે તેમ તેની શક્તિ અને ખુદ્ધિ વધુ છે તેમ માતવામાં આવવુ; 


સ્ટ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


દારો કાં તો જૂના ઠોકેરે। હતા, અથવા સૈન્યમાં મોટા હોદ્દા ધરાવતા સરદારો અને 
સુલતાનની પાસે રહેતા અમીરો હતા. તેએ રાજ્યને લશકરી સડાય આપતા અને 
ઉપરથી જમા આપતા અને ખદલામાં ખેડૂતો પાસેથી અને તે સિવાયના વર્ગ પાસેથી 
રાજભાગ લેતા અને તે ઉપરાંત વેરાએ વસૂલ કરતા. તેમ છતાં કેટલાક ખાલસા 
વિસ્તારોમાં રાજ્ય તરફથી ખેડૂતે! પાસેથી પરખારે ભાગ લેવાતે! અને તે માટે “દીવાન” 
નામને સર્વોચ્ચ અમલદાર રાજધાનીમાં રહી દેખરેખ રાખતો. 


દીવાનની નીચે કેઈ વગારદાર અમલદાર રહેતા નહિ અને નારાથી અથવા 
સમયે સમયે બદલાતા માણુસે। કરવેરા ઉઘરાવી લેતા. તે કાસ માટે લશ્કરો પણુ જતાં, 
કરવેરા ભરી ન શકનારને અપાર શારીરિક ત્રાસ આપવામાં આવતે. માણસોને મારી 
પણુ નાખવામાં આવતા અતે ગામનાં ગામ ખાળી ષણુ દેવામાં આવતાં, 


અલાઉદ્દીન ખીલજીએ આ પદ્ડેતિમાં સુધારે કરી “આમીલ” નાસનેો 
અમલદાર નીમ્ચે. તે તાલુકા જેટલા વિસ્તારમાં નિયમિત વસૂલાત કરલે. શુજરાતમાં 
સુલતાનાના રાજઅમલમાં દીવાન અને આપમીલ હેતા, શાજ્યનાં આવક-ખર્ચને 
હિસાબ રાખવામાં આવતો અને વસૂલાતમાંથી સ્થાનિક વહીવટી ખર્ચઃ કાપી વધારે 
રાજધાનીમાં મોકલી દેવામાં આવતે. 


સુલતાન અહમદ પહેલાએ વાંટા? પષ્ડાતિ દાખલ કરી, સ્થાનિક ઠાકોરો તથા 
જમીનદારોા*ને ચોથો ભાગ રાખી ગામોમ રહેવાં દીધાં અને મહસુદ ત્રીજાએ તે 
ખાલસા કરી લીધા. 


સૈન્ય : રાજ્યતું મહેત્વનું અગ સૈન્ય હતું. સૈન્યાધિપતિ તરીકે સુલતાનની જેના 
ઉપર કુપા હોય તે સરદાર રહેતે. ખરી રીતે સમસ્ત સૈન્યોને સખ્ય સેનાપતિ કોઈ 
હેતો જ નહિ. સુલતાન તે કામ જાતે કરતા. સુલતાનનાં સૈન્યોમાં હિંદુઓને સ્થાન 
ન હેતું. ગુજરાતની સેનામાં તુર્કો, પઠાણે, આરબો, અને તાર્તર લેકે! હતા. તે 
(ઉપરાંત ઈટાલી, રશિયા, આમી'નિયા વગેરે યુરોપના દેશે માંથી પકડાઈ આવેલા 
ગુલામો અને ભાગી આવેલા પરદેશીએ છસ્લામ સ્વીકારી ઝુજરાતના સૈન્યમાં દાખલ 





૧. ગામે। ખાલસા થતાં રક પત ઠાકોરોએ બહારવટાં કર્યો તેથી આવાં ગામો ખાલસા 

ન કરતાં ત્રણુ ભાગ ખાલસા અને એક ભાગ ઠાકોરોને આપ્યો. ખાલસા ભાગને તળપદ કહેતા 
અને તે સિ4.યતા ભાગને વાંટે કહેતા. ર 

ર. જેણે સુલતાનની હકૂમત સ્વીકારી તે હિંદુ ઠાકોરે જમીનદાર કહેવામાં આવતા. 

(મિરાતે અઠમદી.) 

૩. અસરેઅલીની સલાહ ઉપરથી સહમુદ ત્રીજાએ ૫/. સ, ૫૫૪૫માં આ વાંટા પણુ 

ખાલસા કરી લીધા અને તેથી પ્રજ્નમાં ઘણા અસ'તોષ ફેલાયો. અફખરે તે વાંઢા પાછા આપ્યા. 


ગુજરાતના સુલતાને ર્હ્૦ 


થઈ ગયા હતા.? તેમ છતાં હિંદુઓ ઉકસ્લામ અ'ગીકાર કરતા તે! તેમને સેનામાં 
સ્થાન મળતુ. 


સેનિકોનાં હૈેથિયારામાં ખાણુ, કમાન, તલવાર, ભાલાં તથા ખટકો હતાં. 
પોટુંગીઝોનું પ્રાખલ્ય વથ્યું અને મોગલે।નીઃ ચડાઈએ। આવવા માંડી ત્યારથી સુલતાના એ 
તોપખાતું મજબૂત ખનાવ્યું અને તોપખાનામાં ઈટાલી અને છંજીપ્તના નિષ્ણાતોને 
બોલાવી રાખ્યા. તોપો પણુ ખનાવવા માટે તે પ્રકારનું કામ જાણુનાર કારીગરેને બોલાવ્યા. 


નૌકાસૈન્ય : ગુજરાતનું નૌકાસૈન્ય તો અપ્રતિમ હતુ. પાટું ગીઝોનો સામને 
કરવા માટે સુલતાને તેની આમભદાનીને। મોટો ભાગ ખચી એક અઘતન નોકાસેન્ય 
ઊભુ કર્યું” અતે ઇજીપ્તના નૌકાનિષ્લાલોએ સહાય, સૂચના અને સલાહથી તેને 
વિશેષ સમૃષ્ધે બનાવ્યુ. 


ઘેરો ઘાલવામાં અને મેદાનની લડાઇએ। લડવામાં જૂની પદ્ધેતિ જ ચાલુ 
હેલી. કિલ્લો તોડવા ઊ'ટનેો તેમજ પથ્થર ફેક્વાના ય'્રનેો ઉપયોગ થતે, સુર ગથી 
કિલ્લા. તોક્ધાના પ્રયોગ પણુ થતા. 


 લરશકરીએને ગણુવેશ હતો નહિ, એક જ પ્રકારનાં હથિયાર પણુ ન હતાં. જેને 
જે ફેોવતું હેય તે યથિયાર ધારણુ કરે અને કૂવે તે ઘોડા ઉપર બેસે. 


લશ્કરે રાજ્ધાનીથી ટ્ર રહી લડતાં હોય, છતાં ચે।ઃમાસામાં રાજધાનીમાં 
આવતાં અને સુલતાન તથા તેના સેનાપતિએ તેની તપાસ લેતા. 


યુદ્ધોમાં મરાઇ ગચેલા સેનિકેનાં કુટુ બાને સહાય આપવામાં આવતી. 


સૈનિકોને પગાર મળતો! નહિ, પણુ લૂટકફાટમાંથી ઇસ્લામી સરાહું સુજખ 
ભાગ મળતે।; પણુ પાછળના સમયમાં લૂટમાંથી ભાગ આપવાનું બધ કરી પગાર 
પણુ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પગારની રકમ વરસમાં એક દિવસ સેન્ય રાજધા- 
નીમાં પાછું આવે ત્યારે ચૂકવાતી. 


સૈનિકોના ઝઘડા “કાઝીએ લશકર” પતાવતા. 


રૃહખાતું : વર્તમાન સમયમાં જેને ગૃહુખાતું કહેવામાં આવે છે વેવું 
દફેતરે ઇન્શા નામનું ખાતું હતું. તેમાં સુલતાન પાસે લોકોની અરજે પહોંચાડવાનું 
તથા સુલતાનની આર્રાઓ પ્રજાતે તેમજ તાબાના માણુસોને પાઠેવવાનું કામ થતુ... 


૧. શીર ગખાન, લ ગરખાનં, મલેક અવાઝ, રૂમીખાન વગેરે. 


દ 
 . 


ફ્‌ટ૮ સોરાષ્ટ્રતો ઇતિહાસ 


આ ઉપરાંત રાજ્યના અમલદારની કફ્રેર્બદલીએ(, નિમણૂકો તથા ખરતરટ્રીને પત્રવ્ય- 
વહાર પણુ તે ખાતા દ્વારા થતે!. 


કાયદો અને વ્યવસ્થા : કાયદો તો સરાહે-સુહમ્મદીનો જ હલો, ષુરાનના 
ફરમાન તેમજ હદીસ અતુસાર ન્યાય થતે; પણુ વારસા, હિસ્સા, લગ્ન, ભાગીદારી 
વગેરેમાં હિદુઓને હિંદુ શાસ્્ર પ્રમાણે વર્તવાની છૂટ હતી. કાયદાને અમલ કાજીએ। 
કરતા અને “ખાદીસે સરાહ”નું બિરુટ પોતાના નાસ આગળ લખતા અતે હિંડુશમતે 
ગમે તેવી છૂટ હોવા છતાં જ્યાં એક પક્ષકાર સ્રુસ્લિમ હોય ત્યાં સરાહુ પ્રમાણે ન્યાય 
આપતા. અપીલ થતી નહિ. હુકમનો અમલ સત્વર થતે., વગદાર માણુસોને ન્યાય 
જુલતાન પોતે પણુ આયતા. 


વ્યવસ્થા ; પોલીસનું કામ કોટવાળ કરતા. તેએ ગુન્હા પકડતા અતે 
ગુન્હા ન ખનવા પામે તેનું ધ્યાન રાખતા, શહેર ખહારના માર્ગો ઉપર તેમજ વન- 
વગડામાં બનતા ગુન્હાની તપાસ રાખવા ખદલ ખાસ અમલદારો રહેતા. 


બીજા' ખાતાએ ; આ ઉપરાંત “દીવાને રચયાસત” સમેટલે ખજારભાવ, 
તોલ-માપ, હરીક્‌ાઈ વગેરે માટે એક ખાતું હતું. જળમાર્ગ અને સસુદ્રમાર્ગ માટે 
યાન રાખવા અસીર-ઉલ-સુલ્ક નામને અમલદાર રહેતો અને ખેતીવાડી અને 
ખાગખગીચાનું ખાતું “અમીરે કેહ નીચે હતુ. 


આ તમામ ખાતાંએમાં ઊંચા પદ ઉપર માત્ર સુસ્લિમોની નિમણુક થતી. 
નાની જગ્યાએ ઉપર હિન્દુઓ હતા ઝે નહિ તે ખાસ જણાતુ' નથી, પણુ તેમ કર્યા 
સેવાય તત્ર ચાલે તેમ હતું નહિ. અ નોકરોને પગાર મળતો. તેઓને ડાયરી 
લખવી પડતી, રેજેરોજનેો રિપોર્ટ સુલતાનને આપવે પડતો અને તેએની કસૂર 
માટે તેમને સજા કરવામાં આવતી. 


યલણુ : સુલતાનોના રશાજઅમલના આર ભકાળમાં આ રેશમાં જૂના 
સિક્કાએ ચલણુમાં હતા. ગધૈયા, દીલ્હીના રૂપિયા અને ત્રાંબિચા કે રોકડા ચાલતા. 
ટકા કે ટકા નામનો ચાંદીનો સિક્કો ષણુ ચાલતો. 


અહમદશાહે અમદાવાદની સ્થાપના કરી, ત્યાં એક ટક્શાળ સ્થાપી, તેમાં 
૦8 તથા ત્રાંખિયા' પાડયા, અને તે પછી ઈ, સ. ૧૪૨૭માં ઇડર પાસે અહમદનગર 
વસાવી, ત્યાં ટકશાળ સ્થાપી, ત્યાંથી ઈિક્કારસા પાડેવા માંડયા. 


પરંતુ આ સિક્કાએતું ખાસ નામ કે એકધારું વજન હેતું નહિ. તેથી મહ- 
મદ બેગડાએ જૂનાગઢ તથા ચાંપાનેર જીતી, ત્યાં ટકશાળે। સ્થાપી, “મહેરસુદી” નામને 


ગુજરાતના સુલતાના ર્ટ્હ 


સિક્કો પાડયે।.* 


તે પછી સઝફકફર બીજાએ “સુઝફેફેરી* નામને ચાંદીનો સિક્કો શર્‌ કર્યો 
અને સ્ઝફેફ્ર ત્રીજાના રાજ્યમાં ચગીઝંખાન નામના ઉમરાવે “મહમ્સુદી” નામને 


સિક્કો શરૂ કર્યો.૨ 


કોરી : સૌરાષ્ટ્રમાં મહમ્મુદીનું ચલણુ હતુ' અને સુલતાનના ત્રાંબાના સિષ્કા / 
પણુ ચાલતા. તેને લે!કે “દોકડા”ના નામથી એળખતા. તે ઉપરાંત જૂના સિષ્કાએ। 


પણુ ચલણુમાં ફરતા રહ્યા હોવાનું જણાય છે. 


કમનસીબે જૂનાગઢના રાહના સમયનો એક પણુ સિક્કો મળ્યો નથી. પણુ 
તેમના સિક્કાએનું ચલ્ગુ પણુ પ્રચાલેત હોવા સ'ભવ છે. 


સુલતાનેની મહુમ્સુદી ચાલતી ત્યારે ઈ. સ. ૧૫૨૮ લગભગ “મ્‌ છૂત્નસાલ / 
ઉઠે સતાજીને “મહુમ્સુદી” નામ રાખવાની તથા સુલતાનતું નામ છાપવાની શરતે | 
સુલતાને સિક્કા પાડવા રજા આપી. આ પહેલાં ડચ્છના રાવે પણુ પોતાનું ચલણુ 
ચાછુ રાખેછુ'. કચ્છી ચલણુમાં દોકડા વિશેષ પ્રમાણુમાં હતા. તેના ઉપર “સમહુમદ / 
બિન લતીકૂ”નું જ્રારસીમાં અને રાવતું નામ નાગરી અક્ષરોમાં ઉપસાવેછુ જેવામાં 
5 5.5. કકક કક 
૧. સ'ભવ છે કે ”ૂતાગઢ તથા ચાંપાનેરની 2'કરાળા પણુ તેના હાથમાં પડતાં તેણે 


તેતો ઉપયોગ કયૌ; નહિતર રાજધાનીથી આટલે દૂર ટ'કશાળ સ્થાપવાનું તે સમયમાં ઊંચિત 
ન હતુ. 
આ સુલતાના જે જે શહેરમાં સિક્કા પાડતા તેતું ઉપનામ સિક્કા ઉપર લખતા. 


અમદાવાદને “શહેરે સુઆઝમ'' અર્થાત્‌ મહાન શહેર તથા પાછળથી “દાલ-ઉલ-દરબ”' 
અર્થાત્‌ “2'કશાળનું સ્થળ” તરીકે ઉલ્લેખ છે, તેને પાછળથી “દાર-ઉલ-ખિલાકેત'' અને “દાર- 
ઉલ-સલ્તનત'” એટલે ખિલાક્ેતનું સ્થળ અને “સલ્તનતનું સ્થળ” પણુ કલુ” છે. મોગલ સમય (ઈ. 
સ. ૧૭૧૯)ના એક સિક્કામાં તેને “ ઝિન્તત-3લ-બીરાદ” અર્થાત્‌ “શહેરનું ર૫” તરીકે વણુ” 
વેલુ” છે. (“એન સમ કેોઇન્સ ધલસ્ટ્રેટી'ગ ધી હીસ્ટ્રી ઓશ્ે ગુજરાત'' ૪. : જી. વી, રેલર,) 


ર, મહમ્મુદીનું વજન નિશ્ચિત ન હુતુ' તેમજ તેતું કદ પણુ ફરતું રહેતુ. મહમદ ખેગ- 
ડાની મહુમુદીનું જજન ૮૮ ગ્રેત હતુ' અને તેની કોંમત અકબરી રૂપીઆના ડ્ર ભાગ જેટલી હતી, 
“મુઝકફરી”નું વજન ૧૧૧ ગ્રેત હુતુ'. તેની કીમત અકબરી રૃપિયાના ટૂં ભાગ જેટલી હતી. પા૭- 
ળથી સુગર ત્રીનનના સમયમાં તેનું વજન ૧૧૮ ગ્રેન થયુ'* આ સિક્કાને “ચ'ગીઝખાની મહ- 
મ્સુદી” પણુ કહેવામાં આવે છે. (અનપખ્લીસ્ડ કેઇન્સ ઓક ધી ગુજરાત સલ્તનત : બો. બાભ સે, 
એ. સે!. જન્લ; પ્રો, હોડીવાળા તથા “ધ ગુજરાત મણમ્મુદી' અ. કરીમ માસ્તર તથા ડૉ. 


ટૅલર,'” 


ફ૦૦ સોરાષ્ટ્રતે। દતિહાસ 
આવે છે. જામસાહૅબે પ્રચલિત કરેલી મહચ્સુદી “કોરી” તરાકે જાણીતી છે.' 


વેપાર-હુન્નર-ઉથોગ : સુલતાનોના સમચમાં સૌરાષ્ટ્રનો વેષાર ભાંગીને ભૂફે। 
થઈ ગયે! હતો. યુદ્ધે અને ચડાઇએના પરિણામે સોરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર લોહીની 
નદીઓ ચાલી હતી અને પ્રજાના જાનમાલની સલામતી રહી ન હતી, તેમાં સૂક્ત 
વ્યાપારને સ્થાન ન હતું. તેમ છતાં સૈન્ચોને દાણા તથા રોજની જરૂરિયાતની 
વસ્તુઓ પૂરી પાડવાને! મોટો વેપાર ચાલતો. વણુઝારાએ પોઠે ભરી વરાડ, માળવા 
અને હિંડુસ્તાનના ખીજા ભાગોમાંથી. અનાજ લઈ આવતા. તેએ માર્ગમાં લૂંટાઇ 
જતા અથવા તેઓને સોટા મેટા દડ દેવા પડંતા. તેથી અનાજ બહું મોંઘુ હતુ. 
સ્થાનિક માણસો પોતાનું અનાજ પકવી પણુ લેતા. ખાજરો, મઠ, કોદરેો, કાંગ અને 
ઢી જેવાં ધાન્યો લે!કોતેો ખોરાક હતો. ખેતરમાં થયેલો પાક લણાશે કે નહિ તેની 
પણુ ખેડૂતોને ખાતરી ન હતી. તેમ છતાં તેએ જીવતા હેતા અને રાજાએ કે 
ઝુલતાનોના સેનાપતિએ। ખેડૂતોના માલને ખાસ કારણ સિવાય હરકત કરતા નહિ. 


બ'દરે : સાગરકાંઠાનાં ખ'દરેમાં દ્વારકા, મિયાંણી, વેરાવળ, પાટણુ, મહુવા 
તથા ઘોઘા સુખ્ય હતાં. ત્યાં આરબો! અરખસ્તાનની પેદાશ ખજૂર વગેરે લષ આવતા 
અને અહીનાં વહાણે! પરદેશમાં માલ લઈ જતાં. સસુદ્રમાગે" આ દેશને વ્યાપાર 
ચાલતો; પણુ ચાંચિયા લોકોએ તેને પણુ ભયમાં મૂકી દીધો. હેતો. સુલાતાનોએ તેમજ 
ચોર્ટેગીઝોએ ચાંચિયાએનેો નાશ કરવા ઘણા પ્રયત્નો પણુ કરેલા. ઘણાખરા સે।દાગર્‌ા 
પોતાનાં વડાણે! રાખતપ અને ઇમારતી લાકડું, શ્રીફળ, મેવા અને તેજાના પરદેશથી 
લાવતા, સૌરાષ્ટ્રમાંથી ઘોડા, ગાય, બકરાં વગેરે પ્રાણીએ તેમજ ઘી, કઠોળ અને 
કપાસની નિકાસ થતી. મત્સ્યઉઘોગ ઘણા જ સોટા પ્રમાણુમાં થતે।. 


જોઈ યાંત્રિક ઉન્નતિ કે હુન્નર માતે તો સ્થાન જ હતુ' નહિ; પણુ તોપો 
ખટકો અને તલવારો આ દેશમાં બનાવી હતી તેવો ઉલ્લેખ છે. 


જ નામસાહેખે. તેની ટ'કશાળમાં છાપેલેો રૃપિયો સુલતાનને નહિં ધરતાં કહ્યું કે 
“રાજાએ! પોતાની કુ'વરીએ સુલતાનને પરણાવી પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારે છે. તેમ હું મારી 
'કવ્રી'' આપના રૂપિઆ સાથે તેનું માન વધે તે આશાથી પરણાવું છુ * તેથી સુલતાન ખુશ 
થયો અને ત્યારથી જમસાહેબની “મહમ્સુદી કુ'વરી” કહેવાણી અને તેતું અપભ્રશ કોરી થઇ 
ગયુ. (દીવાન રણુછોડજ : તારીખે સોરડ-પ્રો. હેડીવાળા આ વાતને માત્ર લોકવાર્તા કહી માન્ય 
શાખતા નથી. ) 

પાછળથી પોર્‌ખ'દર રાણાશાહી અને નૂતાગઢે દીવાનશાહી કોરી પાડેલી, જેનું ચલણુ 
ઇં, શ. ૧૯૦૮ લગભગ બ'ધ કરવામાં આવ્યુ. 

ર. સેન્યનાં ઊ'ટો ખેતરોમાં ચરતાં હતાં, તે નદ મલેક અયાઝે સેનિકોને ઠપકો 
આપ્યે હેતે. 


ગુજરાતના સુલતાની ૩૦૨ 


ખેતી : ખેતી નિર'તરનાં યુદ્ધોથી પાયમાલ થઇ ગઈ હતી; છતાં ખેડૂતે તે 
ક્ચે. જતા અને તેમના પરિશ્રમથી પ્રજાનું પાલન કરતા. તે સાથે રાજામોને તથા 
સુલતાનોાને ખાગખગીચાનેા શૈખ હતે! તેથી ફેળઝાડનેો ઉછેર થતેો હતો, કેરી, 
પોપૈયાં, દાડમ વગેરે ફળે થતાં. દાડમ અને લી'ખુ સુલતાનેોએ પ્રચલિત કર્યા હતાં. 
નાગરવેલનાં પાન ચોરવાડમાં પુષ્કળ થતાં તથા પરદેશમાં પણુ તેની નિકાસ કરવામાં 
આવતી. 


જગલ અને જાનવરો : સૌરાષ્ટ્રમાં અત્યારે ગીરનું જગલ છે તે કરતાં 
ઘણુ વિશેષ મોટું જગલ તે સમચે હતું. દ્વારકા અને ચોટીલા સુધી સિંહોની 
વરતી હતી. વાંદરાએનું પ્રમાણુ પણુ વિશેષ હેતુ, દીપડા, ચિત્તા વગેરે અનેક 
પ્રકારનાં જગલી પ્રાણીએ હતાં. હરણુ, સ્તાબર, પશુડા, ઘુટડા આદિ જાનવરે 
પણુ હેતાં.' 


જાતિઓ : આ સમયમાં કોઈ ખાસ જાતિએ આ દેશમાં રહેવા આવી 
નથી; પણુ સુસલમાનોાના રાજઅમલમાં અને ખળજબખરીથી કે રાજીખુશીથી થયેલા 
ધર્માન્તરને કારણે કેટલાક રજપૂતો સુસ્લિમ ખન્યા. હેજી પણુ સૂુસ્લિમોમાં ટાંક, 
પરમાર, ચાવડા, સોલ કી, વાહેલ, વગેરે શાખાના સુસ્લિમો છે. કેટલાક રજપૂતોએ 
ઇસ્લામના ૪ સ્કાર ગ્રહુણુ કર્યા, છતાં હિન્દુ ધર્મના રિવાને ચાલુ રાખ્યા, તેએ 
મોલેસલામ કહેવાયા, તે ઉપરાંત મેમણે!, વહોરા, મોમના ખોજા, પીરાણા, વાઘેર 
વગેરે 'હિન્દુ ધર્મ માંથી ધર્મા'તરના પરિણામે સ્ૃસ્લિમ કોમમાં ભળેલા લેકેાંથી 
ઇશ્લામ ધર્મ સ પૂર્ણપણે અથવા અ'શત: પાળનારાઓની*નવી જાતિએ થઈ, 





૧. સેન્યો માટે આ જાનવરોના ઝાયમ શિકાર થયાં કરતો અને તેમતા ખોરાક માટે 
હરે! પ્રાણીઓતે મારી નાખવામાં આવ્યાં, છતાં તેમાંથી કેટલીએક જતો હજી પણુ છે. સિહો 
તે સમયમાં આખા શરાષ્ટ્રમાં હતા તેની ઇતિહાસમાંથી સાબિતીમો મળે છે. 


૨. મેમણ્‌ામાં બે વિભાગ છેઃ હલાઇ તથા -કચ્છી, તેઓમાં કચ્છી ધમષ્પરિવિત*ન કરેલા 
લુહ્ધાણા હોવાનું માનવામાં આવે છે. 

ખાન : તેઓ અ'શત: મુસ્લિમ છે. હાઝર ઇમામ જાફર આદિકતા વ'શજ ના, આગા- 
ખાનને પોતાના ગુરુ ગણે છે. મોમનતાએઃ ધમ*પરિવતષ્તના પરિણામે જે કણુખીએ મુસ્લિમ 
થયા તેમના વ'શન્ને છે. તેએ મે।મીત કહેવાયા, 


પીરાણા : મુસ્લિમ સ'તોાના પ્રભાવે મુસ્લિમ બનેલા હિન્દુએ। બન્ને ધમ પાળે છે. ધમ*ગુરુઞ।ા 
સૈયદે તેમજ હિન્દુએ પણુ છે. આ પ્રાંતમાં તે ધ્મતા અનુષયાયીએની સખ્યા બહું ઓછી છે. 


વાધેર : હિન્દુ વાધેરો સુશ્લમાન થયા તે. 


૩૦૨ સોરાષ્ટ્રનો ધાતિહાસ 


છે તે ઉપરાંત પઠાણ્‌।, મકરાણીએઓ, આરબે!, મિ'યાણા, જત વગેરે પરદેશથી 
ધધાથે આવેલા સ્રસલમાનો આ દેશના વતની થઇ રહ્યા. 

લેખકો : સ્ુલતાનોએ પોતાનો ઈતિહાસ ફ્‌ારસી ભાષામાં લખાવેલેઃ. તે 
તેમજ સમકાલીન લેખકોએ લખેલા ઇતિહાસના ગ્રથે ઉપરથી મળેલી ઘણી હકીકતે 
ઈતિહાસ લખવામાં ઉપચેગગી થઈ છે. તે પૈકીનાં જ્ુખ્ય પુસ્તકો નીચે સ્રજખ છેઃ 

૧. સુઝકેફ્રશાહી : 3૪. સ. ૧૩૯૧ થો ઇ. સ. ૧૪૧૧ સુધીનો! ઇતિહાસ. 
, અહુમદશાહી : ઇ. સ. ૧૪૧૧ થી ઈ. સ. ૧૪૪૧ સુધીને। ઇતિહાસ. 
. તખક્કાતે મહુમદ્શાહી : છ. સ. ૧૫૧૩ સુધીનો મહમદ બેગડાને। ઈતિહાસ, 
સુઝકફ્ક્રશાહી (બીજી) : ૪. સ. ૧૫૨૬ સુધીનો ઇતિહુ!સ. 
. બહાડ્ુરશાહી : ઈ. સ. ૧૫૩૬ સુધીનો ૪તિહાસ. 
* તુહેકેએ સઆદત. 
, કિતાબ્રુલ આસરી મહગસ્ુદક્ઞાડો : ઈ સ. ૧૫૫૪ સુધીનો ઇતિહાસ. 

૮. સુઝક્ફેરશાહી (ત્રોજી) : ઈ. સ. ૧૫૪૩ સુધરીને! ઇતિહાસ 
ગુજરાતી સાહિત્યમાં કાવ્યો અને ધમગ્રથો લખાતાં. તેમાંથી નીચેનાં ગણુનાપાત્ર 
ગણી શ્રકાયઃ 
ગુજરાતીમાં “વસ તવિલાસ” નામના ગ્રંથની અમદાવાદમાં ઈ. સ, ૧૪૫૨માં 
આચાય રત્નાકર નામના વિદ્વાને નકલ કરી, આ ગ્ર'થ સચિત્ર છે. 

નરસિહ મહેતાએ પણુ આ ચુગમાં જ તેમનાં કાવ્યો અને પદે! લખ્યાં. 

કવિ પહ્મનાભે ઈ, સ. ૧૪ષપસાં “ કાન્હુડદે પ્રબંધ 7” નામને! કાવ્યગ્ર'થ 
લખ્યો, આ સિવાય અનેક ભક્તો, કવિએ અને લેખકોએ પોતાની ઇુતિએ રચી તેને। 
જનતામાં પ્રચાર કર્યે. 

સતો: સુસ્લિમ સતે! અહમદશાહ, શાહઆલમ અને જમિયલશાહે દાતાર 
સુલતાનોના સમયમાં ચયા. તેઓના આશ્રચે અને આશીર્વાદ સલ્તનત પાંગરી. 

સ્થાપત્ય : સ્ુસ્લિમ સ'સ્જાતિના પ્રતીક જેવાં મકાનો, મસ્જીદો અને મફ- 
ખરાએ આ યુગમાં ખાંધવામાં આવ્યાં. અસદાવાદની જામે મસ્જીદ અતે 
અન્ય મકાનો, સરખેજને। રેન્ને, વગેરે તેના નમના છે. આ સ્થાપત્યમાં હિ'દુ અસર 
ભૂસી નાખી શુષ્ધ ઈરાની કે અરખ સ્થાપત્યના નિયસોને અપનાવવામાં આવ્યા છે. 
તેમ છતાં દાદા હરિની વાવ જેવા અપવાદો પણુ જનેવામાં આવે છે. 


૧. મિંયાણા : આ પ્રદેશમાં સિંધ તરફથી બહું પાઠળના સમયમાં આવ્યા હેવાતું 
જણાય છે. વોટ્સન પ્રમાણે માળિયા-દાકેર મોડજીએ તેમને બોલાવેલા, મોડજી ૪, સ, ૧૭૩૪માં 
હતા, પણુ લેખકને મિયાણાના એક આગેવાન ગૃહસ્થ તરફથી મળેલી હકીકત સુજબ તેએ। સહુ- 
સુદ બેગડાના રાજઅમલ દ૬ર્‌મેયાન અહીં આવેલા, 


૯ 7 .:« 5૮ ૯0 ,૪ 





પકરણ આડુ” $ $ મુગલ સામાન્ય? 


જુચરમોરીના ભય કર રણુસ ગ્રામમાં સુગલ સસ્રાટના જય થયે અને સૌરા- 
ષ્ટ્રના હતભાગી હિન્દુ રાજાએ સદા માટે તેના સામે માથુ' ઊંચકવાની અને સ્વતત્રતા 
પ્રાપ્ત ફેરવાની કે પોતાની ગત પ્રતિષ્ઠા પુન: પ્રાષ્ત કરવાની આશા વા ગૂફી દીધી. 


અકખરે જે શાજનીતે અપનાવી હતી તેને અતુસરીને જમનગર જામ સતા- 
જીને પાછુ મળ્યું અને તેમણે પાદશાહતું સાર્વભોમત્વ સ્વીકાર્યું. 


ગોહિલેને  રાજવિસ્તાર જેમ ને તેમ હેતો. ઝાલાએાએ પણુ કાંઈ ગુમાજ્યુ' 
નહિ; પરતુ રાહઝાદા ખેંગારેઃ સ્વત'ત્ર થવા પ્રયત્ન કરેલો. તેથી તેને શીલ, બગસરા, 
કેશેદ અને ચોરવાડ યોવીસી આપી અને તેને ત્યાં રહેવા માટે હુકમ કરવામાં આવ્યે. 
જૂનાગઢ ખાલસા કરવામાં આવ્યું. સુગલેની રાજ્યપષ્્ધેતિ પ માણ સોરઠે “સરકાર” 
ખન્યુ' અને ત્યાં નવરંગખાન નામને! ફોાજદાર૨ નિસાઇને આવ્યે, 


નવું બ'ધારણ : સુગલાઇ સ્થપાતાં જ રાજ ટોડરમલે મોજણી કરી અને 
તેની મહેસૂલી પદ્ધાતિ અમલમાં આવી. સોરઠમાં દેસાઈગીરીની સ્થાપના થઈ, માહે- 
સૂલની વસૂલાત તથા તે અગેની કામગીરી માટે અમલદારો નિયુઝ્ત કરવામાં 
આવ્યા, મીરઝાં અજર્રીઝ કેોકલતાશ ઈ. સ. ૧૫૯૪માં પ્રભાસપાટણુ ગચેો અને 
સુસ્લિમ ઇતિહાસમાં પહેલી જ વાર વિજેતાએએ સોમનાથના દેવાલયના ખ'ડિયચેર 
ઉપર પ્રહાર ન કર્ચે.3 





૧, ર્‌ાંહઝાદા ખે'ગાર ઇ., સ. ૧૬૦૮માં ચોરવાડમાં ચુજરી ગયો, તેના વશજે હાલ 
સાંદરડા વગેરે ગામે।માં છે. 


૨. ફ્રોજદ્દાર્‌ ગવર્નર જેવો! અધિકારી હતે. 


૩ મીરઝાં પ્રભાસ ગયે ત્યારે ત્યાંની પ્રશ્નએ એક સભા ભરી તેને સત્કાર કર્યો, તે 
સભામાં રાહેર્ના કાઝીએ કાવ્યમાં ભાષણ્‌ કયું”. તેમાં એવી માગણી ડરી કે આ રાહેરમાં સે।મ- 
તાથનું -સ'ડિરે છે તે તોડી નાખવું તથા કાફર જને! પહેરનારાએ છે તેને કતલ કરવા, (દર 
ઇન શહેર ખુતખાનએ સે।મનાથ અસ્ત, હુમે કાફરન્દો હમે છુતપરસ્ત-- અદઝ માંકુતીમ ઇન ડરે 
ખેશિકન તબર્‌ બરદુરો ઝન્નાર્દારા બેઝન વગેરે) પણુ અકબરની રાજનીતિ ધમ*સહિષ્ણુતાની 
હતી, મીરઝાંએ દેવળો તેોડયાં નહિ, તેણે લેખકના પૂજ ર]ઘવજતે દેસાધગીરી આપી. આ 
પ્રસ'ગની રસિક વિગતે! માટે જુએ! “પિતૃતપષ્ણુ”,. 


૩૦૪ સૌરાષ્ટ્રના દાતિહાસ - 


યાત્રાળુઓ ઉપરના કરવેરા ; મીરઝાં ત્યાંથી ઉના તરફે ગયો હોવાનું જણાય 
છે. ત્યાં પણુ તેણે દેસાઈએની નિમણૂક કરી. ત્યાંથી તે પાલીતાણા! તરફ ગયે. ત્યાં 
તેણે પાદશાહ અકખરની આતઝ્તાથી શેઝુજય આવતા યાત્રાળુઓ પાસેથી લેવાતો! કર 
જજીયો। તથા ખીજા વેરા? માફે કર્યા. 


એ રીતે સૌરાષ્ટ્રમાં ગુગલ સેનાપતિએ ચારે તરફે ઉદાર નીતિ, ધામિંક 
સહિષ્યુતા તેમજ ઉમદા વર્તનથી પ્રજા તેમજ ડિટુ રાજાએ ઉપર સારી છાપ 
પાડી અને સુગલ સાશ્રાજ્યનાં સન્યોની શક્તિનો પણુ પરિચય આપખ્યે. 


ભુજ વર્ચું' : ૪. સ. ૧૫૯૪ : સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં અગત્યતું સ્થાન પ્રામ 
કરનાર જામ રાવળને કચ્છમાંથી મહમદ બેગડાની સહાયથી કાહી, રાહે ખેંગારજી 
પોતાના જ્યેષ્ઠ બ્રાતા અલીમોજીના હક્કની અવગણુના કરી, કચ્છની ગાદી ઉપર બેઠો. 
આ રાહ ખેંગારજીએ સ. ૧૬૫૦ના માગસર સુદ ૬ ના (ઇ. સ. ૧૫૯૪) રોજ ભ્રુજ 
નામનું શહેર વસાવી, ત્યાં નિવાસ કર્યો અને તેની જૂની શજધાની લાખિયાર વિચારે 
ચારણ્‌।ને દાનમાં આપી દીધી. 


શહેનચાણહ અડખરવું મ્રત્યુ : ઇં. સ. ૧૬૦૫ : સોરાષ્ટ્ર તથા ગુજરાત ઉષર 
પોતાનું અઆધિયત્ય સ્થાપી અકખરે ગુજરાતની સુલાકાત લીધી. સુરત અને અમદા- 
વાદમાં રોકાઈ તે દીલ્હી પાછે! ક્યો, અકબરને સૌરાષ્ટ્રમાં આવવાનું સરજાચું' ન હેતું. 
તે દીલ્હીમાં ૧૬૦૫માં ગુજરી ગયો! અને શાહેઝારો સલીમ જહાંગીર નામ ધારણુ 
કેરી હિન્ડુસ્તાનનો શહેનશાહ થચે. 


સોરઠ : સેરઠૅને ફોજદાર નવરગખાત એક કાબેલ રાજનીતિઝ્ી અને કુશળ 
સેનાની હેતો. તેણું અકબરની રાજનીતિ પ્રમાણે પ્રાંતમાં સારો ખદોખસ્ત રાખ્યો 
અને પરિણામે સૌરાષ્ટ્રમાં ઈ. સ. ૧૫૯૧થી ઈ. સ. ૧૬૦૫ સુધી, એટલે લગભગ 
“૧૫ વર્ષના ગાળામાં શાન્તિસુલેહુ જળવાઈ રહ્યાં. યુષ્ધો, અવ્યવસ્થા અને અ'ધા- 
ધૂ'ધીના સમચ જાણે પૂરો થયે હોય તેમ જણાયુ. 


જામનગર : પાદશાહ અકંખરત્ું મરણુ થતાં જામે કૂરીથી સ્વતત્ર થવા 
પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. જહાંગીરનો શજ્અમલ અકખર જેવો સચેત નહેતે.. એટલે તેને 
આ કામ ખડું સુશ્કેલ ન જણાયું; 'વણુ તે માટે હજી અતુકૂળ સમય આવ્યે! ન 
હેતો. જામ સતાજી કાંઈ પણુ પ્રગતિ કરે તે પહેલાં ૪. સ ૧૬૦૮ માં તે ગુજરી 





૧. ઉતાના શાહુબાગનો સ'. ૧૬૫૨ (૪. સ. ૧૫૯૬)તો લેખ. આ વેરાએ જેનાચાય* 
શ્રી. હિરવિજય સૂરીશ્વરતા પ્રયાસથી માફ યયા હતા. અકખર તેમને પૃન્ય ભાવથી વ'દતો, 


મુગલ સામ્રાજ્ય ૩૦૫ 


ગયા, તેના પાટવી અનન્‍ેજી બ્રયરમોરીના યુષ્ધસાં કામ આવી ગયેલા અને તેતે * 


લાખાજી તથા વિભાજી નામના ઝુવરો હતા, તેના હકકનો અનાદર કરી સત'જીના 
બીજા પુત્ર જસાજી ગારીએ બેઠા, જસાજીના નાના ભાઈ વિભાજી હતા. તેને કાલા- 
વડ પરગણું આપ્યુ . 


સરધારતું ષતન : સરધારમાં વાઘેલા ઠાકેરતું રાજ્ય હેતુ . તે પોતાના દેશની 
આખાદી કરવા કરતાં પાડોશના પ્રદેશે! લૂ'તી પોતાની આવક વધારવા તરકે્‌ વિશેષ 
લક્ષ આપતા, પરિણામે સરધારની આજીખાજુતા પ્રદેશોની પ્રજા ક'ટાળી ગ હેતી. 
તેથી કાલાવડમાં વિભાજીએ સ્થિર થઈ જમ જસાજીતી સહાયથી સરધાર ઉપર 
ચડાઈ કરી. સરધાર તાબે ચીભડા ગામે તેનું મોસાળ હતું. તેથી પ્રદેશથી તેમજ 
પ્રજાથી તે પરિચિત હતાં. વળી, પ્રજા ત્રાસો ગઈ હૅતી એટલે વિભાજીને સરળ 
વિજયની આશા હતી; પણુ વાઘેલાએ ઘણા પ્રખળ હેતા. તેએએ ચુડાસમાએ 
પાસેથી ગૉંડળ અને વીરપુર સુધીને પ્રદેશ જીતી લીધો હતો, સરધારના રાજ્યમાં 
સાતસો! જેટલાં ગામ હતાં અને ભરપૃર ધનકોષ હેતો. તેથી વિભાજીએ સરધાર જીત- 
વાનું કામ તે માનતા હતા તેટલું સરળ ન જણાવાથી જામ જસાજી દ્વારા પાદશાહી 
સૂબાની સહાય માગી. 


સૂખાને સ્થાને તે સમચે શાહજાદો ખુર્રમ હેતો, તેજે સહાય ન આપતાં 
સરધાર ઉપર ચડાઈ કરવા સનદ આપી. તેથી વિભાજીતી વિટખણા વધી; તેની 
હિમ્મત આ યુદ્ધ ખેલવાની થઇ નહીં; તેથી સરધારના ઠૉકેર અતે અન્ય સરદારેને 
પોતાને ત્યાં જમવા નોતરી, દગાથી મારી, સરધારનો કખન્તે કરી લીધે. શાહજાદા 
ખુર્રસે જ્યારે આ વાત જાણી ત્યારે ક. સરધારમાં પોતાને! થાણુદાર મૂકી વિભાજીના 


અધિકારને। મન્કાર કર્ચ. 


પોતાની કરેલ મહેનત પૂળસાં જતી નજેઈ વિભાજીની વિમાસણુ વધી; પણુ 


આ અ'ધાધૂ'ધીનેો લાભ લઈ ગાઠીઓનાં ધાડાં વાઘેલાના પ્રદેશમાં લૂ.ટફાટ માટે ફેરી 
વળ્યાં. સરધારન! થાણુદારનાં સેન્યોને તેણુ પજવવા માંડેયાં અને આ'ખરે વિભાજીની 
સહાયથી સુગલેએ કાઠીઓને જેર કર્યા. આ નોકરીના બદલામાં પાદશાહ તેને રીબડા, 
અરડોસ, રીખ, કાલીપાટ વગેરે ચોવીસ ગામો ઈનામમાં આપ્યાં અને વિભાજીનેા 
સરધાર ઉપરનો અધિકાર કખૂબ કર્યો; પણુ થાણુદ્ાર તે ચાછું જ રહ્યો. 


/ 


પોતાને. મોટું રાજ્ય મળ્યું' તેમાં જામ જસાજીની સહાય હેતી, તેથી તેના 


ખદલામાં વિભાજીએ કાલાવડ પરગણું પાછું આપી દીધું. 
સ 


૩૦૬ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


“ ફાડીઓ : કાઠીઓનું પ્રાબલ્ય વધ્યુ, તેએ અત્યાર સુધી લૂંટફાટ કરતા 
અને સાદુ જીવન જીવતા, પરતુ હવે તેઓને પણુ રાજ્ય પ્રાસ કરવાની અભિલાષા 
ઉત્પન્ન થઇ. થાનમાં તેમતું મૂળ મથક હતુ. તેમાંથી તેએ ખહાર 'નીકળ્યા અને 
સુદામડા, ગઢડા, ભડલી વગેરે ગામોમાં નિવાસ કર્ચો તથા કમશ! તેના માલિક થયા. 
ખીજી ટોળીએએ વસાવડ, ખગસરા વગેરે ગામો પ્રાસ કર્યા. તેએની શક્તિને 
વિકાસ થતે! ગગો અને પરિણામે મધ્ય સૌરાષ્ટ્રમાં તેમનું ષશિખિળ એટલુ વશ્ચુ અને 
તેએ।0ાની ખીડઃ એટલી લાગવા માંડી કે સરધારના ઠાકોરે તેમને ભાડેલા, જસદણુ, ચોટીલા 
વગેરે ગામા આપ્યાં અને તેના ખદલામાં સરધાર તાખાના પ્રદેશમાં તેઅએ ઉષદ્રવ 
ન કશવા ફબૂલત આપો. તે પછી તેએએ ૪. સ, ૧૬૦૮માં આણુદપુર વસાવી 
સોરાષ્ટ્રના મધ્ય ભાગમાં પોતાની સત્તા ચારે તરફે જમાવી દીધી. કાઢીએ આ પહેલાં 
જાગીરો કે તાલુકાઓ પ્રાતત કરી ચૂક્યા હુતા, હુવે તેઓએ રાજપતિ થવા મીટ માંડી 


' મલીફ અ'બર : ગક તરફથી શાહી સાસ્રાજ્ય પ્રખળ અને લોકપ્રિય થુ 
જતુ હેડુ અને પ્રજામાં તેની શક્તિ અને સત્તાની પ્રતિષ્ઠા વધતી જતી હૅતી; ત્યાં 
દોલતાખાદના વજીર મલેક અખરે ગુજરાત ઉપર ચડા કરી સુરત અને વડોદરા 
લૂટયાં અને દીલ્હીનો શહેનશાહેતની આબરૂ ધૂળમાં મેળવી દીધી. આ સમયનો 
લાભ રાજાઓએ લીધે, તેએએ જૂનાગઢના ફેોજદારના અધિકારની અવગણુના ડરી 
અને તેને ખ'ડાણી આપવાનું બ'ધ કયું. 


' જહાંગીર ગુજરાતમાં : ગુજરાતમાં વિલાઈ જતી પ્રતેછાનું' સ્થાપન કરવા 
ઈ. સ. ૧૬૧૬માં જહાંગીરે ગુજરાતની સુલાકાત લીષી. જૂનાગઢના ફરેજદાર કાસિમ- 
ખાને સૌરાષ્ટ્રના રાજાઓને દાહોદમાં જહાંગીરની છાવાણીમાં જવા આજ્તા કરી. જામ 
સતાજી દાહોદ ગયા અને ત્યાં જહાંગીરને નમન ક્રુ અને શહેનશાહનું સાર્વભૌમત્વ 
સ્વીકાયું”, તેમણે પાદશાહને ૫૦ કચ્છી ઘોડાએ અને ૧૦૦ સુવ ણુસુદ્રાએ -ભેટ 
ધર્યા અને પાદશાહે તેમને બે હાથી, બે ઘોડા અને હીરાજડિત ચાર વી'ટીએ આપી. 


શાહુઝાદો 'ખુર્સ્મ : જહાંગીરે ગુજરાતમાં શાહજાદા ખુર્સ્મનેર સૂખા તરીકે 

* નીસ્ચો. ખુર્રસ્‍સે ઈ. સ. ૧૬૨૨માં તેના પિતા સામે બડ ઉઠાવી દીલ્હી પ્રાપ્ત કરવા 
પ્રયત્ન કર્ચો. આ તકને! લાભ લઇ જસમ જસાજી સાર્વભોમત્વના અ'ુરો! ફે્‌ગાવી 

“દઈ પોતાની ટ'કશાળમાં કોરીએ? પાડવા માંડી, લરેકરાને રાજવિસ્તાર વધારવા માટે 
/ ચારે દિશામાં રવાના કર્યા" અને પાદશાહી સત્તાનો ઉઘાડે છોગ અનાદર કર્યે, 

૧. 'સેરડી તવારીખ' દીવાન ર્ણુછે।ડજ. 

રે, ખુરૂમ પાછળથી શાહજહાં નામ ધારણુ' ડરી શહેનશાહ થયે!, 

૩, સુસ્લિમ ઇતિહાશફારો “મહંમુદી' કહે છે. વિગતો પાછળ આપવામાં આવી છે. 


સુગલ સામ્રાજ્ય -૩૦૭ 


જામ જસાજીવું મૃત્યુ : 5. સ. ૧૬૨૪ : સૌરાષ્ટ્રમાં એક મહાન રાજ્ય 
સ્થાપી શકે તેવી શકિત ધરાવત: નામ જસાજી જેવા સાહસિક દ્રર'દેશી રાન્યનીતિસ 
પુરુષનું 5. સ. ૧૨૨૪માં ઝેર દેવાયાના કારણે મૃત્યું થયુ? અને જ્ુગલ શહેનશાહુ - 
જહાંગીર અને તેના શાહઝાદા ખુર્રમના ક્લેશના કારેણુ આવી મળેલી તક ઝડપી ? 
લેવાની જામ જસાજીની સુરાદ ખર ન આવી. જામ જસાજી અસુત્ર હુતા; તેથી 
રજબ ભૂચર જેતરીન્# ઝુદ્ધમાંં વીરઝતિને પષ/મેલ તેમના જે!.ટાભ,ઇન ઝુ લર 
લાખાજીને મળી. 


સોરહી તવારીખમાં દીવાન શ્રી રણુછોડજી કહે છે કે: જમ સતાજીને અમ- 
નગર પાછું મળ્યું, પરતુ ત્યાં પાદશાહી અમલદાર રહેતો અને જમ સતાજીને તેની 
આજ્તા પ્રમાણે ચાલવું પડતું. આ દુ:ખ દડ્રર કરવા જામ જસાજીને ગાદીએ બેસાડી 
દીલ્ડી ગયા* અને ત્યાં પોતાના વિલક્ષણુ અને પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિત્વથી જહાંગીર 





૧. આ વિષયમાં એવી વાર્તા કહેવાય છે કે નજ્નમ જસા*? તથા તેનાં રાણી શેતર્‌'જ 
રમતાં હરતાં. રાણી હળવદના ૨1% ચન્દ્રસિંડજતાં બહેન થતાં હતાં. રમતાં રમતાં જનમ જસાજીએ . 
તેતો ધે।ડો મારી આન'દૃમાં મસ્કરી રૂપ મગર્‌બી બતાવી. તેથી રાણીએ કહું કે “એક આને 
શેતર'જને ધેડડો મારી શું અભિમાત લ્યો છે। ? મારા ભાઇ રાજ ચન્દ્રસિંઠુતો ધે!ડે લઈ આવે। 
તો માનું કે તમે શરવીર છો ?' વિતોદની વાતનું માડું' પરિણામ આવ્યુ': અને જમ જશસાજીએ 
મનમાં ચ'(સહ્તે મારવા પણુ લીધુ'. પણુ રાજા ચન્દ્રસિ'ડુ બળવાન હતા અને નમ પોતાની 
શક્તિ તેની સામે વેડફી નાખવા માગતા ન હતા. તેથી શ'કરદાસ નામના નાગર અસલદારતને 
ચન્દ્રસહુજીતા કુ'વર્‌ ચુજરી જતાં ખરખરા નિમિત્તે મોકલ્યા અને તેણે આપેલી સૂચના મુજ્બ 
દગાથી ચન્દ્રાસ'હછતે કેદ કર્યા. રાજ /ચદ્રસિહજતે જામે મારી નાખવા છૃચ્છા કરી, પણુ 
શ'કરદાસે તેને વચત આપેલું કે તેતે સલામત પાછા લઇ આવશે, તેથી જસાજનેો ક્રોધ વહોરી, 
તેને છે।!ડાવી હળવદ મોકલ્યા. આ અપમાનને બદલે ૬ગમાથી લેવા ઝાલી રાણીએ ન્નમ જસાજને 
ઝેર આપ્યુ. 


ર. 'વભાવિલાસ' નામના મગ્ર'થમાં એમ જણુવેલુ' છે કે જમ સતાજીએ જ્સાજને 
તેના મામા ન્નેધાજી સોહા તથા ભાઇ રણુમલજી સાથે દીલ્હી મેો।કલ્યા હતા, ત્યાં રૂસ્તમખાન 
નામના અમીર સાથે પોતાને મૈત્રો હતી તેથી તેના ઉપર્‌ ભલામણુ લખી આપી. રસ્તમખાનના 
કહેવાથી જમે દાઢી રાખી હતી. બન્નેને ભાઇએ જેવો સ''ધ હતો. તેથી દીલ્હીમાં ર્ર્તમખાને 
તેને મદદ કરી. ખેગમને। શાહુન્નદ્ો ગુજરી ગયે! હતે, પણુ જસાજની અણુસાર તેને મળતી 
આવતાં ખેગમે તેની તરફ માતાને પ્રેમ દેખાડયો; બન્ને માતાપુત્રની જેમ સાથે રહેતાં. પણુ 
ખાદશાઠં પાસે કોઇએ તેઓના સ'બઅ'ધ ખાખત ચાડી ખાતાં ખાદશાહે જજ્ઞાજને મારી 
નાખવા બોલાવ્યા. જ્યારે ખાદશાહુને ખબર પડી કે તે વજકકે।ટો પહેરે છે ત્યારે રાજી થઇ 
તેણ રાન્ય પાષછઠુ' આપ્યુ, જસાજને ભેટો આપી અતે ખેગમે હળાહળ ઝેર્‌ ભરેલુ' માદળિયુ' 
સ'કટ સમચે કામ આવે તે માટે આપ્યુ, ક્રે જે માદળિયાના ઝેરથી તેવું મૃત્યુ થયુ*. 


કુ૦્ટ સોરાષ્ટ્રનો. ઘતિહાસ 


ઉપર સારી છાપ પાડી. અને રછુનાથજી નાગરેની? સહાયથી તેમણે સ'પૃણું?ે અધિકાર 
સ, ૧૨૭૩ના ફૂગણુ સુદ ૧ ને દિવસે પ્રાસ કચેર, 


હળવદ : હળવદના રાજ ચદ્રસિહ્જીને જમ જસાજી સાથે કોઇ કારણે 
વેર ખધાસુંર અને જામ જસાજીએ તેને દગાથી પકડાવી પોતાના મનના મિથ્યા 
અભિમાનને સ'તોષ્યું. પણુ ચદ્રસિહ્જીના ન્યાયી અને પરોપકારી સ્વભાવને કારણે 
તેના કુવર પૃથ્વીરાજ સાથે અણૂખનાવ થયો. પૃથ્વીરાજજી તેની જીવાઈના ગામ 
વઢવાણુ ચાલ્યા ગયા. પૃથ્વીરાજજીને શાહી ખજાને લૂટવાના ગુન્હા ખદલ શાહી 
ફે।જે પકડીને અમદાવાદમાં કેદ કર્યા અને ત્યાં જ તે ગુજરી ગયા. 

આની ભળતી વાત રાજ્ક્રેટ્ઠાકેર માટે પણુ કહેવાય છે. 

આ વિષયમાં બીજી વાત એવી છે કે ઝેર ઝાલી રાણીએ નહિ પણુ માલા નામના 
રસોયાએ આપેલુ'. જસાજુએ અલી વજીરે અન્નજના પાટવી કુ'વર્‌ લાખાજીને દરબારમાં “જીયે 
“મ' કહી સલામ ભરેલી, તેથી તેને માર્વા ચેતત્રણી આપી હતી. અલી વજીર રાતમાં કોડે 
ચણી નમની રાહ ન્નેતો ખેકે; ત્યાં માલાએ સવારમાં દૂધપૌીંતામાં આ કાતિલ ઝેર્‌ ભેળવી 
તેનો પ્રાણુ લીધો. તેથી અલી વજીરે માલાતે મારી તાખ્યો. (યદુવ'શપ્રકાશ: કવિ માવદાતજી) 


૧. રેધુનાથજીતા ઇતિહાસ માટે જીઓ મારું પુસ્તક '“પિંતૃતપષ્ણુ'. 


ર, સોરઠી તવારીખ'માં દીવાન રણુછેડજ આ વાત ખીજ રીતે લખે છે, જ્યારે 
જામ જસાજતે આ મ્હેણુ' વાગ્યુ', ત્યારે તેણું તરત જ એક સુસજિજત સૈન્યને હળવદ ઉપર 
ચડાઇ કરવા મોકલ્યું આ સૈન્યનું સ્વાગત પણુ વીરોચિત રીતે થયુ, ૭ માસ પયત યુદ્ધ 
ચાલ્યુ', પણુ તેનું કઝ પરણામ આવ્યુ' નહી'. તેથી તેણુ રાણાવાગના થાણુદાર અતે બહાદુર 
સેનાપતિ શ'કરદાસ દામોદર નાગરને આ યુદ્ધનું નિરાકરણુ લાવવા મોટા છ્રનામની આશ્ચા સાથે 
મોકલ્યા, શ'કર્દાસ હળવદના કુ'વર ગુઝરી ગયેલા તેતા ખરખરે પોતે આવે છે તેતા મિપે ૪૦૦ 
ચુન'દા સૈનિકો લઇ, માથે ચોફાળા ઓઢી, સજયાકાળે રેતા રેતા ગઢમાં પેસી ગયા; અને 
રાતે જ્યારે રાજ' ચ'દ્રસિહ સૂતા હતા ત્યારે શયનખ'ડમાં પેસી ગયા; અને રાત્રે જયારે ર્‌ાજ 
અ'દ્રસિહુજતે જગાડયા *મને ખ'જર્‌ છાતી સામે તોળ્યું, ત્યારે તેમનાં મા આવ્યાં અને 
ચ'દ્રચિઠૂછીતું જીવન રહ્ષવા માગણી કરી; પણુ શ'કરદાસ માન્યા નહી અને તેને પકેડી જામ- 
નગર્‌ લણ આવ્યા. જમ જસાજઝએ તેમને આવતાં ન્નેઈ કહ્યું, “શલે પધાર્યા, રાજસાહેબ !' ત્યારે 
રાજ્સાહેમે જવાબ દીધો! કે “શ'કરદાસ ચાહે તેવે તોયે ખાહાણુ. તેણે મને છેતરી છે, પણુ 
આપણે રજપૂતો બાહાણુથી છેતરાઇએ તેમ શરમ નથી.'' જમ જસાજીની ઇચ્છા રાજ ચદ્રસિહને 
“-મારી નાખવાની હતી, પણુ તેની માને વચન આપ્યુ' છે તેમ કહી શ'કરદાસે વચમાં પડી તેને 
પાછા- મોકલાવવા ન્નમને કહું. તેથી “નમે શ'કરદાસને મારવા આત્તા આપી? આ વીર પુરુષ 
પોતાના સાથીઓ સાથે અડીખમ ઊભે રજો. જમે રાજ ચ*સિહતે જવા દીધો, પણુ 


શ'કરદાસને તથા તેના સાથીઓતે મારી નાખ્યા, 


સુગલ સસ્રાજ્ય ૩૦૯ 


લખતર, વઢવાણ, વાંકાનેર રાજ્યની ર્થાપના : ઈ. સ. ૧૬૨૮-૧૨૩૦ 
રાજ ચ'દ્રસિહઝી ઈ. સ; ૧૬૨૮માં ગુજરી ગયા ત્યારે "પૃથ્વીરાજજી અમદાવાદમાં 
જેદ હુતા, તેથી તેમના તથા ઝુંવરે સુલતાનજી તથા શાજ્ેજનતા હુક્કેની અવગણુના 
કરી ચ'દ્રસિહજીના ત્રીજા ઝુંવર આશકરણુજી હુળવદની ગાદીએ બેઠો; પણુ તેમના 
ભાઈ અમરસિંહજીએ તેમને ઇ. સ. ૧૬૩૪માં મારી હેળવદની ગાદી સ્વાધીન કરી. 
અને તેના ખીજા ભાઈ અભયસિહજીને લખતર, રામસિંહજીને માથક અને રાણેાજીને 
ઝુડા આપ્યાં. લખતર રાજ્યની સ્થાપના ત્યારથી થઈ. 


આ વિષયમાં એવી પણુ કથા છે કે બાદશાહી ફે્‌ાજે શિયાણી લીધું. તેને 
ગિરાસિયો અહ્દેજી હળવદ આવ્યો અને ચદ્રસિંહજીને આશ્રચે રહ્યો, અદદેોજી પણુ 
શૂરવીર પુરુષ હતો, ચદ્રસિહ તેને માનપાનથી રાખતા. તેમાં તેને તથા "ૃથ્વીરાજ- 
જીને બોલચાલમાં તકરાર થઈ અને પ્ૃથ્વીરાજજએ તેતે લૂંટી લેવા આજ્ઞા આપી. 
રાજ' ચન્દ્રસિહુજીએ તેને શરણે આવનારને રેક્ષણુ આપવાના ક્ષાત્રધર્મની યાદ આપી; 
તેથી પૃથ્વીરાજજી રીસાઈને ચાલ્યા ગયા, એટલું જ નહોં, પણુ વઢવાણુ જઈ તેમણે 
જૂનાગઢથી શાહી ખનને દીલ્હી જતે હતે! તે લૂટી લીધે. તેથી અમદાવાદના સૂખાએ 
એક સૈન્ય મોકલ્યું; પણુ પૃથ્વીરાજજી હાથમાં આવ્યા નહોં; તેથી તેણુ ઈનામ જાહેર 
કર્યું, આખરે તે પકડાયા અને તેમને અમદાવાદ લઈ જવામાં આવ્યા અને ત્યાં 
નજરકેદ રાખવામાં આવ્યા, પૃથ્વીરાજજી અમદાવાદથી પાછા આવ્યા જ નહીં. તેમતું 
મૃત્યુ કેદખાનામાં જ થઝુ. તેમના કુંવરો સુલતાનજી તથા રાન્નેજી તેમનું મોસાળ 
ભડલી હતું ત્યાં ગયા અને જામ લાખાજીની ઓથે ખહારવટું ખેડયું' તથા વાંકાનેર 
મહિયા તથા બાબરિયા પાસેથી જીતી લઈ ત્યાં પોતાની ગાદી સ્થાપી. તેશે ડુળવદનાં 
ઘણાં ગામો ઉજ્જડે કર્યા અને હળવદની ગાદી પોતાને પાછી ન મળે ત્યાં સુધી 
જ'પીને ન બેસવાને! નિશ્ચય કર્યો. રાજેજને પથમ દેવડી મળ્યું, પણુ રાજેજી પરા- 
ક્રમીઃ પુરુષ હતો. તેણુ વઢવાણુ - જીતી લીધુ તથા ત્યાં ઈ. સ. ૧૬૩૦માં 
ગાદી સ્થાપી. 


ભીમઝ'કાની લડાઇ : સુલતાનજીને પરાજિત કરવા રાજ અમરસિંહેજીએ મોટુ 
લશ્કર લડાઇમાં ઉતાર્યું” અને મૃળીના પરમારેની સહાયથી તેણ - વાંકાનેરનાં ગામે! 
ખઆળ્યાં. પણુ સ્રુલતાનજી સાથે ચડયા અને મૃળોના પરમારને મેદાનમાં મારી, તેમની 





૧, વઢવાણુ, લખતર્‌ તથા વાંકાનેર રાજ્યની સ્થાપના સજ ચ'સિહજના મૃત્યુ પછી થઇ 
તે નિવિવાદ છે. તેમનુ મૃત્યુ ૪. સ. ૧૬૨૮માં થયુ': એટલે વઢવાણુ તથા વાંકાનેર રાજ્યો 
ઇ, સ. ૧૬૩૦ લગભગ સ્થપાયાં અને લખતરતુ ર્‌ાન્ય પણુ તે જ અરસામાં સ્થપાયુ'. વાંકાનેરનુ' 
રાજ્ય ૪, સ. ૧૬૪૫માં સ્થપાયાનુ' કેટલેક સ્થળે લખાયુ' છે; પણુ તે બ'ધમેસતુ' નથી. 


૩૧૦ સોરાષ્ટ્રતો દતિહાસ 
કફરજને વેરવિખેર કરી નાખી; પરતુ મળીના માણુસો આવી પહોંચતાં ભીમગુ'ડાની 


૧ 


ભય કર લડાઇ થઇ. તેમાં સુલતાનજી મરાયા. 


કાઠીઓ જેર પકડતા જતા હતા. લોમાં ખુમાણ નામનો ખરેડીનએે દરખાર 
ધણ્‌ા જ બળવાન થઈ પડચે! હતો. તેને તથા ગોહિલોને વેર ખધાયાં હત. અને 
ખુમાણ! અને ગોહિલેોએ એકબીજાનું અસ્તિત્વ નાખૂટ કરવા કમર કસી હુતી. ઈ સ. 
૧૬૧૯માં લાખા ખુમાણે ગારિયાધારના ગોહિલ નોંઘણજીને હરાવી ગારિયાધાર કબજે 
કું. નાંધણુજી સિહોરના ઠાકોર ધુનાજીને આશરે ગયા. ધુનોજી તેને મદદ કરે તે 
પહેલાં લાખાએ તેના ઉપર ચડાઈ કરી. વેળાવદર ગામે બન્નેનાં સૈન્યો વચ્ચે ખૂન'ખાર્‌ 
જ ગ જામ્યો, તેમાં ધુનાજી મરાયા. ગોહિલેનાં બે રાજ્યે કાહીએને કખ્જે ગયાં. 
છુનાજીના જુવર રતનજી ગાદીએ આવ્યા. કાઢીએ સાથે સરવૈયા અને ખસિયા ભળી 
ગચેલા, તેથી તેના પ્રમળ સૈન્ય સામે લડતાં તે ઈ. સ. ૧૬૨૦માં મરાયા. તેના પુત્ર 
હેરભમજીએ ચુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું. તેણે ગારિયાધાર જીતી લીધુ તથા કાહીએ[ને 
નાંઘણુજીની મદદથી કાઢી મૂકયા, પરતુ તેઓને ભય તો રહ્યો જ. તેથી ભવિષ્યમાં 
ઉપદ્રવ ન કરે તે શરતે લાખા ખુમાણુને ચણી ગામ આપ્પયુ,' 


હેરભમજી ૪. સ. ૧૬૨૨માં ગુજરી ગયા. તેના ઝુ'વર અખેરાજ સગીર 
હોવાથી હૅેરભમજીના ભાઇ ગોવિંદજીએ રાજ્ય પચાવી પાડયુ', અખેરાજ કચ્છ ચાલ્યા 


૧, લાખાને નોંધણુજી પહોંચી શકે તેમ ન હતુ ત્યારે તે જવાસ ગયા તથા બારરૈયાની 
કન્યા પરણી તેનું સૈન્ય લઇ આવ્યા; પણુ ગારિયાધારના પટેલે કશુ' કે લોમાની ફે।જ મેટી છે; 
તેથી સીધી રીતે પહોંચાય તેમ નથી. તેથી યુકિત કરી પટેલને શીખવ્યુ'. તેણું ખૂમાબૂમ કરી 
મૂકી કે “તાંધણુજ મારાં ઢોર્‌ વાળી ગયા. તેથી લોમેો। પાછળ પડયે, તે તકનો લાભ લઈ 
નોંધણુજીએ ગારિયાધાર ૬ખાવી દીધુ'. લોમા પાછે! આવ્યો ત્યારે નાંધણે તેની તલવાર છેડી 
પાસે મૂકી, રાણીએ લોમાતે ભાઇ કલો અતે યુદ્ધ મૂકી દેવા તીનવ્યો. નાંધણુજીની કુ'વરી જામ- 
નગર પરણી હતી ત્યાં વિવાહે જવું હતુ. રાણીએ કલ્યું કે “લોમા આવે તો ડું આવું.” તેથી 
જામે તેને આપ“ત્રણુ આપ્યુ. ભ્ુચર્‌ મોરીમાં ન્નમને તેણે દગે કરેલો. તેથી તેણે દગો રમવો 
ધારી લેોમાતે બોલાવ્યો, જામનગર્‌ “મહેલ'માં જતાં દરવાને કહું કે “હથિયાર છેડી મહેલમાં 
જાએ. લોમા ખુમાણુથી આ અપમાન સહન ન થયુ' અતે દર્વાનને તેણે કાપી નાખ્યો. તેથી 
“મના તથા નોૉંધણુજના માણુસે। આજ્ઞા થતાં તેમના ઉપર્‌ તૂટી પડયા, અનેક ધાએ વેતરા૪ 
લાખે! પડથો, [સેપાઇએ એ તેને ખાંધ્યો. મૃત્યુને થોડી વાર હતી ત્યારે જમે તેને પુછ્યુ' ક્ર 
'અત્યારે જીવતો જ્વા ૬૪એ તો શુ' કરે?? ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યે! કરે 'તાવડીમાંથી રોટલે 
ઉથલાવે તેમ નગરને ઉથલાવી નાખુ”. લેમે। ખુમાણુ જામનગરમાં જ મૃત્યુ પામ્યો, 


ખીજ વાત એવી છે કે “જમ સતાજીતી આત્તાથી જસાજઝએ લેમા ઉપર ચડાધ્ત કરી 
ખેરડી ભાંગી લેસાને તથા તેના ફુટુમ્ખીઓને મારી નાખ્યા. (યદુવ'શપ્રકાશ : શ્રી માવદાનજી) 


મુગલ સામ્રાજ્ય ૩૧૧ 


ગયા. કચ્છના રાહુ ભારમલનાં રાણી લીલાખા તેનાં ફાઈ થતાં હતાં. તેની સહાય 
મેળવી, જૂનાગઢના શાહી સૂખાને ઘોઘા ઉપરનો! હક્ક લખી આપી ગોાવિદજી સામે 
ઈ, સ. ૧૬૩૨ માં લડાઈ શરૂ ડરી; પણુ ગાવિદજી એ જ વર્ષે મરણુ પાસ્યો અને 
તેના ષુત્ર છત્રસાલે રાજ્યપદ્ટ ધાશણુ કર્ઝું. તક શે।ધતા કાઢી સામત ખુમાણે આ 
કોટુ[/ખિક ઝઘડામાં ઝંપલાવી છત્રસાલને ઊંઘતા ઉપાડી જઈ અગખેરાજજને સોંપી 
આપ્યો. તેણે છત્રસાલને માળી આપી તથા ભવિષ્યમાં શાન્તિ રહે તે માટે તેને 
મુકંડે તથા દીહેર એ બે ગામો! આપ્યાં, 


કાઠીએએ ગારિયાધાર પાછું સર કર્યું” અને તોંઘણુજી નિરાધાર બન્યા. 
પણુ સિહોરના નાગર દીવાન રામજી દેસાઈએ અખેરાજજીની આઝ્તાથી કાઢીઓને 
હરાવ્યા અને નોંઘણુજીને ગારિયાધાર સોંપ્યું, 


ઘોઘાની ચોથ : રામજી દેસાઇએ દીલ્હી જઇ ધોઘા બ'દર ઉપર જગાતમાંથી 
યાથ લેવાની સનદ ભેળવી અને ભાવી ભાવનગર રાજ્યના પાયા નાખ્યા, 


જહાંગીરતું મૃત્યુ : સર્જ સત્તા હસ્તગત કરવા ખુર્રમે ખ'ડ કર્યું, પણુ તેમાં 
તેને નિષ્ફળતા મળી, પરતુ તેને દીલ્હી ખહુ ટ્રર ન હતું. ઈ. સ. ૧૬૨૮માં જહાં- 
ગીર મૃત્યુ પાન્યો અને ખુરંમ શાહજહાં એવું તામ ધારણુ કરીને ગાદીએ આવ્યો, 


સત્યાસીએ। દુકાળ : સ'વત ૧૬૮૭ એટલે ઇ. સ. ૧૬૩૧માં ભય ડર ફુકાળ 
પડયો. ઇતિહાસકાર નોંધે છે કે “માણુસે પોતાનાં જ છોકરાં રશેટલા સારુ વે'ચ્યાં અને ' 
કૂતરાં અને ખિલાડાં મારીને માણુસેએ ખાધાં? લડાઈએ માં પાયમાલ થયેલી - પ્રજાને 
નિભાવવાનું સાધન ન હતું અને હતુ તો મદદ પહોંચાડવા સાધન ન હતુ, તેમાં 
લાખો માણુસેો મરીઃ ગયા અને લાખા માણુસોએ પમ પરિવર્તન કર્યું. રેશમાં 
અ'ાધૂધી લૂંટફાટ વધી ગયાં. ધપૂકા-ધોળકા અને સરખેજ સુધી કાહીઓનાં પાળ 
ધાડ પાડવા લાગ્યાં. દેશમાં અશાંતિ વ્યાપી ગધ. 


આઝસમખાન ; આવા સનેગામાં ગુજરાતમાં પ્રસિષ્ધ થયેલો આઝમખાંન 
સૂબા અમદાવપ્દ નિમાઈને આવ્યો તેણે , રાણુપુરના ગઢ સમરાવ્યો અને લૂ'ટફ્‌ાટ 
ઉપર કડક અ'કુશ સ્કચે. 


જામ લાખાજી; જામ લાખાજીએ તેના કાકાની પ્રણાલિકા પકડી રાખી, 
પોતાનું સૈન્ય મજખૂત ખનાવી, સ્વત-ત્રતા જાહેર કરી. તેણે પઃદશાહને ખ'ડણી ભરવી 
ખ'ધ કરી, એટલું જ નહી પણુ નાનાં રાજ્યો પાસેથી ખડણી વસૂલ કરી મ! 
ચલણુ તેણેુ સૌરાષ્ટ્રમાં ચાલુ કર્યું. સૌરાષ્ટ્રમાં દીહહડીની સત્તાને! ઉદ્યાડે છોગે અનાદર 
થયો અને જામ હાખાજીએ એક ર્વતત્ર રાજા તરીકે રાજ્ય કરવા માંડચુ'. તેથી 


ન 


૩૩૨૩ સૌરાષ્ટ્રનો. ઘતિહાસ 


આઝસખાને તેના ઉપર ચડાઇ કરી. જમ લાખાજી સામે જવા માટે પૂરતી તેયારી 
કરી હતી અને જામ પણુ તે માટે તૈયાર જ હતે; પણુ તેણે તેના દાદા જામ સતા" 
જીએ કરી હતી તે ભૂલ ન કરતાં અધ માગે. આઝમખાનને મળી પાદશાહુના સાર્વ- 
ભોમત્વને સ્વીકાર કરી, કોરી છાપવાનું ખંધ કરવાતું કખૂલ્યું' અને અઝમખાનને 
પોષાક આપી પાછે વાળ્યો, 


જામ લાખાજી ઈ. સ. ૧૬૪૫માં ગુજરી ગચા.* 


સરધાર : આઝમખાને ત્યાંથી કાઠીએ પાછળ પડેવાનું ધારી સરધારમાં 
ગ્ુકામ કર્યો. ત્યાં વિભાજીના ઝુ'વર મહૅરામણુજી ગાદી ઉપર હુતા, તેણુ તેને કાઢી- 
એનું કાસળ કાઢવામાં સહાય કરી. તેથી આઝમખાને તેને ફેટલાંક ગાસો આપ્યાં. 
મહૅરામણુજીને બે રાણીચ્છો હતી. તેનાં પહેલાં રાણીથી સાહેખજી તથા ખીન' 
રાણીથી ઝુભોાજી નામે જુ'વરો હતા, સાહેબજીનાં મ! વહેલાં ગુજરી ગયેલાં. તેથી તે 
જામનગર ચાલ્યા ગયેલા અને મહેરામણુજી ઇ. સ. ૧૬૫૦માં ગુજરી ગયા ત્યારે 
પાછા આવ્યા. તેમને શાહી થાણુદ્દારની મદદથી સરધારની ગાદી મળી. , 

ગાડલ રાજ્યની સ્થાપના : ૪. સ. ૧૬૫૦ : કુભોજી ચુડાસમા ઠાકોરના 
ભાણુજ હેતા, તેથી તે ત્યાં ગયા અને તેના મામાને મારી ત્યાં ગૉંડળ રાજધાની 
કરી પોતાતું રાજ્ય સ્થાપ્યું, 


ઓરગઝેખ : આલમગીરના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલો ઓરગઝેબ અમદાવાદને 
સૂબો! થયે, તેણે તેની કોમી રાજનીતિ અમલમાં સકી સોમનાથ અને દ્વારકાનાં દેગળે 
તોડયાં અને રાયા તીર્થસ્થાનોમાં મૂર્તિપૂજા ખધ કરાવી. સે!મનાથ સદિરમાં 
મસ્જીદ ખનાવી તેને “કોવતુલ ઇસ્લામ (ઇસ્લામની શક્તિ) એવું નામ આપ્યું. 


સુરાદ સખાપદે : 3. સ. ૧૬૫૪ : પાદશાહ શાહેજહાંનેો શાહુજાદો સુરાદ 
થોડા જ સમયમાં પ્રજાપ્રિય થઈ ગને. તે આળસુ હતે; તેથી તેનું કામકાજ તેના 


દક 





૧૪ આઝમખાન ગયા પછી કેરી પાછી ચાલુ કરવામાં આવી હતી. 


૨, જમ લાખાજી અન્નજતા મૃ'વરે હતા. તેથી ગાદીના વારસ તે હતા, છતાં તેના 


કાકા જસાજી ગાદીએ ચડી ખેઠો હતા. “એક સમયે કચેરીમાં લાખાજી પણુ હાજર હતા, ત્યારે 
અલી વજીરે લાખાજતે “જયે નામ'' કહી જસાજીતે। કોધ વહે.રી લીધેલો તથા લાખાજી સાચા 
હકદાર છે તેમ ખહાદુરીપવક કહેલુ' પણુ લાખાજીએ ગાદીએ આવી અલી વજીરને ૬ગાથો 
કર્‌્પીણુ રીતે મરાવી નાખેલો. 


મુગલ સાસ્રાજ્ય “કુર 
વતી શાણી કચેરીમાં રહેતા ખહાડદુરખાન ખાખીને। પત્ર શેરખાન? કરતે! હેતો, 


ગુતુખુદ્રાન ખેશગી ; આ સમચે જૂનાગઢને! ફ્રોજદાર કુતુખુદ્દીન ખેશગી ર 
હેતો. આ મહત્ત્વાકાંક્ષી અમીરે પાદશાહની સત્તા સૌરાષ્ટ્રમાં મજબખૂત કરવા માટે. 


રાજાએને દબાવવા સાંડેચા અને પોતાના સ્વાર્થમાં અધ બનેલા રાજાઓએ તેમના 
ભાઈએને કપાવી નાખવા તેતું શરણું શૈશ્યું. પ 


ગૉડલમાં પોતાના સામાને મારી રાત્ય પ્રાપ્ત કરનાર ઝુંભાજીને હુજી 
સરધાર ઉપર આંખ હેતી.* તેથી તેણે કુતુખુદ્ીનની સહાય માગી. કેલુખુદ્ઠીને 
સરધાર ઉપર ચડાઈ કરી. 


સરધારનું સમાધાન; કુતુઝુફીનના સૈન્ય પાસે સરધાર ટકી નહીં શકે અને 
એક રજપૂત રાન્ન્યને નાશ થશે એમ વિચારી જમ રણુમલજીએ તેની મદદે પોતાનું 
સેન્ય મોકલ્યું; પણુ ખન્ને પક્ષોને વિના કારણુ સોટી ખુવારી કરવાનું યોગ્ય ન જણાતાં, 
જામ રણુમલજીની દરચ્યાનગીરીથી સમાધાન થયું. અને જ પ્રમાણે સરધારની દક્ષિણુ 
તરકેનોા ભાગ ઝુ'ભાજીને આપવાનું સાહેબજીએ કખુલ ક્યું .3 


તે પછીના વર્ષમાં સ્રુગલાઈ શજ્યમાં અધાધૂ'ધી શરૂ થઇ. શાહઝાદા સુરાદે 
ઈ. સ. ૧૨૫છમાં બડ કર્યું” અને ». સ. ૧૬૫૮માં ઓર ગઝેભે શાહેજહાંને પકડી 
કેદ કર્યો. અને તેના ભાઇઓને મારી દીલ્હીની શહૅનશાહેતનેો તાજ પોતાના શિરે 
મૂકચે.. ના 
આ સમયમાં સૌરાષ્ટ્રના રાજાઓને સ્વત'ત્રતા પ્રાષ્ત કરવા સુચેગ્ય તક 
મળી, સુસ્લિમોના વધતા જતા પૃરને ખાળવાનું તેમનામાં સામથ્ય અને શક્તિ 
તેમજ સુયોગ્ય સમય હોવા છતાં મુસ'ષ અતે સ્વર્થમાં અંધ ખનેલા આ રાજાએ! 
પરસ્પરના વિખવાદમાંથી ખહાર આવી શકયા નહિ. 





૧, આ શેરખાન તે જૂનાગઢના નવાખેના બાખી વ'શને! સ્થાપક. તેઆ મૂળ અજ્ેધાનિઃ 


સ્તાનના વતની ઢુતા. ઉમાયુ રૈરશાહથી નાસી ઇરાનમાં ગયો અને ત્યાંથી કાબુલ આવ્યો ત્યારે * 


તેએએ તેને મદદ કરેલી અને તેતી સહાયથી ભારતતા 'બાબ'-દરવાજ-ખુલ્લા થયા ' તેથી તેણે 
ખાખી એવું ઉપનામ આપ્યુ'. તે ઉપનામ પ્રથમ પ્રાપ્ત કરનાર બહાદુર્ખાનના ખાપ ઉસસ્‍્માનખાન 
હતા. (વવશેષ વિગતે આગળ આપવામાં આવી છે.) 

૨. ગોંડલ તે કુભાજએ ૪. સ. ૧૬૫૦માં લઇ લીધુ' હતુ, પણુ તે અરડેઇ રહેતા 
અતે સરધાર લેવા માટે પ્રયત્નો કર્યા કરતા. ગોંડલ પ્રાપ્ત કર્યાના વર્ષ" માટે થોડો તફાવત છે, 
મુતુખુરદીન આવ્યે! તે પહેલાં ગોંડલ લઇ લીધુ' હતુ. જ 

૩. આ સાટે એક દુહે! છે કે : 

મદ છક મેર્‌ામણુ તણા, કરમી દોઉ પૂમાર, 
જુ"'ભે ગઢ ગોંડલ કિયે, સાહેબ ગઢ સરધાર, 


૩૧૪ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


જામ રણુમલજી આ તક જવા દે તેમ હતા નહી. પણુ આ ચુવાન રાજા 
વિલાસને પથે ચડચેઃ. પરિણામે તેણે પે!તાનાં ચોવન અને ધનનું ખલિદાન આપ્યુ, અને 
તેમનાં રાઠોડ રાણી અને તેમના ભાઈ ગોવર્ધનસિંહજી રાહોડેના કેદી જેવા ખની ગયા. 


જામ રણમલજવું મૃત્યુ : જામ રણુમલજી અશપ્ત હોવા છતાં રાણી તથા 
તેના ભાઇએ એક પુત્રને ઊભો કર્યો અને તેતે સતાજી એવું નામ આપ્યુ'.૨ પણુ જમ 
રમણુલજી તે વસ્તુ જાણુતા. તેથી તેણે તેના ભાઈ શાયસિંહુને બોલાવી પોતાને! વારસ 
નીમ્યા. ઈ. સ. ૧૬૬૧ માં જમ રણુમલજી ગુજરી જતાં તેને અગ્નિદાહ દઈ 
લેકે પાછા આવ્યા ત્યારે ગોવર્ધને દરવાજા ખ'ધ કર્યા અને જાડેજા ભાયાતે તથા 
લોકિક માટે આવતા રાજાઓને અ'ટ૨ ન આવવા દીધા. તેથી ધ્રોલના ઠાકે૨ જુણાજી 
તથા જમાદાર ગોપાલસિહે ગોવર્ષધનને મારી, જામનગર કખજે કરી, રાયચિંહુજીને 
ગાદી આપી.5 


કૅડશયુદ્દોનની જામનગર ઉપર ચઢાઇ : 9. સ. ૧૬૭૦ : આ સમચે ઔરગ- 
ઝેખની પ્રાંતિ સ'પાદન કરીને કુતુખુદ્દીન ખેશગી, અમદાવાદના સૂખા મહારાજા 
જસવ'તસિહ મહારાષ્ટ્રમાં સ્લારી લઈ ગયા હતા તેથી તેમની ગેરહાજરીમાં, સૂબો થયે 
હેતો. તેથી સતાજીએ તેમની પાસે ફરિયાદ કરી દાદ માગી, સુસ્લિમ સત્તા સામે ટકી શકે તેવું 
સૌરાષ્ટ્રમાં એક જ રાજ્ય જામનગર હતુ, અને તેથી તે કૅખજે લેવાનો આ સુયોગ 
હતો. તેથી મુતુખુદ્દીને આ તક ઝડપી લીધી અને ઇ. સ. ૧૬૭૦માં પ્રબળ સૈન્ય 
લષ જામનગર ઉપર તે ચડી આવ્યો. શેખપર પાસે તુસુલ યુદ્ધે થયુ. તેમાં જામના 
૨૦,૦૦૦ માણસો અને સૂબાના ૩૦,૦૦૦ માણુસેો કામ આવ્યા. જામ તથા ધ્રોલ- 
ઠાકોર સગરામજી વગેરે મરાયા. મુતુખુદ્દીને જામનગર રાજ્ય ખાલસા કરું. 





૧. જામ રણુમલ શક્તિશાળી પુરૂષ હતા, પણુ એક સાધુને મારી તેની પત્નીનું કાલા- 
વડમાંથી હરણુ કરૅલુ', જેનાથી તેને દ્રાહુક રોગ થયે! અને નપૃ'સક થવું પડેલુ*, તેથી સૂનમૂન 
અને શાન્ત બેસી રહેતા, કે!ઇ રાજકાજમાં કે પ્રજાપાલનમાં ધ્યાન આપતા નહી; દરેક કામ 
ગાવધન રાઠોડ કરતે. (યદુવ'શપ્રકાશ) 


૨, સતાજી ગેોવધનનેો પુત્ર હતે! તેમ પણુ મનાય છે. 


૩. વાર્તા એમ છે કે જુણાઈએ પોતાની રાણીએ તથા ખીજી સ્રીઓને ગઢમાં 
આવવા દેવા રજા માગી. ગોવર્ધતે એકસે। રથ મોકલ્યા. તેમાં હથિયાર બાંધી યેોદ્ધાગ્યો ખેઠા 
અતે રથો ગઢમાં ગયા ત્યારે યોહાએએ ઊતરી સિપાઇઓને કાપવ। માંડયા, ગોાવધ્ષ્ન પણુ 
તલવાર ખે*થી સામો! આવ્યો; પણુ જુણાજએ તેને માયો. સતાજને પસ મલેકને ત્યાં સ'તાડયે। 
હતો. તેણે સતાજને સે।'પી આપવા ના પાડી; તેથી રાયસિહે કહ્યું કે, તમે તેતે કાઢી મૂકો, નહીં 
તે! માર્યા જશે1, પરિણુા।ઃમે ઇસાએ સતાજીતે કાઢી મૂકયે. 


સુગલ ભાસ્રાજ્ય ૩૧૫ 


ફરલાસનગર : કુતુબુદ્ીને જામનગરની હસ્તી મિટાવી દેવા તેનું નામ 
છંસ્લામનગર પાડયું? અને ત્યાં વહીવટ કરવા શહેર કાઝી નીમી સરાહૅ મહેમદ્દી / 
પ્રમાણે રાજ્યઅમલ શરૃ કરવા ફરમાન કર્જ. સતાજીને ગાદી આપી, પણુ તે નામના 
શજા હતા. તેને ગાદી તો મળી પણુ તેને એક કેદ્દી જેવી સ્થિતિમાં રાખવામાં 
આવ્યા. ખરે વહીવટ તે] શાહી અમલદાર પાસે રહ્યો. આ રીતે જામનગરનું રાજ્ય 
ફેરી એક વખત જામના હાથમાંથી ગયુ. 


જામ રસ્‍યસિહના પુત્રો તમાચી તથા ફલજી નાની વયના હાઈ નાસ્રીને / 
કચ્છમાં જઈ રાહે માગમલજીને આશ્રચે રહ્યા.ર ી 


સોમનાથને ધ્વ'સ : ઔરગઝેબે સૂબાપદેથી સોમનાથને નાશ કર્યા પછી 
તેણે ગાદી ઉપર બેસતાં જ ઇ. સ. ૧૬૬૫માં, સોમનાથમાં પૂજા ફેરી ચાલુ થઇ ગચેલ 
હોવાનું જાણુવામાં આવતાં, તેનો ફેરી નાશ કરવા ફેરમાન ક્યુ”. અને તેનો અમલ 
ઈ. સ. ૧૬૬૭ લગભગ કરવામાં આવ્યો. જૂનાગઢના ફરેજદાર સરદારખાંએ સોમનાથનું 
મ'દિર સાવ તોડી નાખ્યુ.2 


વદ્વાણુ : ઇ. સ. ૧૬૬૬ : આ જ વર્ષમાં શિવાજી મહારાજે સુરત લૂટયુ' 
અને સુગલે।નું અરમાન ઉતાર્યું. તે વખતે વઢવાણુના ઠાકોર સબળચિંહુજી સ્રુગલાઈ 
ફોજમાં ગુજરાતના ફોજદાર મહાખતખાન સાથે પોતાનું સૈન્ય લઇ ગ્રુજરાતમાં ગયેલા 
અને શિવાજીની લૂ'ટ વખતે ગુજરાતમાં હતા. ૪. સ. ૧૬૬૬માં તેના ભાઇ ઉદ્ય- 
સિહે તેને દગાથી મારી, પે!તે વઢવાણુની ગાદીએ ખેઠો. 


આર્ભડા: એખાનેો રાજા અખેરજી નમને સાળા થતો હતો; પણુ જામની 
નીતિ એખા હુજમ કરી જવાની હતી. તેથી તેણે દગાથી હુમીરજીને કેદ કર્યો 
પરતુ જામ ઉપર શાહી ફે।ઈજ આવે છે તે જાણી દ્વારકાના રાણા પતરામલે વાઘેરાની 
સહાયથી તેને છોડાવી, આર ભા પહોંચાડયો; પણુ અખેરજી ઝાજ્ી જીવ્યો નહિ. 
પતરામલની સહાયથી એખા, જામનગર અને કચ્છની ચુંગાલમાંથી ખચાવી લેવામાં 
આવ્યુ, 


૧. જામનગર રાજ્ય જ્ુચર મોરીના પરાજ્ય પછી ઇસ્લામનગર્‌ યચું કે આ સમયે, તે 
માટે મતભેદ છે. વિદ્દાન કવિરાજ શ્રી માવદાનજી તેમના સ'શોધનથી સાબિત કરે છે ક આ 
સમયે તેનું નામ પરિવતષ્ત પામ્યું, ભુચર્‌ મોરરીના પરાજ્ય પછી નહીં, આ વિધાન વાસ્તવિક 
જણાય છે. 

ર. કોઇ કહે છે કે આ ભાઇઓ ઓપખામાં રલા હતા, પણુ તેઓ કચ્છમાં રણા હોવાનું 
વિશેષ સ'ભવિત્ર છે અને ચાન્ય છે. 


૩. સર જદુનાથ સરકાર, વિશેષ વિગતે માટે જુએ! મારું પુસ્તક “પિતૃતપ્ય્યુ”. - 


૩૫૬ સોરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ' 


છાયા: છાયાની ગાદી ઉપર શાણા વિકમાતજી હતા. તે ઈ, સ. ૧૬૭૧માં 
ગુજરી જતાં સ્ુલતાનજી વા સરતાનજી ગાદીએ આવ્યા. જામની સદા વધતી રહેતી 
ભીંસથી જેઠેવાનું રાજ્ય એક જમીનદારની કક્ષામાં આવી ગયેલું. પણુ સરતાનજી 
નિર્ધન, નિર્ખળ, નિઃસહાય હોવા છતાં હિસ્મત અને સાહસથી પોતાની ઉન્નતિના 
પ્રયાસે કરવા તેયાર થયા. 


છાયામાં સુસ્લિમ થાણુદાર રહેતે. રાણે! તો જામ સતાજીની જેમ નાસનેો 
રાજા હતો, તેમ છતાં, તેણે મહારાજા જસવ'તસિહ અમદાવાદમાં સૂખા છે અને 
ક્ષત્રિય છે, તે જેરે દરિયાકાંઠે ઈ, સ. ૧૬૭૧માં એક કિલ્લે! ખાંધ્યો, અને તેતું નામ 
પોર અર્થાત્‌ પુર એવું આપ્યુ; પરતુ કિલ્લો ખધાવી તેમાં રહેવા જવાની હિંમત 
ચાલી નહીં. ઇ. સ. ૧૭૦૦માં ઓર ગઝેખબ દક્ષિણના યુષ્ધમાં રોકાયો હતો અને સ્વંત્ર 
અ'ધાધૂ'ધી હતી, તે તક ઝડપી તેણે પોરખદરમાં રાજગાદી સ્થાપી, સુસ્લિમ થાણુ- 
દારને કારી મૂકયો, અને સ્વતત્રપણે રાજ્ય કરવા માંડયું.' 


હળવદ : હુળવદના રાજ અમરસિંહજી ઈ. સ. ૧૬૪૫માં સરણુ પામ્યા. 
તેમની ગાદીએ ચોથી પેઢીએ રાજ ગજસિહુ આવ્યા. તેના પાટવી ચ'દ્રસિંઠુ હેતા, 
તેને તેમજ તેના ષુ'વર આશકરણુજીને વિઠ્ઠા ગહવી નાસના ચારણે મારી નાખ્યા, 
તેથી જ્યારે ગજસિંડજીનું મૃત્યું થયું ત્યારે નાના કુંવર જસવ'તસિંહુજી 9. સ. 
૧૨૭૩માં ગાદીએ બેઠા. 


ચદ્રસિંહુનાં કુ'વરી ઝીંઝડુબા જેધપુર મહારાજ જસવ તસિહના જુવર અજીત- 
સિંહુ વેરે પરણાવેલાં. તેણે તેના સસરા જસવ'તસિહ કે જે ત્યારે ગુજરાતના સૂબા 
હુતા, તેને અરજ કરી કે ગાદી ઉપર જસવ'તસિહનેો હક્ક નથી, મહારાજા જસવ ત- 
સિંહ તેથી હળવદ ઉપર ચડાઈ કરી અને હળવદ લ્લીધું, હળવદના રાજ જસવ'તસિહ 
ભાગીને વાશહી ગયા, અને મહારાજાએ નજરઅલીખાન નામના અમીરને હળવદ 
જાગીરમાં આપ્યુ; પણુ નજરઅલીખાનને પોતાનો પ્રદેશ સુખેથી ખાવા રે તેવા 
ઝાલાએ! નિખળ ન હતા. વાંકાનેરના રાજ ચ'દ્રસિહુ હેળવદમાંથી નજરઅલ્ીને કાહી 
મૂકી પોતાના પૂવ નેની ખોથેલી હળવદની ગારી પુનઃપ્રાસ કેરી. પરતુ ઈ. સ. ૧૬૮૨માં 
& હુળવદરાજ જસવ'તસિહે દીલ્ઠી જઈ પોતાનું રાજ પાછુ મેળવ્યું, અને ' શાહી 
૧, આ પ્રસગે સૈયદ મહમદ નામના એક સરદારે પોરબ'હર ઉપર ચડાઇ કરી તેની 
પાસેથી ખ'ડણી લીધી. તેનો ઉલ્લેખ કોઇ ઇતિઠાસમાં નથી. પણુ પ્રભાસપાટણુ પાસે સવની ગામ 
સેયરોને મળેલુ'. તેના ર્ક્કામાં “કાયામાં જમીનદાર જેઠવા ભાણુજએ કરેલો બળવે ખેસાડી 
ખ'ડણી લેવા બદલ” ગામ આપવામાં આવેલુ' તેવો ઉલ્લેખ છે. 


મુગલ સાશ્નાજ્ય ૩૨૭ 
આજ્ઞાને માન્ય કરી રાહે ચદ્રસિંહ વાંકાનેર ગયા.' 


જામનગર : તમાચી તથા ફ્લજી જામનગરમાં : ઇ. સ. ૧૬૭૩ : જામ રાય- 
સિહ ઈ. સ. ૧૬૬૪માં શેખપાટમાં મરાયા, અને સતાજી ગાદીએ 'બેઠા. જામનગર 
ઈસ્લામનગર થયુ ત્યારે રાયસિહના પુત્રો તમાચી તથા ફ્લજી કચ્છમાં આશ્રય લઈ 
રહેલા.૨ ત્યાંથી વખત આવતાં તેમણે જામનગરના પ્રદેશ ઉપર ખહારવકું શરૂ કર્યું, 
અને અતતે એક દિવસ તેએએ જામનગર કખજે કરી સતાજીને ક્રીથી કાઢી મૂક્યો. 
આ વખતે તેને અમદાવાદથી મદદ મળી નહીં, અને ઈ, સ. ૧૬૭૩માં મહારાજા 
જસવતાસ'હેની સહાયથી તમાચીને જામનગરની ગાદી મળી, સુસ્લિમ સૂખાને પાછે 
બોલાવી લેવામાં આવ્યો, અને જામનગર કેરીથી ખાદશાહી સાસ્રાજ્યમાં સ્વત'ત્ર થયુ. 
જામ તમાચીએ સતાજને તગડયો, માટે તે તમાચી “તગડઃ કહેવાય છે. 


તેમના ભાઇ ક્લજીને ભાણુવડનાં પાંચ ગામ ગિરાસમાં મળ્યાં.3 


જામ તમાચી તરત પોતાનું પરાકંમ ખતાવવા તેના ભાયાત અખેરાજજીના 
વશનેની વિન'તી ઉપરથી જેઠેવાના રાજ ઉપર ચડયા, ને રાવળ લીધુ' અને 
પોારબ'દ૨ પાસે આવેલી બોખીરાની ખાડી સુધીને પ્રદેશ જીતી લીધે.” પણુ રાણાએ 





૧. ૪. સ. ૧૭૧૫માં અજીતસિંહ સૂબો થઇતે આવ્યો અને તેણે પણુ જસવ'તર્સિહને 
હરાવી ખ'હડણી લીધી. અને દ્વારકા ગયા. ત્યાંથી વળતાં હળવદ ઉપર પાછી તે।પ ચલાવી. જયારે 
તેનું કાંઈ પરિણામ ન આવ્યુ' ત્યારે ૪, સ, ૧૭૧૮માં પાંચ મારાઓને સાધુના વેશમાં સે।કલી 
રાહ જસવ'તાસહનું દગાથી ખૂન કરાવ્યુ”, 


ર, આગળ નેયું તેમ આ હૃ૪ીકત માટે મતભેદ છે, “જામતગરના પ્તતિહાસમાં ખીન્ન 
પણુ તમાચી ઈ. સ. ૧૭૧૨માં થયા. તે કચ્છમાં ગયા હતા. “યદુવ'શપ્રકાશ'માં થી, માવદ્દાનજ 
બે દુહાએ। આપે છે. તે પ્રમાણે તેએ એખાના ગામ વસઇમાં પણુ રહેતા હેય. 


૩% વતષ્માન મહારાળ્ન સહ આ ફૂલ?ના વશના છે. 


૪, આ માટે એવી વાત છે કે રાવળના દરખાર ખે'મારજનાં બહેન પોર્‌બ'દરના રાણાને 
પર્‌ણાવેલાં, ખે'ગારેછ તથા રાણા બન્ને ચોપાટ ખેલર્તા હતાં. તેમાં ખોલચાલ થતાં, ખે'મારજીએ 
રાણાતું ખૂન કયું" અને રાવળ. આવતા ર્લા, તેની બહેને પોતાના પતિનું ખૂન કરનારને માર- 
વાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, અને રાવળ ઉપર્‌ ચડાઇ કરી. રાણાનું સૈન્ય આવ્યું, ત્યારે ખે'ગાર્‌જી સૂતા 
હુતા.' તેને કે!ઇઇ ઉઠાડે તો મારી નાખે એવી તેણે પ્રાતિસા લીધેલી, તેથો ક્રેણુ ઉઠાડે? છેવટ 
તેનો ગોર પોતાના ગળામાં કટાર ખોસી ઉઠાડવા ગયો. ખે'ગારે ઊઠતાં જ બ્રાહ્મણુને મારી 
ઉતાવળમાં. ખારીએથી પડતુ” મેલ્યુ'; તેથી ત્યાં જ તે મરી ગયા. રાણાના સેન્યે રાવળ લીધુ, 
ખે'ગારેજીનું નામ અખેરાજ હતુ. 

રાવળનો વત્ષ્માન કિલ્લો જમ તમાચીએ ખાંષ્યો છે 


૩૧૮ | સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


રાવળ સિવાયને। સિયાણી સુધીને। પ્રદેશ પુન: હસ્તગત કર્ચો, અને મુતિયાણુા। તરકેના 
પ્રદેશ ઉપર મીટ માંડી. 


મોરબી રાજ્યની સ્થાપના : ઇ. સ ૧૬૯૮ : અત્યાર સુધી મે।રખીને। પ્રદેશ 
કચ્છ રાજ્યનો એક ભાગ હેતે]. ઇ. સ. ૧૬૯૮માં કચ્છતા રાહે રાયઘણુજી ચુજરી ગયા, 
ત્યારે પોતાની આંખો ડુ:ખે છે, એમ કહી તેના નાના ઝુંવર પ્રાગમલજી અસ્નિસ'સ્કાર 
_માટેસ્મશાને ગયા નહોં. ન્યારે ₹મશાનમાંથી ખીજ ભા#એ। પાછા આવ્યા, ત્યારે પ્રાગમગલજી 
તથા તેના જુ'વર ગોડજ તેને શહેરમાં પેસવા દીધા નહીં, અને પ્રાગમલજીના 
નામની છડી પોકરાવી; તેથી તેના એક ભાઈ કાંચાજીએ મે।રખી તથા કચ્છતું કટાશ્યા 
કબજે કરી ત્યાં પોતાની હકૂમત સ્થાપી અને મે!રખીતું રાજ્ય કચ્છથી જીરુ પડયુ. 


સમય : કાળી : ઈ. સ. ૧૬૮૦માં શિવાજી મહારાજ ગુજરી ગયા અને 
ઓરગઝેબની કોમવાદી રાજનીતિ દેશને ભરડો લઈ ગઈ સૌરાષ્ટ્રના રાજાએ ને 
મરાઠોએની દેશભક્તિનો ખ્યાલ થવા માંડયો! અને પોતાની પરિસ્થિતિની સાચી 
ઝાંખી થવા માંડી. તે સાથે દક્ષિણુની લડાઇએ। માં શાહી સૈન્ય અને ચુન'હા નાયકે 
રકા રહ્યા હેતા. તેનો લાભ લેવાનો પણુ તેએને વિચાર આવ્યો હોવાનું જણાય 
છે. તેઓને દોરવણી આપવામાં જામનગર અગ્રીમ હતું. સિહોર, પોરખ દર, હળવદ, 
વગેરે રાજ્યો પોતાના વિસ્તાર વધારવાના કામમાં લાગી પડયાં હતાં. ઠેરઠેર મૂકેલાં 
સુસ્લિમ થાણાંએ ઊઠેતાં જતાં હતાં. અને કેટલેક સ્થળે તો સુસ્લિમ થાણદારે 
પેસાના લે!ભે કે પોતે લાભ સૈળવી લેવાના ઉદ્દેશથી તેમાં મદદ આપતા અથવા 
આંખ આડા કાન કરતા, ચવા વખતે 5. સ. ૧૭૦૭માં ઓર ગઝેબના મૃત્યુના 
સમાચાર આવ્યા અને જામ લાખા જામનગરના સુસ્લિમ થાણુદારને અને 
શાહી રસાલાના માણુસોને કાઢી મૂકંચા. સિહારના ગેહિલ ઠોકે।[૨ ભાવસિહુજીર 
ખ્ુદ્ધિમાન અને ચતુર હતા, તેમજ સમચ વિચારીને ચાલનારા હતા. તેમણે કાહીઓને। 
પ્રદેશ પોતાની આણુ નીચે લીધે! અને મહુવા, જુડલા, ધારી વગેરેનાં સ્રસ્લિમ થાણાંએ। 
ઉઠાડી મૂકયાં. હેળવદે તેના મીઠાના અગર ઉપરના ઝૂટવાઈ ગયેલા હક્કો પાછા 
મેળવ્યા, અને પોરખ'દરના રાણાએ પોરખ'દર શહેરમાં નિવાસ કરી શાહી રાજસત્તાને 
ઉઘાડો અનાદર કર્યો. 


આ સમય આવે હતે કે કર્નલ વોટ્‌્સનના શખ્રોમાં કહીએ તો. “જસમીન- 
દારો એવા ખળવાન હતા કે તેઓમાં માંહે માંહે વિખવાદ ન હેત તો તેએ એ આખા 
સ્રુસલમાની રાજ્યનો સમૂળગે નાશ કર્યો. હોત.” 


૧. કાંયોજીએ શૈરખુલ'દખાનની મદદથી ભુજ ઉપર્‌ ૪. સ. ૧૭૨૫ માં ચડાઈ કરેલી, પણુ 
તેમાં નિષ્ફળતા મળેલી. 


૨, ભાવનગર રાહેરના સ્થાપક, 


ક 


જૂનાગઢમાં સરદારખાન ફેજદાર હેતો. તે પણુ તે સમયે ડ્રર થયે હતે; 
અને ત્યાં સૈયદ મહુમદ નામનો નખળેો ફોજદાર આવેલો, દરમ્યાન સોરઠની જાગીર 
શાહજાદા ઝેખ્બુનિસ્સાને અને તે પછી શાહજાદા આઝમને' મળી અને તેથી શાહ- 
જાદા આઝમનેઃ નાયબ શ્ઞાહવદી ખાન તેમના તરફેથી સર્વસત્તાધીશ થઈ આવ્યો. 
તેણે રાજ્યવિસ્તાર કે સાર્વભોમ અધિકાર પર લક્ષ આપવાને ખદલે માત્ર પોતાની 
જાગીરની ઊપજ વધારવા પ્રત્યે જ લક્ષ્ય આપ્યુ, ફોજદારે અને સૂખાએ પણુ 
વારતલાર બદલાતા ગયા.ર ૪. સ, ૧૬૮૭માં કરતલખખાન ફરાાજદાર તથા શાહજાદા 
આઝમને નાયખ થયે. તેણે અમદાવાદમાં ફેાજે કરેલ ખળવેો કડક હાથે સમાવ્યે. 
તેના બદલામાં સુજાઅતખાનના કેલિકાખથી તે ઇ. સ, ૧૬૮૮માં અમદાવાદના સખા 
તરીકે નિમાયો. તેણે કાઠીએ ઉપર એક મોટું સૈન્ય મોકલ્યું; પણુ તેથી કાંઇ અર્થ 
સર્ચે નહી. કાઠીએ વીખશઇઈ ગયા, ખ'ડણી પણુ મળી નહી' અને રાજાઓ ખડણી 
ભરવા માટે 3ન્કાર કરવા માંડયા. સૂબો ચડાઈ લઇને આવે ત્યારે રાન ખ'ડણી 


1. શાહજદો આઝમ પ્રભાસપાટણુમાં ખીમાર પડેલો. તેતે ઇલાજ દેલવાડાના નાગર 
ગૃહસ્થ વૈદ રામકૃષ્ણુ મૂળસ્થાને સફળતાથી કરતાં, તેને માલીવાડી નામની જમીન આપેલી. તેના 
અસલ લેખ મારી પાસે છે. 


૨. સોરઠના પહેલે ફોજદાર તોર'ગખાન થયે. તે પછી નીચે પ્રમાણે કરમ ચાલ્યો. 
નોર'ગખાન ૪. સ. ૧૫૯૨ થી ? ૧૬. મહમદ ગીલાની ૪, સ. ૧૭૧૧ થી ૧૭૧૪ 


ર. કાસમખાન ,, ? થી ૧૬૩૩ ૧૭, અભયસિદુ 9» ૧૪૧૪ થી ૧૭૧૫ 
૩. મીરઝાં #»? ૧$3૩૩ થી ૧૬૪૨ મહારાજ 
ઇશાર્‌તખાં ૧૮. અખ્દલ હામીખાં ,, ૧૭૧૫ થી ૧૭૧૪ 
૪. જતાંયુતુલ્લા ,, ૧૬૪થ થી ૧૬૫૦ ૧૯, અભયસિંઠ ક ૧૪૧૭ થી ૧૭૧૭ 
પ. મહમદ સાલેહ ,, 1૧૬૫૦ થી ૧૬૫૩ ૨૦. હૈદર કુલીખાન ,, ૧૭૧૧ થી ૧૭૧૮ 
૬. કૃતુખુદ્દીન ,, 1૬૫૩ થી ૧૬૬૪ ૨૧. અખ્દલ ઠામીદખાં ,, ૧૭૧૮ થી ૧૭૨૧ 
ખેશગી રેર. અસદ કુલીખાન ,, ૧છર૨૧ થી ૧૪૨૩ 
છ. સકરેદાર્ખ1ાન ,, ૧૬૬૪ થી ૧૬૮૬ ૨૩ અસદ અલીખાન ,, ૧૪૭૨૩ થી ૧૭૨૯ 
૮. સેયદ 'ક ૧૬૮૬થી ,, ર૪. સલાખતખાન #» ૧૪૨૯ થી ૧૭૩૦ 
મહુમદખાન ર૫. શેરખાન ખાખી ,, ૧૪૩૦થી ૧૪૩૦ 
€. શ્ઞાહવર્દીખાન ,, ''* થી ,, ૨૬. ગુલામ મેલ્યુદ્દોન ,, ૧૪૩૦થી ૧૪૩૨ 
૧૦, કરતલબખાન ,, “ થી ,, ૨૪છ. સોરાબખાન »» ૧૪૩૨ થી ૧૭૩૫ 
૧૧. શૈર અફઘાન ,, » થી ૧૬૮૧૭ ૨૮. મોાસતખાન નાયબ ,, ૧૭૩૫ થી ૧૭૩૭ 
૧ર, ખહલોલ શેરાની,, ૧૬૮૪થી ૧૬૮૮ ર૯ હઝબરઅલી ,, ૧૭૩૨૭ થી ? 
૧૩. શૈર અફધાત ,, ૧૬૮૮ થી ૧૬૯૮ 9૦. હિંમતઅલ્લીખાન ,, ? થી ૧૭૪૮ 
૧૪. મહમદખેગખાત ,, ૧૬૯૮ થી ૧૭૦૪ ૩૧, શૈરખાન ,# ૧૧૨૪૮ થી સ્તત'“ત્ર 


3૫ સરદારખાન , ૧૨૭૦૪ થી ૧૭૧૧ 


૩૨૮ - સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ : 


ભરવાનું વચન આપે અને તે જાય પછી ફે।જદારને જવાખ ન આપે તેવી રસમ 
થઇ ગઈ મહમદ બેગખાન નામને ફે।જદાર ઘણી આશાગેા લઈ ને આવ્યે. 
પણુ તેને ષણુ સફળતા મળી નહિ. તેને ઇ. સ. ૧૨૯૮માં બોલાવી લેવામાં ચાબ્યે 
અને કાટીએ પાછળ સેોકલવામાં આવ્યો. આમ ઉત્તરોત્તર ફેાજદારો ખદલતા 
ગયા. ઇ. સ. ૧૭૦૪માં આવેલે! ફોજદાર સરદારખાન તે! સાવ નિબળ હેતો, 
ગુજરાતના સૂબા અહમદખાનને। મરાડોએના હાથે પરાજય થયે. ઔરગઝેખતું મૃત્યુ 
થયુ' અને સોરઠના ફે!જદાર સૈયદ અહમદ ગીલાની ધમભાવનામાં તત્પર રહેતે 
તેથી તેની સ્થિતિમાં સ્રગલાઈના પાયા ડોલવા લાગ્યા અને શહેનશાહ અકખરનું 
જીતેલુ' સૌરાષ્ટ્ર દીલ્હીના સખ્રાટના હાથમાંથી સરી પડે એવી પરિસ્થિતિ સરજાઇ; 
પણુ સૌરાષ્ટ્રના રાજાએમાં માત્ર કૌટુંબિક અદાવતેો,, શખ્દોથી થયેલી ગેરસસજે, 
આગલાં વેરક્ેર અને કલેશના પરિણામે આ તકને કે પૂરો લાભ લઈ શક્યા 
નહીં અને રાવળ ભાવસિંહ, જમ લાખાજી વગેરે ટૂર દેશી રાજ્યકર્તાએ।ની ઇચ્છા છતાં 
તેએ પોતાનું ધ્યેય પ્રાસ કરી શકયા નહાં. 


૪. સ, ૨૭૦૭ પછી : આ વર્ષ પછીનો ઇતિહાસ લખવે ઘણે! કૅઠિન છે, 
સૌરાષ્ટ્ર આંતરિક યુદ્ધોથી પાયમાલ થઈ ગયેછુ' નેવામાં આવે છે. એક તરકેથી નાના 
જાગીરદાર રાજ્યપતિ થવા પ્રયત્ન કરે છે; રાજાએ પોતાનો વિકાસ કરવા માગે છે; 


સૃસ્લિમો તેમનું વર્ચસ્વ ટકાવી રાખવા માગે છે; કાઠીએ પોતાના પાળ કૅ નાનાં 
લશ્કરો જમાવી લૂંટફાટ કરે છે અને મરાઠોએ આ દેશ ઉપર ચઢી આવી પોતાની 


ધનલાલસા તૃપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, 


૪, સ. ૧૭૦૭થી ઈ. સ. ૧૮૦૬ સુધી આ રેશમાં કોઈ સ્થાપિત સત્તા 
ટુતી નહી. કોઈ રાજાનું સાવભોમ શાસન ન હતું, એટલુ જ નહી પણુ તેનું નેતિક 
વચઃસ્વ પણુ હતું નહી. પ્રજા પાચમાલીને પ*થે પ્રયાણુ કરી રહી હતી; દૈશ નિર્ધન 
અને ક'ગાળ થતે! જતે! હતો. એવા સમયમાં પે!તાની સત્તા ટકાવવા, વેરઝેર વસૂલ 
કરવાના અને ષન પ્રાપ્ત કરવાના જે પ્રયત્નો થયા તેનું આલેખન તે હવે પછીનો 
અઢારમી સદીનો ઈતિહાસ છે. 


વઢવાણુની ગાદીએ ઠોાકેર ભગવતસિહઠજીને મારી અર્જીનસિહ ખેઠા,' 


૧. વહવાણુ ૪. સ. ૧૭૦૬માં : વહવાણુના ડાકોર ભગવર્તાસિ'હજના પિતા ઉદયાસિર્ઉ 
ઇ. શ. ૧૬૬૬માં તેમના મોટા ભાઇ સખળસિંહુજતે દગાથી મારી, ગાદી પચાવી પાડી હતી. 
ત્યારે સબળસિ'હજના નાના ભાઇ ભાવસિ'ઠજ પોતાના સસરા સાવ4ર-ડાકેરતે ત્યાં જઇ રેલા 
હુતા, તેના મુ'વર્‌ માધવસિ'હજી ખહું શરવીર્‌ હતા, તે સાવર છોડી ક્રેટા ગયા. તેના વડીલ પુત્ર 
મદનસિ'હે ઝાલરાન્પાટણુનું રાજ્ય સ્થાપ્યું ખને બીજા ત્રણુ પુત્રો સોરાષૂમાં આવ્યા. તેમણું ભગ- 


સુગલ સામ્રાજ્ય ૩3૨૨ 


જામનગશર્‌ : 8. સ. ૧૭૦૨-૧૭૦૫ : જામ લાખાજીના મૃત્યું પછી તેના 
પુત્ર રાચસિહજી જામની ગાદીએ બેઠા. ભોગવિલાસ અને સોજમજામાં રહેતા આ 
રાજવીએ અસાધારણુ ખચ કરવા માંડચો અને તેના પૂવજેએ જે પરિશ્રમથી 
જામનગરતું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરેલુ તેનો 'ખ્યાલ ન કરતાં સ્ુગલાઈ પદ્દતિએ ગ્મેશઆરો- 
મમાં જ સમય વ્યતીત ડરવા લાગ્યા, તેથી તેના ભાઈ હેરધ્રોળજી કે જે હેડિયાણાના 
જાગીરદાર હેતા તેણે આવી તેને! પ્રાણુ લીધો અને પોતે ગાદીએ બેઠો. 


હાલાજી ; પડધરીના ભાયાત હાલાજી ઉરે કાકાભાઈએ આ 'ખખર મળતાં 
હેરધ્રોળજીને મારવા પ્રતિજ્ઞા કરી; પણુ જામનગરમાં હેળપ્રોળજીએ સત્તા જમાવી 
દીધી અને ખીજી રીતે પહાંચાય તેમ ન હતુ તેથી તેણે અમદાવાદનો 
માર્ગ લીધે. રાયસિહના મુ'વર તમાચી ભાગીને કચ્છમાં ગયા, કચ્છમાં રાહે દેશ્રાજીનાં 
રાણી રતનખા તમાચીનાં માસી ધતાં હતાં તથા હેળવદના જસવ'તસિહુ તેના માતા- 
મહુ થતા હતા. તેથી રતનખાઈએ તેના 'િતાને તમાચીને ગાદી આપવા માટે પ્રયત્ન 
કરવા આશ્રહે કર્ચ. તેથી રાજ જસવ'તસિહ્ના મુવર પ્રતાપસિંહ અમદાવાદ ગયા. 


હાલાજી તથા પ્રતાપસ્િહુજી મળી સૂખા દાઉદખાન પન્નીને મળ્યા અને 
જામનગર ઉપર ચડાઈ લઈ આવી, હરધ્રોળજીને મારી, તમાચીને ગાદી આપવા મદદ 
માંગી. સૂખાએ તે પ્રમાણે મદદ આપવા કરાર કર્યો. તે અન્વચે પ્રતાપસિહે પોતાની 
છુ'વરીં-'સૂખા સુખારીઝ-ઉલ-સુલ્કને આપવી તથા ભાયાત નારણુજીની ખહેન? સેનાપતિ 
સલાખત મહુમદખાનને આપવી અને તેએ જામનગર ઉપર ચડાઈ લઈ આવે લેંમ 
નક્કી થયુ. : 





સિ'દુજને મારી વઢવાણુ લીધુ'' અજીષ્નસિ'ક વઢવ!ણુની ગાદીએ ખેઠા અભયાસહુજીએ ચુડાનીઃ 
ગ31ટી સ્થાપી અને માનસહજને ઝમ્મર વગેરે ગામો મળ્યાં, 
રાજતેજ% 
લ 1 
દી કિ 
સબળ સિંહ ઉદયસિહુજ ભાવસિહજ 


ભગવતસિંહુજઝ માધવસિહુજ 


। 
મદનસિંહુજ અજુષજ્નસિંહુછ અભયસિહુજી માનસિદુજ 
(ઝાલર્‌ાપાટણુ) (વઢવાણુ) (ચુડા) (ઝમ્મર) 
૧, આ કુ'વરીએઓ મૃસ્લિમ રખાતોની હતી તેમ માનવામાં આવે છે. “વદુવ'શપ્રકાશ'માં 
થી, માવદદાનજતા સ'શેધનમાં પણુ તે રખાતની પુત્રીએ હોવાનું જણાયુ છે. 
દિ. 


3૨૨ સૌરાષ્ટ્રનો દૃતિહાસ 

જામનગર ઉપર્‌ ચડાઈ : ઇ., સ. ૧૭૧૪ : શાહી સૈત્ય જામનગર ઉપર 
આવ્યુ. તોપખાના તથા હયદળ સાથે આવતું સૈન્ય જેઈ હરપ્રોળજી નાસી ગય 
અને જામનગર સૂખાના હાથમાં પડયુ. ડ*છના રાહ દેશળજીએ તમાચીને ઘેર રાખ્યા 
હેતા તંથા ખર્ચ ભોગવ્યું હતું. તેના ખદલામાં ખાલ'ભા ગામ લઇ તસાથીને ભુજથી 
આવવા દીધા અને રાજ જસવતસિંહે તેની મહેનતના બદલામાં હડિયાણા લીધુ 


ને ઝાલાની જે દીકરીએ સુસલમાનતે પરણી તેને પણુ દાયજામાં જામ તમાચીએ ત્રણુ 
ગામ આપ્યાં.* 


બીજી ચડાઈ; ઇ. સ. ૧૭૧૬ : જામ તમાચી માટે ઝાલાએએ આટલે 
ભોગ આપ્યો; છતાં તે વષ માં સુખારીઝ ઉલ ગ્રુલ્ક મોટી ચડાઈ લઈને શાાવ્યો. 
લશકર નિભળ હતુ, ખજાને ખાલી હતો અને જામ તમાચીની શક્તિ સામા થવાની 
ન હતી. તેમ છતાં તેણુ સ્ુબારીઝતે ત્રણુ લાખ રૂપિયાની ખ'ડણી આપી 
પાછે કાઢયે. 

ત્રીજી ચડાઈ : ઈ. સ. ૧૭૧૭ : સુખારીઝ-ઉલ-સુલ્ક વળતે વરસે પાછો 
આવ્યો; પણુ આ વખતે રાજ પ્રતાપસિંહના કહેવાથી સલાખત મહમદખાન વચમાં 
પડેચો અને એક લાખ રૂપિયાની ખડણી આપા તેને પાછે કાઢચે।. 


ચોથી ચડાઈ : 9. સ. ૧૭૪૨ : સીરઝાં ઝાફેર ઉફે મોસનખાન ચડાઈ 
લઇને આવ્યો. પ્રથમની ત્રણુ ચડાઈ વખતે જામ તમાચીની બેસતી સત્તા હતી; પણુ 
પચીસ વર્ષના ગાળામાં જામ તમાચીએ પૂરતી શક્તિ પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી; તેથી 
તેણ મોસ્નખાન સામે યુષ્ઠ ખેલી લેવા તૈયારી કરી. મરાઠાઓ સાચે વારવાર હારતા 
ઝ્ુસ્લિમાના પરાજયની વાર્તાએ સર્વત્ર પ્રચલિત થઈ ગધ હતી અને જામે પણુ 
સદાને માટે આ ધનપિપાસુના ત્રાસને સિટાવી દેવા નિશ્ચય કર્યો, મોસનખાને પણુ 
જામની તેયારી જેઈ વિદિ ચલાવી; પરિણાસે જામને હરકત ન કરવાની શરતે પચાસ 
હજાર રૂપિયા લઈ સશેઃસસનખાન પાછે વળી ગચે।.૨ 


હાલાજી પડધરી : જમ તમાચીને રાજ અપાવનાર પડેધરીના હાલે।જી હુતા. 
આ હાલે।[જી અતિ કૂર અને ખૂની પ્રજુતિના હતા,૨ તેથી જામ તમાચીને તેની ખીક 





૧. ચરખડી, ત્રાકૂડા, ડેયા. (યદુવ'શપ્રકાશ') 
ર. જામનગર ઉપર ન્નેધપુર્ના મહારાન્ન અજીતસિહે પણુ સખા તરીકે ચડાઇ કરેલી, 
7 તે વષ માટે સ્પષ્ટતા થતી નથી, અજીતાસહ ગુજર્‌ાતતા સૂબા યતા તે સમયમાં અજતસિહુ 
સ.મે જમે યુદ્ધ ખેલ્યું, અને તેમાં તેતો પરાજ્ય થયો! હતે? આ ચડાઇ હરધળજ મોરખીઠાકોરની 
ભલામણુથી અજતસિઠુ લઇ આવેલા. 
૩. તેણે જેઠવા રાણાને માયો હતે; મોરબીના અલીઓજી ઠાકોરને દગાથી પડધરી 
આગળ માસી નાખ્યા હતા તે ઉપરાંત તેના હાથે અનેક ખૂન થયાં હતાં. 


સુગલ સામ્રાજ્ય ૩૨૩ 


મ્હેતી. વળી નમને મુવર ન હતે, તેથી તેનાં રાલી હરપ્રોળજીના ઝુંવરને દત્તક લેવા 
માગતાં હતાં; કારણુ કે હરધ્રોળજીનાં પત્ની રાણીજીનાં સગાં બહેન થતાં. આ કાય 
કરવામાં હાલાજીની હાજરી તેને સાલવા માંડી; કારણુ કે હાલેોજીએ એવે અભિપ્રાય 
આપ્યો કે શઝુના કુવરને વારસ કરવો એ ઉંષ્ટ નથી. તેથી હાલાજી તથા અન્ય 
ભાયાતલોને કચેરીમાંથી રજા આપવામાં આવી, હાલાજીને જામના મૃત્યુ પછી ગાદીએ 
બેસવાના કેડ હતા. તેથી પોતાનું જમાવેલું વર્ચસ્વ હાથમાંથી જતું જેઈ તેના 
સાળા કિસનસિ હ ઝાલાને' વઢવાણુથી બોલાવી, તેની મદદથી જામ તમાચીનું તેના જ 
રાજમહેલમાં ખૂન કર્યું ; પણુ જામનાં જુવરી રાજકુવરબાએ* મૃત્યુ પામેલા નામનાં 
લેણીવાળાં કપડાં બદલ્રી, નવાં કપડાં પહેરાવી, ખારીએ બેસાડી, સૈનિકોને હાકલ કરી 
જે જામ જીવતા છે તથા હાલાજીએ ગાદી પચાવી પાડેવાના લોભે તેના ઉપર ખૂની 
હુમલો કર્ચ હતો, માટે તેને પકડો. માણુસો હાલાજી ઉપર ધસ્યા, પણુ હાલાજી 
તથા કિસનસિ'હ નાસી છૂટયા, અને મોડપરને। કિલ્લો! કખ્જે કરી ત્યાંથી બહારવટું 
પેલ્યુ'. દરસ્યાન રાજકુવરબાની સલાહથી રાણીએએ લાખાજી તથા અજાજી નામના 
ઝુ'વરોને દત્તક લઈ લાખાજીનેો ગારી ઉપર અભિષેક કર્યો. હાલાજીએ મોડપરના 
ડિલ્લાનો કબનને છોડયો નહોં અને અડખેષડખેના પ્રદેશમાં લૂંટફાટ કરવા માંડી. 


રાજકેશ્ટ : ઈ. સ. ૧૬૯૪માં સાહેબજી પછી સરધારની ગારી ઉપર આવેલા 
તેના ઝુ'વર ખામણિચે.જી કાલીપાટનાં હોર વાળી ભાગતા શમિયાણાઓને આંતરી ધીંગાણુ' 
કરતાં નકલ'ક વીડીની લડાઇમાં કામ આવ્યા અને મહેરામણુજી ગાદીએ આવ્યા. આ 
મહેરામણુજી એક ખળવાન ચેોહદ્ધા હતા. દીર્ધ દષ્ટિ અને સુત્સદ્દીગીરીથી તેનાં અ'ગત 
શૌચ અતે શક્તિનો તેણે લાભ લીધે. દીલ્ડીમાં બાદશાહ ફેરૃખશિયરનું ખૂન થયુ' 
અને સુગલાઈની પડતી જતી શહૅનશાહતમાં મહેરામણુજીએ પોતાની નાની ઠકરાતને 
વિસ્તાર વધારવા પ્રયત્ન કર્યો. તેણે જૂનાગઢના સૂબા અખ્ટલ હાસમીદખાનના નબળા 
રાજયઅમલમાં જૂનાગઢના ખાલસા સુલકનાં ઘણાં ગામો જીતી લીધાં અને તેના 
ઉપર નિરઝુશ વહીવટ કરવે! શરૂ કર્યો. અખ્ડુલ હામીદખાન તેને પહાંચી શકે તેમ * 
હેતુ' નહીં; તેથી ખીજ હિન્દુ રાજાએને તેણું મદટ આપવા યાચના કરી પણુ તેને 
મળી નહી; તેથી દીલ્હી લખી મોકલ્યું અને ત્યાંથી માસ્ુમખાન ઉઠે સુજાઅતખાન 
નામના અમીરને સેોશર્ઠૅના નાયખ ફ્રીજદાર નીમી, મહેરામણુજીએ જીવેલાં ગામે 
જાગીરમાં આપી, રવાના કર્ચ. છે. સ. ૧૭૨૦માં આ સૈન્યે રાજકોટ ઉપર આકેમણુ 





૧. કિશનસિંહનું નામ શ્રાં, માવદાનજી “યદુવ'શપ્રકાશ્ર'માં કરશનસિહઠુ કહે છે, તથા તેનું 
નામ ફરણુસિહ પણુ હતું તેમ જણાવે છે. 

ર. રાજરુ'વર્‌ખા જેધપુરનાં રાણી હતાં, તે જામ તમાચીનાં મુ'વવરી હરતાં તથા મોટીબા 
નામે ન્નણીતાં હતાં. ર 5255259 નિ 


*%.. ૦ 


ડુ દ: 


કર્જ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


કર્યું“; પણુ મહેરામણુજએ તેની વીરતા અને શક્તિને પશિચય દીલ્હીના સૈન્યને 
આપ્યો, ભયકર રણુસ'શ્રામ થયો. તેમાં મડેરામણુજી મરાયા, અને સાસ્ુમખાન 
જીવ્યો. તેભ રાજકોટ નીચેનાં ભાડલા, સરધાર, આણ્‌'8પર, જસદણુ વગેરે પરગણું 
ખેોતાના વહીવટમાં લીધાં. 


ફાજકોટમાં સાસુમખાન : તેણે રાજકોટનો કિલ્લો! ખાંથેયો તથા તેનું નામ 
માસુમાબાદ રાખ્યું, પશ્ચિમ દિશામાં તેણે ખાઈ ખોદાવી, કિલ્લેબધી પાકી કરી, 
રાજ્યભ્યવસ્થા સ્થાપી, રાજકોટમાં સ્વતત્ર રાજા થઈ, રાજઅમલ શરૂ કર્યો. 


રાજકેટ પડયુ : ઇ. સ, ૧૭૩૨ : મહેરામણુજીને સાત કુ'વરો હતા. આ 
સાતે તેના પિતા જેવા જ ખહાડદુર હતા. તેમણુ ખહારવટું શરૂ કર્યું” અતે માસુમ- 
ખાનનાં આન'દવેભવ અને મોજશેખ કરી રાજ્ય કરવાનાં સ્વષ્તો સિદ્ધ થવા દીધાં 
નહે. ખાર વર્ષો સુધી તેમણે બહારવટું ખેડી માસ્મખાનને તે!બા પોકરાવી દીધી 
અને પોતાનું તસામ બળ એકત્ર કરી ઇ. સ. ૧૭૩૨માં તેએએ રાજકોટને ઘેરો 
ઘાલ્ચો. માસુમખાનને પોતાના ખળ ઉપર [વશ્યાસ હતે।. જૂનાગઢમાં ફ્‌ાજ્દાર થયેલાં 
શેરખાનની મહુત્ત્વાકાંક્ષાએ7 અપાર હતી. તેને માસુમખાન એક શૂળ રૃપે હતો. તેથી 
તેણે કાંઇ સહાય કરી નહી, ગઢમાં 'દાણા ખૂટયા અને બચાવ કરવાનું અને ટકી 
શકવાનું અશકય જણાતાં માસુમખાને દરવાજા ખોલી, મહેૅરામણુજીના પાટવી રણુમ-* 
લજીનું શરણુ માગ્યું, રણુમલજીએ ખિનશરતી સમાધાન કરવા વાત કરી; તેથી સમાધાન 


ભાંગી પડયું અને ખૂનખાર યુદ્ધે થયું. તેમાં રણુમલજીએ પોતાને હાથે માસુમખાનને 


માર્યો. કઈકે સુસલમાનો તથા રજપૂતો મરાયા અને ઈ. સ. ૧૭૩૨માં રણુમલજી 


તેના પિતાની ગાદીશમ બેઠા. 


સરધાર : રાજકોટ કબજે થયું. પણુ સરધારમાં ખાકરખાન નામને ખળવાન 
અને જુલ્મી થાણુદાર હતે. રણુમલજીએ તેને શરણુ થવા હુકમ કર્ચો; પણુ ખાકેરના 
મનમાં હેજી દીલ્ડોની શાહો સત્તાની હુવા હતી. તેણે શરણે આવવા કન્કાર કર્ચે; 
તેથી રણુમલજી તેના ઉપર ચડયા. આ કામમાં તેમણે ગોંડલના ઠાકોર હાલાજીની 
મદદ માગી. પણુ ખળવાન થતા જતા રણુમલજીને મદદ કરવામાં તેણે પોતાની 
સલામતી જેઈ નહોં; તેથી સહાય આપી નહીં. તેથી કોટડા ઠાકોર તેજમલની મદદ 


માગતાં તે મદદે ગયા. સરધારના યુદ્ધમાં ખાકરખાનના પરાફેમ આગળ બન્ને ઠાકોરે 


હારીને પાછા ફર્યા, પરતુ રણુમલજીને પોતાનું રાજ્ય નિષ્ક ટક અનાવવું હતુ' અને 
ખાકરખાનને પૂરો જ કશ્વો હતે.. તેથી તેણે કુતનિશ્ચથી બની કરી હુમલે। કર્યો. 
બાકરખાન આ મરણિયા હલ્લા સામે ટકી શકૅયો નહિ. રણુમલજીએ તેનાં સેન્યને 


મુગલ સાચ્રાજ્ય _ ૩૨૫ 


હુશવ્યાં તથા તેને રણુમેદાનમાં ઠોર માર્યો.' 

ભાડલાની સરધાર ઉપર્‌ ચડાઈ: છ. સ. ૧૭૩૩ : ખાકરખાનના ષૃત્યુથી 
સૌરાષ્ટ્રમાં હાહાકાર વ્યાપી ગયો એક જ વર્ષમાં બે સુસ્લિમ સરદારેને મારી 
પોતાનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાની રણુમલજીની અતુલ શક્તિની પર્ષા અને પોતાને સ્વાર્થ 
સ્ાધવાના ઉદ્દેશે ભાડલાના લાખા ખાચરે સરધાર ઉપર ખાકૅરના મૃત્યુનું વેર લેવાને 
ખહાને ચડાઇ કરી; સરધાર કબજે ક્યું; સુચલમાને!' તેની સાથે ભળી ગયા, પણુ 
તેજમલજીની સહાયથી તેણે સરધાર પાછુ લીછુ.* 


લાખો ખાચર મરાયો. તેથો આણ્‌ પુરના રામ ખાચરે એચિતે। હુંમલે। કરી 
સરધાર કખજે લીધુ. રણુમલજીને ખખર પડતાં તે તરત જ સરધાર ઉપર ચડયા 
અતે કાઢીએને હરાવી કાઢી સૂકયા. શામ ખાચર આણુ'દપુર ખાળી, ઉજ્જડ કરી, 
ખહાશવરે ચડયો, પણુ તેમાં તે ફાવ્યો નહીં અને માર્ચેય ગચે।. 


આમ, રાજકોટ રાજ્યનો વિસ્તાર વધારી રણુમલજીએ રાજકોટમાં” ગાદી 
સ્થાપી, અને તેજમલજીએ કરેલી મદદના બદલામાં તેને કેટલાંક ગામો! આપ્યાં. 


એાખામ'ડળ : ઇં. સ. ૧૭૧૫ થી ૧૭૧૮ : ઓખાના વાહેલ રાજાએ પેક્ટી 
છેલ્લે રાજા ભાજરાજજી ઈ. સ. ૧૬૬૪માં ગાદીએ આવ્યો. તેના પાટવી કુમાર 
વજેરાજજી કોધી સ્વભાવના કારણે પેતા સાથે લડી પોશીત્રામાં રહ્યા, ઇ. સ. 
૧૭૧૫માં તેણે પતરામલ વાઘેરની સહાયથી એક સૈન્ય ઊભુ કરી સારા- 
ષ્ટ્ર્માં ઠેકડેકાણુ ધાડો પાડવા માંડી. આ ધાડો સૃખ્યત્વે નમનગર પોરખ દર 
અને ગોંડલના વિસ્તારમાં પડતી. એટલે ત્રણે રાજ્યોનાં સેન્યોએ એકત્ર થઈ પોશીત્રા 
ઉપર ચડાઈ કરી તેઓને સ્ત હાર આપી. વાધેરા એખામ'ડળના પૂવ ભાગમાં 


. “ ક્‌. ખાકર માટે ઘણી દ'તકથાએ છે. એક મત પ્રમાણે તે એક્લો જતા હતે, ત્યાં 
થોડો નદીમાં, ખૂચ્ચો, રણુમલજી પાછળ જ હતા. તેણે લાગ નેઇને ખાકરને મારી નાખ્યો, જે 
સ્થળે બાડરને માથે તે રથળ હજી “બાકર ઘુના”તે નામે ઓળખાય છે. ખીજી વાત એમ છે કે ર 
ખાકરખાને એક ચારણુ બાઇની લાજ લેવા પ્રયત્ન કયો*. બાષ્ઠએ શસિહ્ણુનું સવરપ ધારણુ કરી 
તેતે ઊંધા! નાખી માયો, તેથી તે પીર તરીકે પૂજાયો. (ભાકરના ખુક્કા જમી ગઇ તુ જવણી-) 
ર્‌. ફાઠીએ તથા સુસલમાનોએ મળી સરધારના લોકો ઉપર બહુ જુલમ કર્યો જે “કાળો 

કેર” કહેવાયો. હેજી પણુ સોગ'દ ખવાય છે કે “નૂડું" ખોલે તેને માથે સરધાર્તા કેર્તું પાપ, 
-યદુવ'શપ્રકાશ. 
૩, રાજ્કોટ જ્યાં વસે છે તે સ્થળે રાજી નામના સ'ધિતો તેસ હતો. અ સ્થળે 
ઇ. સ. ૧૨૫૯ (સ'વત ૧૩૧૫)ના દુષ્કાળ વખતે જ્ગડુશાહે લોકોને આપવા ભ'ડાર રાખેલો, આ 
સ્થળે દાકોર વિભાજીમે છ. સ. ૧૬૨૬માં રાજકોટ વસાવ્યું. રાજુના વ'શજેના કબજામાં આ 

ગામ ઈ. સ, ૧૬૪૬ સુધી હળ* (યદુવ'શપ્રકાશ : થી.,માવદાનજી). 


૩રૃહ સોરાષ્ટ્રનો ધતહુાસ 


ભરાઈ ગયા. આ હારથી વજેરાજ્જી પોશીત્રાના માત્ર ગીરાસદાર થઈ ગયા અતે 
આરભડાથી જુદ્દા પડયા, તેમ વાધેરોમાં પણુ દ્રારકા અને વસઈના બે ભાગ પડયા, 
વાહેલેો અને વાઘેરો અદર અદર મિત્રભાવે રહેતા પરતુ તેઓની શક્તિ વહેચાઈ 
જવાથી નબળા પડી ગયા હેતા અને નામના રાજા રહ્યા હતા. 


ન જૂનાગદ ; ઇ. સ. ૧૪૧૬ : ફેરૂખશિયર દીલ્હીની ગાદીએ આવ્યે ત્યારે તેના 
સહાયકર્તા સેયદ ભાઈએ(તનું પરિખળ વધી ગચુ. તેના માનીતા અસીરો મોટા મોટા 
હોદ્દાઓ ઉપર નિમાતા હતા. તેએની શક્તિ કે લાયકાત જવામાં આવતી નહી, 
તેએ પેટી હેદર જુલીખાન સેરઠને। ફોજદાર થઈ ને આવ્યો. પોતાની મર્યાદા તેના 
જાણુવામાં હતી, તેથી તેણે ઘોઘાના નાચબ સલાખતખાં ખાખીને સોરઠને નાયબ 
નીમ્યો, પણુ તેણે ભારે પગાર માગતાં તેમજ નાયબ હતો તે ફેતેસિહ કાયસ્થ તે 
જગા છોડવા તેયાર ન હોવાથી ઘણી જ ગેરવ્યવસ્થા ઊભી થઈ દરમ્યાન જોધપુર 
મહારાજા અજીતસિંહ હળવદ અને જામનગર ઉપર ચડી આવ્યા અગે પરાજ્ય પામી 
પાછા ગયા.! ઈ. સ. ૧૭૧૭માં હૈદરકુલીખાન ગુજશતને નાયખ સૂબો થયે અને 
તેને ખાખીએ* સાથે વાંધો પડતાં તેઆએ તેમને સામને! કર્યો; પણુ પાલનપુરના 
ગઝનીખાન ઝાલેોરરીએ વચ્ચે પડી ખન્નેનું સમાધાન કરાવ્યુ. 


ઇ. સ. ૧૭૨૨માં હૈદરકુલીખાન સૂબો થયો અને સુજાતખાનને નાયબ 
નીમી, વિષેશ લાભ લેવા દીલ્હી ગયે. સુજાતખાને ખાખીઓને કનડવા માંડયા તથા 
કુડાના જાગીરદાર મહુમદખાન ખાખી પાસેથી દસ હજાર રૂપિયાનો દ'ડ લીધો. તેથી 
તેએ દીલ્હી ગયા અને હેદરકુલીખાનને મળી સુજાતખાન ઉપર તેમને ન કનડવાને 
હુંકમ લીધે. દરસ્યાન ગુજરાતના સૂબા તરીકે નિઝામ-ઉલ-ઝુલ્કની નિમણૂફ થઈ 
અને હેદરકુલીખાને પોતાનું પદ જાળવી રાખવા આ નિમણુકને વિરોધ કરવા ખાખી- 
ભને પોતાના પક્ષમાં લીધા; પરતુ તેએ નિઝામ-ઉલ-ઝુલ્કના પક્ષમાં ભળ્યા. હેદર- 
કુલીખાન નિરાશ થઈ ચાલ્યો! ગયે! અને ખાબીએ ની સત્તા વધી. આ ખાખીઓ વેદી 
સલાવતમહુમદખાન* ઘણે! જ ખળવાન ડતે।. 


ઈ. સ. ૧૭૨૮માં જૂનાગઢને ફે।ાજદાર સૈયટ્ટ અલીખાન ગુજરી જતાં તેની 
જગા સલાવત મહમદખાનના મુત્ર શેરખઃનને મળી, દીલ્હીથી સોલ્યુદ્ીીન નામને 


૧. વિગતે આગળ આવી ગઇ છે, 
૨* બાખીનો ઇતિહાસ આગળ ઉપર આવશે. 


૩, તેને હળવદના પ્રતાપસિહે ન્નમ તમાચીને ગાદી અપાવવા માટે પોતાની ફકુ'વરી 
પરણાવી હતી. 


મુગલ સાશ્નાન્ય ૩૨૩૪ 


ફેજદાર નિમાઇને આવ્યો; પણુ શેરખાન સિવાય વહીવટ થઈ શકે તેવું હતું નહીં * 
તેથી તેને મદદનીશ ફોજદાર તરીકે જરી રાખવામાં આવ્યો. પણુ ઈ. સ. ૧૭૩ન૦માં 
સેલ્ુદીનના નાયબ મીર પ્સ્માઇલે દખલ કરવાથી શેરખાન પાછે પોતાની જાગીરમાં 
ઘોઘા ચાલ્યો ગયે. એટલામાં ગુજરાતના સૂખા તરીકે મહારાજા અભયસિંહ નિમાયા. 
તેણે મીર કેકરૂદ્રીનને સોરઠને ફેજદાર નીસ્ચો. તેને તથા મીર ઇસ્માઇલને અપરેલ્યી 
પાસે યુષ્ઠ્ઠ થયુ' અને તેમાં ફકરૂદીન મરાયો. શેરખાન અભયસિંહને મળી ગચે! તથા 
તેનાં વિશ્વાસ અને માન સ'પાદન કર્યાં; તેથી તેને વડોદરાને ફોજદાર નીસ્યો. વડો- 
દરામાં મરાઠોએ સાંથે લડવામાં અને તેને! કખનતે જાળવવાની કામગીરીમાં શેરખાન 
રાકાયો હતો. ત્યાં સોરાખખાનને તેની ઘેઘાની જાગીર, - દીલ્હીના દરખારમાં સોઢી 
લાગવગ ધરાવતા અમીર ખુશર્હાન-ઉલ-સુલ્કની ખટપટથી મળી અને શેરખાનના 
ભાઇએ ને ધોધા છેડી ભાગી જવું પડયુ. સોરાબખાન જનાગઢનેો ફેાજદાર થયે અને 
ખાખીમમાને ત્યાંથી હાકી કાઢવામાં આવ્યા. શેરખાને અમદાવાદમાં રહેવાનું રાખ્યુ” અને 
ઈ. સ. ૧૭૩૫માં સોરાબખાન નાયબ સૂખ! રતનસિંહ ભડારીને હાથે ધ'ધૂકા પાસે 
ધોળો ગામમાં મરાઈ જતાં શેરખાનને માર્ગ ખુલ્લે થચો. વળી, દાસાજી ગાયકવાડે 
વીરમગામ સર કર્યું” અને અમદાવાદ ઉપર મરાઠાઓનેો ડોળા હોવાથી શેરખાન ખેડા 
રહેવા ચાલ્યો ગયો અને ત્યાંથી રતનસિંહ ભ'ડારીની જુપા હોવા છતાં અને પોર- 
ખ'દરમાં તેની નિમણુફ કરી હુતી તે ન સ્વીકારતાં મોમીનખાન નામના તેના નાયબ 
સાથે અણુબનાવ થવાથી તે વાડાસિનેર ગચે.. ઇ. સ, ૧૭૩૭માં મામીનખાન ગુજ- 
રાતનો સૂબો થયે! અને શેરખાનની રહીસહી આશાએ નણ થઈ ગઇ; પણુ આ પુરુષ 
હિસ્મત હારે તેવો ન હતે. થોડા જ વખતમાં રાઠોડે સૂખાએનો કારભાર 
હ્ઢી ગચો અને સોમીનખાન મરાઠાએની દયા ઉપર જીવવા માંડચો અને 
જવાંમર્દ ખાન ખાખી તથા જેરાવરખાન ખાખી સ મીનખાન સાથે ભળી ગયા. 
ત્તેથી રેરખાને કુનેહ વાપરી સોઉમીનખાન સાથે દોસ્તી કરી અને જૂનાગઢના 
નાયખ ફોજદાર તરીકેનો હુકમ મેળવ્યો. નાયબ ફેાજદારનું પદ તેને બહુ જ નીચુ 
જણાતુ'. તેથી તે માોમીનખાન સાથે રહેતો, જૂનાગઢના ફે(જદાર હેજખરઅલીને। 
તેના સાથેનો વિરોધ તથા તેણે કરેલી માસ્ુનખાનની નિમણુફનો પ્રશ્ન માોમીનખાને 
સમાધાનથી પતાવી, શેરખાનને મરાઠોએ સાથે લડવા મોકલ્યો. મરાઠાએના 
સરદાર રગાજીની ભલામણથી તેને રાજી રાખવા આખરે રેરખાનને જૂનાગઢના 
નાયબ ફેાજદાર તરીકે જૂનાગઢ જવું પડયું. ઈ. સ. ૧૭૪૩માં મ મીનખાન મૃત્યુ 
પામતાં રગાજીની સાથે રહી શેરખાને ખભાતનાં ગામો લૂંટયાં દરમ્યાન સ્ુસ્લિમ 
સેન્ય ખુદા-ઉદ-દીન તથા સુફેત-ઉદ-રીનની સરદારી નીચે સામાં આવ્યાં. ર'ગાજી 





૧. આ વખતે માંગરોળ, સે!મનાથ, ઉતા, મુતિયાણુા વગેરે શ્રાવ સ્વત'ત્ર થઇ ગયાં 
હતાં. પ્રાંતમાં અ'ધાધૂધી ફેલાઇ ગઇ હતી અને શાડી સત્તા નામની જ રહી હુતી. 


૩૨૮ સારાષ્ટ્રતો દતિદાજ 


હાર્યો અને શેરખાને વચમાં પડી રંગાજી પાસેથી બોરસદ અને વીરમગામ પાછાં 
છોડાવ્યા. શેરખાનની મદદથી રગાજી દામાજી ગાયકવાડ પાસે પહાંચી ગચે' અતે 
શેૈરખાનને પોતાની સલામતી ન જણાતાં તે વાડાસિનોર નાસી ગયેો., દરમ્યાન, 
તકને લાભ લઈ જવાંમર્દખાને બનાવટી ફરમાન રજૂ કરી ગુજરાતની સૂખાગીરી 
પચાવી પાડી અને શૈરખાનને ઉન્નતિના દિવસે સમીપ દેખાવા લાગ્યા. પણુ શેરખાનની 
સલાહેથી ગાયકવાડે ઇ. સ, ૧૭૪૭માં બોરસદ પાછુ લીધું. તેથી જવાંમર્દખાન સામે 
તેને વેર થયુ, એ તે કારણે ગુજરાત તજી પાછે જૂનાગઢ આવ્યે. ર 


મરાઠા ચડાઈ : ઇ. સ. ૧૭૪૭ : આ અરસામાં સૌર્ઠે ઉપર કાનાજી 
તાકપોર ખંડણી હે લેવા ચડી આવ્યો. તેની સહાયમાં અમદદાવાદવાળા અમીર કે્‌કરૂદ્દોલાએ 
પોતાનું સૈન્ય પણુ આપ્ઝું. આ સૈન્યે વથલીને ઘેરો ઘાલ્યો અને જૂનાગઢ લેવા 
પ્રયત્ન કર્યો; પણુ શેરખાને તેને હરાવી પાછા કાઢયા. 


શેરખાનને પોતાના બળને કયાસ મળી ગયે અંને તેણે ગુજરાતની રાજ્ય" 
ખટપટમાંથી નિવૃત્ત થઇ જૂનાગઢમાં ગુજરાતના સૂબાથી સ્વત'ત્ર રાજ્ય કૅરવાનું શરૂં 
ક્યું. પોતે દીવાનને ઇઈલ્કાબ અને ખહાડુરખાન એવું નામ ધારણુ ક્યું .' 


શેરખાનને સોરઠૅમાં પોતાનું વર્ચસ્ત્ર જમાવવા ખાસ પ્રયત્ત કરવાનું 
આવશ્યક ન હતું. તેની ભૂતકાળની કારકિટી, તેની શકિત અને સુત્સદ્દીગીરી તેમજ 
સરાઠાએના પીઠેખળની સૌરાષ્ટ્રના રાજએને જાણુ હુતી, પણુ શેરખાનને દામાજી 
ગાયકવાડ અને જવાંમર્દખાન ખાખી જેવા પ્રખળ સેનાપતિઓ સાથે બોરસેદંના 
ઘેરામાંથી લેર ખ'ધાયુ' હતું' અને તેનો મિત્ર રગોજી તિખળ થઈ ગયે! હતે.. એટલે 
તેઓની ખીક હતી. તેથી તેણે ગુજરાતનો ખાબતમાં માથું મારવાનું છેડી દઈ 
જૂનાગઢના રાજયને સખળ ખનાવવા પ્રયત્ન કરવા શરૂ કર્યા.૨ 





૧. જૂનાગઢના બાખી વ'શની સ્થાપના શેરખાન ખાખીએ કરી. તેણે બહાાદુરખાત એવું 
નામ ધાર્‌ણુ કયું” અને નવાબ તરીકે પોતાને સ'બોધવાનું શર કયુ" તેમ વિદ્દાન કતલ વોટ્સન 
માને છે, પણુ તે સમયના અતે પછીના "્તૃતાગહ રાજ્યના રૂકકાએ1, ફરમાનો વગેરે નેતાં તેના 
'ભાદશ!હુ મહમદશાહ ગાઝી ફીદવી દીવાત ખહાદુરખાન બાખી બહાદુર વગેરે શખ્દો જવામાં આવે 
છે. એટલે દિલ્ડીતું સાવ્ષ્ભોમત્ત્ર નામનું રડેલુ', ૭નાં તેણે તે સ્વીકારેશુ' અતે દીવાન તરીકે રાજ્ય 
કરવા માંડયુ* વળી, પોતાના સિકકાને દીવાનશ'હી કેરી તરીકે એળખાવેલી, એટલે “નવાબ” 
“શખ્દનતો! ઉપયોગ પાછળથી કરવામાં આજ્નો છે, 


૨. સૌરાષમાં ખાખીએએ જૂનામઢ, માણાવદ?, ખાંટવા અને સરદારગઢનાં રાજ્ય સ્થાપ્યા 
તથા રશ્ાણુપુરતી એક મેરી જાગીર સ્થાપી; શુજરાતમાં વાડાસિતે।ર તથા રાધતપૂરનાં રાજ્યે 
સ્થાપ્યા, તેમના સ્થાપક્ટોનો ઇતિહાસ જાગુવો જરૂરી છે, બાખીઓને મૂળપુરુષ ખહાદુર્ખાન હતે!. 


સુમલ ગ્રાગ્રાજ્ય ઝેર 


શેર્ખાનતી રાજ્યવ્યવસ્થા: રેરખાનના વિશ્વાસુ વસતરાય પુરખિયા 
નામના એક સરદારને તેણે જૂનાગઢને કારભારી નીમ્યો.૨ શેરખાન ગુજરાતમાં ગયે! 
ત્યારે વસ'તરાચે જીનાગઢને  કૅબનને કરી લીધે; પણુ દલપતરામ દીવાને તેને મારી; 
કાઢી સૂકયો. વસ'તરાયે માણુસિયા ખાંટને પોતાના પક્ષમાં લઈ ઉપરકોટ જીતી લીધે 
અને જૂનાગઢની આજીખાજુ લૂટફાટ કરવા માંડી. દલપતરામ તેની સામે તેર માસ 
નના ન. નતનસમનવાનસસાન્નનાનતતરનનકમળાળાત૦૦૦નનસ૦ન...ડા,............૯તતસાણાશણમનનનતત૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦-૦૦-ન૦મ૦૦નાાનજના-.....૦૦૦૦૭....૦....--નનતલલાાબાવાજગુનદ#નનઆનનતા 
તેં ૪, ચ. ૧૬૩૦ લગમભમ અકધાતિસ્તાતમાંથી આવ્યો અને શાહુજહાંતા દશ્બારમાં ઊંચુ" સ્થાન 
પ્રાપ્ત ક્યુ”, તેને પુત્ર શેરખાન ગુજરાતમાં મુરાદબક્ષ સખે થઇને આવ્યો ત્યારે તેની સાથે 
આવ્યી., આ શેર્ખાનને ન્ન પુત્રે। છતા :૧ મુખારીઝખાત, " સુઝફેફ્ર્ખાન; ૩ ન્રફેરખાન અને 
૪. શાહુબાઝંખાન, 


સુખારીઝખાન કડીના નાયબ ફ્રેજદાર હતો. મુઝફફરખાત પણુ પાટણુનો નાયબ ફે.જદાર 
હતો. તેને કોળીઓએ મારી નાખ્યો. જાફરેખાન ચારે ભાઇઓમાં નસીબદાર હતે, તેના [પિતાના 
મૃત્યુ પછી તેને છ. સ. ૧૬૯૦માં બહાદુરખાતનો ઇલ્કાબ મળ્યો તથા પાટણુનો નાયબ ફોજદાર 
નિમાચેો, સક્દરખાને રાધનપૃર, શમી, સુજપુર તથા તેર્વાડાની જગીર મેળવી. દુર્ગાદાસ રાહૈડને 
હુરાવવામાં તેણે અગત્યનો ભામ ભજવતાં તેની લાગવગ અમદાવાદમાં વધી ગઈ. પરિણમે તેતા 
પુત્રો" પશુ ખૂબં આગળ આવ્યા. શાહખાઝખાનના વ'શજે રાણુપુરની ગીર મેળવી. 


સફદરખાનના ખે પુત્રો સલાવતમહુમદખાન અતે મહમદ શેરખાન હતા. શેર્ખાનને ખાન 
જહાન જર્વામછખાનને ૪લ્કાબ મળ્યો અતે તે સાથે ૪. સ, ૧૭૧૬માં તેની રાધનપુરના ફાજ- 
દાર તરીક્રે નિમણૂક થઈ. તેણે રાધનપુરની ગાદી સ્થાપી. 


સલાવતમહુમદખાન ગે[હેલવાડતો નાયબ ફોજદાર હેતો અને કમશ: વીરમગામને ફે।જ- 
દાર્‌ થયે1. તેને ત્રણ પૃત્રો થયા : ૧. શેરખાન, ૨, દીલેરખાન અને ૩, શેરઝમાનખાન, શેરખાને 
ખઠ્ઠાદુરૂખાન તામ ધારણુ કરી જૂનાગઢની ગાદી ઇ. સ. ૧૭૪૭ લગભગ રથાપી તથા પોતાના 
ભાઇએ દીલેરખાન તથા શેરઝમાનખાનને ભાંગવા, લીંઞુડા પરગણાતી ચોરાસી (૮૪ ગામે) તથા 
થાણાદેવડી પરગણાનાં ર૪ ગામો આપ્યાં. ખા તાલુકાની પાછળથી ઈ. સ. ૧૦૦ લગભમ 
વદે'ચણી થઈ અને માણા।વદરનાં ગામે। દીલષેરખાનતી ગાદીના ભાગમાં આવતાં માણાવદર્‌ રાજ્યની 
સ્થાપના થઇ. શેરખાન ગુજરી જતાં તેનો પુત્ર મેહાબતખાન જૂતાગઢતી ગાદીએ ખેઠે તથા ખીજ્ન 
પુત્ર સરદાર મહુમદખાને વાડાસિનોરની ગાદી સ્થાપી. બાંઢવાના ગામની પુનઃ વહે'ચણી ઇ. સ. 
૧૮૩૧માં થઈ. તેમાંથી સરદારગઢને। તાલુકે। જુદો પડયે! અને બાંટવા તાલુકે! જુદે! થયે. 


૧, દીવાન રણુછેડડજીએ “તવારીખે સોરઠમાં સફદર્ખાનને જફરખાનને. પુત્ર કલા છે. 
આ તેમની ભૂલ છે, તે જ પ્રમાણે કનલ વે।કરે “ગવનમેન્ટ સીલેકશન, 2૯'માં આ બાખીઓનાં 
નામા બાખતમાં ગોટાળો! કરી મૂકયો છે, 


ર. ખહારદુરખાન પોતાની સાથે ૧; મહુમદવલીખત, ૨, અખ્દુકખાન પટણી, ૩. ફરી- 
દખાન કરણી, ૪. બુલીખાન યુસુક્ઝાઇ, ૫. કામેશ્વર પત, ૬. કર્શનચ'દ બક્ષી છ પીતાંબર 
મોદી તથા ૮. સુગલર્‌ાય નાગરને લેતા આવેલા : (તવારીખે સેર્ઠં)* ૪ 


33૦ સૌરાષ્ટ્રનો ઘતિહાસ 


સુધી લડયા કર્યા અને આખરે તેને હરાવ્યો. શેરખાન બે વર્ષ ગુજરાતમાં રહ્યો 
અને અહીં દલપતરામ છ. સ. ૧૬૫૦માં ગુજરી જતાં જગન્નાથ ઝાલાએ કારભાર 
સ ભાળ્યો. 


આર્ખોતું બ'$ : સોરાષ્ટ્રની પ્રજાને કચડી નાખવા આરબોની ભાડૂતી ફરેને 
શેરખાને રાખેલી. આ ભાડૂતી આરબો પ્રબળ થતા ગયા, શેરખાન પાસે તેમને પગાર 
ચુકવવા માટે પૈસા ન હેતા; તેથી તેએ એ ઉપરકોટમાં દારૂગોળો ભરી અ'ડ ઉઠાવ્યું, 
જગન્નાથ તથા તેના ભાઈ રુદ્રજી તેએના વકીલ હતા. તેમને શેરખાસે પોતાના 
પક્ષમાં લીધા, અને આરબોને દાર્ગોળા ૬ગાથા ખહાર કઢાવી ઘેરે ઘાલ્યો, પણુ 
આરબો ટક્કર ઝીલી. શેરખાનની આશાઓ ધૂળમાં મળી. તેણે શેખ મહમદ ઝુબે- 
દીને ગૉંડળના ઠાકોર જુ'ભાજી પાસેથી, ધોરાજી પશરગણુ' માંડી આપી, પૈસા લેવા 
મોકલ્યો. ઝુબેદીએ આરબોને પૈસા ચકવ્યા અને ખ'ડ શાંત પાડયુ. 


ધ્રાંગધ્રા : પોતાના ભાણેજ જામ તમાચીને રાજ અપાવવા માટે ભોગ 
આપનાર રાજ પ્રત!પસિ'હ ઈ. સ. ૧૭૧૮ માં ગાદીએ બેઠો અને ૪. સ. ૧૭૩૦માં 
ગુજરી ગયા. તેના પાટવી રાયસિ'હુજી હળવદની ગાદીએ આવ્યા. અનેક ચુદ્ધોથી 
વિખ્યાત થચેલુ' અને અનેક શૃરવીરોના શેણિતથી રગાચેછુ હુળવદ તેણે છેડી 
ઈ. સ. ૧૭૩૦ પછી તરત જ પ્રાંગધ્રાનો કિલ્લો! ખાંધી ત્યાં રાજધાની કરવા યે।જના 
કૅરી. (ખરેખર રાજધાની તે। ઈ. સ. ૧૭૮૨માં થઈ.) તેના પાટવી ગજસિ હજી હતા. 
તે સિવાય ખીન્ા પાંચ મુ'વરો હતા. તેમને જાગીર ન આપવા તેને! વિચાર છે, તે 
જાણી કુમાર સેસાભાઈ બહારવટે નીકળ્યા. તેને ષાટવી કુમાર જ સહાય કરવા મ'ડેયા. 
રાજ રાયસિહને થયુ' કે જેના માટે ખીજા મુવરેનું મન તેણે દુભાજ્યું' છે તે પાટવી 
કુમાર જ તેને સહાય કરે છે. તેથી તેણે ખોજા કુવરેનું સમાધાન કર્યું”. પોતાને 
મળેલાં માથક વગેરે ગામોથી સતોષ; ન થતાં સેસાભાઇએ ખહારવટું ચાલુ 
રાખ્યુ. તે પછી તેનું સમાધાન કરી તેને નારિયાણા ગામ ગિરાસમાં આપ્યુ, 


સાયલા ચાજ્યધાની સ્થાપના :૪, સ. 9૭૫૬? : ગજચિ'હજી ૪. સ. ૧૭૪૫માં 
તેના પિતાના મરણુ પછી ગાદીએ બેઠા; તે પછી સેસાભાઈની લાગવગ ખડું વધી ગ. 
તેથી ગજ્સિહજીનાં રાણી તેને પિયર વરસોડા તેના છુવરને લઈ ને ચાલ્યાં ગયાં. 
સેસાભાઇઃએએ તે પછી થોડાં જ વર્ષમાં ગજસિંહુજીને પદભ્રષ્ટ કરી પોતે પ્રાંગપ્રાના 
કબને લીધો. ગજસિ હજી તેના કાકા કલાભાઈ પાસે ખાવલી નાસી ગયા અને 
વર્સેડાથી તેનાં રાણી મરાઠા સરદાર ભગવ'તરાવ તથા રાધનપુરના ખાખી કસાલુદ્ીન- 
ખાનની સહાય લઈ પ્રાંગધ્રા આવ્યા અને પ્રાંગપ્રા પાછુ લીધું. આ કામમાં 
સાયલાના કાઢીએ ગજસિ'હુજીને સહાય કરેલી. તેથી સેસાભાઈએ સાયલા ઉપર 


સુગલ  સાસ્નાજ્ય ૩૩૬ 
ચડાઈ કરી, કાઠીએને હરાવી, ઈ. સ. ૧૭૫૧માં ત્યાં પોતાની હકૂમત સ્થાપી. 


ભાવનગર : ૪, સ. દહર્‌ર્‌ : સિહેરની ગાદીએ રાવળ રતનજી ઈ. સ. ૧૭૦૩માં 
ગુજરી ગયા, તેની પાછળ ભાવસિ હજી ગાદીએ બેઠા. તે ખૂબ જ ટૂર દેશી અને બુદ્ધિ- 
શાળી હતા. તેમણે પણુ સમયને! લાભ લેવા વિચાર કર્યો; પણુ કાઢીએ તેમન માર્ગ માં 
ક'ઢક થયા હતા. વળી ઘોઘામાં બાબખીએને જાગીર આપવામાં આવેલી. કટક સોરઠના 
મોજદારની ગોહિલવાડના પ્રદેશ ઉપર હકૂમત હતી. અને અમદાવાદના સૂખા અને જૂના- 
ગઢના ફેાજદાર વચ્ચે વારવાર થતા ઝગડાએ ની પણુ તેને અસર પહોંચી; તેમ છતાં 
તેશે હિમત છેડી નહીં, અને પોતાને ઉદ્દેશ પાર પાડવા પ્રયાસે! કરવા માંડયા. 


મરાઠાની ચડાઈ : ઇ. સ. ૧૭૨૨-૨૩ : ભાવસિંહજી તેની ચોજના અમ- 
લમાં મકે તે પહેલાં મરાઠા સરદાર કથાજી કદમ (ભાંડે તથા પીલાજી ગાયકવાડે 
ખિહાર ઉપર છે. ૧૭૨૨માં ચડાઈ કરી આ ચડાઈ સોરાષ્ટ્ર ઉપર ' મરાઠાોએની આવેલી 
ચડાઇએ માં પહેલી હતી. સુસલમાનોની ચડાઈએથી થાકેલી પ્રજા ઉપર મરાઠાઓની 
ચડાઇએ। શરૂ થઈ. ભાવસિંહજીએ તેમતું વીરોચિત સ્વાગત કર્ઝું. સિહોરના પાદ- 
રમાં ચુષ્ધે થયું” અને તેમાં કથાજી કદમ અને પીલાજી હારીને પાછા કફર્યા.૨ 


૧, ભાવશિહુજને કોઈ એ ચડાવ્યા ક્રે “રાન્ન આપ છે1; પણુ ખરી સત્તા તે! દીવાન વલ્લભજી 
દામજીના હાથમાં છે'. ગમે તે કારણે ભાવસિંડજીએ ક્રોધાવેશમાં વલ્લભજીતે પોતાના હાથે ભાલુ' 
મારી, મારી નાખ્યા, તેથી તેતા જુઢુ'બે ભાવતગરને। ત્યાગ કરવા [નિશ્ચય કયી, પર્‌'તુ રાજમાતા 
વચમાં પડયાં અને માફી માગી અને વલ્લભજીના ભાઇ ર્ણુછોડજીને દીવાનગીરી આપી, 


.“ ફૂ. આ યુદ્ઠ માટે રાસમાળામાં બહું રસિક વણુંન છે. તે વણુત ગોહિલના દસોંદીઓના 
કથનના આધારે આપવામાં આવ્યુ' છે. તે પ્રમાણે “પાદશાહનું રાજ્ય શાહુ મહારાજના હાથમાં 
ગયુ*. આરખેો તેમાં ભળી ગયા. તે છેક મકકાથી પૂર્વમાં ભદ્રિકા સુધી થયુ'. તેના સૃખેદા૨ એવા 
સત્તાવાન થયા કે તેઓએ ખ'ડણી લેવા માંઠી...,.,... શાહએ શિવાજીતે; કહ્યું કે આપણે દીલ્હી 
તોડીને ઘણા સુલક તાખે કયો, હવે કયા દેશ જીતવાના બાફી છે ? ત્યારે શિવાજી ખોલ્યા કે મે' 
ધણા દેશ જીત્યા પણુ સોરાષ્ટ્ર દેશ જિતાયો નથી. તેથી શાહુએ ક'થાજને તથા પીલાજીને એક 
લાખ વષષનો પટો જે સોરઠ દેશ જિતાય તો હું' તમને આપુ' છું' અને જ્યાં શહેર હરે તે શવ 
તમને ન્નગીરમાં આપીશ, એમ કહી રાજ્યપદ આપીને શિરપાવ કર્યો. દીલ્હીના સરદારે લડવાની 
સામગ્રી લઇને તેઓને મળ્યા, સુગલાઈ તલવારો તેઓએ ખે'ચી. ર્સ્તમઅલી એસી હન્નરની 
ફૉજ સાથે લડાઈમાં પડચે.. કુ'ભાજીએ ભાવચિહુજીતે કહેવરાવ્યુ' કે 'તમો સિહોરના ગઢ આપી દો, 
નહીં'તર સવારમાં તોપ માંડશુ'”' આ સ'દેશો બ્ાહ્મણુ લાવ્યો હતે!. તેથી તેને 'ન મારતાં ભાવ- 
સિંહે પાછે! જ્વા દીધે!, યુદ્ધ થયુ”. તેમાં મરાઠાએ। હાર્યા. ક'તાજી વળતાં માગમાં મરણુ પામ્યો. 
ખ્‌ીજે વષે" શાહુએ સામ'તાતે પુછ્યુ' કે, 'ક'તાજી કેમ ન આવ્યા $' ત્યારે રાવતોએ જવાખ 
દીધો કે “જે કોણ નજનવે જ્ય તે દ્રવ્ય લઇને પાછા આવે, પણુ જે ભાવની સામે લડવા જય તે 
કદી પાછા આવે નહીં,” (રાસમાળા, ભાગ ૨ જ્ે, ભાષાન્તરમાંથી શ્રારાંશ) 


33૨ સોરાષ્ટ્રતા દતિહાસ 


ભાવનગરના સ્થાપના : ઈ. સ. ૧૭૨૩ : “સિહોર જૂનું શહેર છે અને 
વારવાર ત્યાં હુલ્લા થયા કરે છે, વળી વિસ્તારના અવકાશ નથી' તેમ જાણી ભાવ- 
સિહેજીએ ઈ. સ. ૧૭૨૩માં વડલા ગામ પાસે ભાવનગર શહેર ખાંથ્યું'.' સોરાબખાન 
સુરતથી ભાગીને આવ્યો ત્યારે શહેરની ખાંધણ્‌ીને। પ્રારંભ હતે. ભાવસિહ્જીએ તેતે 
આશ્રય આપ્યો અને તેણે તે કામમાં ઘણી સહાય કરી. 


સોરાબખાન : સેરરાબખાન એ રીતે ભાવસિહજીને। મિત્ર થયે. તે પાછળથી 
શેરરઠનેો નાયબ ફે્‌।જદાર થયે! અને ઘોઘાની જાગીર તેને મળી; તેથી ભાવસિંહુજીની 
લાગવગ વધી, વળી, મરાઠાનાં વિજયસેન્યોને શિકસ્ત આપતાં સોરાષ્ટ્રમાં તેનો મોભે 
વધ્ચો અને તેથી તેણે સુરતના સીદી કિલ્લેદાર સાથે સધિ કરી ભાવનગરના વેપા- 


રનું રક્ષણુ ક્યું .* 


લેાલિયાણા : ભાવસિહુજીએ તે પછી લે લિયાણાના ગ્સ્લિમ થાણુદારને 
હરાવી કાઢી મ્રકચો અને આ થાણાને પ્રદેશ સ્વાધીન કર્યે, 


પારબ'દર્‌ : પોર્બ'દરમાં ઈ. સ. ૧૭૦૩માં ખીમાજી ગાદીએ બેઠા હુતા, તેણે 
પણુ પોતાની સત્તા જમાવવા પ્રખળ પુરુષાર્થ આદર્યો. ઈ. સ. ૧૭૨૬માં રાણાએ 
માંગરોળના નાગર દેસાષની સહાયથી માછુષુરનો કિલ્લો હાથ કરી સુસ્લિમોએ 
ખડિત કરેલા માધવરાયના મદિરની પુન:પ્રતિછા કરવાનો પ્રારભ કર્યો. પણુ તે વાતની 
જાહેરાત અમદાવાદ જતાં 8. સ. ૧૭૨૪માં સુખારીઝ-ઉલ-સુલ્કે?૨ ચડાઇ કરી અને 
ખીમાજીએ પોતાનો પરાજ્ય સસીપ ન્તેતાં સઝુદ્રમાગેગે નાસી જવા પ્રયત્ન કર્યો. પણુ 
તેમાં સફળતા મળી નહી; તેથી ચાલીસ હજાર રૂપિયાને ૬'ડ ભર્યો અને સુબારીઝે 
દડ લ રાણા પાસે માધુપુર રહેવા દીધુ, 


કુતિયાણા જિતાચુ' : , સ. ૧૭૪૯ : ખીમાજી ». સ. ૧૪૨૮માં મરણુ 
પાસ્યા અને તેના અનુગામી રાણા વિકમાતજીએ જૂનાગઢની હેફૂમતનું કુતિયાણા 
થાણું શેરખાન ખાખી જેવા પ્રબળ સેનાપતિ પાસેથી પડાવી પોતાના રાજ્યમાં 
ભેળવી દીધુ. 
અ તવવસસાતસસાસાાાદાસાસસત્ાણાાસટાાાામાસઇરાતાલાતાસસસસાાસાતાણાતસાણાસલલલતરતતાતાાણાણાટાાગમાણણણણસાસાર્રળગાણાસણાસલરકસરાણળસાસતતાતાતાતાતાતાબાતાાતાતતતામસરણણતાતાદાતરતાતાામસાતતમત૦૦નાતતતતાલતાલતાતતમાનાસવાાતકસુત 
૧% કનલ વેફર અ વષ* ૧૭૪૨-૪૩નું કહે છે. 
૨. આ સશ'ધિમાં એવે કરાર હતો કે ભાવનગરના માલતું સુરતમાં દાણુ લેવું તહીં અને 
4 સૈરતના માલનું ભાવનગરમાં ઓછુ દાણુ લેવું. વિરોષમાં ભાવનગરની તરી જગાતની ઊપજમાંથી 
. સવા ઢકે। સુરતના અધિકારીને આપવે।. સોરાષ્ટ્રના સાગરકાંઠે વહાણો લૂ'ટતા ચાંચિયાઓને 
પારપત કરવા આ કરાર ૪. સ. ૧૭૬૦માં અગગ્રેજોએ સુરત જત્યું' ત્યારે પાળી આપવા એવું 
કૅબૂલ કયુ હુતુ*, 
૩. આ ચડાઇ શૈરણુલ'દખાન પોતે લઇને આવ્યો હતો તેવો પણુ અન્યત્ર ઉલ્લેખ છે. 


મુગલ સાસ ૩૩૩ 
સ્રાજ્ય સ ર 
અત્યાર સુધી આ પ્રાંતતું નામ સોરાષ્ટ્ર હું; પણુ જુદ્યા જુદા 
પ વોતાના પ્રદેશનાં નામ પોતાના નાસે પાડવાની પ્રથા શરૂ કરી. સોરાષ્ટ્રના 
ના હાલાર, ઝાલાવાડ, ગોહિલવાડ વગેરે નામો! પ્રચલિત થયાં. ઝુસલમાનોાએ 
_ટ્નાગઢ પ્રદેશને સોરઠ એવું નામ આપ્યુ. સોરાષ્ટ્રનું અપભ્રશા સોર્ઠે થઇ ગયુ'' 


૧. સોર& શખ્દ તો ધણો જૂતા હોવાનું જણાય છે. સભવ છે કે સૌરાષ્ટ્રનું સોરઠી તામ 
૪. શ, ૭૦૦ પછીથી થઈ ગયું હશે, મુસલમાતોએ ઉચ્ચાર્માં સહેલુ' જણાતાં તે નામ અપ- 
નાવી લીધુ*. રાહુના સમયમાં તે સે।રઠ કહેવાતા તે પણુ માની શકાય છે. સોરઠ રખ્દ વત'માન 
સોરઠ માટે તો! સુસ્લિમાના સમયથી વિશેષ પ્રચલિત થયો તેમ જણુ।ય છે. 

“નમરાવળે વત્*માન હ્ાલારનું નામ પાડયું”. સેજકજી ગોહિલ પછીના ગોહિલ રાજાઓએ 
વત્સ્માન ગોહિલવાડનું નામ પાડયુ*. અને ઝાલાઆએ તેમના પ્રદેશને ઝાલાવાડ કલો. કાઠીગોા 
ધ'ધુકા, સાયલા, ચોટીલા, જસદણુ, વડિયા, જેતપુર સુધીના મધ્ય સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રસરેલા હતા. તેથી 
ત્તે ભાગ કાઠિયાવાડ કહેવાયો. બાકી રહેલો રાહનો પ્રદેશ મુસ્લિમોએ ખાલસા કયો, તે સૌરાષ્ટ 
વા સે।૨& કહેવાયો. તેનો ઉલ્લેખ સોરઠ તરીકે ચાર્ણેની વાતોમાં, દુહાએમાં અને સિંધી કૅવિ 
શાહુ લતીકનાં કાવ્યોમાં છે. ખીજ તરક્‌ સુરિલિમાએ તેને સે।૨ઠ કલ્રો તે સમયે તે વિભાગનું નામ 
સે1ર& પ્રચલિત હશે તેમ પણુ માની શકાય છે. ચ્રચુડના સમયમાં જૂનું સોરઠ તથા નવું સે।ર& 
એમ મે ભાગ હતા. “સોરઠ સ્થાનિક પ્રજ્નજનોમાં સૌરાજૂ જેટલુ'જ પ્રિય નામ છે. સોરઠી, 
સોરઠિયા, સરે તેના ઉપરથી થયેલા શખ્દો છે. સોશાઠેયા વિશેષણાવાળી સાતિએ છે. એટલે 
તે શબ્દ પુરાણા હતો તેમ માનીએ તો હરકત નથી. આ સ'શોધનનેો વિષય છે અને સ શોધન 
ઝરતાં આ રસિક વિષય ઉપર થોડેધણેૂ! પ્રકાશ પડે છે. ' 

વિદ્દાન ઇતિહાસસ શ્રી, ગૌ. હી. ઓઝાના મ'તવ્ય અનુસાર ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રનું નામ 
અનત હતુ'. તેની રાજધાની આનત'પુર યા આનદપુર હતી અને દક્ષિણુ સરાષ્ૂનું નામ સેરઠે 
હતુ'. (નવમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ) પર'તુ સેરઠતો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કયાંય હોવાનું તે કહેતા 
નથી. %ન મ્ર'થામાં સૌરાષ્ટ્ર શબ્દનો જ પ્રયોગ કરેલો છે. વિવિધ તીથ કલ્પગત “ઉજજયજ 
સ્તવન”માં તેમજ વસ્તુપાલતેજપાલમ'ત્રૉકલ્પમાં “સુરાષ્ટઃ શખ્દ વાપરેલે! છે. જયારે ““ઉજજયન્ન 
મદાતીથ'કલ્પ” અને “રૈવતગિરિ કલ્પ' અને “અમ્ખિકાદેવી કલ્પ'માં “સુરા” શબ્દ વાપરેલે છે. 

પણુ ઇ. સ, ૧૪૫૯ લગભગ લખાયેલા કાન્ડડદે પ્રબ'ધમાં ( “લાડ દેશનિ સિંધુ સવાલખ 
ગુજર્‌ સોરઠ લીધ'' ) “સેરઠે' શબ્દ વપરાચેલે। જવેવામાં આવે છે. 

“ત'દીસૃત્ર” નામના ગ્ર“થમાં અઢાર લિષપિઓ માં સોર્ઠે લિપિતાો તથા હરિભદ્રસુતકૂત 
“ઞાઅવાતૌસમુચ્ચય'માં સોરઠી રાગનો ઉલ્લેખ છે. 

ઇ. શ. ૧૪૪૩ લગભગ લખાયેલા 'વસ'તવિલાસ' નામના ગ્ર'થમાં “ક બખ્ુસ દીવીષ્ઠ' 
ભણીયે, સૃણીયએ સોરઠ દેશ” એવે પણુ ઉલ્લેખ છે. ન 
આ પ્રશ્ન ચર્ચોનો એક સ્વત'ત્ર વિષય છે. પણુ કાંઇ પણુ નિણુ“યાત્મક કથન કરતાં પહેલાં. 
એટલુ સ્પષ્ટ છે કે 'સોરઠં' શખ્દ સુસ્લિમો આવ્યા પહેલાંનો પ્રર્ચાલેત છે. તે સોરાષ્ટનો સ્પષ્ટ 
અપભ્ર'શ છે. પણુ તે સાથે પ્રજ્નએ તેને અપનાવી સૌરાષ્ટતા અમુક પ્રદેશ સે।રઠ ગણ્યો છે અને 


જદીએ|થી તેનો ઉપચોગ થતો આવ્યે! છે. મુસ્લિમાએ પણુ તે રખ્દતે સ્વીકાયી અને તેમના 
વ્યવહારમાં લીધે. ' 


337 સોરાષ્ટ્રનો દતિહાર 


અને જૂનાગઢથી સાગરકાંઠા સુધીનો ભાગ સોરઠ તરીકે એળખાયે!. મરાઠાએએ આ 
દેશમાં આવી કાઠીઓને સામને જયો. તેથી આ દેશના મથ્યસ્ત્ર ભાગને »;ડિયા- 
વાડે કહેવામાં આવતે।, તેથી સૌરાષ્ટ્ને કાઠેવાડ કહેવા માંડયા અને તે. ઉધરથી 
અ'ગ્રેનેએ તેને કાઠિયાવાડ કહ્યો. કા 


આ સોરઠ વિભાગના દક્ષિણુ ભાગમાં ઝુસ્લિમો'નાં થાણાંએ હતાં, તેમાં 
ઊના, દેલવાડા, પ્રભાસપાટણુ, વેરાવળ, માંગરોળ વગેરે સ્થળોએ થાણુદારે। રહેતા; 
કારણુ કે સેરઠે શહેનશાહેતનો ખાલસા પ્રદેશ હતે. 


ઊના-દેલવાડા : ઊના-દેલવાડાના સુસ્લિમ થાણુદારોને ત્યાંના રજપૂતોશ્મે 
હાંકી કાઢયા અને ઊના પોતાના કખજામાં લીછું; પણુ તેએની હકૂમત લાંખો વખત 
ટકી નહે, ત્યાંના સુસ્લિમ કસ્ખાતીએએ ઊના પુન: કખજે કરી લીધું અને ઈ. સ; 
૧૭૪૮ લગભગ આ કસ્ખાતીએ। સ્વત-્ર થઈ પડયા. 


પ્રભાસપાટણ-વેરાવળી : પ્રભાસપાટણુના રજપૂત રાજકર્તાએાનો નાશ થયા 
પછી ત્યાં કોઈ રજપૂતો હેતા નહિ અને જે હતા તેએએ ઇસ્લામને અ ગીકાર કર્યે 
હેતે. સ્ુગલેોએ જ્યારે સોરઠે પરગણું ખાલસા વહીવટમાં લીધુ ત્યારે ત્યાં શ્ાણુ 
સકેલુ' અને દેસાઇએને સુલ્કી વહીવટ સોંપેલે, દેસાઇએ 3. સ. ૧૭૦૦ લગભગ 
સુસ્લિસોની સાથે લસ્કરી કામગીરી પણુ કરતા, અને દેસાઈ ગણુપત સાર ગધર આ 
પ્રદેશના બન્ને વિભાગોના અધિકારી હતા. સમા ગુજરી જતાં તેમના પુત્ર માવજી 
દેસાઈ, મલેકખાન જીયાખાને પાટણુ ઉપર ચડાઈ કરી પાટણુ હસ્તગત કરવા કરેલા 
પ્રયાસોમાં, પોતાના બે ભાઈ એ! સાથે તેની સામેના યુદ્ધમાં કપાઈ ગયા. મલેકખાને 
ચાટણુનેો કમને લીધો અને પાદશાહના થાણાને ઉઠાડી મૂકયું; પણુ ઈ. સ. ૧૭૦૬માં 
ખાદશાહું ઓરગઝેબની આજ્ઞાથી માવજીના પુત્ર દેસાઇ સ્રુરજમલે પાટણુ ફૂરી ફતેહ 
ક્ઝું” અને મકેલખાન જીયાખાનને રણ ક્ષેત્રમાં ઠાર માર્યે[,' 


માંગરોળ : માંગરોળ જમાલખાન લેોહાણી નામના સરદારને જાગીરમાં 
મળેલુ. તેના પાસેથી મરાઠાએએ તે પડાવી લીધુ અતે ત્યાં જાદવ જશવ'ત નામને 
થાણુદ્ટાર હતો. તેને ઈ. સ. ૧૭૪૮માં કાઢી મરકી શેખ કમરૂદ્દીને ત્યાંના કબજે કરી 
સ્વત'ત્ર રાજ્ય સ્થાપ્યુ.૨ એ રીતે સોરઠ કે જે શાડી ખાલસા પ્રદેશ ગણુાતે। તેમાં 


૧. આ દેસાઇ સૂરજમલ માર્‌ પૂર્વજ હતા. આ પ્રસ'ગની વિગતો “પિતૃતપણુ' નામના 
માર પુસ્તફમાં આપવામાં આવી છે. 
ર ૨. “સોરેડી તવારીખ' પ્રમાણે માંગરોળતી પ્રજાએ રાજીખુશીયી ગાયકવાટરી સત્તા 
સ્વીકારી હતી. આ થાણુ' ઈ. સ, ૧૭૨૩ લગભગ ખેડુ” હશે. તેમાં ખે સુખાઓ દ૬'તાજી તથા 
તર્ય'બકરાવ થયા. “સોરઠી તવારીખ*માં આ સૂગાને પેશ્વાનો સખે! તથા તેનું નામ તેતાજી કહેલ 
છે; તેણે મુસ્લિમોને એકાદશી કરવા તથા સોમવાર કરવા ફરજ પાડેલી હતી, તેના થાણુદાર 
જાદવ જસવ'તને શેખ ફકરૂદ્દોને કાઢી મૂકયો! એમ પણુ લખે છે. 


સુગલ સામ્રાજ્ય 33૫ 


પણુ માર તેની તલવાર સવી સ્થિતિ થઇ. જૂનાગઢના કફરોજદારના તાખાનાં અગત્યનાં 
અધાં થાણાંએ તેના હાથમાંથી ચાલ્યાં ગયાં અને રાહેનશાહુની હકૂમત દીલ્હી શહે- 
રમાં રહી, તેમ તેએની હુફૂમત જૂનાગઢ પૂરતી જ હતી. 


મરાઠાોએનો મુલ્કગીરી : મશઠાએએ સૌરાષ્ટ્ર ઉપર સુલ્કગીરી ક યથાથ 
ઉઘરાવવા આ સેકાના પૂર્વાર્ધમાં ચડાઈ એ કરી મોટી રડમોની આકરી વસૂલાત . કરી 
સૌરાષ્ટ્રને નિર્ધન ખનાવી દીધું. તેએનાં સોટાં લક્ષ્કરા અ દેશમાં ઊતરી પડતાં 
અને રાજાએ! અને જમીનદારો પાસેથી અને ધનવાન માણુસો પાસેથી મોટી સેટી 
રકમો વસૂલ કરતાં. આવી ચડાઈ ઈ. સ. ૧૪૨૨માં પ્રથમ વખત થઈ હેવાનું જણાય 
છે. ત્યારે પીલાજી ગાયકવાડ અને કથાજી કદમનાં સ'ચુક્ત સૈન્ચો ગુજરાતમાં -થઇં 
સોરાષ્ટ્રમાં ઊતર્યા” અને નાના નાના તાછુકદારેને દખાવી ખ'ડાણી લઇ પછી સિહોર 
ગચા, ત્યાં ભાવસિહ્જી ગોહિલે તેમને શિકસ્ત આપી અને મરાઢી સેન્યો પાછાં કરી 
ગયાં. તે પછી ૪. સ. ૧૭૩૫માં પીલાજી ગાયકવાડે ફરીથી ચડાઈ કરી સરહદ 
ઉપરથી ખ'ડણી ઉઘરાવી, પણુ તે સોરાષ્ટ્રના અંદરના ભાગમાં આવી શકયા નહિ. પ 


ત્રીજી ચડાઈ ઈ. સ. ૧૭૩૧માં પીલાજીએ કરી. તેણે જૂનાગઢમાં બે વર્ષ 
સકામ રખી ખ'ડણી વસૂલ કરી, આથી સત્તાની અવગણુના થઈ અને ખીજી રીતે 
ન ફૂાવતાં ગુજરાતના સૂખા અભયસિહે તેતું ડાકોરમાં ખૂન :કરાબ્યું; પણુ તેનાથી 
હતાશ કે પરાજિત ન થતાં વિશેષ નનેરથી ઈ. સ. ૧૭૩૫માં દામાજી ગાયકવાડે 
સૌરાષ્ટ્રમાંથી સોટી રકમની ખ'ડણી વસૂલ કરી. સૌરાષ્ટ્ર જાતે તેમને લુ'ટી ખાવાને 
ખજાનો હેપ્ય તેમ ઈ. સ. ૧૭૩૭માં દામાજી ગાયકવાડના ભાઈ પ્રતાપસિહે અનેઃ 
ઈ. સ. ૧૭૩૮માં દામાજીએ અને તે જ વર્ષમાં રગાજીએ પોતાના દ્રજ્યલોભને 
સેઃઢી મોઢી રકમો! બળજખરીથી વસૂલ લઈ સતેોષ્યો.” ઈ. સ. ૧૭૪૨માં હામાજી 
ગાયકવાડે ફેરી ચડાઈ કરી, મરાઠોએ કેઈ પણુ જાતની વ્યવસ્થા વગર કે રકમ સુકેર૨ 
કર્યા સિવાય સુલ્કગીરી વસૂલ લેતા ગયા. બે વષ પછી, એટલે ઈ. સ. ૧૭૪૪માં, 
દામાજીના ભાઈ સેનાપતિ ખ'ડેરાવની વિધવા ઉમાખાઈનાં સૈન્ચયો આ કમનસીખ પ્રાંત 
ઉપર ફેરી વળ્યાં. પણુ પોતાને તેમાંથી ભાગ ન મળતાં દામાજીએ વોસ હજારનું 
સૈન્ય સજી તોપ તથા ખકો જેવાં અદ્યતન હથિયારો સાથે સોરઠે જીતી લેવા જૂના- 
ગઢ ઉપર ચડાઈ કરી. ૪. સ. ૧૭૪૬માં જૂનાગઢના પાદરમાં પોતાના તખૂ ઊભા 
કરી જૂનાગઢ ઉપર તોપો માંડી; પણુ આ વખતે શેરખાન ખાખીએ* મોહનલાલ 





૧. ૪. સ. ૧૭૩૯માં દામાજીએ કચ્છ ઉપર ચડાઇ કરી હતી. “પેશવે આણી દાભાડૅ ક 
પેશ્વા દક્ેતરતા મરાડી પત્રોના આધારે, 


૨. શૈરખાને ખહાદુરખાત એવું નામ આ સમયે ધારણુ કયું” હતું. 


૩૩૬ સોરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


કાર નામના નાગરની સલાડ અને સહાયથી ઉમાખાઇને સૌટો નજરાણે આપી. 
સર્વનાશનો ભય ટાળ્યો, તે પછી ઈ. સ. ૧૭૪૬માં દ્ામાજી તાકપુરેને મોકલ્યો. તેભે 
વથલી ઘેર્યું' અને જુનાગઢને ઘેરવા વ્યૂડુ ગોઠવ્યો, પણુ વડોદરાથી પુરવઠો ન આવતાં 
તે ઘેરો ઉઠાવી ચાલ્યો ગયે. 


આ બધા સમય દર્યાન સૃસ્લિમ શાસકો મોન પકડી પોતાનો સ્વાર્થ 
સાધવા પ્રજાની પાયમાલી જેયા ડરતા હેતા, એટલું જ નહીં, પણુ મરાઠોએ જાય 
પછી પોતાની સુલ્કગીરી શરૂ કરતા હેતા. ઈ. સ. ૧૭૨છમાં તથા ઇ. સ. ૧૭૩૦માં 
ઝ્ુબારીઝ-ઉલ-ઝુલ્કે યુદ્ધના ખર્ચને પહો'ચી વળવા સૌરાષ્ટ્રમાંથી ભારે ખ'ડણી 
વસૂલ કરી. 


ડર 


આમ છે. સ. ૧૭૦૦ થી ઈ. સ. ૧૭૪૮ સુધી, એટલે અઢારમી સદીના 
પૂર્વાધ માં, સોરાષ્ટ્ર પરસ્પરના વેરઝેરના પરિપાક રૂપે થતાં યુદ્ધો, સુસ્લિમા અને 
મરાઠાઓની ચડાઈ ઓએ, રાજએની રાજ્યવિસ્તાર અને સત્તા વધારવાની લાલસામાં 
વી'ખાઈ પી'ખાઇને નિસ્તેજ, નિર્ધન અને નિખ'ળ થઈ ગચેો. ખેતીવાડી, વેપાર 
અને ઉદ્યોગનો નાશ થઈ ચો; પ્રજાના જાનમાલની સ્થિરતા રહી નહી' મ લે[હી- 
તરસી ધરતી ઉપર વિના કારણુ નિર્દોષ નરનારીનાં શેણણિતની સરિતાએ! ચાલી રહી. 


અઢારમી સરીતા ઉત્તરાર્ધ : સૌરષ્ટ્ના ભાગમાં અઢારમી સદીના 
ઉતરાધ્નો હવે પ્રારંભ થાય છે. ઇ. સ. ૧૪૫૦માં ભાવસિંડહજીએ એક 
સ્થિર રાજ્યનીતિ અપનાવી, પોતાની પ્રતિષ્ઠા જમાવી, ભાવનગર રાજ્યને [વેસ્તાર 
તેમજ તેનું ખળ વધારી, તેની આખારી તરફે વિશેષ ધ્યાન આપી, તેને સમૃદ્ધ 
બનાવ્યું. જૂનાગઢમાં વારવાર આવતા ફ્‌ાજદારા અને તેમનાં અવ્યવસ્થિત રાજત'ત્ર 
તેમજ રાજનીતિને પરિણામે સલ્તનતનાં ગુમાવેલાં પ્રતિષ્ઠા અને ખળ પુનઃ પ્રાપ્ત 
કેરી શેરખાન બાખી સોગલ શણહેનશાહુતને આધીન પણુ સ્વત'ત્ર રાજવી થયે! હતે. 
જામનગરમાં બળવાન ભાયાતોને હૂર કરી, સ્રસ્લિમ થાણાંને ઉઠાડી મૂકી, પોતાના 
રાજ્યને જામે બળવાન ખનાવ્યુ' હતુ. અને આ સમચે જમ લાખાજી એને સુદઢ 
ખનાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા હેતા. ધ્રાંગધ્રા નામના નવા શહેરમાં ઝાલા ગજસિંહે 
રાજગાદી ફેરવી, પ્રગતિની દિશામાં આગેકદમ કરી હતી. સોરખીના અલીચેોજીએ 
વવાણિયા ગામે બ'દર ઉઘાડી વ્યાપારની વૃદ્ધિનો વિચાર કરવા હતે, ગોૉંડળમાં 
કુ'ભાજી પોતાનાં પ્રતિભા, સ્રુત્સદીગીરી, ધન તથા ખાહુબળના પરિણામે ચારેકોર 
ચકોર આંખે પરિસ્થિતિનો લાભ .લેવા તત્પર બેઠા હતા. ધ્રોલના ઠાકોર વાધજી પણુ 
તેનાં બળ અને શકિતથી સૌરાષ્ટ્માં નાના છતાં એક ગણુતરીમાં લેવા લાયક સરદાર 
તરીકે પકા૪ ગયા હુતા, ઝાલાવાડમાં લીમડીને રાજધાની કરી હરભમજી ઝાલા સુસ- 


સુગલ સામ્રાજ્ય ૩૨૪ 


લસાનોનાં થાણાં કાઢી મ્રક્રી બળવાન થઈ ગયા હેતા. રાજકોટમાં ખાકરખાન તથા 
|, શૌસમખાનને મારી, નવું રાજ્ય સ્થાપી, સધ્ય સોરાષ્ટ્રમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી 
 રૂણુમલજી ગુજરી ગયા હતા. તેના અતુગાસી ઠાકોર લાખાજી નખળા હતા; પણુ 
પાટવી મહૅરામણુજી વિદ્ધત્તા અને શોર્યના પ્રભાવે શાસન કરી રહ્યા હેતા, : 


 મમામ, સૌરાષ્ટ્રમાં ચારે તરફે સુસ્લિમ તાના અસ્ત થતાં સે! સરાહો- 
એની સ્ુલ્કગીરીના કારણે થચેલા કરજના વધારાને પહોંચી વળવા નાનાંશટાં રાજ્યે 
ચુદ્ધોમાંથી અળગાં રહી રાજ્યવિસ્તાર કરતાં આખાદી વધારવા પર વણે ક આપવા 
પ્રયત્ન કરી રહ્યાં હતાં. 4 


પણુ સોરાષ્ટ્રના ભાગ્યમાં આવી આખાદો અને શાંતિ લખાઈ, ન હતરી. : . 


 * જવાંમર્દખાનની ચડાઇ : . સ. ૧૭૫૧ : અગાઉ નેચુ તેમ જલાંમઈ ખાન 
ખાખી તથા દામાજી સાથે શેરખાનને વેર બ'ધાયું' હેતુ અને તે ખન્તે જૂનાગઢ, . ઉપર 
ચડાઈ લઈ જઈ શૈરખાનતું કાસળ કાઢી નાખવા વિચારી રહ્યા હતા. પણુ 8. સ. 
૧૭૫૧માં પેશ્વાએ દામાજીરાવને દગાથી કેદ પકડયા અને જવાંમર્દ ખાને એકલાએ 
સોરઠ ઉપર સવારી કૅરી. પણુ તે જૂનાગઢ સુધી પહોંચી શકયો. નહિ અનેં નાના 
ઠાકોરે પાસેથી પેશકસી ઉઘરાવી ષાછે ગયે... 


(સાયલા રાજ્યની સ્થાપના : ઇ.ગ. ૧૭૫૧ ? 'પ્રાંગપ્રાના જુ'વર સેશંસાલજી હુ 
શેશમલજીએ, સાયલાના કાઢીએ તેમના ભાઈ ગજસિહ્ઠ વતી લડયા તેનું વેર લેવાના 
ખહાને, સાયલા ઉપર ચડાઇ કરી, તે જીતી લઈ, ત્યાં પોતાની ગાદી સ્થાપી.' 


અ 


૧, ધ્રોળના વાધજ ઠાકોર મીતાળાના ખારમાં છાવણી નાખી પડયા હતા, ત્યાં ગાંડળને. 
હોથીજ નગારાં વગાડતે। નીકળ્યો. નગારાં બ*વ કરેલા વાધજીએ તેને આત્તા આપી; પણુ તેણે 
નમતું ન આપ્યું. તેથી વાધજએ તેને હરાવી, નગારાં ફોડી, ગે'ડલ ઉપર ચડાઇ કરવા, [વિચાર, દો; 
ત્યાં એક ચારણે ગોંડલ જઇને કહું કે, ૨ 


4 ક 
દ સિ દ ન 
શ 


ક શટ તિ ઝા 


મી. 
ક 


“હાલા હોથીને વાર, ગઢ જશે ગોંડલ તણે, 
સૂતા સાપ મ જગાડ, વેરી કર્‌ માં વાધડે।. 


૨. .સેસાભાઇએ તેના ભાઇ ગર્જાસ'હ પાસેથી બાંગધા. લઇ લીધુ', પણુ તનાં પી 
જબખા તેના ભાઇ વરસેઃડા ઠાકોરને ત્યાં હતાં. તેણે રઞાધતપુરનતા બાખી. કૂખફદ્દીનતખાન તથા 
પેશ્વાના સર્દાર્‌ ભગવ'તરાવની મદદથી સેસાભાઇએ કાઢી ધ્રાંગધ્રા પુતઃ લીધુ. તે હ દડ 
તૈતે સહાય ફરેલી. : 

ક 


હ૩૮ સોરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 


ગુજરાતમાં મુરિલમ સત્તાના ગમ'ત ; ૪. સ. ૧૭૫૩ : ઈ. સ. ૧૭૫૩માં 
અકેખરે ગુજરાત જીતીને પોતાના સાસ્્રાજ્યમાં ભેળવી દીધું તે પછી ૧૪૦ રને! 
એટલે ૪. સ. ૧૭૫૩માં શાહી સૂબા જવાંમર્દખાનનો મરાઠાએના હાથે સખ્ત 
પરાજય થયે! અને તેલ સુ'જપુર, વીસનગર, વડનગર, ખેશછી, પાટણુ વગેરે પોતાની 
જાગીરનાં પરગલાં હતાં તે મરાઠાએએ લેવા નહીં' તે શતે? અમદાવાદને કેઅન્ને તેણે 
મરાઠાએને સોંપી દીધો. અમદાવાદ મરાઠારાના હાથમાં પડચુ' અને તે સાથે શુજ- 
રાતમાં સુકસ્લિમ સત્તાનો અ'ત આવ્યેો.? 


પ્રજાના બળવો : ૪. સ. ૧૭૫૪ : આ સમયને એક પ્રસંગ નાતે છતાં 
નાંધવા પાત્ર છે. ગુજરાતની આથમતી સોગલાઇમાં દાઠાનેો સુસ્લિમ થાણુદ્દાર સ્વતત્ર 
થઈ પડયો, તેણે પ્રજા ઉપર અકથ્ય જુલ્મ આદર્વો, અસહ્ય ત્રાસથી કાળી દાઠાના 
ભરવાડો તથા આહિરોએ એકત્ર થઈ, તેને હરાવી, માર્ચો અને દાઠા કબજે ક્યું”, પરતુ 
આ ભરવાડો તથા આહિરો પણુ તેના જ ચીલે ચાલ્યા અને રૈયતે ખળવે કર્યો, 
પ્રજાની શક્તિ ખૂટવા આવી. તે પ્રસંગે હાથસણીના સરવૈયા ઠાકોર વરસોજી, કાનોજી 
તથા શૈઘરાજજીઅએ તેની મદદે આવી ભરવાડ તથા આહિરેોને હુરાવી દાઠા કબજે 
કું” અને પ્રજાએ તેમને રાજકર્તા તરીકે માન્ય રાખ્યા. 


ઘોઘા : ઇ. સ. ૧૭૫૮ : સોમીનખાન ઈ. સ. ૧૭૫૭માં મરાઠાએ।ની તલવારે 
શિકસ્ત આપતાં તે અમદાવાદ છેડી ચાલ્યો ગયો. ઘોઘા મરાઠાએના અધિકારમાં 
આવ્ઝુ' અને પેશ્વાના ખાલસા પ્રદેશમાં તેને ઉમેરવામાં આવ્યુ. 


રાજપીપળાવું ચુક : ૪. સ. ૧૭૫૫ કોટડા સાંગાણી પાસે રાજપીપળા ગામે 





૧, અમદાવાદના પતન પછી મોમીતખાતે શ'ભુરામ નામના નાગર સેનાપતિની સહાયથી 
અમદાવાદ કબજે કયુ, પેશ્વાએ સદાશિવ રામચ%ને અમદાવાદ પુતઃ સર કરવા મોકલ્યો. દામાજી 
ખ'ડેરાવ, જવાંમદ્ખાન વગેરે તેતે આવી મળ્યા; પણુ શ'ભુરામે અપાર શોવ*થી મરાઠાઓ ને ફાવવા 
દીધા નહી, એટલુ' નહી પણુ કિલ્લામાંથી બહાર ધસી આવી મરાડી ફે।જ્ની ખુવારી સરજી. 
મરાઠોએએ સુલેહ કરી અને તેની શરતો મુજબ મોમમીનખાને લર્કરતો ખચ" લઇ મસરાઠાઓને 
ધોધા તથા ખ'ભાત ઉપર ખ'ડણી ન લે તે શતે* અમદાવાદ સોંપત્રા તત્પરતા બતાવી, પણુ તેના 

! શલાહકારે!ની સલાહ ન પડી. તેથી તે ફરી ગયો. તેથી મરાઠાએએ પ્રબળ આક્રમણુ કયુ” અને 
એક લાખ રૃપિયા રોકડા લે અને દસ હજાર રૂપિંવાની વાષિંક ખ'ડણી અથવા ખ'ભાતતી અરધી 
ઊપજ આપે તે શરતે મોમીનખાંને અમદાવાદ ઇ, સર. ૧૭૫૭ના એપ્રીલમાં સદાશિવ રામચન્દ્રને 
સાંપી આપ્યુ*. તે પછી સુસ્લિમ સરદારોની અમદાવાદ લેવાની કરી હિં'મત થઇ નહીં. જેમ્સ 
ફેખ્સષ આ ઘટના (જવાંમદષ્ખાનનો પરાજય) ઇ. સ, ૧૭૫૫માં ઘટી એમ કહે છે, 





ગઝુચલ જ્ામ્રાજ્ય ૩૩૯૦ 


જાટડાઠાકેર જસાજી? તથા સાયલાઠોકેર શેશમલજી વચ્ચે ઈ. સ. ૧૭૫૫માં ભય કર 
યુક્ધે ચચુ શેમાં સરતાનજી તથા ઠાકોર જેસ્રાજી રથુભૂસિમાં પડયા. શેશમલજીના 
શેન્યમાંમા કાઢીએની સોટી ખુવારી થઈ. યુદ્ધમાં કોણુ જીત્યું કે કેણુ હાર્યું” તે. 
નષ્ઠી થઈ શકે તેમ ન હેડું. જેસાજીના અનુગામી ઠાકેર દેવાજી પણુ લે જ નષમ્ં' 
જેથીજી નામના ખાળક ઝુ'વર્ને મૂકી ગુજરી ગયા, ઠાકોરની આલ્યાવસ્થાને લાભ લઈ 
રાટીમમા નર કરશે એવી ભીતિથી તેમના પિતરાઈ રાજપરના ઠાકોર તોગાજી તથા 
ભાડવાના ઠાકોર ખેગારજી ઉદે ખે'ગુભાએ જૂનાગઢ, રાજકોટ તથા ચૉંડલનાં 
સેન્ચોની સહાય મેળવી કાહીએ નાં મામો બામણબેોર, ચોટીલા, આણુદંપુર, દડવા, 


૧. કે!ટડા સાંગાણીના મુસ્લિમ થાણાનતે ઉઠાડી મૂઝી વેજ જેગીદાસ ખુમાણુ નામના 
કાઠી સરદારે ડેટડા ૪, સ. ૧૭૪૫ લગભગ લઇ લીધુ અને ત્યાં પોતાનું થાણુ' સ્થાપ્યું, એટ- 
લુ* જ નહિ પણુ ત્યાંયી તેણે ગોંડલ, સરધાર, રાજ્કરોટ વગેરે પ્રદેશોમાં લૂંટફાટ આશ'ભી. તેઓને 
ત્રાશ્ હદ બહારનો થઇ પડયે; તેથી અરડોાઈના તેજમલજના ત્રણુ કુવર જસાજી, :સરતાનછ, 
તમા રેવાજીઝો ગડા કરી કાઠીઓને હરાવી કાઢી મૂકયા અતે કેટડાનો તાલુકો સ્વાધીન કયો. 


આ ભાઇએ બહાદુર હતા, તેઓની બહાદુરી અને વીર્તાની વાતે અદ્યાપિ વાર્તાકારેમાં 
પ્રચલિત છે. તેમાં સરતાતનજી ઉફે" સતમલ 'વીરતા માટે વિશેષ વિખ્યાત હતા, તેના માટે કહેન 
વાય છે કે : 

સતમલિયો ફે।1”્ન' સજે અ'બર્‌ રજ અડિર્યા, 
એખોા ધ્રજે આભ ૫૨, ખાચર '“અળશળિયાં, 
પીળી ઓઢે પામરી, ઢળકતી ધારે ઢાલ, 
સાત છંઝારે સૉંસરો, સાંગાણી અતમાલ. 
કાડિયાણી કરે કાઠીએ મ-જભ્ને હાલાર ! 
ભાદરકાં ઠે ભોરીંગ વસે, સાંમાણી સતમાલ, 


ગોંડલ તથા કે(ટડાની દહુદનો વાધો ચાલતો. તેથી સમાધાનથી તે નક્કી કરવા બન્ને વચ્ચે 
સમજણુ થઇ; ગોંડલ તરફથી હાલોજ ઠાકોર વતી કુવર કુ'ભાજી તથા કોટડા તર્કથી જસાછ 
આવ્યા, કુશશાજી નાની વયના હતા, તેથી તેનામામાન્કાંગધાથી જુદાપડી સાયલા રાજ્ય સ્યાપતાર-, 
સેસમલજી ઉફે" સેસાજી સાથે ગયા. સીમાડોી બતાવવા સીમાહીયાં ગામના ગોઝ ' પટેલને શાથે 
લીધા, જેસાજીઝે ભાલુ* પટેલ તરફ રાખી તેને સીમાડે ખતાવવા કું. તેથી શેશમલજીએ વધ 
લીધો, જ્યાજી ઉસસ્‍્કેરાઇ ગયા અને ડલુ' કે, “સિ'હોની તકરારમાં સશ્ચાને સુ' ખબર પડે દ 
કુભાજીનું કામ બગડે તેમ માની શેશમલજી તે વખતે બોલ્યા નહિ; ષ્ટ સાયલા જઈ કાકીશને 
ખોલાવી ઉશ્કેર્યા કે “કાઠીઓને સુલક કોટડાગ્મે પચાવી પાડયો છે. તમે હિમ્મત કરે ત્તો ૬ુ' 
અપાવી દઉં' કાઠીએ મેટી સ'ખ્યામાં એકત્ર થયા અતે ગૉંડલે કોટડાને મદદ ન આપવા વચન 
આપ્યું. તેથી શેશમલજી સાત હજારની રફે।જ લણ કોટડા ઉપર્‌ ચડયા. તેણે જસાજને કહેવર્‌ાવ્યું 
કે “સસલાનું પાણી નેવું હોય તો સિ બહાર આવે.” જસાજી તેના ભાઇઓ સર્તાનજી તથા 
રવાજી સાથે રાજપીપળા ગામે જ્ઞામા આવ્યા અને યુદ્ધ થયું. 


8૪૦ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


ચોબારી, મેવાસા, સણોસરા જીતી ધધલપુર લીધું, કાહીએનેો ઘાણુ કાઢી નાખ્યો, 
અને ત્યાંથી આગળ વધી સાયલા ધેર્યું; પણુ શેશમલજી એક કુશળ સેનાપતિ હતા, 
તેમણે થોડા દિવસ સમચ શિવા, ટક્કર ઝીલી, દરમ્યાન ચામાં બેસી જતાં 
સુસ્ત ફન્ને પાછી વળી ગઈ અને સાયલા ખચી ગચુ, 

'“ શૈર્ખાનજીવું મૃત્યુ : ઇ. સ. ૧૭૫૮ : મસરાઠાએનાં : કી સેન્પોએ 
અમદાવાદ જીતી લીધુ અને ત્યાં પુનઃ સત્તા પ્રાપ્ત કરવાની શેરખાનજીની આશા 
નષ્ટ થઈ ગઈ. ગુજરાતમાંથી સ્ુગલ ખાદશાહીની જડ ઊખડી ગઈ. પોતે વિશ્વેષ 
અધિકારા* પ્રાપ્ત કરવામાં આખું જીવન વિતાવી નાખી, અ'તિમ દિવસોમાં એકૅ 
નાના રાજ્યની સ્થાપના કરનાર શેરખાન ખાખી ઉર્ફે ખહાદુરખાન ઈ. સ. છા 
ચુંજરા. ગયા, 4 
શે માનીને પાંચ પુત્રા હતા. તેમાં મડાબતખાનજી સૌથી જમો હુતા. 
,લેમને. ગદર બેસાડવામાં આવ્યા. તે સમયે તેના બળવાન .ભાઈ સરદાર મહમદખાન 
વાડાસિનેર હતા. તેમણે પિતાના મૃત્યુના તથા મહાખતખાનજી જૂનાગઢની ગાદીએ 
બેઠા તે સમાચાર સાંભળી વાડાસિનેોરમાં પોતાની સ્વત'ત્રતા જાહેર કરી, 


કી મહાખતખાનજીએ ગાદીએ બેસતાં દીવાન જગન્નાથ ઝાલા કે જેણે વસ'તરાય 
સુરખિયા પાસેથી જૂનાગઢ તેના પિતા _બહાડુરખાનને પ્રાપ્ત કરાવી આપ્યુ હતુ, 
તેને ખીલાલ નામના સીદી ગુલામ પાસે મજેવડી દરવાજા પાસે દગાથી મરાવી ના'્યા, 
તેનાં ઘર લૂંટી લીધાં તથા કુઢુખીએને કૈદ્ટ કર્યા. ગોંડલના ઝુ'ભાજીની પ્રેરણાથી 
જમાદાર રદવીખાન રેન ધોળકિયા અને પીરઝાદા ખલકે શાહમીંચા જગન્નાથના ભાઈ 
ઝદ્રજી ઝાલાના જામીન પડતાં તેને કુઢટુ'ખસહિત જૂનાગઢમાંથી જવા દીધા. તેએ 
ચોરખ'દર ચાલ્યા ગયા. 


દામાજી ગાયકવાડ : આ સમચે વડોદરાની ગાટીએ દામાજીરાવ ગાયકવાડ 
તેણે સોરાષ્ટ્ર ઉપર સુલ્કગીરીની સવારી કરી. તેનાં અતુલ સૈન્યોની શકિત પાસે 
ના રાજાએ એ. નમતું આપ્યુ” જૂનાગઢ પણુ તેની સામે થઇ શક્ચુ' નહીં. 
'મહાખતખાનના દીવાન સે।!મજી જીકારે યુદ્ધ કરવાનું પરિણામ સારુ નહોં આવે તેમ 
જાણી ખઝડેણી ભરી ગાયકવાડેની ફે।જને પાછી વાળી. 
 ડફડ્ડાુમાજી ગાયકવાડે આ સ્વારીમાં લાઠીના ઠાકેર લ'ખાજી ઉપર એવી ભીંસ 
કરીકે લાખાજીને ખ'ડણી ભરવા માટે અન્ય માર્ગો સૂઝયા નહી; તેથી તેની 
/ કુવરી ્દામાજી ગાયકવાડને પરણાવવી પડી.? 





* ૧. કુ'લરી બાબત ઇતિહાસકાર ચૂપ છે. લાઠીઠાકોરે દામાજને પોતાની કુ'વરી પરણાવી; 
દાયજમાં ચભાડિયા આપ્યુ, જે અત્યારે દામનગર કહેવાય છે. કનષલ વોકર્‌ લખે છે કે ઇં. સ. 
૧૮૦૩ ઠાકેર સુરસિહજ હતા તેનાં બહેન ગાયકવાડને પરણાવ્યાં હતાં, 


સુગલ સામ્રાજ્ય ૩૪૨ 


મહાખતખાનજી કેદ : 5. સ. ૧૭૬૨ : મહાખતખાનજીના બળવાન ભાષ 
સલામતમહુમદખાને વાડાસિનેરમાં સ્વતત્રતા ધારણુ કેરી; તેથી મહાબતખાનજીને' 
તેના ભય હતે! નહીં; પણુ તેના જ કુટુ'મમાંથી તેને ગાદી ઉપરથી ઉતારી  મૂકનાનુંઃઃ , 
કાવતરુ થયુ. તેની ફઝસાહુબા સુલતાના તેના ભાઈ શેરખાન જેવાં સુત્સદ્ી અને 
બુદ્ધિમાન હતાં. તેના કાકાના પુત્ર સામતખાન ખાખી સાથે તેનાં લસ થયેલાં અને તેને 
પુત્ર જાફેરખાન સાડેખા સુલતાનાની હયાતીમાં જ સુઝફેરખાન તથા . કૂતેહુયાબખાન _ 
નામના પુત્રોને મૂકી ગુજરી ગયેલ. સાહૅબા સુલતાનાએ ન્યુ કે કે મહાબતખાને : 
ગાદીએ બેસતાં જ તેના દીવાનના કરપીણુ અને દગાભરેલા ખૂનથી પ્રજાને પ્રેમ ખોયો 
છે અને સેના તથા સેનાપતિએ। તેની વિરુદ્ધ છે. તેથી આ તક જવા દેવી જઇએ 
નહી, તેમ માની આરબોના જમાદાર સાલમીન અને ઝાલા પક્ષોના. .માણુસોની * 
સહાયથી તેભ મહાખતખાનને પકડી ઉપરકોટમાં કેદ કરી પોતાના સુત્ર સફરજન 
નામની આણુ ફેરવી. 


આ સમાચાર સમી પહોંચતાં જ જવાંમેદખાને' મહાબતખાનજીને સુકત 
કરવા જૂનાગઢ ઉપર ચડાઈ કરી, તેને પ્રગટ ઉદ્દેશ આ હતે, પણુ ચુસ ઉદ્દેશ તે 
સુઝફ્રખાન તથા મહાખતખાન બન્તેને મારી પોનાના પુત્ર ગાઝી-ઉદ્‌-દીનખાનને - 
ગાદીએ બેસાડેવાનો હતો, તેના ઉપરકોટ લેવાના પ્રયાસે નિષ્કેળ નીવડયા. તેથી 
તેણે જૂનાગઢથી પોતાનું લશ્કર ખેચી લઇ ધોરાજીના માગમાં સકામ: દો સાહેબા- 
સુલતાનાના પ્રયત્નોના પરિણામની રાહુ જેયા કરી. 


તકને! લાભ લેવાનું સૂત્ર કોઈ અરાખર સમજ્યુ' હોય તો તે ભા ક 
હેતા, તેજુ આ તકે પણુ તુરત જ ઝડપી લીધી. મહાબતખાન જેવા નિર્બળ રાજ 
પાસે જૂનાગઢ રહે તો જ તેમની મહત્ત્વાકાંક્ષાએ સરત સ્વરૂપ પાસે એમ -હતું. 


જનાગઢને। ઘેરો : જવાંમર્દનું લશ્કર નિરાશ થઈને પાછુ ર્યું“; ષણુ ભા 
કુભાજી નિરાશ થાય તેવો પુરુષ ન હતો. તેણ તેના સેન્ચને જૂનાગહતા દરવાજે 
ઉપસ્થિત કર્યું” અને સપણ કહૅણુ મોકલ્યુ' કે મહાબતખાનજી સુક્ત નહીં થાય તો 
જુનાગઢ હતું ન હતુ' થઇ જશે. સાહેબા સુલતાનાને મુ'ભાજીની શક્તિનો પરિચય. 
હતો, તેથી વિછિ ચલાવી અને પરિણામે મહાખતખાનજી સુક્ત થયા. સુઝફૂરખાન 
તથા ફૅેતેઠુયાબખાનને રાણુપુરની જાગીર મળી, સાહેૅબા સુલતાના જૂનાગઢની બહાર- 
ગયાં અને ૩૫૦૦૦ કેરી મુભાજએ મહાબતખાનજીને ખચ માટે ખીરી અને તેના 
ખદલામાં ઉપલેટા પરગણુ' લખાવી લીધુ. 





 _, ય આ જવાંમદખાત બીજે. દીવાન રણુછઠોડજએ તેને પીરમ પાટણુતો કલો છે. 
પીર્મ પાટણુમાં તેની ન્નગીર હતી તે બરાબર છે. 


ડ૪ સૌરાષ્ટ્રને ઈતેહારસ 


વેસવળા: સાહિબા સુલતાના ત્યાંથી વેરાવળ ગયાં અને વેરાવળનેઃ કખજે 
દખાવી દીધો. મહાખતખાનજી પાસે ખજાનામાં એક દોકડો ન હતો. તે લૂંટફાટ કરી 
નિર્વાહ કરતા તથા સિપ્રાઈએઓને પગાર પણ્‌ લૂ'ટમાંથી ચૂકવતા. 


દૈશ વેરાન હેતો! અને જૂનાગઢની નવાખીનું ખ'હેર થઇ ગયેલુ. મકાન પડી 
જવાની તૈયારીમાં હતુ. તે તક માંગરોળના કાઝી શેખ મીયાએ ઝડપી લીધી. તેણે 
વેરાવળના દૈસાઇ સુદરજીની સહાયથી સાહેખા સુલતાના પાસેથી વેરાવળ કખજે ફરી 
પોતાની આણુ ફેરવી. 


મહાબતખાનજી આરબોાના પગાર ચૂકવી શકયા નહી'. લેની પાસે કેઈ બળ- 
વામ સેનાપતિ કે કુશળ સુત્સદ્દી હતા નહીં અને તેના કુર સ્વભાવ અને વિચિત્ર 
વર્તનના કાશ્ણુ દરબારીઓપમાં અપ્રિય થઈ પડયા. આરબોએ ઉપરકોટનો કખજે લીધે 
અને પગારને। ચુકાવેો થાય તે ષછી જ તેને। કખને સૉંપવા સોગન ખાધા. મહાખત- 
ખાનજી હતાશ અને નિઃસહાય થઇ બેસી ગયા. 


દીવ્સન અમરજી : આવી રીતે મહાબતખાનને આપધ્રાત કર્યા સિવાય કે 
નાસી: ગયા સિલાચ શન્‍્ય મારગ હેતો નહી; ત્યારે જમાદાર સાલમીનના 
વકીલ અમરજી કુવરજીએ માત્ર અઢાર વષની વયમાં જ આરબોને મહાત 
કરબાું ખીડુ ઝડપ્યું તેણે નવાબ પાશે ફડુક્મ માગી સાલમીનના આરબોની 
મદદથી વાઘેશ્વરી દરવાજે લીધે! તથા ઉપરકોટમાંથી આરબે!ને કાઢયા. આ વીરત્વ- 
ભર્યા કામથી ખુશ થઈ મહાખતખાને તેને સેનાપતિપદે નિજુક્ત કર્યા.' 





1. દીષાન અમરજી એક ગરીબ કટુ'બના હતા, ખેકાર્‌ ઠુતા, વગેરે લોઝવાર્તાએ 
પ્રચલિત છેઃ પણુ તે માત્ર વાતોએ છે, દીવાન અમરજી ભારતના ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા 
એક મહાન કુટુ'બના વશજ હતા, તેના પિતા મુ'વરજ માંગરોળમાં રહેતા, પણુ તેના પૂવ*જે 
લાલા માંડણુ ષનાઢય અને શક્તિશાળી પુરષ હતા, તેએ તળાજામાં રહેતા. ત્યાં તેઓએ “વાપી- 
કૂપ તડાગમૃત'* એટલે -સાવજનિક ઉપયોગ માટે વાવ, કૂવા અને તળાવે બાંષ્યાં, (મહાશિવ રત્નાકર) 

માઉૃપક્ષે દીવાત અમરજીતાં માતુશ્રી માળવાના સઝેદાર દયારામ બહાદુરનાં પુત્રી વેણી- 
કુ'વર્‌ હતાં. દયાબહાદુર્ના કાકા રાજન ગિરધર બહાદુર અલ્હાખાદના સૂબા હતા તથા દાસ્લ 
૭બીલાશભ “બહાદુર આગ્રા તથા 'અલ્હાબાદના સૂખા હતા, જે પાઠળથી દીલ્હી મ'ત્રોસ'ડળમાં 
હતા. તેમણે જળિવ્યાવેરા બ'ધ કરાવ્યો છુતે!, 

#' શફૂાજ ખમીલારામ બહાદુરને ફરખશિયર બાદશાહે એક રત્ન આપેલુ, જે ઉત્તરોત્તર . 
અમરજી પાસે આવેલુ અને તેતા પુત્ર દીવાન ર્ણુછોડજએ જૂનાગઢમાં તેની શિવલિ'ગ તરીકે 
રથાધના કરલી છે, જે બુદ્શ્વર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. દીવાન રણુછોડજએ તેની સ્તુતિમાં “ગુઠશ્રર 
ખાવની” નામનો સુ'દર્‌ કાવ્યસ'મ્હુ લખ્યો! છે. આ રત્ન મહાભારતના યુદ્ધમાં પડેલા જયદ્રયની 
ભૂન્નનું છે તેવી તેની ઉત્પત્તિની કથા છે. 


શગ સાગ્રાજ્ય શે 


પેરાવળ-પ્રભાસપાટસ 2 સાહેબા સુલતાના પાસેથી કાઝી શેખ મીચાએ 
વેરાવળ પરગણું હસ્તગત ક્યું“, પણુ પારખ દરના રાણા સરતાનતજીએ વેરાબળ ઉપર 
પોતાનું સેન્ય લઈ ઘેરો ઘાલ્યો. શેખ મીજચા તથા તેના ભાઈ શાહખુદ્ીન મૂ'ઝાયા. 
તેમનાં સ્વપ્નો ધૂળમાં મળતાં જણાચાં; તેથી પોશ્મ'દરના રાણા સાથે સુલેહ કરી 
તેનો પણુ અધિકાર રવીકાર્ચો, અને વેરાવળ પરગણા ઉપર સ'યુકેત હેફૂમત સ્ક્રપાે.' 


વૃરાવળનો ચડાઇ : ઇ. સ. ૧૭૬૪ : અમરજી સેનાપત્તિ થયા, પણુ દીવાન- 
ગીરી તો પોપટ પારેખ, ઝવેરચ'દ તથા મૂળચદ પારેખ પાસે ““ત્રણુ વર્ષ અને 
ત્રીસ દિવસ ભને ત્રણુ કલાક” રહી. પછી અમરજીને સુલ્કી તેમજ ફેજી અધિકાશે 
સાથે દીવાન બનાવવામાં આવ્યા. તેમણે તરત જ વેરાવળ ઉપર ચડાઈ કરી. સૈન્યમૉં 
નવાખ પણુ નેડાયા. અમરજીની જુશળ વ્યૂડુ-રચના સામે વેરાવળ ઢકયુ' નહી'. કાઝી 
ર્‌ખ જહાંગીર અને શેખ મીયા સોમનાથપાટણુ નાસી ગયા; સુંદરજી દેસાઈ કેટ 
પકડાયા અને વેરાવળ ઉપર નવાખને ઝંડો લહેરાયે।.૨ 


સીલ દ્વાસા : શેખ મી'યાએ વેરાવળથી પીછેડઠ કરી જૂનાગઢના ખીજ” 
પરગણું દબાવવા મોંડયાં, પણુ અમરજી પાછળ જ હતા. તેમણે તેની પાસેથી સીલ, 
સેવાસાના કિલ્લા લીષા તથા તેના પ્રદેશમાંથો અડધો ભાગ પડાવી સીધો ફર 
પોરબ'દરના રાણા પાસેથી જુતિયાણા લઈ લીધુ. 


જામનગર આ તરકે સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિમાં દીવાન અમરજીરૂપી બુદ્ધેભળ, 
યુષ્ધેકોશલ્યં અને રાજનીતિનો પ્રકાશ પાડતો તેજસ્વી તારક ઊગતો હેલો, 
ત્યારે ખીજી તરફે ભાગ્યશાળી અને સમર્થ મેરામણું ઉફે મેરુ ખવાસ પોતાની સત્તા 
હાલારમાં વધારી રહ્યો હતે. દ 


જામ ન્તમાચીના દત્તકપુત્ર જામ લાખાજી ઈ. સ. ૧૭૪૩માં ગાદીએ આવ્યા. 
તેમનાં લગ્ન પ્રાંગપ્રાનાં ઝુવરી દીપાંજી* વેરે થયેલાં. તેમની સાથે મેરુ, નાનજી તથા _ 


૧. આ પ્રસ'ગ ઇતિહાાસોાના પ્રસિદ્ધ થયેલાં પુસ્તકોમાં તાંધાવામાં આવ્યો નથી, પણું 
પ્રભાસપાટણુના સે!મપુરા બાહુ શ*કર્લાલ કાલિદાસ ત્રિવેદી પાસેથી એક દરતાત્રેજ પ્રાપ્ત 
થયે! છે. તેમાં જૂનાગઢ પોરખ'દર તથા માંગરોળની સયુક્ત હરૂમત હતી તેમ જણાય; છે. આ 
દસ્તાવે% ૧૮૧૮ (ઇ. સ. ૧૭૬૨)તે।! છે. ી 

ર. સુ'દરજી દેસાઇના કુટુ'બની સ્રીઓની બેઇજજતી કરવા નવામે પ્રયત્ન કથી, પણુ 
વીસ વષના દીવાતે તેને રોજી તેઓને પોરબ'દર જવા દીધાં, સુ'દરજી દેસાઇને પણુ મુકત કર્યા, 
તે યુટુબ હજુ પોરષદરમાં છે. 
૩. આ રણીનાં નામે। દીપાંજ, દેવાજી, જવુબા કે જવુબા હતાં; યદુવ'રપ્રકારા: શ્રી. 
માવદાનજી. 


૩૪૪ સોરાષ્ટ્રનો - ઇતિહ્યાક્ષ 


ભવાન નામના ત્રણુ ખવાસ ભાઈએ આવેલા. તેએમાં સેર પોતાની ચાલાકી તથા 
હોશિયારીથી જામને  પ્રીતિપ્રાત્ર થયો તેનું વર્ચસ્વ વપતુ' જતુ નેક દીપાંજીને તેતા 
ઉપર અઝુશ સકવાને વિચાર આવ્યે, પણુ તેને અમલમાં સક્વાનું શક્ય ન હતુ 
તેથી તેશે તેનો ઘાત કરવા કાવતરુ કર્યું. મેરુ સદ્ભાગ્યે ખચી ગયે, અને ક 
ભાઈ નાનજી તેમાં મરાઈ ગયો.' 


 કફુજીની ચઢાઇ : 5, સ. ૧૭૬૮ : જામ સગીર છે, રાજ્યમાં અવ્યવસ્થા 
છે અને ખવાસ જેવા નાના માણુસ 'પાસે સુકાન છે તેમ માની કચ્છના રાવ ગોડેૅઃ 
જીખે હાલાર ઉપર ચડાઈ કરી; પણુ રાવ ગોડેજીની ગણુતરી ઊંધી વળી. તે કઈ 
કરે તે પહેલાં મેરુએ બાલ ભાને કિલ્લે। કચ્છતે કબજે હતો તે લઈ લીધે અને ત્યાં 
રાવે એકત્ર કરેલા દાર્ગોળાનો સુરવઠો હાથ કર્યો. આ સમાચાર રાવને મળતાં તે 
વચમાંથી જ પાછા વળી ગયા. 


મોડપુરતો ધેરો : હાલાર તથા સોરઠની સરહદે આવેલા સોડેપુરના ડુંગરી 
કિલ્લામાં પડેધરીવાળા હાલાજી જમ તમાચીનું ખૂન કરી ભરાયા હતા. ત્યાંથી વેલે 
હાલારમાં લૂંટફાટ ચલાવી પ્રજાને તેખા પોકરાવેલ, તેના ઉપર મેરુ ચડી ગયો અને 
મો!ડપુર ઘેચું[. હાલાજી આ ઘેરામાં મરાયો? અને મેરુએ મોડેપુર સ્વાધીન ક્યું. 


શઞજમાતાવું ખૂન : દીપાંજીથી મેરુની વધતી જતી સત્તા અને લોકપ્રિયતા 
સહન ન થઈ. તે યાત્રાને બહાને પ્રાંગધ્રાં ચાલ્યાં ગયાં; પણુ મેરુએ તેમને મનાવી 
પાછાં લાવી, તેમનું ખૂન કરાવ્યુ.* 


૧, આ કાવતરાં માટે એવી વાત કહેવાય છે કે મેર્નતે જામસાહેબ ખોલાવે છે તેવે 
સ'દેરો! મળતાં તેશે નાતજને મોકલ્યો અને કહેવરાવ્યું કે 'મને તાવ આવ્યે! છે.” નાનજી ગઢમાં 
દાખલ થતાં જ દીવા એલવી નાખવામાં આવ્યા, અને અ'ધારામાં તેના ઉપર તલવારતા ધા કર- 
વામાં આવ્યા, નાનજી મરાઇ ગયે1. મેસ્ખે પોતાતા ભાષ્જનતા દગાથી થયેલા મૃત્વુનો ખબર સાંભળ્યા 
«યારે તેણે ગઢ ઉપર હલ્લો કર્યો, સિપાણ્ઠએને કાપી ના"ખ્યા અને જમસાહેબ પાસે જઇ તેને 

ફેશ્રુ' કે 'આમ દગાથી શા માટે મારવા માગા છે!? મતે મારવો હેય તો ઉધાડી રીતે મારે.' 
જામસ્ાહેબ શરમાઈ ગયા, અને માફી માગી. આ પછી મેસ્ની સત્તા વધતી રહી. 

૨. આ માટે એમ કહેવાય છે કે મો!ડપુર જિતાય તેમ હતું તહિં, પણુ હાલેજી ખારીએ' 
ભ્નેવા આવ્યા ત્યારે એક સિપાઇએ બ'દૂક મારતાં તે મરાયા, અતે કિલ્લાતું સૈન્ય શરુ થયું. 

૩, રાજમાતા મતાઇ પાછાં આવ્યાં ત્ય.૨ મેરએ કચું કે “આજ યે મ સારે નથી, માટે 
કાલે મહેલમાં 'આવન્ને. દીપાંજી ડે!ઇ ચત્રભુજને ધેર ગયાં. «યાં ર્થમાંયી ઊતરતાં હતાં ત્યાં મેર- 
પ્રેર્તિ ચાંદ ગોરી નામના માણસે તેને મારી નાખ્યાં. તેતી લાશ પણુ કે!ઇઇએ ઉપાડી તહીં, અ'તે 
મેરુના મ કારભારી 'ભાણુજી મહેતાએ તથા જગજવન એઝાએ તેમની લાશ ઉપડાવી ક ગ્ન- 
શસ્ફાર્‌ ક જ 


મુગલ સામ્રાજ્ય * હો. દ 


સેસના ભાગ્યોદય : આમ રાજમાતાને મારી, હાલાજીને હરાવી, કચ્છની 
ચડાઈ પાછી કાઢી મેરુએ પોતાનું મખળ વર્ચસ્વ જમાવ્યું. જામસાહેમ પણુ તેનાથી 
દબાઇ ગયા. તેની સાસે ઊ'ચી આંખ કરી શકે તેવા કેઈ ભાયાતો રહ્યા નહોં અને 
પ્રજામાંથી તેનો વિરોધ કરે તેવો નર હેતો નહીં, એટલે મેરુએ નિષ્ક ટક રીતે પોતાની 
કારકિદી ને પ્રારંભ કર્યો, અમ. ઇં. સ.૧૭૨૬૦થી ૧૭૮૪ સુધી સોરાપ્ટ્રમાં અમકજી 
અને-મેરુ એ બે પાત્રોએ સૌરાષ્ટ્રની રંગભૂમિ પર સખ્ય ભાગ ભજવી જાય છે. 
તે સામે બગૉોંડળના ભા જુ ભાજી, ભાવનગરના વખતસિહેજી તથા માંગરોળના શેખમિયા 
પણુ આ યુગના ઇતિહાસનાં પાત્રો ખને છે. ગ્રુગલાછના અસ્ત પછી મરાઠાએએ 
સૌરાષ્ટ્રની અશાન્તિ જારી રાખી હતી; પણુ ઈ સ. ૧૬૭૧માં પાણીપતના પરાજય 
પછી તેમની શકિત ક્ષીણુ થઇ. દાભાડે ગાયકવાડ અને પેશ્વાના વિખવાદોના પશિણામે 
તેએની પ્રતિષ્ઠા પણુ ઘટી ગઈ હતી. તેમ છતાં સોરાષ્ટ્રની ભમ ઉપર લે!હી વહેતુ 
રાખવાની જવાખદારી આ પુરુષે! ઉપર જાણે આવી પડી હાય તતેમ તેમણે ઝુદ્ધો 
જારી રાખ્યાં અને સૌરાષ્ટ્રની ભાંગીતૃઢી અને ભૂકા થઈ ગચેલી પ્રજાની પાયમાલી 
ઝુરવાતું ચાલુ રાખ્યું . ર 


જાફેરાખાદ : આ અ'ધ્રાધૂ'ધીમાં જાફૂરાખાદના થાણુદારે જ'જીરાની હકૂમત 
જ્રગાવી દં સ્વત'ત્રતા પ્રાસ કરી, તેણે સ્થાનિક. ફોળીએનું એક સૈન્ય ઊભુ કરી સસુદ્રમાં 
ચાંચિયાગીરી શરૂ કરી. સુરતના સૂખા સીદી હીલાલ કે જે સ્રળ જ'જીરા ખાનદાનને 
હુતો તેણે આ ચાંચિયાગીરીને નાશ કરવા માટે કસ્મર કસી, તેણે જાફરાબાદ ઉપર 
ચડાઈ કરી ઘેરે ઘાલ્યો. જાકેરાખાદ્ પડયું' અને થાણુદારે નિમકહરામી કરેલી તે 
માઝે તેને ભારે દડ કર્યો. થાણુદાર દડ ભરી શકન નહિ અને તેણે તે દડેના 
ખદલામાં સીદી હીલાલને ઇ. સ, ૧૭૬૨માં જાફેરાખાદ વે'ચી નાખ્યું, જ જીરાના 
નવાબે સીદી હીલાલ ઉપર ૬ખાણુ કયું” કે જાફરાબાદ તેનું હોઇ હીલાલે સોંપી દેવું 
જેઈએ. સીદી હીલાલ ઉપર સોાયું કરજ થ8 ગચેલુ' અને જાફેરાખાદ સાંચવવું સુશ્કેલ 
જણાતાં તેણે જ'જીરાને સાંપી આપ્યું, આમ જ જીરાની હકૂમતમાં જાફરાબાદ અના- 
યાસે આવી ગયુ. સુરતની અગ્રેજી કોઢીમાં માલ લાવતાં વહાણેને લૂ'ટલામાં ન 


૧. સૌરાષ્નના દક્ષિથુ સાગરતીરે આવેલા આ સુ'દર ૨્થાનની માલિકી મેળવવા માટે 
જેમ જેમ નૌકાદળનું મહર વષ્યુ' તેમ તેમ પ્રત્યેક મહત્ત્વાકાંક્ષી પક્ષની ઇચ્છા રહેતી હતી. 
ગુજરાતના સુલતાનના સાવષ્ભૌર ત્યના સમયમાં જાફરાબાદ એક અગત્યનું થાણુ' હતુ. દીવના * 
પાટષ્મીઝો ઉપર અ'કુશ રાખવા માટે ત્યાં એક તોકાસૈન્ય તથા સૈન્યાધિકારીને રાષ્મવામાં આવતાં, 
મહમદ બેગડાએ આ ફામ માટે અનુભવી સેનાધ્યજ્ઞો તરીકે પ'કાચેલા સીદીએઓને નિયુક્ત કરેલા. 
તેએને જ'જર્‌ા તથા ૬*ડ રાજપુર જાગીરમાં મળ્યાં, જાફરાબાદ કદાચ તેમની નીચે હતું. મોગ- 
લાળમાં તેએ! પાદશાદીને આધીત રણા, પણુ ઇ. શ. ૧૬૮૬ લમભગ તેઓની મેગલાદ સત્તાને 

૪૪ 


૩૪૬ સૌરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ 


આવે તે માટે સુરતના અગ્રેજે, જ'જીરાના સીદી તથા જાફરાબાદના લેકેોએ તે વખતે 
ચાંચિયાગીરી ન કરવાના કરાર કર્યા. 


ખંટવાની જૂનાગઢ ઉપર ચડાઈ : ૪. સ. ૧૭૭૦ : પોતાના ભાઈ શેરખાને 
જૂનાગઢ લઈ તેમને ખાંટવા પરગણુ' આપ્યુ તે વાત શેરજમાનખાનને ' ખટકતી 
હતી; પણુ તેમનામાં જૂનાગઢ ઉપર વર્ચસ્વ મેળવવા જેટલી શક્તિ ન હેતી. ઉઘાડી 
રીતે જૂનાગઢ ઉપર હુમલો લઇ જવાય તેમ હેતું નહિ. તેથી તેણે મજેવડી દરવાજે 
આવેલા ખસારત ખાગમાં રાતના પોતાના સૈન્યને છુપાવી દીધુ, અતે સવારમાં 
દરવાન્મે ઊધડતાં જ એચિતે। હુમલો કરી તેએ અ'દર દાખલ થઈ ગયા. પરતુ તેમના 
ભાગ્યમાં જૂનાગઢની ગાદી ન હતી. કલ્લેખ ધીના સિષાઇએએ તેમને ત્યાં જ શિકસ્ત 
આપી અને શેરઝમાનખાન ત્યાંથી માંડે માંડ નાસી ખાંટવા આવ્યા. 


દિલખાનિયા : દીવાન અમરજીએ ભા ઝુ'ભાજીની વિન'તીથી ગીરની સરહદે 
આવેલા “દલખાણિયા' (દિલખાનિયા) ગાસે જેતપુરના કાઢી જુપાવાળા કાઢીઓને 
આશ્રચ આપી લૂટ કરાવે છે તેથી તેને ખબ દોખસ્ત કરવો નેએ એમ ધારી 
દલખાણિયા લીછુ' અને કાઠીઓને મારી કાઢી મૂકયા, 


કુતિયાણા ; સદા સમરભૂમિ ખની રહેલું મુતિયાણા મહાખતખાને તેના 
ભાઈ હાસમખાનને આપેલુ. તેણે પ્રજા ઉપર ત્રાસ ગુજારી પૈસા પડાવવા માંડયા 
અને પોરખ'દરના દીવાન પ્રેમજી દામાણી સાથે ઘાટો ભ્યવહાર રાખવા માંડચે તથા 
મુતિયાણાના સુસ્લિમ અમીરો પીરખાન સરવાણી તથા ભાવતા ખોખરને કૈદ કર્યા 
અને ભારે દડ લઈ છોડયા. તેએએ જૂનાગઢના દીવાન અમરજીને ડહ્યુ' કે “કાં તો 
હાસમખાન પોરખ'દરને કુતિયાણા આપી દેશે અને કાં તો તેની સાથે મળી જૂનાગઢ 
ઉપર ચડશે. તેથી રીવાનજીએ કુતિયાણા ઘેર્યું”, દાસમખાનને હુરાવી તેને મજેવડીની 
જાગીર આપી અને કુતિયાણામાં જૂનાગઢતું થાણુ' બેસાડયુ.. 


સુત્રાપાડા : પ્રભાસપાટણુ પાસે આવેલા સુત્રાપાડાને ક ચાંદ પટણી 
નામના કસ્ખાતીએ દબાવી દીધેલો અને તેણે ધનલાલસા તૃપ્ત કરવા પ્રજા ઉપર 
હેદબહુાર જુલ્મ કરવા માંડયો. તેથી પ્રભાસના દેસાઇએ તેમની સામે થયા. તેની 





સૂય* તેનાં કિરણુ! ન્નકરાખાદ સુધી ફે'ઝી શકતા નથી તે જેઇ તે અધિકારીની અવગણુના કરી 
અને સ્વત-ત્ર રીતે કારભાર કરવા માંડયો; જમીન ઉપર લાંખુ' ચાલે તેમ ન હતું, તેથી સમુદ્રમાં 
જતાં આવતાં વહાણો લૂ'ટવાનું શરૂ કયુ. તેથી બાજીરાવ પેશ્વાએ ઈ. સ. ૧૭૩૬-૩છમાં તેના 
ઉવર્‌ એક પ્રબળ સેન્ય મોકલ્યું, જ'જરાનો કિલ્લો જ્તાયો નહિ, પરતુ પેશ્વાએ તેનો ઘણે પ્રદેશ 
જીતી લીધે!. 


મુગલ સામ્રાજ્ય 3૪૭ 


મદદે દીવાન અમરજીએ તેનાં કફેઈના દીકરા ગંગારામ લાલભાઇને સૈન્ય લઈ મોકલ્યા. 
પોતે પણુ તેમાં નેડાયાઃ ગગારામૈ સુત્રાપાડા લીધું અને ચાંદની દીકરીને પરણુવા 
માગતા નવાખને તેમ કરતાં રેકી તેને તથા તેના કુટુઅને ગોરમઢી જવા દીધું અને 
ગ'ગારાસે? સુત્રાપાડાનો કબજે સ'ભાળ્યો. 


ઊતા : બાબશ્યાવાડે : તે પછી દીવાન અમરજીએ શિરનેર થઈ ગયેલા 


લે।કેોને દબાવવા સોરઠમાં ચડાઈએ।, કરી, ઊનાના કસ્ખાતી તાહિર શેખ પાસેથી કા 


લીધુ અને ખાબશ્િયાએ પાસે પોતાની આણુ મનાવી, 


દીવાન અમરજીના નિત્યવિજયી રણુધ્વજને આરામ હતે. નહી. તેમણે 
જૂનાગઢ રાજ્યને વિસ્તાર વધારી દીધો. રાજ્યમાં માથાભારે સરદારો અને નાગીર- 
દારોને તેણે નમાવી, તેમને જૂનાગહની આણુ માનતા કરી દીધા. તે પછી તેમણે 
પૌતાની દૃષ્ટિ જૂનાગઢ ખહાર કરી. 


_જેોર્તલખી ; ગાયકવાડની વિજયસેના ખ'ડણી ઉઘરાવતી, પેશ્વાની સેના 
પેશકશી ઉઘરાવતી તેમ દીવાન અમરજીનાં સેન્યોએ જેરતલબી ઉઘરાવવી શરૂ કરી. 


૧. ગ'ગારામ લાલાભાઇ મારા પિતાના માતામહના પિતા થાય. 
દીવાત અમરજીના કુટુખ સાથે મારો સ'બ'ધ નીચે દર્રાભ્યા પ્રમાણે છેઃ- 





“ પ્રામઝ %* ખાણું ૬જી 
5-5 
કુવર્‌જ 
ખએેન 
ી । | ર 
અમરજી દુલ્જભજી ગોવિ'દજી નાનીખેન . (લાલાભાઇ વેરે) ભવાનીશા'કર 
ઊશમિયાશ'કર્‌ ગ'ગારામ વસનજી 
રથનાથજ .ર્ણુછોડજી દલપતરામ | 
વિજયશ'કર્‌ શ'તોકરામ-'- નરશેકુ'વર્‌ 
ઉદેયશ'કર્‌ ઇશ્છાખા ઉદયશ'કર્‌ 
હુર્પ્રસાદ હેર્પ્રસાદ  ઇ*  ઉરપ્રન્નાદ. 


મ. 
શ'કરપ્રસાદ શ'ભુપ્રસાદ સે।મેશપ્રસાદ 


પ્રવીરપ્રસાદ પ્રરાન્તરાય પ્રષુદ્ધરાય - મ સ 





પ્‌ 


યજ સૌરાષ્ટ્રનેપ ઇતિહાસ 


સારાયે સૌરાષ્ટ્રમાં દીવાન અમરજીએ રાજાએ જમીનદારો અને તાલુકદારો પાસે 
જેરતખલી કખૂલ કરાવી. 


હાલારમાં મેરુ ખવાસતું પ્રાબલ્ય હોવા છતાં ત્યાંથી પણુ તેમણે નેરતલખી 
લીધી. કચ્છના રાવ ગોડજીના ખળવાખોાર આરખ સરદારે કચ્છના સુત્સદીએને પકડી 
હાલારમાં લઈ આવેલા. તેને દીવાન અમરજીએ સકત કર્યા અને ત્યાંથી એા।ખામ ડળ 
પર સવારી કરી, વાઘેરેોને મહાત કરી, જામસાહેબ તથા કચ્છના પ્રદેશેને તેમના 
જુલ્મમાંથી સુકત કર્યા અને ગાયકવાડ,તથા પેશ્વાની સેનાઆને પજવતા આ લૂ'ટાટુ- 
નેમોને શાંત પાડયા. 

કું ભાજી જુનાગઢ ઉપર : ગૉંડલના મુભાજી જૂનાગઢમાં દીવાન અમરજીની 
ખળવત્તર થતી જતી સત્તાને અ'જુશમાં રાખવાની મથામણુ કરી રહ્યા હેતા. સુસ્લિમ 
સત્તાના પરાભવ થયો હતો. દીલ્હીના શહેનશાહ નામમાત્રનો શહેનશાડું હતો.' 
અમદાવાદ મરાઠાઓના હાથમાં હતુ, ત્યારે જૂનાગઢની ખખડી ગચેલી નવાખીને શા 
માટે અમરજી બળવાન બનાવી રહ્યા હતા અને હિંદુ રાજાઓને ઘાણુ કાઢી રહ્યા 
હેતા તે તેમને સમનાતુ' ન હતુ. તેને પોતાને! સ્વાર્થ પણુ સાધવો હતો અને તે 
સાથે અમરજીની પ્રગતિને યેનકેન પ્રકાર્ણુ સ્થ'ભાવી દેવી હતી. એમરજી ચુદ્ધવીર 
હેતા; પણુ તે એક વિચિત્ર મગજના, તામસી પ્રકૃતિતા, આળસુ અને વિલાસી રાજાના 
દાસ હતા. તેમનાં ગુદ્ધકોશલ્ય, બુદ્ધિ અને વીરતાને દાસત્વની મર્યાદા હેલી; જ્યારે 
કુભાજી પોતે જ પોતાના સ્વામી હુતા. તેમની પાસે પુષ્કળ દ્રવ્ય હતુ, અપાર 
ખુદ્ધિ હતી; સુત્સદ્દોગીરી અને વીરતા હતી, તેને મર્દ મિત્રે હતા અને તાખાર્માં 
મહારથીએ હતા; સૌરાષ્ટ્રના નામાંકિત ચોદ્ધાએ અને આશાસ્પદ યુવાનોને તેમણે 
પોતાની સેવામાં રાખ્યા હતા. એક જ વસ્તુ તેમનાથી થોડે ટ્રર હતી; અને તે 
ભાગ્ય, જે તેમનું ભાગ્ય વિશેષ સતેજ હોત તે! તે સમયે તેમણે સોરઠ અને કાઠિયા- 
વાડરનો ઘણખરેો ભાગ જીતી લીધે હોત; પણુ તેમના માર્ગમાં દીવાન અમરજીરૂપી 
એક મોટો અતતરાય હતો, અને તેથી તેમણે કેઈ પણુ પ્રકારે તે કાંઢો કાઢી નાખવા 
ખુદ્ધિ અને શકિતને મેળ સાધ્યો. 


એક તરફથી તેમણે છત્રાસાના રાયજાદા ખાસણિચોજીને જૂનાગઢ તેના પૂ્વ- 
નેંતું છે તેમ કહીને લેવા ઉશ્કેચો અને પોતાતું સૈન્ય તેને આપ્યું, પોતે ગાયકવાડના 
સેન્યને લઈ જૂનાગઢથી ડ્ર ચાર સાઈલ ઉપર માલાસીમડીમાં સુકામ કર્યો. આ 
સેન્યોએ જૂનાગઢના સૈન્ય ઉપર છાપો માર્ચે અને શગુએના સ'ખ્યાખળ આગળ 





૧. દીલ્હીના શહેનશાહની હકૂમત માટે એક કવિએ કલુ છે કે “હફૂમતે રાહેનશાહે આલમ 
અઝ દીલ્હી તા પાલમ' એટલે દીલ્હીના બાદશાહની હુરૂમત માત્ર દીલ્હીથી પાલમ સુધી હતી. 
૨, વત્ય્માન મધ્ય સોરાષ્ટ જિલ્લે!, 


સુખલ સાસ્ાળજ્ય 3૪૯ 
જૂનાગઢનું સૈન્ય ટક્યું નહિ, નવાબે કુભાજીને આ યુદ્ધેસાં અમરજીને મારી'નાખવા 
સંમતિ આપી, કારણકે તેનાથી દીવાન અમરજીની વધતી જતી શક્તિ તથા પ્રતિણા 
સહન થતી નહી; પણુ સારા નસીબે દીવાનજી આ વખતે જૂનાગઢમાં હતા. તેમણે 
તરત જ જબરું સૈન્ય સજી માલાસીમડી ઉપર હલ્લે કર્ચો, અને શઝુએને વેરવિખેર 
કરી નાખી ખામણીએજીની પાછળ પડી, છત્રાસાનો કિલ્લો જમીનદોસ્ત કરી તેની 
પાસેથી ભારે ૬'ડ લીધે. 


અમરજી કેદ : મહાખતખાન આથી નિરાશ થયા, તેણે કેટલાક ખટપઢી 
કાવતરાખોરેને પોતાના પક્ષમાં લીધા, તેએની ચડામણીથી અમરજી તથા તેના 
ભાઈએોાને કેદમાં નાખ્યા અને જમાદાર સાલસીનનું ખૂન કરાજ્યું. પાંચ માસ પછી 
દીવાનજને ચાલીસ હજાર જામશાહી કેરીનો દડ લઈ છોડયો; પણુ અમરજીને તેથી 
ખેઠદ માડું' લાગ્યું' અને પોતે સહકુટુંબ જૂનાગઢ છોડી ઇ. સ. ૧૭૭૩માં જેતપુર 
ચાલ્યા ગયા. મહાબતખાને દડ વસૂલ ન આવે ત્યાં સુધી તેના પુત્ર રૂગનાથજીને* 
ખાન તરીફે રાખ્યા, 


માંગરોળ : શેખમી'યાએ અમરજી કેદમાં છે તે જાણી માથુ' ઊંચકયું. તેણે 
જૂનાગઢના કેશેાદ અને સીલ પરગણામાં લૂ'ટફાટ શરૂ કરી અને નવાખનાં થાણાં 
ઉઠાડી સકયાં. મહાબતખાનજી ભીમ ખોજાને લઇને ચડયા; પણું માંગરોળ નજીક 
જવાની તેની હિંમત ચાલી નહિ. ભીમ ખે'ે* માંગરેળને કિલ્લો ટ્ૂરથી નઈ પાછે 
આધ્ચો. 

ગમરજી પાછા: જૂનાગઢમાં : અમરજી જેતપુરમાં આવી ગયા છે તે જાણી 
સૌરાષ્ટ્રના તેમજ શુજરાતના શજાઓએ તેમને પોષાક સોકલી આમ'ત્રણુ આપ્યુ 
ઇચ્છના રાહુ ઉપર તેને ઉપકાર હતે.” તેણુ તો માણુસોને તેને તેડી લાવવા 


૧. તેમાં ભીમં ખાનને, જગજીવન છીકાણી, ગુલાબરાય મહેતા) ખુશ્ાલરાય, સુગટરાય 
ભમત વગેર હુતા- ' ' 


ર્‌. રૂગનાથજી આ વખતે દસ વષ*ના ફતા. 


-ક- કહેવાય છે કે શેખમીયામે” ગઢ ઉપરથી કહેલુ' તથો ભૂ'જએો ઉતારી કહેવંડાક્યું કે 


“તુ ભાડેભૂ'જો માંગરોળને ગઢ લઇશ ? અમરજતા સ્થાતે જેમ હાથીના સ્થળે દેડકો ઊભે તેવે! 
તું લાગે છે, માટે તું પાછો જન. 
૪. આરબોએ બ'ડ કરી કચ્છના મુર્સદ્દીગોને પકડેલા તેને અમરજીએ મુક્ત કરેલા, 
આ આમત-ત્રણાની નામાવલી દીવાન રણુછ્ોડજ 'તારીખે સોરઠ'માં આપે છે. તેર્મા 
દીવના પોડુ'ગીઝ લ્યુઇ ઝુંઝું, જશેરોબાદના સીદી યાકુબ, ભર્ચતા લલુભાઇ, ખ'ભાતના મો।મીનખાન 
તથા સુરતના નવાબનાં પણું નામ છેં. સૌરાષ્ૂનાં તો ક્રેઇ રરાજ બાકી નથી. 


દ. 


૩૫૦ સૌરાષ્ટ્રનો ધતિહાસ 


મોકલ્યા. તે વખતે મહાબખતખાનજીએ ભીમ ખોજા આદિ દરખારીઓ ને જેતપુર મે।કલી 
માષ્ઠઠી માગી અમરજીને પાછા બોલાવ્યા.' 


માંગરોળ ઉપર અમરજીની ચડાઈ : અમરજીએ અન્ય આમ-ત્રણા નકારી 
જૂનાગઢ આવી માંગરોળ ઉપર આકૅમણુ કર્યું“. શેખમીંયાએ લડાઈમાં નહિ ફૂવાય 
તેમ ધારી નમવાતું ચેગ્ય પાર્યું. 


વાઘેરો : એખામ'ડળના વાધેરોએ ફેરી ખડ જગાડચુ', ત્યાંનાં થાણાંએા 
ઉઠાડી મૂક્યાં અને હાલારના કેટલાયે પ્રરેશે! ઉજજડ કર્યા; લૂટની તો સીમા રહી 
નહિ. મેરુ ખવાસની હિસ્મત તેના સાસે એકલા હાથે થવાની ચાલી નહી'. તેથી 
તેણે દીવાન અમરજીની સહાય માંગી. અને અમરજીએ ઇં. સ. ૧૭૭૪માં પોશિત્રા 
ઉપર ચડાઇ કરી પોશિત્રા લીધું અને ચાંચિયાગીરીમાં વાધેરોએ એકડે કરેલે 
ખજાને! તેના હાથસાં પડયે. પણુ તે દરસ્યાન મહાબતખાન ગુજરી ગયાના ખખર 
આવતાં અમરજી દસેોદમ કૂચ કરી ઈ. સ. ૧૭૭૫માં જૂનાગઢ પહોંચી ગયા. 


નવાખ હામીદખાન : દીવાન અસમરજીએ જૂનાગઢ આવી શાહૅજાદા 
હાસીદખાનને ગાદીએ બેસાડયો અને તરત જ જમાખ'ધીની વસૂલાત કરવા પ્રયાણુ કડું”, 


વ'થલીતું પતન : વ'થલી જૂનઃગઢનું હતું, છતાં ખાંટવાના ખાખી આદીલ- 
ખાન તથા સુખતારખાને વ'થલીને કબને કરી લીધે, તથા ગાયકવાડની ખ'ડણી 
ઉઘરાવતા આખુરાવ મહીપતરાવ નામના સેનાપતિની સહાય મેળવી દીવાન અમરજી 
આવે ત્યારે તેનો સામને કરવા તૈયારી કરી. મરાઠી સેનાને દીવાનજી સામે થવાનું 
ચોગ્ય લાગ્યું નહોં. આખુરાવે તેમને પોષાક મોકલાવી સ'ધિ કરી અને દીવાનજીએ 
તે કબૂલ રાખતાં આખુરાવ ત્યાંથી વિદાય થચે।, રીવાનજીએ વ'થલી સર કર્યું” અને 
સુખતારખાને માષ્ટી માગતાં તેને બાંટવા જવા દીધીો.* 


જેતપુર્તું યુદ્ધ : વથલીનું પતન થયા પછી દીવાન અમરજીએ ઝાલાવાડ 

ઉપર જેતરલખી લેવા પ્રયાણુ કર્યું” અને ત્યાં એક પણુ યુષ્ધ વગર રાજાએ એ તેમની 

રકમ નકકાં* કરી આપી, આ કાર્યકમ ચાલતો હેતે તે દરમ્યાન પેશ્યાના - સરદાર 

૧. આ કામમાં નવાબનાં મા સુજાનબીબી જ્રામેલ હતાં, તેમણે દીવાન અમરજી વિરૃદ્ધ 

આ કાવતરું કયું” હતુ. 

ન ૨. વ'થલીનો કબજે વ'થલીના આદીલખાને કયૌ ત્યારે અમરજીનાં સૈન્યો જાલાવાડમાં 
હતાં, ત્યાંથી પોતે જૂજ માણુસ સાથે આવેલા. 


8, પેરાકશીની રકમ પેશ્વા કે ગાયકવાડે કદી નક્કી કરી ન હતી. પ્રત્યેક વષે* મરજી પડે 
તે રકમ લેતા, દીવાન અમરજીએ જેરતલખીની રકમ નકો કરી આપી હતી. 


સુગલ સાસ્રાજ્ય ૩૫૨ 


અમૃતરાવ તથા ગાચકવાડતા સશદાર થેો!ભણે દીવાનજીનાં ચૈન્યોને જેતપુર આગળ શાંતર્યા, 
બન્ને સૈન્યો સામસામાં થયાં. ઊનાના કસ્ખાતી કે સુત્રાપાડાના શેખ સામેની આ 
લડાઇ ન હતી. પેશ્વા અને ગાયકવાડના શિસ્તખદ્દે અનુભવી ચોષ્ટ્ાએ સામે દીવાન- 
જીને સામને કરવાનો આ પહેલે! પ્રસંગ હતે; પણુ તેમણે હિસ્સત ગુમાવી નહોં 
અને અતુલ ખળ અને સ'પૂર્ણા શ્રદ્ધાથી યુદ્ધ આરભ્યું.' દિવસને અ'તે વિજયશ્રી 
દ્ીવાનજીને વરી અને ભા ઝુ'ભાજી તથા કાથડવાળાના પ્રયાસથી બીજે દિબસે માનભરી 
સુલેહ થઈ. 


વાગડની ચડાઇ : મોરખીના ઠાકોર વાઘજી ઈ. સ. ૧૭૭૨માં ગાદીએ 
આવ્યા. તેને માળિયા તથા કચ્છ સાથે વેર હતુ. તેથી જૂનાગઢના સૈન્યની સહાયથી 
તેણે માળિયા ઉપર આક્ૅમણુ કર્યું”, પણુ તેમાં તે ફાવ્યા નહીં. તેથી દીવાન અમ- 
રજીની તેણે સહાય શ'માગી. તેમણે વાગડ ઉપર સવારી કરી. રણુમાં દીવાનજીના ઘણા 
માણુસો તરસે મરી ગયા; પણુ કચ્છના રાહને દીવાન અમરજી સાસે લડવાનું યોગ્ય 
જાસુ” નહિ. તેથી તેણે ક્રીમતી ભેટો મોકલાવી લશ્કરને પાછું વાળ્ગુ. 


પોરબ'દરે : પોરખ'દરના રાણાશમે વેરાવળ ખોચું, એટલું જ નહી' પણુ છેં, સ. 
૧૭૭૪માં શેખમી'ચાએ નવીબ'દર લઈ લીધું. પણુ તેણે હિમ્મત ન હારતાં કુ'ભાજીની 
સહાયથી શ્ેખમી'યાને કાઢી નવીબ'દર પાછું લીધુ. જામનગરે પોરખ'દરને વર્ષોથી 
પાચમાલ કરવામાં સેટો ભાગ ભજવ્યો હુતેો અને તેને જામનગરની હજી પણુ ખીક 
હૈતી. તેથી હાલારની સરહદે તેણે ભેટાળીનો કિલ્કરે। ખાંધ્યો. જમ જસાજીને આ 
વાત રુચી નહિ. તેણે રાણાને કિલ્લો તોડી પાડવાનું કહ્યુ; પણુ સરતાનજીએ તે 
વાતને વજન આપ્યુ' નહી. તેથી મેરુ ખવાસે તેના ઉપર ઘેરે ઘાલ્યો. રાણાએ અમ- 
રજીની સહાય માગી; અને જ્યારે મેરુએ અમરજીને। દૈવજ જેચે। ત્યારે તેની હિમ્મત 
છુઢી ગઇ, તેણે સુલેહનું કહેણુ મોકલ્યું રાણાને પણુ પરિણામ અનિશ્ષિત ** ણાઝુ. 
તેથી તેણે શરતો સ્વીકારી અને સ્રધિ થઈ, જે પ્રમાણે ભેટાળીને કિલ્લો! તોડી નાખવાનું 
રાણાએ સ્વીકાર્યું ;૨ તેથી મેરુએ ઘેરો ઉઠાવી લીધે. ક 


૧. આ યુદ્ધમાં દીવાનજી ઉપર તલવારનો ઘા થયેલે,; પણુ બખ્તર હોવાથી તે ખચી 
ગયા. 

૨. આ માટે પ્રચલિત વાત છે કે ભેટાળીનો કિલ્લો જેવા જામનગરનો ચારણુ ગયે, 
તેતે રાણાના માણુસોએ જવા દીધે! નહી'. તેથી ચારણુ સ્ત્રીનાં કપડાં પહેરી ન્નમસાહેબની કચે- 
રીમાં આવ્યો, તેણે સ્ત્રીનાં કપર્ડા ડેમ પહેર્યાં' છે તેમ મેરુએ પૃછતાં તેણે કહું કે “જેના ધણી આઓ 
જેવા તેના ચારણુ પણુ સ્ત્રી હોયને ? નહી'તર ભેટાળીનો કિલ્લે! રાણ બાંધી જાય ?” 

“3 અજમાલરા, ભેટાળી કર ભૂકો 
રાણે! વસ્તાવે ધુમલી, જામ માગરે ડુકે.' 


4 જન. 


૩૫૨ સોરાષ્ટતો કતિફુસ્ન 


મેરુતે અમરજીની શકિતને! પરિચય થયે।. તેના માર્ગમાં તેણે મેરુ જેત્રો 
પર્વત નેચે; તેથી તેણે અમરજીને ખભાળિયા -આમ-“ત્રણુ આપી બોલાવ્યા અતે 
જમવામાં ઝેર આપી તેને! ઘાટ ઘડી નાખવાનું વિચાર્યુ“. પણુ અમરજીના સ્નેહી 
ખુશાલરાય દફતરી ગ્રુજરી જતાં તેનો શેક હતે, તેથી તે જમવા ગયા નહોં અને 
ખચી ગયા. પણુ તેમને કાવતરાની ગ'ધ આવી જતાં પોતાનાં સૈન્ય લઈ જૂનાગઢ 
ચાલ્યા ગયા. 


અમરેલી : ગાયકવાડના સૂબા જીવાજી સામરાવે અમરેલીને કિલ્લો મજ- 
ખૂત બનાવી ત્યાં સ્વત'ત્ર રાજ્ય સ્થાપવા ઉદ્યોગ કર્યો; પણુ દીવાનજીએ અમરેલી 
જીતી, કિલ્લો! તોડી, તેનાં સ્વપ્નો ધૂળમાં મેળવ્યાં. 


કતેહસિહુ ગાયકવાડની ચડાઈ : ઇં. સ. ૧૭૭૮ : જીવાજી ચસામરાવને 
ઉદ્દેશ શુ હતે તે જાણ્યા સિવાય ફૂતેસિહુરાવ ગાયકવાડે તેનો પરાજય કરવામાં 
દીવાન અમરજીએ ગાયકવાડનું અપમાન કંર્ઝું” છે તેમ માની સોરાષ્ટ્ર ઉપર [સવારી 
કરી. જેતપુર આગળ અમરજીએ ચડાઈ લઈ આવતાં ગાયકવાડી સૈન્યોતું વીરોચિત 
સ્વાગત કર્યું”. યુદ્ધની તૈયારી થઈ; પણુ ક્સેહસિંહરાવે સ્થાનિક દરખારો પાસેથી 
અસરજીતાં નીતિરીતિ, યુદ્ધકૌશલ્ય અને ખુદ્ધિની વાતે! સાંભળી, તેવા શસઝુને 
મિત્ર બનાવવાની ઈચ્છાથી સ'ધિ કરી, દીવાતજીને પોષાક આપ્યો અને પેત્તે 
પેસકેશી માટ કરી પાછા ચાલ્યા ગયા. 


માળિયા : ફેસહુસિટુ ગાયકવાડને મેરરખીના ઠાકેર વાઘજીએ મોટી રકમ 
આપી તેનાં સૈન્થો માળિયા (સિયાણા) ઉપર મોકલી માળિયા ઉજ્જડ કરાવ્યુ . 





પોરખ'દરનતી ચડાઈ : પોશ્મ દરતા રાણાને દોવાન તેમજ સેનાપતિ પ્રેમજી 
દામાણી હતો. તે આ વખતને! એક વીરપુરુષ હતો. તેને તક મળી હોત તો તે 
કદાચ સૈરુ અને અમરજીની હારમાં ઊભો રહો શકત, પણુ તેના તમામ પ્રયાસે 
સાધનોને અભાવે નિષ્કળ ગયા. તેમ છતાં તે પણુ તેના રાણા જેવો જ હિસ્મતબાજ 
પુરુષ હતે. તેણુ સારાચે સૌરાષ્ટ્રમાંથી સારા સારા આરબોને એકઠા કર્યા અને 
અમરજી સામે ખાથ ભીડવા તે તૈયાર થયે. હેદરઅલીએ ખગદાદના ખલીકાને 
સાકલેલી ભેટસોગાદનું વહાણુ પોરબ'દ૨ પાસે ડુખતાં તેનો 'ખજાને પણુ તેના હાથમાં 
પડચેો હતે: અને તેથી તેને ધનના અભાવને પ્રશ્ન હતો નહીં. પરતુ પ્રોેમજીએ 
દીવાનજીનું સૈન્ય તેના સામે જ્યારે આવતું જેયું ત્યારે યુદ્ધ ન આપતાં સમાધાન 
કરી લીધુ. 


'ભોાજી : જુ'ભાજીની હિમ્મત અમરજી ઉપર ઘા કરવાની થતી ન હેતી. 
તે સદા તે જ ચિન્તામાં રહેતા, દરમ્યાન હેવડાના સિંધી મલુક મામદે તેના પ્રદેશમાં 


મુગલ સામ્રાજ્ય 3૫૭ 


લુ'ટફરાટ આદરી દીધી, ખેડૂતોનાં ખળાં ભરાવી લેવા માંડયાં અને મુભાજીના તેને 
જેર કરવાના પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયા, ત્યારે તેહ અમરજીની સહાય માંગી અને અમ- 
રજીએ મલુકને મારી દેવડા સર કયું .* 
ર 

ર વટવાણ-લીમડી : ઈ. સ. ૧૭૭૮ : વઢવાણુની ગાદીએ ૪. સ. ૧૭૬૫માં 
ચ'દ્રસિંહજી બેઠા. તેની તથા લીમડીઠાકેર વચ્ચે અદાવત થઇ અને લીસડીઠાકેર 
હુરભમજીએ મરાઠા સરદાર ભગવ'તરાવની મદદથી ભાદરકાં ડે યુજ્ધ કર્ઝું . તેમાં વઢ- 
વાણુની જીત થઇ.? તે પછી થોડાં વર્ષમાં ચદ્રેસિહછી અને હેરભમજી ગુજરી ગયા. 
પણુ અનને રાજ્યોના મનમાં ઝેર રહી ગયેલું. તેથી ચદ્રસિંહજીના અનુગામી પૃથ્વી- 
રાજ તથા હેરભમજીના અનુગામી હરિસિંડ વચ્ચે ઇં. સ. ૧૭૭૮માં કેરી લડાઈ થઈ. 
પણુ ખએેક જ દિવસમાં આ તકરાર પતી ગછ. 


જવા રેઠ : ઈ. સ. ૧૭૮૧ : ક'ડોરણાના થાણુદાર જીવા શેઠે ઈ. સ. 
૧૭૮૧માં ભાવનગરના ગઢાળી ઉપર છાપો મારી; તે ગામ લૂંટી, અમરજી જેને 
ભાઈ ગણુતા તેવા મોતીભાઈ નામના દરખારને પકડી, કડોશણા પાસે મોવાસામાં કેદ 
કર્ચા, અમરજીને આ સમાચાર મળતાં તે મેવાસા ઉપર ચડી ગયા. સૈરુ જીવા શેડેની 
મદદે આવ્યો; પણુ યુદ્ધ કરવાનું તેને યોગ્ય જણાયુ' નહી, જીવા શેઠે મોતીભાઇને 
સોઢટો નજરાણા આપી અમરજી પાસે મોકલી માષ્ટી માગી. 

56.5. ક ક 
૧, મલુક મામદ બળવાન લૃ'ટારે। હતે. દૅવડાના ઘેરાનું એક સુદર કાવ્ય છે. તેમાં 
લખ્યું છે કે તેનો ત્રાસ બહું થયો ત્યારે જુ'ભાજીએ સમાધાન માટે બ હાણુતે મોકલ્યો. મલુકે કહ્યું - 
3, “આંક તે! ડરાં અલ્લાસે કાં અમરેસસે.” તેથી અમર પાસે આવી “ડળકે પળકે કુ'ભો 
રોયો.” અમરજીએ દેવડા સર્‌ કવુ” તેનું આ કાવ્યમાં વણુત છે. વિષેશ માટે વાંચો મારો લેખ 
“દવડાનોા ધેરા.”-'શારદા*-૧૯૩૬. 


૨, મેમકાને એક લુહ્ધાણા ભાલમાં રેઝકા પાસે ઝાલર વે'ચવ। ગયે. ત્યાંના ગરાસિયા 
ગમેપજીએ મશ્કરીમાં પૂઠ્યુ' કે “તારા ઝાલા શા ભાવે વે'ચાય છે?'' લુહઠાણાએ કહ્યું કે “સે 
ભાલિચે એક' ઝાલે!.'”'-મેપજી આ ઉત્તર સાંભળી ક્રોધિત થયો! અને લુહ્ઠાણાની પોઠે પડાવી 
લીધી. લુઠઠાણાએ વઢવાણુમાં ફરિયાદ કરતાં ચ“સિંહે રોઝકા તાખાના મોરસિયા ગામ ઉપર 
ચડાઈ કરી તે લુ'ટી, ગામનાં ધરેનના કાટ ઉતરાવી, તેનાં ગાડાં ભરી ભરી વઢવાણુ તરક્‌ ચાલતાં 
કર્યા, લીમડીઠાકેર્‌ મેપજના જમાઇ થતા. તેથી તેને જાણુ કરતાં તે આડા કર્યા અને ભગવ'તરાવ 
નામને! સખા લીમડીમાં હતો તેની સહાય માગી. આ યુદ્ધમાં વઢવાણુઠેઃકોરે કાટનાં ગાડાં શસુએ 
વાળી જરે તો આબર જશે તે ખીકે ખાળી નાખ્યાં અને ગોરી'ભા નામના આરખ તોપચીની 
યુક્તિ અને હિમ્મતથી લીમડીની ફ્ે।જને હરાવી તેતો માલ કબજે કયો. તોપો ગાયકવાડની હતી 
તેથી પાછી આપી. 


પ૪ સોરાષ્ટ્રનાો ધતિહ્વાસ * 


રજપૂત સગઠંન : સુસ્લિમ રાજસત્તાને ખળવાન બનાવી, રજપૂત રાજાઓનું 
જેર તોડેવા મથતા અમરજીને મહાત કરવાના સવે પ્રયત્ને નિષ્ફળ નીવડયા. જસાજી, 
સરતાનજી, કુભાજી, ગોડજી, વાઘજી વગેરે રજપૂત રાજાએ ઉપર અમરજીએ વિજય 
મેળવ્યો હેતો અથવા તેએ તેના ઉષકાર નીચે આવ્યા હતા. તેથી તેઓના મનમાં 
ડખ રહી ગયે. હતો; પણુ તેઓને એકત્ર કરી નેતા ખનનારો કોઇ હતે નહીં. સહુ 
પોતપોતાના સ્વાર્થમાં ;મશગૂલ હતા; છતાં મુભાજીને અમરજીનું અસ્તિત્વ વિશેષ 
સમચ પોસાય તેમ ન હતુ. તેણે સૌરાષ્ટ્રમાંથી સુસ્લિમ સત્તાને ઉખેડી નાખવા માટે 
તાત્કાલિક રાજાએ ને પત્રો લખ્યા અને જમનગર, હળવદ, ગોંડલ, પોરખ દર, કોટડા, 
જેતપુર વગેરે રાજ્યોનાં એકત્ર સૈન્ચોએ કુતિયાણા ઉપર પહેલે! ટલ્લે કર્યો અને પછી 
સગુક્ત લસ્કર જેતપુર ઉપર ગુ. ત્યાં દીવાન અમરજીએ તેમની સામે પોતાની છાવણી 
સ્થાપી દીધી અને યુષ્ધે આપવા તૈયારી કરી. 


પાંચ પીષળાની લડાઈ : ૪. સ. ૧૭૮૨ ; સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં કદાચ 
આવી સેોઈી લડાઈ આ પછી થઈ નથી જૂનાગઢ પાસે ખાંટવાના ખાબી સુઝકેરખાન, 
ફેતેહુયાબખાન તથા માંગરોળના શેખમીંયા કે જેએ જૂનાગઢના પ્રભળ શત્રુઓ હતા, 
તેએા આવી પહોંચ્યા. હિંદુ રાજાનાં હિંદુ સૈન્ચો તથા હિંદુ સરદાર નીચે લડવાં 
મુસ્લિમ સૈન્યો ઈ. સ. ૧૭૮૨માં સામસામાં થયાં. મેરામણુ ખવાસે અ'મરજી પાસે . 
જગુ રાવળ નામના વકીલને મોકલી વિષ કરવા રુદ્રજી છાયા તથા પૃજારામ વસા- 
વડાને બોલાવ્યા. જ્યારે વિછિડારો મૈરુ પાસે આવ્યા ત્યારે તેણે ધમકાવી દીવાનજીની 
નિદા કરી; પણુ આ ખન્ને જણાએ અમરજીની શક્તિનું ભાન તેને કરાવ્યુ, સેરુએ 
તેમને રાત રશેકયા અને તેએ સૂતા હતા ત્યાં ભાદર ઊતરી તે આગળ વધ્યો, દીવા- 


નજીને આ ખખર પડી ત્યારે તેણે પીછે પકડયો અને પાંચ પીપળા આગળ શેરને 
પકડી પાડચેો. 


ખન્ને પક્ષો! વચ્ચે ભયકર યુ્ઠ થયુ. “સસુદ્રના માજ'એની જેમ ચોક્ધાએ 
એકબીજા સાસે અથડાવા લાગ્યા.” અને દીવાનજીનાં સૈન્ચો પાછાં હુઠેવા માંડયાં. 
પરતુ તેના ચોષ્ધાએએ અસાધારણુ વીરત્વ ખતાવ્યુ. પરિણામે શત્રુ સેન્યો ટકી ન 
શકયાં, મેરુ ત્યાંથી નાસી છૂટ્યો અને તેની છાવણી અમરજીના હાથમાં પડી, 


મેરુએ ગાયકવાડની સહાય માગેલી. તે આ સમયે આવી પહોંચી, પણુ 
ગાયકવાડ સાજે ચુષદ્ધ ખેલવા અમરજીની મરજી ન હેતી. તેથી અમરજી જૂનાગઢ 
ઠ 





૧, જૂનાગઢ પક્ષે બાંટવાના સુઝફરખાન તથા ફતેહુયાબખાન બાખી, અખ્દુલખાન, અખ્દુલ 
રહીમખાન કારાણી, હંયાતખાન ખલેોચ, હરિસિ'ઠુ સોલ'જી, સૈયદ કર્મઅલી, સૈયદ ચુલમહમદ, 
મૌલવી અઠમદુલ્લાડું ઉમર ખોખર, હિમ્મતલાલ જીતરામ અને સ“પતરાય દેસાઇ હતા. શેખ 
મીયાં યુદ્ધ શરૂ થયુ' પછી પહોંચી ગયેલા. 


સુગલ સામ્રાજ્ય ૩પ 


ચાલ્યા આવ્યા. મૈરુ તથા તેના મિત્રાની હિમ્મત જૂનાગહ ઉપર આવવાની ન થઈ. 
તેથી તે દેવડા ગયા. દેવડાને કિલ્લો પાડી નાખ્યો તથા કિલ્લેખધીના માણુસોને 
કાઢી સૂકયા. સુક 


ગાયકવાડેની ફે।0જ પાછી ફરી, પણુ દીવાનજી ફેરી તેના ઉપર ચડી આવ્યા, 
સેરુએ સમય [વેચારી સાપ્રી માગી અને સરતાનજી ઉપર ચડાઈ લઈ જતાં અમરજી 
સાથે મળી તેભે રાણાના કેટલેક સુલક ઉજ્જડે કર્યો. દીવાનજીએ ખીરસરાને। કિલ્લે 
લઈ સેરુને રના આપી. સરતાનજીને ભારે દડે કયો” તથા દ્ેવડાનો કિલ્લો સમરાવી 
દેવા આજ્ઞા આપી. પોતે ધ'ધૂકા તથા ખ'ભાતની જમાખ'ધી ઉઘરાવવા તે તરફે ગયા. 


અમરજીનુૃ' ખન :; 5. સ. ૧૭૮૪ : સોરષ્ટ્રના બળવાન શજ્યોને પરાજિત 
કરનાર વીર અમરજીની પ્રતિષ્ઠા ધણી વધી ગઇ અને ષુંભાજી પાસે અન્ય માર્ગ રહ્યો 
નહે, ત્યારે તેણે નવાખ હામીદખાન ગોંડલમાં મહેમાન થયા ત્યારે તેના કાનમાં અમરજી 
માટે અપાર ઝેર રેડઝુ, અને તેનો ધાત નહિ કરવામાં આવે તે! તેની સ્વત-ત્રતા 
ભયમાં આવી પડશે, તેવી સલાહ આપી, એટલું જ નહિં પણુ ને નવાખ અસરજીનો 
ઘાત કરે તો ત્રણુ લાખ કોરી તે વધામણીની અપશે તેમ કહેતાં દ્રવ્યલોભી અને 
અવિચારી નવાખ તે જે ડાળે બેઠા હતા તે ડાળ કાપવા તૈયાર થયા. તેણે તેના 
હુજારિયાઓને વિશ્વાસમાં લીધા અતે ૪. સ. ૧૭૮૪ના માચની દહ્ઠી તારીખે 
પોતાના રાજમહેલમાં જ અમરજીતું દગાથી ખૂન કચું'.' આડું નિ'દ્ય કાર્ય કરી 
નવાબે તરત જ તેના આખા કુટુંબને કેદ કર્ઝું”ુ અને ઘર ઉપર કૅડી ચડાવી 


દીખી, 


ખન 'પછી : દીવાનજીના કુટુ'બીએઓને છોડાવવા માટે નિમકહેલાલ સાણુસોએ* 
પ્રયત્ન કર્યા, પણુ વ્યર્થ ગચે, અમરજીતા પુત્રે! રૂગનાથજી, રણુછોડજી તથા દલપત- 
રાસ તેસજ તેના નોકરોને પણુ કારવાસમાં પૂરી દીધા, 


૧, નવાખમે મતેોહર્દાસ ત્રિકમદાસ વૈશ્વવ, મહેતાખાનત, જાખ્બાખાન ગુજરાતી, જીવણુખાન 
અકગાનને મોટાં મોઢાં છનામે તથા હોદાએનતી લાલચ આપી કાવતરામાં સામેલ કર્યા. હોળીના 
લહેવારે! ચાલતા હુતા. મહ્મ નવાબનાં ખેગમ સરેદારબખ્તેના નામે દીવાનજને શ્ર'દેશે મોકલ્યો 
% 'ગાઝી-ઉલદીનખાનની ખહેત કમાલબખ્તેતાં લમ નવાબ સાથે થવાનાં છે, તેનાં દાગીના-કપડાં 
જેવા ચાલે.' દીવાનજી રાજમહેલમાં દાખલ થયા ક તરત જ છુપાઇ રહેલા મારાઓએ તલવાર 
ચલાવી તેમને! ધાત કયી. 


૨, આક્રેતના પ્રસગે દીવાનતા કટુ'બતે સહાય કરનાર આરખ જમાદાર શેખ મહુમ૬-- 
ઝુભેદી, મસુદ, સાલેહ અખ્દુલા, જમાદાર હાદી, સિ'ધી જમાદાર હે અને મલાર સુપખ્ય 
હતા, તેએની વિત'તી તવાખે ગણુકારી નહિ. 


૩પરં સોરાષ્ટ્રનો ઇતેહાસ 


આખા સ્ોરાષ્ટ્રમાં હાહાકાર વ્યાપી ગયો. યુદ્ધવીર અમરજીના આવી રીતે 
દગાથી કરેલા ખૂન માટે નવાબના નામ ઉષર ધિક્કારની વૃષ્ટિ થવા લાગી. વેરી પણુ 
જેના ઘાવ વખાણે એવા મહાન પુરુષના આવા કરુણુ અતને લીધે સૌરાષ્ટ્ર શોકાતુર 
થયુ; એટલું જ નહિ, પણુ ગોહિલવાડમાં ખ'ડણી ઉઘરાવતા ગાયકવાડ સેારારરાવે 
તથા માધવજી સિ'દેએચં આ ખબર સાંભળી દમોદમ ફૂચ કરી જૂનાગઢ આગળના 
ધધૂસર પાસે છાવણી નાખી તથા નવાખને આ જુત્ય માટે ખુલાસો દેવા તથા દીવાન 
જીના કુટુંબને છેડી મૂકવા આજ્ઞા કરી. બીજી તરફથી આરબેોનું કડવું નવાબે માન્યુ 
નહીં એટલે આરબોએ તેને રંગમહૅલમાં કેદ કર્યો. અને દીવાનજીના જુટુ'બના રહક્ષણુના 
જાસીન માગ્યા. નવાબની મૂંઝવણુને પાર રહ્યો નહી. ગાયકવાડનાં સૈન્ત્રો પાસે જવાખ 
દેવા જાય તેવે! કોઇ સુરુષ તેની પાસે હેતો નહીં; તેથી તેલ લાચારીથી એક 
માસના કારાવાસ પછી દીવાન કુટુંબને સુક્તિ આપી. 


દીવાન ર્ગનાથજી 2 ગાયકવાડને તેતાથી સ'તોષ થયો નહી. તેની ઇચ્છા તો 
સૌરાષ્ટ્રનું આ સુસ્લિમ રાજ્ય સદાતે માટે મિટાવી દેવાની હુતી. પણુ નવાબે દીવા- 
નજીના વડીલ પુત્ર ર્ગનાથજીને દીવાનગીરી આપી. અમરજીના ખૂન ખદલ પશ્ચાત્તાપ 
કરી માષ્ી માગી તથા માથાના ખદલામાં તેને કેટલાંક ગામો આપ્યાં ૨ અને તેઓની 
સલામતી માટે જામીન આપ્યા. દીવાનજી પાસે સાઠે લાખ કોરીનું લેણુ' કાઢેલું તેનું 
ગાયકવાડ સમક્ષ સમાધાન કર્સુ'.૪ રણુછેડજી નવાખને માળી આપવા માટે અરજ 
કૅર્વા ગાયકવાડના ત ખૂમાં ગયા. ત્યાં તેણે તેને પોષાક આપી સાંત્વન આપ્યુ' 
તથા નવાબને માષ્ઠી આપી. 


ગાયકવાડનું દીવાન-કુઢુ બે બહુમાન કર્યું” અને ખરે વખતે સહાય કરવા 
માટે ઉપકાર માન્યા. ગાયકવાડી સૈન્ય તે પછી વિદાય થયુ. 


“૧. ઉત્તરથી દળ ઊતરે, તે દી દઇ આડા દીવાન 
મત હીણાતે' મારીયા, ફટ બાખી હામદખાન, 

૨. રાણાજી સિંધિયાના ભાઇ માધવજી શિંદે અમર્‌જના પ્રિય મિત્ર હતા. 

૩. છાળયાદ, ભે'શાણુ, આંત્રેલી, અખેદદડ વેરાવળ-કુતિયાણુની કત્તેઠુ બદલ મળ્યાં 
હતાં તે ચાલુ રહે; ઉપરાંત માંગરોળ દીવાન દુલ્લભજીને, કુતિયાણા ગોવિ'દજને, વેરાવળ રૂગનાથ- 
જીને અને સુત્રાપાડા શામલજી માંકડતે આપના ઠરાવ્યું'. ગાયકવાડે આ ગામે। પોતાની હફૂમતમ? 
મૂડ્વા સલાહ આપી, પણુ દુલ્લભજીએ ના પાડી. 

૪. આ લેશા બદલ માંગરોળ, ઉના, દેલવાડા, સીલ, દિવાસાનાં પરગણું ગિરે 
મડી આપ્યાં. 

૫. આ પ્રસગે ગાયકતાડ મોરારરાવે દીવાન રેણુછોડજીતે પોતાની પાઘડી ઉતારી તેના 
માથા ઉપર્‌ મૂજી પોતાનું દીવાનપદ આપવા ઇચ્છા દર્શાવી, સિ'ધિયા, જીવાજી સામરાવ, નારાયણુ 
પાંડે, નિ'ભાલકર આદિ સરદારોએ ખરખરો કરી શિર્પાવ આપ્યા, 


સુગલ સાસ્રાજ્યે ૩૫૭ 


ભાવનગર-ગોાડળ : દીવાન અમરજીતું ખૂન થતાં ભાવનગરના રાવળ તખ્ત- 
સિ'હેજીએ મહુવા, લેો!1લિયાભા, પાટણા અને સોલડીનાં જૂનાગઢનાં થાણું ઉઠાડી પ્રકયાં. 
ખુ'ભાજીએ ધોરાજી, ઉપલેટા ઉપરના પોતાના અધિકાર સ્થિર કર્યા. 


રીવાનકુટુમ : અમરજીના ભાઇ ડુલ્લભજી તથા ગોર્વિદજી તથા પુત્રે રૂગ- 
નાથજી, રણુછોડજી અને દલપતરામને ગાયકવાડના સેન્ચોની તથા આરબોની ખીકે 
નવાબે ગામો આપી સ'તોષ્યા, છતાં તેના પેટમાં પાપ હતું. નવાબે આ ગામે દગાથી 
પડાવી લીધાં અને દીવાનજુટુબને જૂનાગઢમાં રહેવાનું ચોાગ્ય ન જણાતાં તે જેતપુર 
ચાલ્યુ ગયુ.' 


તીવાન અમરજી : સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં ઈ, સ. ૧૭૨૬૦ થી ૧૭૮૪ સુધી 
ર૪ વર્ષના ગાળામાં અમરજી એક અગત્યનું પાત્ર છે. તેમનો જન્મ છં. સ. ૧૭૪૧માં 
થયે! હતે! અને તે'તાલીસ વર્ષ'ની વયે તો ઈ. સ. ૧૭૮૪માં તેમનું ખૂન કરવામાં 
આવ્યુ. આટલી નાની વયમાં તેમણે યુદ્ધકોશલ્ય, ખુદ્ધિખળ, સુત્સદ્દીગીરી અને અન્નેડે 
રાજ્યનીતિનો જગતને પરિચય અપ્પ્યો. દીવાન અમરજી એક કુશળ સેનાની હતા. 
તે સાથે તેમનાં ધર્મભાવના, નિર્દ ભપણુ' અને નીતિનિયમોતું કડક પાલન તેમને તે 
સમયના અન્ય ચુદ્ધવીરોથી ઘણા ઊચા પદે સ્રૂકે છે. નિર્બળને સહાય કરવાને, 
સીએની મર્યાદા સાચવવાને। સિદ્ધાંત તથા ધર્મ પ્રત્યે સમદષિ રાખવાને * અને 
ન્યાયપુર્ઃસર રાજત-ત્ર ચલાવાને તેસને। નિયમ એ સમયમાં અજેડે ગણી શકાય. 
તેમના નામથી સોરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત પ્રૂજતાં. તેમની વીરહાકથી ભલભલા શઝુએ। 
ક'પતા અતે તેમના નિત્યવિજયી ઝડા નીચે રહી જુદા જુદા ધર્મોના, જુદી જુદી જાતિન 
એના અને જુદા જુદા રેશોના સિપાઇએ તેમના વચને પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર 
કરવા તત્પર રહેતા. તેમણે પ્રાર્ચુ” હૉત તે જૂનાગઢના રાજ્યાસને તેએ બેસી શકત 
અને એક સારું એવું રાજ્ય પ્રાખ્ત કરી શકત; પણુ તેમણે માતૃપક્ષના પૂવેનીર 


૧૦ પ્રથમ દુલ્લભછ જેતપુર્‌ ચાલ્યા ગયા. નવામે વેરાવળના સૈન્યને ફોડી ર્ગનાથજી , 


પાસેથી વેરાવળ પડાવી લીધુ'. તેથી ફ્ગનાયજી પણુ જેતપુર ચાલ્યા ગયા. સુત્રાપાડાર્માયી રણુ- 
છેડજીનો અધિકાર પણુ તે જ રીતે છિનવી લેવાયો; તેથી તે પણુ ૪. સ. ૧૭૮૫માં જેતપુર 
ચાલ્યા ગયા. ગોવિ'દજી પણુ ત્યાં જ ગયા, વિચિત્ર વાત તો એ છે કે આ ગ્રસગે તેને કુ'ભાન 
9 આશ્રય આપ્યો. 

૨, દીવાન અમરજીતા માતામહ રજ બહાદુરના પૂવ'જો રાજા ૭બીલરામ ખહાદુરજ, 
રાજા મીરસમશેર ગિરધર બહાદુરછી તથા રજ દયાબહાદુરજી મુગલા૪માં સૂબેદાર હતા, દયાતહા- 
દુર્‌ માળવાના સૂખેદાર્‌ હતા. પેરવાએ। માળવા સોંપી આપે તે ત્યાંતું રાજ્ય આપવા ક્રુ, ૭તાં 
પડતી મુગલાપ્નની પરિસ્થિતિમાં પણુ આ વીર્‌ પુરુષે સ્વામિભકિતનું અન્નેડ દષ્ટાંત પૃરું પાડી 
ધાર્‌ અને તેલૌના યુહ્માં પ્રાણાપણુ કયું” ઉંતુ 


૩૫૮ સૌરાષ્ટ્રના દતિહાક્ 


વટ્‌ાદારી એને નિમકહંલાલીભરેલી પ્રણાલિકા ઉપર ચાલી સ્વાસમિભકિતની વેદી ઉપર 
પોતાના પ્રાણુનું બલિદાન આપ્યુ. 


હીવાન રૂગનાથજી ફરીથી જૂનાગઢમાં : ઇ. ૧૭૮૬-૮૭ : નવાખના ફૂર 
સ્વભાવ અને દગાખોર પ્રજુતિથી તેના અગત માણુસેને પણુ તેના ઉપર વિશ્વાસ હેતે। 
નહોં. અમરજીના લે!હીથી તેણે તેના હાથ ૨ ગ્યા પછી આરબો તે દેખાવમાં જ તેના 
નોકર હેતા, અ'દરખાનેથી તે તેના શત્રુ હતા. નવાખના સેન્યમાં સિંધી અને આરખ 
જમાદારેમાં [સિ'ધી તથા આરખના પક્ષે હતા. તેમતા પગાર ચડી ગયા હતા, અને નવા- 
બની તિન્નેરીમાં પગાર ચકવવાના ઔૈસા ન હતા; પોતાનાં લગ્ન થવાનાં હતાં. તેના ખર્ચ 
માટે પણુ નાણાં ન હુતાં, એટ્લે સિધીએએ વ'થલીને કિલ્લો દખાવી દીધો અને 
આરબોએ રગમહેૅલમાં પોતાને અડ્ડો જમાવ્યો. નવાબે ચુક્તિપૂર્વક ઈંદેની સવારીમાં 
આરબો પાસે સિધીએના જમાદારને મરવો નાખી ખીજા સિધીએને કાઢી મૂકયા. 
સિંધીએએ વ'થલીમાં મજબૂત સામને! કર્યો, નવાબે પોરખદરથી પ્રેમજી દામાણીને 
બોલાવ્યા; પણુ બને વચ્ચે કરાર થઈ શકયા નહી. પ્રેમજી પાછા ગયા. રાજ્યમાં 
અરાજકતા ફેલાઇ ગઇ. નવાબના મિત્ર જુભાજી, ચોરવાડેના રાયજાદા મોકાજી તથા 
સગજી, પોરખ'દરના દીવાન પ્રેમજી દામાણી, માંગરોળના શેખમી યા, સુત્રાપાડાના 
ફૅસ્બાત્ી, પ્રભાસપાટણુના દેસાઈએ, ઉનાના શેખો, ખબાબરિયાએા અને કાઢીઓ 
નવાખના અસ્તિત્વને સિટાવી દેવા વ્યક્તિગત પ્રયાસ કરવા માંડેયા. નવાબને તેના 
હાથમાંથી સોરઠ ભૂમિ સરી જતી ન્ેવામાં આવી. તેના હાજુરિયાએ। અને અધિકારી- 
એમાં વણુસતી જતી પરિસ્થિતિને કાખૂમાં લઇ શકે તેવો સમર્થ સેનાની ન્નેવામાં 
આવ્યો નહી. તેથી તે જેતપુર ગયે. ત્યાં દીવાન રૂગનાથજીને “હજારે!” વિન'તીએ 
કૅરી જૂનાગઢ પાછા આવવા સમજાવ્યા અને આ નિમકહુલાલ દીવાનજી આટલા 
આટલા અતુભવે થયા હાવા છતાં તેના સ્વામીને સહાય કરવા દીવાનગીરી સ્વીકારી, 
જૂનાગઢ પાછા આવ્યા. 


નવાબનાં લગ્ન તથા રૂગનાથજીવું વિજ્યપ્રસ્થાન : ૪. સ. ૧૭૮૭ : 
તે જ વર્ષમાં નવાખનાં લસ રાધનષપુરના નવાખનાં ઝુવરી કમાલબ'ખ્ત સાથે થયાં 
(અતે તે લગ્નોત્સવની સમાપ્તિ થતાં જ દીવાન રૂગનાથજીએ સેન્યને સતેજ કર્યા 
અને આરબો, સિધીએ અને સ્થાનિક સિપાઈએએ આન'દપૂર્વક જૂનાગઢના ઝંડા 
નીચે તેના શત્રુઓ સામે પુનઃ આક્રેમણુ શરૂ ડર્યા. 


સુત્રાપાડા હાંસુજી તથા ઈભરામ પટણી પાસેથી પ્રભાશ કરે લઈ લીછું અને 
ર્ણુછેડજીને ત્યાં સુત્સદ્દી તરીકે નીમ્યા. ત્યાંથી કેશેદના રાયજાદા દાગોજીએ ખાંટવા 
લૂટી લેતાં તેના નિ:સહાય અને નિર્મળ થયેલા જાગીરદારાો એદલખાન તયા સુખ્તાર- 


સૃમલ સામ્રાજ્ય ૩પ૯ 


ખાન ખાખીની અરજ ઉપરથી અગતશાય તથા મવાણાની લડાઈમાં રણુછોડજીએ રાય- 
જાદાને હુરાવ્યો અને તેની પાસેથી ભારે દડ લીધો. કરેલા ખર્ચને પહાંચી વળવા 
દાગોજીએ એડ લાખ જામશાહી કેરીમાં ઈ. સ. ૧૭૮૮માં કેશે।દનો કિલ્લે! દીવાન 
દુલ્લભજીને વેચી નાખ્યો. આમ જૂનાગઢના રજપૂત રાજાનો અ'તિસ અવશેષ દીવા 
નજીના હાથે સદાને માટે નામરેષ થઇ ગયે. 


ચોારવાડનું ચહ; ઈ, સ. ૧૭૮૮: ચેરરવાડના રાયજાદા સધજી ગુજરી જતાં 
તેનાં શૈન્યોને પગાર ચૂકવવા તેના વારસો સોકાજી વગેરે પાસે પૈસા ન હતા, તેથી 
તેમના સગા પોરખ'દરના રાણા સરતાનજીને ચોરવાડ વેચી નાખ્યુ. સરતાનજીએ 
થોરવાડે લ, વેરાવળ ઉપર હેલ્લે કરી તે પણુ જીતી લીધુ. આ સમાચાર જૂનઃ- 
ગઢ પણોાંચતાં દીવાન રૂગનાથજી દસેોદમ કુચ કરી ચોરવાડ પહોંચ્યા. સુત્રાપાડાથી 
દીવાન રણુછોડેજી વેશાવળ આવી પહોંચ્યા, અને ભયકર રણુસ'ત્રામ થયે. સગ્નુદ્રમાર્ગે 
પોરખદરથી આવતે પુરવઠો ખધ થયે. ગૉંડલથી જુંભાજી પોતાના ચૈન્ય સાથે દીવા- 
નજીની મદદે આવ્યા, ચોરવાડ પડચયુ' અને કુભાજીની મથ્યસ્થી થતાં મોકાજીને ધોશા- 
છથી જવા દીધા. આમ, રાયજાદા વશના બીજા ખળવાન સરદારને પુ કરુણુ અત 


વ્યો. 


વેરાવળનેો ઘેરો : દીવાનજીએ ત્યાંથી વેરાવળ ઉપર હેલ્લે કર્યો, વેરાવળને 
કિલ્લો દીલેરખાન નામના સરદારે પોરખ'દરને સાંપી દીધો હતે, રાણાએ પણુ સામને 
મજબુત થશે તે જાણી પૃરતી વેયારી કરી રાખી હતી. રાણા સરતાનજીના ભાઈ 
હાઉજી અને આતાજીની સરદારી નીચે આરબો, સિધીએ, પટણીએ નવાખનાં 
સેન્યોને સામને! કરવા તૈયાર થયા હતા. દીવાનજીએ ત્રણુ તરફે ઘેરો ઘાલ્યો; યોથી 
તરફે સસુદ્ર હતો. તેમાં વહાણો ઉપર તોપો ચડાવી, એકસાથે ચારે તરફથી તોપમારો 
શરૂ કર્યો; પણુ વેરાવળ પડે તેમ જણાયું નહિ.*-* તેથી અલીઆતાજી અને હાંસુજી 
પટણીઓને દીવાને ફેડયા, તેએએ રાતમાં પશ્ચિમ દરવાજે ઉઘાડી નાખ્યો, દીવાન 
ભાઈએ આગળ થયા અને આરખોા તથા સિધીએસએ, પ્રભાશકર વસાવડા તથા * 
શામળજી માંકડની સરદારી નીચે રાતના દાખલ થઈ કતલ ચલાવી; તોપમારો પણુ 
શરૂ કર્યો. દાઉજી મરાયા અને વીરતાભર્યો. સામને કર્ચે1 હોવા છતાં રાણાનું સેન્ય 





૧. આ યુદ્ધનું દીવાન રણુછાડજ “તારીખે સેરરઠ'માં ધણુ રસિક વણ*ત કરે છે. 

૨. આ યુદ્ધમાં પ્રભાસપાટણુના દેસાઇ, જીભાઇ ૪ખીલદાસ કે જે દીવાન અમરજના 

બનેવી થતા હતા, તે તટસ્થ હતા. તેણે રૂગનાથજીતે, તવામે આટલા આટલા ૬મા કર્યા હતા તે 

સાટે, આ કૃત્ય ન કરવા સમજવેલા;-પષુ દીવાનજી સ્વામિભકિતના નેસમાં તેની સલાહ માન્યા 
નહિ; તેમ છ્તાં દેસાઇએ જૂનાગઢ વિરુદ્ધ પોરબ'દરને સહાય ન કરવા પણુ તેમણે વષત આપ્યુ' 
હતુ. * 


2 સૌરાષ્ટ્રનો પતિહાશ 


“ટકી શકયું નહિ, સિપાષ્નએએ ભાગી છૂટયા. દીવાનજીએ તેમને। પીછે પકડયે। અને 
રાણાના પ્રદેશમાં લુ'ટફાટ કરી તેને વેરાન બનાવ્યો. 


ગોાર્વિદ્જઃમ ક'ડોરણા લીધુ' : આ યુદ્ધે દરમ્યાન દીવાન ગોવિ'ટજી મુતિ- 
થાણા હૅતા. તેમણે રાણા ક'ડોરણાનેો કિલ્ક્ષે જીતી લીધે. 


જુ'ભાઃમ આ સમયે પોતાના સૈન્ય સાથે સહાય કરેલી; તેના ખદલામાં ગોંડલ, જેતલ- 
સર, મેલી મજેહી, લાઠ અને ભીસોરની જમા માફે કરાવી લીધી, તથા ચાંપરડા 
અને સરસાઈનાં પશગણાં, ઈ. સ. ૧૭૮૪માં અમરજના ખૂન વખતે ત્રણુ લાખ કોરો 
“ધીરેલી, તેના બદલામાં લખાવી લીધાં. 


મુ'ભાજી %, સ, ૧૭૯૦માં ગુજરી ગયા અને તેની ગાદીએ તેના પોત્ર 
સૂળશ્ *વ્યા. 


આરબખોતું બ'ડ તથા હાસેદ સિંધીની ચડાઇ : ઈ. સ, ૧૭૯૧માં ભયકર 
ડુષ્કાળ પડચે!, દીવાન રૂગનાથજીએ લશ્કરાના પગાર ચૃકવ્યા અને પ્રજાને મૃત્યુના 
સુખમાંથી ઉગારી લીધી. જમા પણુ કાંઇ આવી નહી. અધૂરામાં પૂરું આરબોએ 
જાટણુ, માંગરોળ અને વેરાવળ 'પરગણાંમાં આગ અને તલવારથી લૂ'ટફરાટ આરંભી 
અતે પ્રજાને તોબા પોકરાવી દીધી. તેએને દીવાન રણુછોડેજીએ પારપત કર્યા. આ 
કામમાં ઘણા સમય જતો હતે. તેથી રૂગનાથજીએ તેના કાકા ડુલ્લભજીના પુત્ર 
મોરારજને સુલ્કી રાજકારભાર સૉંપી, ફોજી કારભાર પોતે સંભાળ્યો. વળતે વર્ષે, 
એટલે ઈ. સ. ૧૭૯૨માં ગાયકવાડના સરદાર હામે સિધીએ જૂનાગઢ ઉપર પ્રેશકંસી 
માટે સવારી કરી અતે દીવાનજીની ગેરહાજરીમાં તેણે અનેક ગાસો લૂંટયાં અને 
ઉજ્જડે કર્યા. જૂનાગઢ ઉપર તે આવતાં સ્થાનિક શીખ'દ્ીએ મારી, તેની ક્રોજને 
કાઢી મૂકી, ' 


રીવાનકેટ્‌'મની હૃદપારી : ઇ., સ. ૧૭૯૩ : આટલી આટલી સેવા . કરવા 
છતાં નવાબે ઈ. સ. ૧૭૯૩માં કલ્યાણુ શેઠે તથા મધુરાય ખુશાલરાયની સલાહ 
ઉપરથી દીવાન રૂગનાથજીને તથા તેના કાકાના દીકરા સૌરારજી, પભાશ'કર વસાવડા, 
દયાળજી બુચ અને રખૌંના નગરેને કેદ કર્યા. 





૧, આ પરાજ્ય ખાખતમાં વેરાવળગ-ચોરવાડ પ્રદેશમાં સરતાતજ માટે એક કહેવત ચાવી 
આવે છે કે, “અઢકક ડરીએ, મટકેક મેઇ, વેરાવળ લેતાં ચોરવાડ ખે!ઇ.” 

ટીપણીમાં ચોર્વાડ-પાટણુની કોળણો આ યુહ્તો રાસ ગાય છે. વેરાવળનું આ યુદ્ધ 
સોરઠના ઇતિહાસમાં એક યાદગાર બનેલુ” યુદ્ધ છે. 


સુમલ' સાગ્રાજ્ય : : સફ૪ 


*દ્રીવાન રણછોડજી ચોરવાડ હતા અને ગોવિદજીના દીકરા અન તજી? ઊતા હેતા, 
તેઓએ નવાખનો સુલક લૂંટવા માંડયો અને ઘોધલા,ર સરસિચા, માળિયા, કાગવદર 
આદ્રી, શેરગઢ અને કોડીનાર લૂટયાં, નવાબના લશ્કરનો જમાદારેને પકડયા. માધવજી 
નામના વણિક સેનાનીએ ખબીકના માર્યા આપઘાત કર્યો. દીવાન રણુછોડેજી તથા અન. 
તજીના ખળવાથી નવાબ શાંતિ પકડવાને ખદલે ઉશ્કેરાયા, અને તેણુ કેદ્ખાનામાં 
પ્રભાશ “કર્‌ વસાવડા તથા દંયાલજીને। ઘાત કર્યો. રણુછોડજીએ પોતાનું ખ'ડ. છ .માસ 
ચાલુ રાખ્યું. તેમને પાટણુને કિલ્લો દેસાઈ જીભાઇ એ સોંપાવી દીધે! અને” 'તેંસની 
સાથે રાજ્નેતિક મતમતાંતર છતાં દુ:ખમાં સામેલ રહ્યા. તે વખતે બિનશરતે_ રૂગ- 
નાથજીને નવાબે કેદસુકત કર્યા સમને નવાખે માષ્રી માગી; પણુ જૂનાગઢમાં” રહેનું 
ચોગ્ય ન જણાતાં આખા કુટુંબે સ્વેચ્છાથી હદ્પારી હી જીતેલા કિલ્લાએ। પાછા 
સોંપી, ધોરાજી જઈ નિવાસ કર્યે. 


જામનગર : જામનગરમાં મેરુ ખવાસ દીવાન અમરજી જેટલો, જ બળાવાન 
થઈ પડગે। હતો. પ પરંતુ તે નિમકડુલાલીની વાતે। કરવા છતાં નમસાહૅખને કેદી જેવી 
હાલતમાં રાખી, પોતાનું વર્ચસ્વ તેના ઉપર જમાવી બેઠો હેતો. તેણે અમરજીએ કરે 
રૂગનાથજીએ નવાકયે જેટલી સ્વત"ત્રતા આપી હતી તેટલી સ્વત'ત્રતા જામસાહેૅબને 
આપી ન હતી, એટલુ' જ નહિ, પણુ જામસાહેબ મેરુ સામે આંખ ઊચી કરવા 
તો શુ, પણુ તેના વિરુદ્ધ વિચાર કરવા માટે પણુ શકિતમાન ન હતા, ઈ. સ. ૧૭૮૮માં 
સેરુએ જામનગર ફરતે! કોટ બ'ધાવ્યો તથા .ફેરતી' ખાઈ ખોદાવી, જામનગરમાં પુરતો 
અ'દોબસ્ત કરી, દીવાન અમરજીની અદાથી કોટડાપીઠા આઢ્કેોઢ વગેરે કાઠીઓ નાં 
ગામો ઉપર ચડાઈ કરી તે જીતી લીધાં અને ત્યાં ઈ. સ. ૧૭૯૨માં પોતાનાં થાણાં 
બેસોડયાં તન્ના અંનેક ગિરાસદારો પાસેથી જમા વસૂલ લીધી. 


ભાત્રનગ? : રાવળ વખતસિહે ઈ અ. ૧૭૯૪માં કાઠીઓ સામે સ્થિર 
વિગ્રહ શરૃ “કર્યો” અને કાઢીઓએ પણુ આ પ્રશ્ન પતાવી દેવા કમર કરી. 


સ કાઠીઓને. અ'તિમ પ્રયાસ : ઈ. સ. ૧૭૬૮: રજપૂત રાજાએએ કાઢીઓને ં 
ઉત્તર પૂવ તેમજ મધ્ય- સૌરાષ્ટ્રમાં પારપત કરી તેઓનાં ઘણાં ગામો! જીતી લીધેલાં. 






. “તારીખે સોરઠમાં મોરારેજીતે કેદ કર્યા અને મોરારજી ઉતા “હતા તમ શ્શોક્યુ 
છેતે શલ છુ. પાછળથી તે પાતામ: અન*તજી ઉન! હતા તેમ જ્ણુ'વ્યું' છે. પા 
૬, “તારીખે સોરઠમાં “ધોધા' છે, પણુ તે ધોધલા હોવું જઇએ. 


ર; ૬ 


ક. આ ગામે। આઢકોટ, સાંથળી, કેઢટડાપીઠા, બાબરા, કરિયાણુ', ભડલી, મરવાળા, 
'્‌ભાળા, ચલાલા, આણુ'૬પર અને ભાડલા હતાં. 'યદૂવ'શપ્રકાશ' : મરી માવદાતજી. ક 


સ 1-૫. 


૪૬ 


હરર સૌરાષ્ટ્રને ઇતિહાર 


તેએામાં સપનો અભાવ હતો તેમજ શિસ્તખબદ્ઠ સેન્યો રાખવાને તેએને રિવાજ 
ન હેતો. તેમ છતાં તેએમાં રાજ્યો સ્થાપવાની આકાંક્ષા ઉત્પન્ન થઇ હુતી અને પરિ 
ણુામે તેસણે પ્રાપ્ત કરેલાં ગાસો જ્યારે તેમણે ઝૂટવાતાં ન્યાં, ત્યારે તેએએ તે 
ટકાવી રાખવાને પ્રયાસ ડર્યે, 


ઝાલાવાડમાં ચુડા, સાયલા તથા લીમડી રાજ્યોએ ખાચર, ખવડો અને 
ખુમાણે।નાં ધણાં ગામે! જીતી લીધાં. કોટડા તથા ગોંડલ તેમજ રાજકોટ રાજ્યોએ 
થાઢીલા, આણુદપર, ભાડલા તથા જેતપુર તરફનાં ઘણાં ગામો ઉપર પોતાનું આધિન 
પત્ય સ્થાપ્યું. જામનગર રાજ્યે કાલાવાડ અને ક'ડોરણા તરકેનાં કાઠી ગામે! લષું 
લીધાં અને ભાવનગર તો! જાણે કાઠીએ ઉપર જેહાદ શરૂ કરી હતી. એટલે સૌરા- 
ષ્ટ્રમાં જેતસુર્થી લઇને ધ'ધુકા સુધીના કાઠી દરબારો ઉપર રજપૃત રાજાએ એ વિગ્રહ 
શરૃ કર્યો. હોય તેવું જણાવા લાગ્યું. 


પાળિયાદના કાઠી દરખારાએ ચુડા ઉપર પ્રત્યાકેમણુ કર્યું” અને ૪. સ. 
૧૭૬૨માં તેના રાજકર્તા રાયસિંડેજીને ચુદ્ધમાં માર્યા; ઈ. સ. ૧૭૮૦માં તેના અતુ- 
ગામી અને પુત્ર ગજસિહજીને પણુ માર્યા અને ચુડા લઇ લીધું, પણુ તેના પુત્ર 
હેઠીસિહજીએ કાઠીએને હરાવી, ચુડા પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યું, 


વાંકાનેરે જુદ્ાલીના કાઠીઓને જૂનાગઢની સહાયથી વશ ડર્યા અને તે પ્રદે- 
શમાં કાઠોએનું ખળ સાવ ભાંગી ગયુ. 


મુડલામાં ખુમાણુ કાઠીઓનાં ઘણાં ગાસોા! હતાં. તેએની વીરતા તથા 
વ્યવસ્થા પ્રસિદ્ધ હતી, આલે! ખુમાણુ તેઓને! સખ્ય દરબાર હતે. તે ગુજરી જતાં 
તેના છ પુત્રે-ભેજ;, મૂળુ, હીપો, છુણા, સુરા, અને વીરા-વચ્ચે વહેચણી માટે 
તકરાર થઈ. ભેજે ભાવનગરના રાવળ વખતસિહેજીની મદદ માગી અને તેના ખદ- 
લામાં પોતે થોડો ગિરાસ રાખી, બાકીને! ભાગ તેને લખી આપ્યો. તેથી તેના 
ભાઇએ રોષે ભરાય. તેઓઅએ વખતસિહજીના સૈન્યને હાર આપી, તેમનાં ગામોમાંથી 
હાંકી કાઢયું. વખતસિહજીએ તેઓનો સર્વનાશ કરવા એક પ્રખળ સૈન્ય લઈ કુડલા 
ઉપર ચડવા તૈયારી કરી; પરતુ ખુમાણુ ભાઈએએ જૂનાગઢના નવાબની મદદ 
મેળવી અને જૂનાગઢનું સૈન્ય પોતાની સહાયમાં લઈ આવ્યા, બન્ને સૈન્યો વચ્ચે 
પૂનખાર લડાઈ થઈ. તેમાં ખુમાણના ઘણા માણુસેો મરાઈ ગયા. ચુષ્ધનું પરિણામ 
અનિશ્ચિત ૨હ્યુ'. નવાબની ફે।!જ પાછી ગઈ અને ખુમાણ્‌નો ગિરાસ પણુ ગચો. 

૧ કાઠીઓમાં જ્યેષ્ઠ પુત્રને રાજ્ય કે ગાદી મળતી નથી, પણુ દરૅક પુત્રને સરખે 


હિરસે વહે'ચી લેવાની પ્રથા છે. આ પ્રથા થોડાં વર્ષો પહેલાં વાડયા, ચાણુદિવળી, જસદણ, . 
ખીલ્ષખા વગેરે રાજ્યોએ બ'ધ કરી છે. 


“અમલ સાસ્રાજ્ય ગડ 


ભામુ'ભાજીએ ગોંડલ આસપાસના કાઢી દરખારો પાસેથી તલવારના ખળૅ કે 
ધનના બળે ઘણાં ગાશે! લઈ લીધાં અને દીવાન અમરજીએ ખાખરિયાવાડેથી ભાદ- 
શના કાંઠા સુધીમાં એકપણુ કાટી રાન્ય રહેવા દીધું નહિ. 


મરાઠાએએ અમરેલી, ધારી અને ગોાહિલવાડના ઘણા કાઠી દરખારેો 
પાસેથી તેઓના ગિરાસ છિનવી લીધા. 


આ રીતે અઢારમી સદીનાં અ'તિમ વર્ષોમાં કાઢીએનું પરિખળ ક્ષીણુ થતુ 
ગયુ' અને સોશરાષ્ટ્રમાંથી કાઢી રાજ્યો નામશેષ થઈ જરે તેવાં ચિહ્નો જણાવાં 
લાગ્યાં. કાઢી દરબારને પણુ તે પ્રકારની ભીતિ લાગવા માંડી, તેથી જેતપુર, ચિશ્તળ, 
જસદણ્‌ વગેરે કાઢીએઓનાં બળવાન ગણાતાં રાજ્યોએ એકત્ર થઈ તેએની લુપ્ત થતી 
પ્રતિષ્ઠા પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા એક બળવાન પણુ નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો, 


જસદણુથી વાજસુર ખાચર અને જેતસષુરથી વીરાવાળા પોતાનાં સૈન્યે 
ભાવનગર ઉપર લઈ જવા ચિતળ એકત્ર થયા. ચિતળના ઝુપાવાળા તેમાં જેડાયા. 
પાળિયાદ, ચોટીલા, બોટાદ અને ગઢડાના કાઠીઓ તેએને આવી મળ્યા. ખીજા 
ફાહીઓની શહુ નેવાતી હતી અને સૌરાષ્ટ્રમાં કાઢીઓનેો સયુક્ત સોરચો! ભાવનગરને 
ભૂંસી નાખવા તૈયાર થતો હતે. આ સમાચાર વખતસિહજીને સમયસર સળી ગયા 
અને તેમણ્‌ કાઠીઓ કાંઈ પણુ કરી શકે તે પહેલાં ચિતળ ઉપર ૨મચિતો હલ્લો 
કર્યો. કાઢીએ સૈટાનની લડાઇમાં નિષ્ણાત ન હતા. તેથી તેએ એ તેમની પદ્ડતિ 
પ્રમાણે છ્ટા પડી વખતસિહેજીના સૈન્યની સામે ગુષ્ધ ખેલવાનું ધાર્યું”. પરિણાસે 
1ચતળમાં કેઈ માણુસો રહ્યા નહિ અને વખતસિહજીએ ચિતળ ઉપર આકૅમણુ કરી 
તેનો કખજો કરી લીધે, એટલું જ નહિ, પણુ ત્યાં પોતાનું થાણું બેસાડી, ગઢડા 
અને બોટાદ હસ્તગત કરી, ખાખરા તથા જસદણુના કિલ્લાઓ તોડી પાડી, કાહીઓને 
વેરવિખેર કરી સ્કયા. 


આ નિષ્કૂળ પ્રયાસ પછી કાઠીએએ ખહારવટાં શરૂ કર્યાં; પણુ કિ 
કે સામે માથુ' ઊ'ચકવા પ્રચત્ન કર્યો જ નહિ. 


' મહુવા: સુગલાઈ સત્તાના અસ્ત સમચે મહુવાના સુસ્લિમ યાણુદાર સ્વતત્ર 
થઇ પડયો; પણુ તેની પાસે ન તો સૈન્ય હતું, ન તે! ધન. તેની નિર્ખળતાનાો લાભ 
લઈ મસરી ખસિયા નામના કાઠીએ આ થાણુદ્દારને મારી, મહુવાનો કખને કરી 
લીધો અને તેના ભત્રીજા હુમીર ખસિયાને વાઘનગર આપ્યુ. આ. સાહસિક અને 
મળવાન ખસિયા સરદારે ઝાંઝમેર અને કોટડાની વાજા ઠાકોરોની ઠકરાતેો જીવી લ્ીખી, 
અને ઝાંઝશેરમાં પે(તાની રાજધાની કરી. ત્યાંથી ધન એકત્ર કરવા તળાના અને આસ-. 
પાસને પ્રદેશ લુંટવાનું કાર્ય તેણે શર્‌ કર્યુ .. રાવળ વખતસિહજી આ. સહન, ન કરી 


'ક૬૪ સોરાષ્ટ્રનો ધંતિહાસ 


[શકે તે સ્વાભાવિક હતુ, તેમણે ઝાંઝમેર ઉપર ચડાઈ કરી તે જીતી લીધુ. હમીર 
નાસા ગયો અને:ગોપનાથ મહાદેવના મહેતનું શરણું શોધ્યું, મહતે, વખતસિંહજીમ 
તેને મારી ન નાખવો તે શરતે સોંપી દીધો. વખતસિહજીએ વચન પાળ્યું; તેથી 
હુમીરે વાધનગર સિવ:યનાં જીતી લીધેલાં ગામે! પાછાં આપ્યાં અને ભાવનગરનાં 
ગામોમાં હૂંટ ન કરવા વચન આપ્યું. હસીરને પરાસ્ત કરી વખતસિહેજી માડુંવા 
ઉપર ચડયા. મસરીને પુત્ર! જશે! ખસિયો સૈન્ય લઈ સોસા લડેવા આવ્યો. બન્‍્સે 
“પક્ષો વચ્ચે છ દિવસ સુધી લડા ચાલો. જશે! મહુવાના ગઢમાં ભરાઈ ગચોઃ અને 
'વખતસિંહેજીને મહુવા જીતવાનું કઠિન જણાયું: પરુ ભાગ્યદેવી તેની ધન્ત "ઉપર 
બેઠી. તેની તોપના ગોળાએ કિલ્લામાં માર્ગ કરી આપ્યો અને ભાવનગરતું સૈન્ય 
તેમાંથી દાખલ થયુ. જશે! ખસિચો। ગીરમાં નાસ્રી ગયો અને ઈ. સ. ૧૭૯૩માં એ 
રીતે મહુવા ભાવનગર રાજ્યના ખાલસા વિસ્તારમાં ભળી ગયુ. જૂનાગઢનું 'થાણુ' 
મહુવામાં હતુ. તેને પણુ વખતસિહજએ ઉઠાડી મૂકઝુ', 


જશે રાજુલાના ભોળા ધાખડાના આશ્રયે રહ્યો. તેથી શ સિસિટભકો શજુલાને 
ચેરા ઘાલ્યો; રાજુલા પડયુ અને ભોળા ધાખડાએ વખતસિહજીને કેટલાંક ગામ આપી 
'પચાતાતો ખચાવ કર્યો, વખતસહુજીએ તે પછી ડેડાણુના દતા કોઢીલારેને ર 
તેની 'પાસેથી નજરાણુ લીધુ. 


હમીર ખસિયાએ ચિતળમાં ફાઠીઓએ એકત્ર કરેલ શોમાં સ 
'માણુસે। મોકલ્યા હતા. તે ખહાતું કાઢી વખતસિંહજીએ વાઘનગર પણુ લઈ લીછુ. 
તેથી હમીર અને જશાએ ભાવનગર સામે બહારવટું શરૂ કર્યું; પણુ .જશે! મરી 
ગયો અને હુમીર તથા ખીમા ખચિયે શરણે આવતાં હમીરતે સે'દરડા તાખાનાં ૬શ્વ 
અને. ખીમાને મોનપુર તાખાનાં ખાર ગામને ગિરાસ આપી, વખતસિહજે 
ઈ. સ. ૧૭૯૩માં તેને તમામ સુલક ખાલસા કર્યો. આ 


ક. આમ, ખસિયા લેકેનું બળ પણુ ભાંગી ગયું અને સિસમા ભ્ાવનમર 
સામે માથુ' ઊ'ચુ' કરવાની શકિત તેએ ગુમાવી બેઠા. 


,.. . શાઘાબા ભાવનગરમાં: પેશ્વા માધવરાવે તેના કાકા રલુનાથરાવ હરફ ક 
ખાને પૂનામાંથી કાઢી સૂકયા, ત્યારે અ'ગરેનેના કહેવાથી તેને ભાવનગરમાં વખતચિંહુ- 
જીએ આશ્રય આપ્યો અને પોતાના વહાાણુમાં સુખઇ સોકલી આપ્યા. 


“૧, મસરી ખસિથો આ વખતે ગુજરી ગયે! છતે. 

“૨, તુલસીશ્યામતા મહ'તે પાતાતા શિષ્યતે જીવતી સમાધિ અપાવી ' ડેડાણુના કોટીલા 
દરબારને પુત્ર આપેલો અને કહેલુ' કે નને દાંત સાથે જ તા તેની માનતાને છે તેમ કશું: 
દૉત સાથેઃ જન્મ્યો તેથી તેનું નામ દતો પાડ્યુ - : ન ન પૂ 


'સુસલઃ સાસ્રાજ્ય' ડ ૩૬૫ 


_..,: “તળાજા : જ્યારે ભાવનગરના સ્થાપક ભાવશિહુજી ૬૧ વર્ષ" રાજ કરી 
૮૧ વર્ષની વયે ઈ. સ. ૧૭૬૦માં ગુજરી ગયા ત્યારે તેની ગાદીએ તેના ઝુવર 
અખેરાજજી આવ્યા. તેના સમયમાં તળાજામાં ખારેયા કોળીઓની હકૂમત હતી. 
તેઓને વ્યવસાય ચોરી અને ચાંચિયાગીરીનેા હતો. તેથી તેઓને ઠેકાણુ લાવવા ' 
જૂનાગઢના દીવાન અમરજીની સહાયથી અખેરાજજીએ તળાનજાને ઇ. સ. ૧૭૬૮માં 
ઘરા ઘાલ્યો, દીવાન અમરજી આ ઘેરામાં ઘાયલ થયા, પણુ કિલ્લો લીધો. કોળીએઓએ 
હડે આપી ચાંચિયાંગીરી ન કરવાની કબુલત આપી; પણુ થોડા જ વખતમાં તેઓએ 
અગેન્નેનાં વડાણુ લૂટી લીધાં અને અશ્રેજેની વિનતી ઉપરથી તેમનાં સૈન્ચોની મદદ 
લઈ. એખેરાજજીએ તળાજા ઉપર ચડાઈ કરી, તળાજા જીતી લીધુ. અ'ગ્રેનેની વિન'તી 
નકારી તેણ તળાનજનને કિલ્લો સ'ભાળ્યો તહિ. તેથી અ મ્ેનેએ પ'ચોાતેરહુજાર રૂપિયામાં 
ખંભાતના નવાબને તે વેચી નાખ્યે।. 


નવાબે ત્યાં નૂરદીન નામના હાકેસને નીમ્યે, તેણે ખ'ભાતના [આધિપત્યને 
અનોદર કર્યો. પોતાથી તેને નમાવી શકાય તેમ નથી, તેથી નવાબે અચેશેની સહાય 
માગી, અગૈન્નેની વિનતી પણુ નૂરદીને માની નહિ; તેથી નવાબે અખેરાજજીને મદદ 
માટે કહુવરાવ્યું; પણુ અખેરાજજી ગુજરી ગયા અને વખતસિંહજી ગાદીએ બેઠા કે 
તરત જ તેણે ચડાઈ કરી, ઇ. સ. ૧૭૮૦માં તળાજા જીતી લઈ, પોતાના પ્રદેશમાં 
શેળવી દીછુ.. 


જ વાગ: દીવાન કી હૃદપારી ષછી જૂનાગઢના શગુએ પખળ થઈ 
- -ગચા અને સરહદો દબાવવા માંડયા, નવાબે હાથે કરીને જે ડાળ ઉપર બેઠા હતો તે 
ડાળ કાપી નાખી.' દીવાન કુટુંબ ધોરાજીમાં જઈ વસું, પણુ ત્યાંના ઠાકોર દાજી- 
ભાજીને'તેમનો ખચ પોસાય નહીં તેમ જાણીને મેરામણુ ખવાસની વિન'તીથી રણુ- 
કા ર્ગનાથજી તથા દલપતરામ જામનગર ગયા.* ત્યાં નમસાહેબે પડધરી તથા 


“૧;*૬આઃ વિષયમાં પાઇ સાકર વેનું રચેલુ' કવિત આ પ્રદેશમાં પ્રચલિત છે. 
અમર દુલ્લભ ર્ણુછે!ડ%, પરભા દુષ્યો અન્નણુ, 
નાગર થે સો! નાગર્‌ ગયે, અબ. કામા કરત કલ્યાણુ. 
કામા કરત કલ્યાણ, રેસ કાઠીકો દાગ્યેો, 
[ચતલ જીની ચુર, જ્તેર કાઠીકેો જગ્યે.. 
જતા જૂનાગઢ રાજ દેખ મહાખત સુત ગમરા 
_જમીતદાર સખ ન્નેર ભયો જખ માર્યો અમરા. 
ર. જામસાહેબે દીવાનભાઇગ ને મોડટુ' માન આપ્યુ' અતે કચેરીમાં અશ્રસ્થાન આપ્યુ*. 
તેમને દીવાની, પાયગા તથા આરખોનું સન્ય આપ્યુ' અને દીવાનજીની સાથે આવેલા સૈન્યને 
પોતે રાખી લીધુ. 


૩૬૬ સૌરાષ્ટ્રના પતિ 


આટકોટ પરગણાં તેમને જાગીરમાં આપ્યાં.૨ શોરારજી ભાવનગર ગયા. તેને રાવળ 
વખતસિહે ચાર ગામો! આપ્યાં. મ'ગલજી ગોવિંદજી પોરબ'દર ગયા; ત્યાં તેને પાગાના 


ઉપરી મનાવ્યા. 


જૂનાગઢમાં મધુરાય તથા કલ્યાણુ શેઠનો કારભાર થયે; પણુ થોડાજ દિવ- 
સોમાં તેમની વચ્ચે ખટપટ ઊભી થઇ. મછુરાય રાત લઈ નાસી ગયે. નવાબે દીવાન 
રણુછોડજીની સહાય માંગી અને આ વકાદાર સેનાનીએ મધુરાય પાછળ પડી તેની પાસેથી 
મોટો દડ વસૂલ લઈ તેને જવા દીધો? અને પોતે પાછા જમનગર ગયા. 


જામનગર : મેરુ ખવાસનું પરિખળળ અસીમ થઇ ગચુ' અને જામસાણેબ 
જસાજીની સ્થિતિ એક કેદીથી પણુ વિશેષ [વિષમ થઈ. તેમનાં રાણી આછુબા તથો 
જામસાહૅબના ભાઈ સતાજીની મેરુના પજામાંથી જામસાહેૅબને સ્ુકંત કરવાની સર્ષ 
યુકિતએ નિષ્કૂળ ગઇ અને જામસાહૅબને સહાય કે સલાહ દ્વેવાના શક ઉષરથી 
મેરુએ અનેક માણુસોને મારી નાખ્યા કે તેમનાં કાનનાક કાપી લીધાં; પરતુ રાજ- 
કોટ્ઠાકેરના કુવર સેરામણુજી,;* ગોંડળઠાકેોરના જુ'વર દાજીભાઇં, પ્રોળના ઠોાકેર સોાડજી 
અને ખીરસરાના ઠાકોર રણુમલજીએ મળી જાડેજા કુળના અગ્રગણ્ય રાજાને પરાધીન 
દશામાંથી સૃક્ત કરાવવા ખીડુ' ઝડપ્યું. ઈ સ ૧૭૯૫માં તેઓનાં એકત્ર સેન્યેએ 
જામનગર ઉપર હલ્લે! કરવા વિચાર્યું; પરતુ મેરુની શકિતને તેમને ખ્યાલ આવતાં 
માત્ર હાલારનાં ગામડાંએ ધમરેોળવા માંડયાં; પણુ જામસાહેમના સસરા ગજસિંહ 
ઝાલા, પાટડીના દેસાઈ વખતસિહે તથા ભકેડાના ભ્ૃપતસિહ”નાં : “લશ્કરે ભાડે 





વિ 


૧. જયારે દીવાન કુટુબ નગરમાં રહ્યું ત્યારે સુખમાં ભામ ન પડાવનાર પ્રભાસપાટણુના 


દેસાઇએ તેમની સાથે દુઃખમાં ભાગ લેવા સાથે ચાલી નીકબ્યા. તેએ મેરબી રહ્યા. મોરખી 
ઠોકોરસાહેમે તેમતે રહેવાનાં મકાનો તથા ન્નગીરોા આપી. 


૨, આ સધુરાય ૪. સ. ૧૭૯૫માં દીલ્હીના ખાદશાહુના દરબારમાં મહાદજી સિ'ધિયાને 


વકીલ થયો હતો અને તેણે આખા ડેડ ગૌવધ નઃ કરવે તેવું ફરમાન બાદશાહ પાસે 
ફેઢાજ્યુ' હુતુ* 


૩, મેરામણુજી તેના પિતા સિ 'ઉયાતીમાં જ ગુજરી ગયેલા. કવિંઓનો પ્રિય 


ત્રથ “પ્રવીણુસાગર” તેમણુ ૪. સ, ૧૪૮ર્માં ર્ચેલેો અને રચાવેલો. તેમનું મૃત્યુ ૪, સ, 
૧૭૯૪માં થયું. 


૪, ભૂપતશસિ'હુ ભ'ક્ોડાના વીર ઠાકોર હતા. તેણે કંડીના મલ્ડારરાવ સામે વેર બાંધ્યુ' 


 ઉતુ. ભ'કોડા અને કેડી વચ્ચે ધણાં યુદ્ધો થયેલાં, તેના દુહાએ] ગવાય છે : 


“ભ'કોડુ તે કડી લડે, જેમ ર્‌ાવણુ જુ રામે, 
' ઈનતડેને ચાલ્યો 'જુપતો, નરવર કરશે નામ' “1: ક 
વગેરે નિ [5 


-્ન્-- 


મગલ સાગાજ્ય . ૩૬૭ 


લષ આવી સૈડુના પક્ષમાં' આવી મળ્યાં. તેએએ રાજકોટનું સરધાર પરગણું 
ઉજ્જડ કયું. પ 


ભાવનગર : આ સસચે ભાવનગરના ઠાકે।૨ સ તથા કાઠીએ વચ્ચેનો / 
વિગ્રહુ વધુ ઉગ્ર બન્યો! હેતો. કાઢીએ નવાખ હામીદખાતની સહાય માગી અને 
નવાખ પોતે પ્રબળ સૈન્ય લઈ વખતરિહુ સામે ચડયા. સેરુને, આ બૅ પખળ 
પક્ષે! વચ્ચે યુદ્ધ થશે તે તેણે જીતેલા કાઠી પ્રદેશે! તેના હાથમાંથી સરી જશે એ 
બીક લાગતાં બન્ને વચ્ચે તેજે સંધિ કરાવી. 


જાડેજા ઠાકોરોને નવાખ પ્રત્યે વિશ્વાસ ન હેતો. દીવાન ઝુટુખ સૈરુના આશ્રચે 
રહયું હતું. પોર દરમાં શક્તિ પણુ ન હતી. મેરુ સામે થવામાં પોતાતું છે તે પણુ 
ખાવાનો ભય હેતો; તેથી તેગ એ કચ્છના ફ્તેહમામદ નો1તિયારની સહાય માગી. 


કતો તેહમામદની ચડાઈ : ઈ. સ. ૧૭૯૬ : કેતેહુમામટ એક પ્રમળ અને 
ર સુસજ્જીત સેન્ય લઈ, કચ્છનું રણુ એળ'ગી ૪. સ. ૧૭૯૬માં હાલારમાં આવ્યો. 
દીવાનભાઇએ। જેવા કુશળ સેનાપતિએા।ા પડખે છે તે હિમ્મતે મેરુએ ક્તેહમામદનું 





૧. સિંધના જનમ ઉતડના ઓરમાન ભાઈ મોડ તથા મનાઇના વ'શમાં જાડેન્નએ। થયા, 
ઉનડતા વ'શમાં નોતિયાર નામે એક પુરુષ થયો. તેણે ધસ્લામ અ'ગીકાર કયો. તેના વ'શમાં 
જ્તેઠમામદ થયો. ફતેહુમામદ ઘેટાંભકરાં ચારી નિર્વાડુ કરતે. કચ્છના રાહ રાયધણુ ઈ. સ. 
૧૭૭૮માં ગાદીએ આવ્યા પછી તેણે ખાનગી રીતે ઇસ્લામ ધમ* સ્વીકાર્યો તેથી તેમજ હિન્દુઓનું 
બળજબરીથી ધમ્*પર્વિતન કરાવવા જાલ્મ આદરતાં કચ્છમાં ક્રાન્તિ થઇ; પ્રજાએ રાહતે કેદ 
પકડયો, પણુ ભાટી હમીર તથા તરકવા દીતાએ નામના સરદારાએ તેને છેડાવતાં તેને પકડવા 
1૪ની હિમ્મત ચાલી નહી'; ત્યારે ફ્તેહુમામદ કે ને ત્યારે એક નાનો લશ્કરી જમાદાર હતો 
તેણે હિમ્મત કરી રાહને પકડયો, આથી ક્રાન્તિકારી ત'ત્રના અગ્રીમ જમાદાર ઠડેસલવેણે તેને 
જમાદાર બનાવ્યો. કતેઠુમામદ ક્રમશઃ એક ખળતવાન સેતાપતિ ખની ગયે. સૌરાષ્ટતા મેરુ અને 
અમરજની હરેળમાં મૂષી શકાય તેવો તે પરાક્રમી હતો. તેતા માટે એક અગસ્ઞાત કવિએ ગાયુ 
છે કે : “ ી જ 
5 ફૂત્તીયા તારી ફે।જરે, ભડ ડ“કે। ભારી, 

ક સૂતી થડકે રાતમાં, નગરરી નારી. 
આખે તુંથી ઉધડકે, બરડે તુંથી ખ્ડીયેઃ 
ગઢ પ્રજે ધે।રજરે। , નિતિધર નગર લીચે, 
હાલા ઝાલા ને જેઠવા, તે દાગ્યા સુધીર, 
' વાળ ઉતારી મૂ૪ના, કીધા પાંસરા તીર. 


આ વીરપુરુષનતું જીવનજૃત્તાંત વિઠ્દાન સાક્ષરવય* ડુ'ગરશી સ'પરે “કચ્છતેો કેમવેલ ક્તેડુ- 
મહમદ” એ શીષ*કની લેખમાળામાં “શારદા' માસિકમાં લખેલુ' છે. 


૩૬૮ સોરાષ્ટ્રમો ઇતિ 


સ્વાગત કરવા તેની તોપો ખાખરા બેલાના મેદાનમાં ગોઠવી, બન્ને પક્ષોની ધજાએ 
ઊડી રહી અને સોરાષ્ટ્ર ઉપર વર્ષો પછી આવતી કચ્છની ચડાઈને સરહટેથી વોછી 
વાળી દેવા સેરુએ પ્રચ'ડે પુરુષાર્થ કર્યો, 


ફેલેહમામદે આવે જખરદસ્ત સામને! થરો હા ધાચું ન હતુ અતે 
સૌરાષ્ટ્રમાં શગ્રુએ થઇ પરસ્પર લડતાં રાજ્યો આમ એકત્ર થઈ તેની સોમાં થશે 
તેમ માન્યુ' ન હતું. તેથી તેણે ખાખરાબેલામાં જામનમરતું સૈન્ય હતું' તે માંગ 
છોડી દઈ પોતાનું સ્રુકામ પડેધરીમાં રાખ્યુ. ત્યાં જડેન ઠાકોરો આવી તેને -મળ્યા. 
ભવાન ખવાસ હિસ્મત હારી ગયો, પણુ દીવાનભા૪એ તથા પરસોતમ શેઠે ઉશ્કેરી 
તેને રાકયે, પડધરીના મેદાનમાં ભય'કર રણુસ'ગ્રામ ખેલાયો! અને તેમાં જામનગરના 
સૈન્યનો ઘાણુ નીકળી ગયો. મેરુ ખવાસે જામનગરને કિલ્લે તેના હાથમાંથી જતો 
જેચો; તેથી દીવાનભાઇઓને તથા સૈન્યના સુખ્ય ભાગને જામનગર બોલાવી કિલ્લાનું 
રક્ષણુ કરવા પ્રવૃત્તિ કરી કફસેહુમામદે જામનગર ઉપર ઘેરો ન ઘાલતાં હાલાર યથેચ્છ 
લૂ'ટચુ, ખાળ્યુ' અને ઉજ્જડ કર્યું. મેરુએ જામનગર છોડયું કા અને  ક્સેહસાઅદ 
કચ્છમાં પાછે :ગયે।, *-- 


મેરુખે પોતાની જમસાહેબ ઉપરની પકડ મજખૂત કરી અને રાણી આછુ- 
ખાએ જામસાહેૅબની ગ્રુકિતિ માટે નવા પાસા ફે'કવા શાર કર્યા.' તેણે કચ્છના 
રાહુને મેરુતાં ગામે લૂટવાની લાલચ તથા જાડેજા ભાયાતોને મદદ આપવાનાં વચન્‌ 
આપી મેર્‌ુને મારવા માટે આમ'ત્રણુ આપ્યુ. 


મેરુખે પોતાના વિરુદ્ધ કાવતરું કરનાર જાડેજા ઠાકોરેની ખબર લેવા નિર્ધાર 
કરી ગાયકવાડી સરદાર આખા સેલ્યુકરને મોઢી રકમ આપી, કાલાવડના પરસોતમ 
ઠકકર અને પછીથી દીવાન રણુછોડજીને તેની સાથે મોકલી, ગૉંડલને। પ્રદેશ: ઉજજડ 
કરાવ્યો અને તે “રાનીપશુઓને ફરવા જેવી ભૂમિ બનાવી દીધી. 


નવાબ હામીદખાન : નવાબ હામીદખાન કક્યાણુ શેઠને સાથે કી 
લેવા હાલારમાં આવ્યા, ત્યારે દીવાનજીની માષણ્ી માગી અને તેને અભયવચન આપ્યુ, 





૧, દીવાન ફગનાથજના રસાલાના જ માદારે શેખમહમદ મુબાધ્દ્દોનને તેણું લાલચ આપી, 
/ પણુ દીવાનજની આજ્ઞા વગર કાંછ પણુ ન કરવાનું તેણે કરેતાં દીવાન ર્ગનાથછને રાણીજએ 
ખોલાવવા મોકલ્યા. તેણે પણુ કહ્યું કે 'હ' મેરુના આમ્રહથી તેને આશ્રયે ર્લો છુ; તેથી કાંધ 
કરી શકુ નહી', પણુ સમાધાન કરાવી અ.પીશ.' જમસાહેબે સ્રોતો પે,.ષાક પડેરી દીવાનજ પાસે 
જઇ, જે તે મેરુને મારી તાખે તો! જમન્નેધપુર પર્ગણુ' તથા મેરુની એક કરોડ રૂપિયાની 
ગિલ્કતનો અધી ભાગ _આપવા કહું,*પણુ દીવાનજીએ એડજ જવોબ આપ્યા, “હ 


સગલ ' સામ્રાજ્ય ૩૬૯ 


કલ્યાણુ શેઠનો કારભાર રડે જતો! હતે. તેલ જૂનાગઢના નાગરો ઉપર જુલ્મ 
વરસાવવા માંડયો અને પ્રભાસના સોમપુરા ખ્રાહ્ર્‌। ઉપર એક કેરીનો કર નાખ્યો, 
જેના વિરોધ તરીકે ખ્રાહ્યાણાએ જુવારી કન્યાને" મારી તેનું લોહી દરખારગઢ ઉપર 
છાંટયુ. પ્રભાસના દેસાઇ ઊંમિયાશ કર તથા જીભાઈના પ્રયાસથી આ કર માફે થયે. 


ભાવનગર : દીવાન કુટુંબને પરાભવ થયો. અને કલ્યાણુ રેઠે નખળો દીવાન 
હલો તેનો લાભં લઈ ભાવનગરઠોાકેર વખતસિહે જૂનાગઢના અખિકારમાંથી મુ'ડલા તથા 
રાજુલા પડાવી લીધાં અને જૂનાગઢનાં થાણાં ઉઠાડી સૂકયાં. આથી નવાબે સવારી કેરી 
ઘ્રોાધા સુધીનો ભાવનગરને પ્રદેશ ઉજ્જડ કર્યે; ચિત્તળના કાઠીઓને પોતાના પક્ષમાં 
લઇ તેએની સહાયથી ભાવનગર ઉપર ચડાઈ કૅરી. પણુ હસા આગળ રાવળ વખત- 
સિહે તેએને। સામને કર્યો, પણુ તેમાં નવાખને જીતવાની આશા જણાઇ નહી. 
યુષ્ધનું પરિણામ નવાખની વિરુદ્ધમાં હતું, તેથી તેણે એક લાખ પદર હજાર રૂપિયા 
લ કસા રાજીલો ઉપરથી પોતાનો હક્ક ઉઠાવી વીધો.૨ 


નવાખ હામીદખાને ત્યાંથી હાટીએના માળિયા ઉપર જઇ ર 





૧. આ કરુષુ પ્રસ'ગને વણુતતા ચદ્રાવળા હોળી ટાણે પ્રભાસર્માં હુજી ગવાય છે. 
“થયો કાફર કલ્યાણુ રે, થયો ભૂ'ડુ' મોહું' તે ભાગી રૈ ગયો ગેર” હી. સ. ૧૨૦૮ના પરવા" 
તાથી' નવાબ હામીદખાને નવાબનું રાજ્ય રહે ત્યાં સુધી આ કર માફ ક્યો. આ પરવાનાની 
નકલ મારી પાસે છે. અસલ દરખાર જગદીશચ% હરિલાલ આચાય* પાસે છે. તે પ્રમાણે આ 
કર્‌ શેખમીયાંએ નાખેલ, પણુ કલ્યાણ શેઠે તે માફ ક્યો નહે' તેથી આ બલિદ્ાત દેવાયેલુ', 

આ પ્રસગે દેસાઇએ એ નવાબ તથા કલ્યાણ શેઠે સામે પ્રચ'ડ વિરોધ ઉઠાવી, શે 
કબજે કરી લીધે! તથા ગાંયકવાડને સોંપી આપવા પ્રદૃત્તિ કરી," પણુ કાઝી શૈખમીંયાંની દૃમ્યાન- 
ગીરીથી નવાબંસાહેબે સમાધાન કયુ". અ વિમતો મારા પુસ્તક “પિતૃતપ્ષ્યુ'માં આપ- 
વામાં આવી છે. 

ર. જુ'ડલા, રાજુલા આમ તે! ઠાકોર વખત્સિઠજીનાં જ હતાં, તેણે તે કાઠીઓ પાસેથી 
લીધેલ!, પણ ત્યાં “જૂનાગઢનું થાણુ' રહેતુ'. જૂતાગઢ જમા ઉધરાવતુ' -અને પોતાનો પમદ'ડ 
જમાવી આ પ્રદેશ ઉપર હફૂમત ભોગવતું. જ 

2. નક્ષત્રનો વડિયો હિ રૂડી જનમની રાંત, 

 છૂુટીમર્‌ હતર પણુ પીઠે કયાંય પાકે નહિ. 

' હાટીઓમાં પીઠા પ્રખ્યાત પુરુષ થઇ ગયો છે, હાટીએ પોતાની ઉત્પત્તિ ઉદ્યપુરના 
ખુમાણુથી માને છે. તેમને! મૂળ પુરુષ હડીસિહ ન્તેગિયા ખુમાણુના પૃવ્ને “ેમાજને। ભાં 
થતે.. કનલ વોટસન માને છે કે જગતસિહે ઈ. સ. ૧૨૭૦માં વ'થલી જીત્યું, ત્યારે તેમની 
શાથે હાટીઓ આવ્યા હશે. તેએ. માં સરમણુ નામે પુરુષ થયે. તેની અગિયારમી પેઢીએ માંડણુ 
થયે. તેતા પુત્રો સરમણુઃ તથા કાળા થયા. સરમણુથી તેરમી પેઢીએ પાલે! થયો તેતા પુત્ર ભે।જે 
માળિયામાં ભોજ કોઠે બ'ધાવ્યે. હાંટીઓ તેના વ'શમાં થવા. (કતષ્લ વે।ટ્સન) ' 

જ 


૩2 સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાશં 
હરાવી માળિયા કખ્જે લીધુ, 


મેર ઓખા ઉપર : ઇ. સ. ૧૭૯૫: સેરુએ યુદ્ધે માટે આતુર ખનેલા તેનાં 
સેન્ચોને એખા ઉપર દોર્યા અને ઈ. સ. ૧૭૯૫માં ત્યાંના નિર્બળ ઠાકોર પાસેથી 
ગાગા અને ગુરગઢ લઈ, લુટી, આ ભૂખે મરતા પ્રદેશને વિશેષ ભૃખે મરતે કર્યો. 


જામસાહેબને સાકિત માટે પુનઃ પ્રયાસ : ઈ. સ. ૧૭૯૭: દીવાન રૃણુ- 
છોડેજી ગાયકવાડના સૂખા શિવરામ ગાદી? ને જમા ભરવા પડધરી ગયા. તે ગેર- 
હાજરીને લાભ લઈ જાસમસાહેબે તેના આરખ જમાદારોને ફોડી, કાલાવાડ દરવાજો 
કબજે કરી, મેરુનાં મકાનો ઉપર ગોળીબાર શારૂ કર્યા, પણુ દીવાન રૂગનાથેજીની 
સહાયથી જામસાહૅબનેો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો અને મેરુએ જામ જસાજીને પોતાના 
મકાનમાં કેદ કર્યા. મૈરુએ જામ જસાજી ઉપર સખત ત્રાસ ગુજાર્યો. તેને નહાવા 
દીધા નહીં, હજામત કરવા દીધી નહીં અને બદલવા માટે કપડાં પણુ આપ્યાં નહી. 


દીવાન રૂગનાથજીથી આ -સહન ન થઈ શકયુ, તેથી વચમાં પડી જામસાહેૅબને 
છોડાબ્યા.* 


આટકોટ : આઢટકોટના દાદા ખાચર જામનગર સામે ખહારવટે નીકળ્યા." 
અને મેરુને તેના રૂપી એક મોટી અડચણુ ઊભી થઇ; તેથી તેનું મનામણુ' કરીને 
કહ્યું કે, “જ તમે મોરખી ભાંગે તો તમને આટકોટ આપુ દાદા ખાચર ધેટુને 
ત્રપચ સમજ્યા નહી તેણ મોરબી ઉપર ઇ. સ. ૧૭૯૩માં ચડાઈ કરી, મોરબી 
ઘેયું“, પણુ મોરખીના ઠાકોર તેના સામે થયા નહી. એમ ત્રણુ વાર મોરખી લૂટી 
દોદા ખાચર આઢકોટ મેળવવાનાં સ્વપનાં સેવવા લાગ્યા; પણુ ત્રીજી વખત મોરખીની 
ફ્‌।જ વાંસે પડી; તેભ ચોટીલા આગળ દાદાને ઠાર માર્યો. મેરુના પ્રપચે મોરખી 
નખળણી' પડયું; અને દાદા ખાચર રૂપી ક'ટક તેના સા્ગમાંથી ટ્ર થયે।. 


૧ વરામ ભાઉ ગાદી ધણા વીર પણુ અયાસી પુરૃષ હતે. તેના માટે આમા 

પ્રચલિત કહેવત છે ક», 
૧શેવરામ ભાઉ ગાદી*, ખે મહિનાને ખાર્‌ દિ 
ચૂકયા પછી ચાર દિ' ઉઠ્યા પછી આઠ દિ'. 

૨. દીવાન રૂગતાથજી, જસાજતે મેરુએ પકડયા ત્યારે તેના જામીન થયેલા. તેણે મેસતી 
રીતભાતની વાત સાંભળી, ત્યારે રણુછોડજતે મેર પાસે મોકલ્યા, રણુછોડજનું મેગ્ઝે અપમાન 
કયુ“, તેથી રણુછોડજ મેરુના પ્રાણુ લેના તયાર થયા, પણુ આરબ જમાદાર વચમાં પડતાં મેરુ 
ખચી ગયો; પણુ આ પ્રસંગ પછી મેરુ તથા દીવાનભાઇઓ વચ્ચેનું અ'તર ધણુ" વધી ગયુ. 

૩, જ્સદણુ દરબાર વાજ્સુરે જમ જ્સાજીતે તેના લગ્નપ્રસંગે આશકેોટ ચાંદલામાં 
આપ્યુ' હતું, તે દાદા ખાચરે માન્ય કરેલુ' નહી' અને જામ આટઢટક્ાટનો કબશ્ે કરી બેઠેલા. 
તૈથી તેને બહારવટું ખેડવુ' પડયુ, 


સુગલ સારરાજ્ય ૩૭૧ 


સિહેરતી લડાઈ : ઇ. સ. ૧૭૯૫ : પાલીતાણાના ઠાકોર ઉનડજીએ લેના 
પૂર્વજોએ સિહોર ખોયું હતું તે પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા ખુમાણુ કાઠી ખહારવટિયાઓને 
પોતાની સહાયમાં બોલાવી, સિહાર ઉપર ચડાઈ કરી; પણુ વખતસિહૅ તે પ્રયાસમાં / 
તેને સફળ થવા દીધા નહી. ઉનડજીએ ભાવનગર ભાયાતોનાં ગામ જીથરી, આંખલા 
ખાજુડા વગેરે લૂટાવ્યાં. વખતસિહેજીએ કાઠીઓને પીછે પંકડી તેના સશદાર મૂળ 
ખુમાણુને માર્યો, ઉમરાળા તાખાનું ગામ લગાળા ભાંગવા જતાં મીશન ખ'છુકિયો 
મરાયો અને કાઢીએ ગીરમાં ભરાઈ ગયા. 


દરમ્યાન શિવરામ ભાઉ ગાદી પેશકશી લેવા આવ્યો અને વખતસિહૅ સાથે 
તેને વાંધો પડતાં ચુદ્ધની વૈયારી થઇ. તે સમયનો લાભ લઈ ઉનડજીએ શિવરામની 
સહાય માગી; પણુ વખતસિહજી સચેત રાજા હેતે. તેણે પાલીતાણા ઉપર 
તોપખાતું લઈ જઈ તોપમારો શરૂ કર્યો. ઉનડજીએ નો હુમલાને પાછે 
હુઠાબ્યો, પણુ વિશેષ ટકવું શકય ન હેતું; તેથી સુલેહ થઈ. 


જામ જસાજી: જસનગરનો ખરો રાજ પોતે નહિ પણુ મેરુ છે, એમ 
જામ જસ્ાજીને પ્રતીતિ થઇ ગ૪/. તેને હવે જામનગરમાં રહેવું અસહ્ય થઇ પડયુ. 
મેરુના ભાઈ ભવાન ગુજરી ગચે!. તેનાં કારજ ચાલતાં હતાં, તે સમયનો લાભ લઈ 
જામસાહેબ તેના ભાઈ જસાજી તથા ખીજા વિશ્વાસ્રુ માણુસોને સાથે લઈ ખ'ભાળિયા 
ચાલ્યા ગયા. મેરુ એક પળ ચૂકે તેમ ન હતો. તેણે તરત જ ખ'ભાળિયા ઘેયું” અને 
તોપમારો શરૂ કર્યો. મેરુની નિમકહેરામીની અવધિ આવી ગઈ. તેને! આરબ જમા- 
દાર આ જેર શકચો નહિ. તેણે સેરુને ઠૅપકો આપ્યો. પશિણાસે મૈરુએ સમાધાન 
કર્યું“? અને જામ જસાજીને પાછા જામનગર આવવું પડયુ. 


ફ્સહમામદ હની બીજી ચડાઈ : ૪, સ. ૧૭૯૭ : ક્ત્તેહમામદને જાસ જસા- 
જીનું આમત્રણુ મળતાં, તેણુ કચ્છના ત'ત્રનો પ્રબંધ કરી, એક પ્રખળ સેન્ય લઈ 
જામનગર ઉપર ચડાઇ ડરી. કચ્છનું રણુ આળગી તેણે દહી'સરા સુકામ કયયું”. મરુખે . 
સલ્હારરાવની ફેાજમાંથી છૂટા થયેલા પઠાણુ સૈનિકો તથા ચોકદ્ધાએને પોતાની નેાકન 
ર્‌ીમાં રાખેલા. તેના સરદાર રેરજગખાનની સરદારી નીચે પોતાનાં સેન્ય આપી 
કૂતેહુમામદ સામે તેને મોકલ્યો. જૂનાગઢથી નવાબ હામીદખાન પણુ પોતાનાં તેસજ 
તાખાના સરદારેનાં કસાચેલાં સૈન્યો લઈ મેરુને આવી મળ્યા. દીવાન રૂગનાથજી તથા 
રણુછોડજી તેમનાં અનુભવ, દીધ દષ્ટિ, પરાકેમ અને એકનિષાથી મૈરુની પડખે જ 
હેતા. એટ્લે મેરુએ ફત્તડમામદ સામે પ્રચડ મારયેો! ઊભો કરી, ફરીથી તે રથુ 


પી ગેર્‌એ પોતાની પછેડીથી જામસાહેબની મોજડી સાશ્ને કરી અને કલું કે, “હુ” આપનો 
ગોલે! છું'” ”ામસાહેમધ ભયથી કે ગમે તે કારણું પાછા આવ્યા. 


ક ન િ 
ક. 


ર૭૨ ર સૌરાષ્ટ્રના દતિહુધ્સ 


ખળ ગવાની હિમ્મત ન કરે તેવો બોધપાઠ આપવાનો નિશ્ચય કર્યો.? ફેસહુમામદને 
આવે જબરો સામનો થશે તેવો ખ્યાલ ન હતે; તેથી જામસાહેખના સસરા ગજ- 
સિંહ ઝાલા, જે રાહુ રાયધણુના પણુ સખ ધી હતા તેને વચમાં નાખી સંધિ કરી5* 
અને પાછે ચાલ્યો ગયે. 


આ સધિની શરતે નક્કી ડરવા પચ નીમવામાં આવ્યું. આ પચેોએ જે 
શરતો નક્કી કરી તે શરતોનો મેરુએ અમલ ન કરતાં ઇં. સ ૧૭૦૯માં ફરીથી 
ફેસહુમામદ ચડી આવ્યે. 


 ફેસહમામદની ત્રીજી ચડાઈ : છ, સ. ૧૭૯૯ : આ વખતે કેસેહમામદના 
સેન્ય સાથે રાહુ રાયઘણુ પોતે આવ્યા અને એવી ચૂપક્રીથી તેઓએ ચડાઈ કરી કે 
તેએ જામનગર સુધી દમોદમ કૂચ કરી આવી પહોંચ્યા, ત્યાં સુધી મેરુને ખખર 
પડી નહિ. તેએએ જાગનાથના મદિર પાસે પડાવ નાખ્યો. કત્તેડુમામદનું સૈન્ય 
સ'ખ્યાબળમાં અને શક્તિમાં વિશેષ છે અને પોતાની સહાયમાં કોઈ આવે તેસ નથી 
તેમજ અદર રહેલા સરદારો તેમજ જામસાહેબ પોતાથી વિરુદ્ધ છે, તે મેરુ જાણુતે 
હતો; તેથી તેણે દરવાજા બધ કરાવી પથ્થરથી ચણી લીધા. કિલ્લાનું રહ્ષણુ કરનાર 
પઠાણુ જમાદાર” ખુટામણુ કરી ફેસહુમામદને તળાવ તરક્‌ની દીવાલ ઉપરથી ચડી 
આવવા આપમત્રણુ આપ્યુ; પરતુ મૈરુને જાણુ થઈ જતાં પઠાણને બીજી તરફે 
મોકલી, પોતે ત્યાં ઉપસ્થિત થયે! અને કેત્તડુમામદના પ્રયાસોને નિષ્ફળ અનાવ્યા. 
કૂસહમામદે નાગનાથના નાકા ઉપર હુકમ કર્યો. દીવાન ર્ગનાથજી ત્યાં "હેતા. તેણે 
ફ્સહુમામદના સૈન્યની મોટી ખુવારી કરી હુમલો પાછે કાઢયો. ફે-તેહુમામરે થોડો 
દિવસ સુધી જામનગર લેવા પ્રયાસ કરી, જ ભાળિયાનો કિલ્લાને ઘેરો ઘાલ્યો, ત્યાં 
પણુ સફળ ન થતાં તે કચ્છ તરક્‌ પાછે વળી ગયો, 


જમાદાર અમીન સિંધીની ચડાઈ ; ઇ. સ. ૧૭૯૯ : ગાયકવાડેનો સેના- 
પતિ હામીદ સિધી ગુજરી જતાં તેની જગ્યા તેના પુત્ર અમીનને મળી. તેણે દીવાન 


૧. યુદ્ધમાં નવાબ હામીદખાત એક લાખ પ'દર હાર્‌ કોરી લઇ મદદે આવ્યા હતા. 
તેની સાથે બાંટવાના મુખ્તારખાન બાખી, માંગરોળના શૈખમુત*ઝા, જમાલખાન ખલોચ, હરિસિંહ 
પુર્ષિયા, માલાગામના પ્રતાપસિ'$ તથા કેસરીસિડુ સોલ'કઝી આવેલા, 

ર. આ સધિની શરતે નક્કો કરના મોટે જનમનગર તરફથી દીવાન ર્ગનાથજી, જૂતા ગઢ 
તરફથી કલ્યાષ્ટુજી હીરે, રાજ ગજશચિ'હજી તરફથી કરશનજ ઝાલા અને કચ્છ તરફથી શાહ 
સવજી હતા. આ પચે શુ' શરતો કરી તે જાણુવામાં તથી. 

૩. આ ખુટામણુ કરનાર પઠાણુ જમાદારે મલેક કેરીદખાત, અલ્લીખાન, દોલતખાન 
વગેરે હતા. શહેરના અન્ય અગ્રગણ્ય સેતાપતિઓતે તેમાં ટેકો હતે. _ શેતેહમામદ ગયા પછી આ 
પેટીના ધયૂ। માણુસે।ને મેરૃએ ફતલ ફર્યા, ક ર ' પ 


મુગલ સાશ્રોજ્યે ૩૭૩ 


કુટુઃખની ગેરહાજરી તથા કલ્યાણુ હીરજીના અવિચારી કારભારથી નબળા પડી ગયેલા 
જૂનાગઢ ઉપર હેલ્લો કરી, જૂનાગઢને કિલ્લે જીત્યો, અને પરાજિત નવાબે ત્રણૂગણી * 
ખડાણી આપી તેને પાછે વાળ્યો. , ઈ 


જામનગર ઉપર જમાદાર અમીન : જમાદાર અમીન જામનગર આવે છે 
તેવા ખખર મેરુને મળતાં, તેણે દીવાન રણુછોડજીને સામા સોકલ્યા. જમાદારને 
વાંકાનેર સુકામે દીવાનજી મળ્યા અને સમાધાન કરી પાછા આવ્યા. 


ભાણવડનેપ ઘેરો : પ્રજા મૈરુના ત્રાસથી આવી રહી હતી. કત્તેડુમામદની 
ચડાઈ પછી તેએ માં પડેલું અસ'તોષનું સુષુપ્ત તત્ત્વ પ્રગટ થયું અને નાડેજા 
ભાયાતોઃએ તથા પ્રજનએ મળી ભાણુવડ દખાવી દીધુ. દીવાન રણુછોડજીએ ભાણુવડને 
ઘેરો ઘાલ્યો; પણુ ભાણુવડ પડે તેમ હેતું નહીં. દીવાનજીના જમણા હાથમાં ગોળો 
વાગી અને કેશવજી કામદાર હિસ્મત હારી જતાં ઘેરે ઉઠાવી પાછા આવ્યા, આ 
ખખર ફ્સહમામદને મળતાં, તેણે જામનગર ઉપર ફેરી ચડાઇ કરી, 


કુસહમામદની ચોથી ચડાઈ : ઇ. ૧૭૯૯ : ક્ત્તેહમામદ હાલારમાં આવ્યે છે, તે 
જાણી મેરુએ દીવાન રૂગનાથજીને વહાણમાં એક મોટા સૈન્ય સાથે કચ્છ-માંડવી મોકલ્યા. 
ત્યાંના સવજી શાહ ફેતસેહુમામદને વિરોધી હતો અને રાજ્ય સાકમ્ને લડતો હતો. 
તેની મદદે મેરુનું સૈન્ય આવ્યુ" છે તે જાણ્યા છતાં સવજી શાહે ગમે તે કારણે તે 
મદદ ન સ્વીકારતાં, રૂગનાથજી પાછા આવ્યા. 


ફસહુમામદને! જામનગરને। ઘેરો મજબૂત થતે। જતો હતે અને સૈરુને બચ- 
વાને માગ" મળે તેમ હતુ નહિ, તેથી તેણ દીવાનજીતે જામનગર ન આવતાં, 
ગાયકવાડેની સહાય મેળવી, ઘેરે ઘાલનારને ઘેરવાની પ્રવૃત્તિ કરવા વિનતી કર્‌, 
દીવાનજી ભાડલા સુકામે શિવરામ ભાઉને મળી, તેની ફ્રોજ લઇને આજ્યા. તે દરમ્યાન 
છુ'વાવ ગાશે સેરુએ ફે્‌-તેહમામદને સોટી રકેમ આપી, સુલેહ કરી તેને પોછે વાળ્યો, “ 
દીવાન રૂગેનાથજી અને ગાયકવાડી સેન્ય માર્ગમાં જ રહ્યાં. મેરુએ તેના ખચ માટે 
કાંઈ પ્રમંધ કયો નહિ; તેથી રૂગનાથજીએ પડધરી પરગણુાના પટેલે પાસેથી આ 
'રકમ લઈ શિવરામ ભાઉને આપી. 





૧. વાકાંનેર સુકામે દીવાન રણુછોડજીને ગાયકવાડી સરદારો જમાદાર નિહાલખાન 
જમાદાર, બગ્યા માધવરાય નાગર્‌ તથા ર્‌ગનાય મોદી માનપૂવ%ક મળ્યા અને શિવરામ ભાઉ 
કામીદાને ઠરાવેલી પેશફશી જામનગર પાસેથી લેવી તેમ નકો કવુ". મેરુને આ રકમ વધારે લાગી. 
દીવાન રેણુછોડજને તે કહેવાની તેનામાં હિમ્મત હતી નહે. તેથી તેણે નજનમનગરના નાગરે। ઉપર 
દડ નાખી આ રકમ વસૂલ લીધી. .- . ર ન 


૩૭૪ સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


વીવાનજીની વિદાય : ઇ. સ. ૧૭૯૯ : રૂગનાથજીએ શિવરામ ભાઉને દેવાની 
રકમ સેરુએ ન આપતાં પટેલે પાસેથી લીધી તે મેરુને ઠીડ લાગ્યું નહિ. બન્ને 
વચ્ચે ઘર્ષણુ વધતુ' જતુ હેતુ' અને તેમાં બીજા કારણ! પણુ મળ્યાં. મેરુની હલકી, 
બેવચની અને દગાભરેલી રમતેથી દીવાનભાઈએ ક'ટાળી ગયા હતા. તેથી તેઓ, 
વિશેષ વખત જામનગર રહેવાનું યોગ્ય નથી તેસ વિચારી, ધ્રોળ રહેવા ચાલ્યા ગચા. 


જતાગઢતી ધાંધલપુર્‌ ઉપર્‌ ચડાઇ : કલ્યાણુ શેઠ નવાબના લખલૂટ ખાનગી 
તેમજ લશ્કરી ખર્ચને પહોંચી વળવા ધન પ્રાપ્ત કરી શકયો નહીં અને સિપાહીઓના 
પગાર ચડી જતાં, તેને જૂનાગઢ છેડી વનવાસ લેવે। પડેચો.. તેણે કાંટોલિયાના જ ગ- 
લમાંથી નવાબને ધાંધલપુરતા ગોદડ ખવડેઃ ઉપર ચડાઈ લઈ જઈ, કિલ્લો તોડી, 
લૂટ કરી, ધન સૈળવવા પ્રેરણા કરી. હામીદખાનજીએ કલ્યાણુ શેઠની સલાહ માની 
ધાંધલપુર ઘેર્યું; પણુ બે સાસ સુધી ધાંધલપુર પડયું નહિ નવાબની માનહાનિ થક 
તેમજ તેના સૈન્યની પણુ મોટી ખુવારી થઈ. પરિણામે નિરાશ થઈ નવાબ પાછા ફર્યા. 


ટ હળવદ : ઈ. સ. ૧૭૯૯ : સિંધ ઉપર સવારી કરવા ગાયકવાડ તથા પેશ્ચાનાં 
સેન્યો કચ્છમાં થઇને .ગયાં, પણુ સિંધ પહોંચી શક્યાં નહીં; પણુ પેશ્વાના સરદાર 
સદાશિવ રામચ દ્રે હળવદના રાજસાહેબે ખાણી ન આપતાં હળવદ ઉપર“ઘેરે ઘાલ્યો. 
હળવદ પડયું” અને રાજસાહેબે ખ'ડણી ભરતાં પેશ્વાઈ સૈન્ય પાછુ ગજુ. 


નવાબની ભાવનગર ઉપર ચડાઇ : નવાબનાં સેન્ચોએ ભાવનગર ઉપર 
ચડાઈ કરી. બાબરિયાવાડના ધંખડા કાઠીએ તેને મોટી સંખ્યામાં આવી મળ્યા. 
નવાબના મનમાં રાજુલા તથા જુ'ડલાના કિલ્લાએ વખતસિહજીએ લઈ લીધેલા તે 
ખઢકેતું હતું; તેથી તેણ ઉના થઈ રાજુલા ઉપર હલ્લે! કર્યો. અને રાજુલા લીછુ. 
વખતસિ'હજીએ કાયાજી નામના સરદારને મહુવાના નાગર અન'તજીની સાથે રાજુલા 
ઉપર મોકલ્યા. એમણે રાજુલા સર કરી, નવાખની ફ્રેજને હરાવી, વેરવિખેર કરો 
નાખી. 


. નવાખને આ સમાચાર મળતાં, તેણે પોતે એક મોટું સેન્ય લઈ રાજુલાને 
ઘેરો ઘાલ્યો. આ યુદ્ધમાં અન'તજી મરાચે। અને કાયાભાઈ કેદ પકડાયો. કાઠીઓની 
સહાયથી ભાવનગર લઈ લેવા નવાબે વિચારો, આગળ કૂચ કરો; પણુ વરળગામ આગળ 
નવાખના લશ્કરને રોકયુ' અને ભયકર યુદ્ધે થયું. તેમાં કેોણુ જીત્યું તે નક્કો થઇ 
શકયું નહિ; પણુ નવાબે પોતાની છાવણી વરળ આગળથી ઉપાડી જરખિયા ગામે 

નાખી. વખતસિ'હજીના સૈન્ય સાથે નવાખને ઢસામાં ફેરી ભેટો થયે. તેનું પરિણામ 


જ નહેતી ને તે' નવી કરી, ગહ ”ૂતાને ગાળ 
ખાખી અકલ ખાળ, ખીજવિયો ગોદડ. ખવડ. - 


મુમંલ સાસ્ાજ્ય ' કછ 


પણુ અનિશ્ચિત રહ્યું. વખતસિ'હજીને ભાવનગરતું સ ભયમાં લાગ્યું; તેથી 
તેમના બનેવી પોરખ'દરના જીચાજી જેઠૅવાની -દરમ્યાનગીરીથી નનેરતતલી કખૂલ કરી, 
નવાખ સાથે સુલેહુ કૅરી. 


' ચિતળ કાડીસને સોંપાય : આ પ્રસંગથી વખતસિ હજીએ જાણી લીધું કે 
કાઠીએ સામે તેમનું વેર હવે એટલું ઘાટું બન્યુ હતું કે તેન સોડાવણેલા તેમની 
સામે મખળ સામને! કરશે. વળી, નિરંતર, ચાથુ રહેતાં ચુદ્ધોથી રાજ્ય પાયમાલ થતુ 
જતુ હેતુ. તેથી તેમણે કાટીએનાં મનામણાં કરી ચિત્તળ ઝુપાવાળાને સૉંખ્યું' તથા 
બીજા  અુમાણે।ને ગિરાસ આપ્યો. જસદણના વાજસુર ખાચર તેમજ ગઢડા અને બોટા- 
દના કાઢીએ સાથે પણુ સુલેહ કરી તેએને ગિરાસ આપ્યા. 


આમ, ભાવનગર અને કાઢીઓ વચ્ચેના વિગ્રડુની ઈ. સ. ૧૭૯૯માં પૂર્ણા- 
ડ્તિ થઇ, 


“ જસદણ : વાજસુર ખાચરે જામ જસાજીને આપેલી દેવાંગી ઘોડી, તેમની 
સાથે સરહેદી વાં! વાંધા ન પતવાથી, પાછી, લઈ ચારણુને આપી દીધી, તે કારણસર જામ- 
સાહેબને માઠું લાગતાં, તેણે ઈ સ. ૧૮૦૧માં જસદણુ ઉપર ચડાઈ કરી જસદણુ 
બાળ્યું અને લૂટયુ'. વાજસુર શીરા ભાવનગર ગયે, જામસાહેબે જસદણુ ખાલસા 
કર્યુ”; પણુ પાછળથી વાજસુર ખપ્ચરે? વાટાઘાટ ચલાવી, જામસ્ાહેબતું મન મનાવી 
જસદણુ પાછું લીછુ 


માંગરોળનો ચડાઈ : ૪. સ. ૧૭૯૮-૯૯ : માંગરોળના શેખ ખદરદીન સાતે 
તેના ભાયાતોએ ખ'ડ ઉઠાવ્યું અને પાટણુના કાજીઆએ તેને સહાય આપતાં, તેઓએ 
પાટણુમાંથી -તેના પ્રતિનિધિને કાઢી મૂક્યો. ઇ. સ. ૧૭૯૩માં ચોરવાડ ઉપર શેખે 
કરેલી ચડાઇને બદલે! લેવા જૂનાગઢે પાટણુ તેના પાસેથી લઈ લીધુ. 


આટલાથી સ'તોષ ન માનતાં માંગરોળે ઇ. સ. ૧૭૯૯માં જામજેધપુર ઉપર * 
ચડાઈ કરી; પણુ ત્યાંથી મોટી ખુવારી સાથે તેને પાછા ફેરવું પડું. 


મેરુવૂં મૃત્યુ : ઈ. સ. ૧૮૦૦ : મેરુ ખવાસ બીમાર પડયો અને ઈ. સ. 
૧૮૦૦માં ગુજરી ગયે. પોતાના બાહુબળ અને ખુદ્ધિબળથી એક સામાન્ય પદથી 
પ્રારંભ કરી મેરુએ પિસતાલીસ વષ સુધી સોરાષ્ટ્રના એક ખળવાન રાજ્યની ધુરા 


૧. તાજ્સુર ખાચરની એવી આણુ ફરતી કે તેની ચિઠ્ઠી અને મહેર વટેમાઝ" ખતાવે 
'તો તેને કેઈ લૂટ્તું નહીં. વાજ્સુર ખાચર ઇ. સઃ ૧૮૧૦માં ગુજરી ગયા. 

૨. બદરેદીન કાજ શાદી કરવા પાટણુ ગયા હતા. ત્યાં અપરુકન થતાં શાદી માટે 
વાંધો પડચે), એના પરિણામે આ તકરાર થઈ હતી તેવી એક લોકવાર્તા પ્રચલિત છે. 


૩૭૨ સૌરાષ્ટ્રને! ઇતિહાસ 


કુશળતાથી વહુન કરી, મેરુ દીવાન હતો, પણુ ખરેખર તે! તે જ જામનગરતને। રાજ્યકર્તા 
હેતો, એટલુ જ નહીં, પણુ સમસ્ત સૌરાષ્ટ્રમાં તેની પ્રખળ લાગવગ હેતી. પણુ 
મૈરુના વિરોધ કરવાનો વિચાર કરવાનું પણુ બીજા રાજાએ માટે સુશ્કેલ હતુ. મેરુ 
સેનાની હતો તેમજ કૂટ સુત્સદ્દી હતો. તેણે દીવાન કુટું'મને આશરો આપી તેને 
મહાત કરે તેવા જખ્ખર હરીફેનો એક મો।ટો ભય ટાળ્યો હેલો અને પેત્તે મોટી 
સહુદ્મ સૈળવી હતી. ફ-તેહુમામદ અને જુ'ભાજી જેવા મહાન ચેઃદ્ધાએને તેણે મહાત 
કર્યા હુતા. કાઢીએ, ભાયાતો, ખીજ જડેજએ અને અન્ય રાજાઓને તેણે પોતાના 
પગની એડી નીચે દખાવી દીધા હુતા.' રાજમાતા દીપાજીને ફોસલાવી, જામનગર 
લાવવામાં અને ખ'ભાળિયાથી જમ જસાજીને મનાવી લાવવાના પ્રસગે તેણે ઝુત્સદ્રી- 
ગીરી વાપરી હતી. 


પરતુ આ ખધા સદ્ગુણ હોવા છતાં મેરુએ સ્વાર્થ ખાતર અને પોતાતું 
પદ સ્થિર રાખવા માટે તેના પોતાના જ આશ્રયદ્ઠાતા અને સ્વામી જામ જસાજી 
પ્રત્યે જે કૂર, અન્યાયી અને અધમ વર્તાવ કચેર હતો અને રાજમાતાનું ખૂન કરી 
તેના મૃતદેહનું પણુ અપમાન કર્યું” હતું તે કૃત્યો અક્ષસ્ય છે. શૈેરુએ તેની મહત્તા, 
વીરતા અને રાજનીવતિન્તતાના ગુભ્‌।ને આવાં ક્તવ્યોથી કાળા બનાવેલા છે 


મેરુના મૃત્યુથી સૌરાષ્ટ્રમાં રાહતની લાગણી કલાઈ; જામ જસાજીએ સ્કિત 
મેળવી અને મૈરુને આમરણુ, ખાલ'ભા, નેેડિયાનાં પરગણાં જાગીરમાં આપેલાં તે 
કાયમ રાખી તેના ભત્રીજા સગરામ તથા પ્રાગજીને તેની તમામ મિલ્કત ત્યાં લષ 
જવા દીધી. 


ુ'ભાજી આ પહેલાં દમ વર્ષે ગુજરી ગયા હતા.2 વખતસિહજીએ યુદ્ધોમાંથી 
નિવૃત્તિ લીધી હતી અને દીવાનભાઈએ જૂનાગઢની ખહાર હતા. પોરબદેરના રાણા 





૧. 'ઝોાલા ગોલા ગોલા ગોઠણુ હેઠે, તે ક'૪ક નર્‌ નમાવિયા; 
ભૂપત છેડે ભેઠં, તારી સેોગળ ગસેરુલા,' 


(એક ગઢવી કપડાં ફાટી જતાં દરજી પાસે સ'ધાવવા ગયા. ૬ર્‌જ મેરુતાં કપડાં સીવતે 
હતો; તેથી વિલબ થયો, ગઢવીએ તાકીદ કરતાં દરેજીએ કલ્યું, “જેતા નથી, મેરુકાકાતાં કપડાં 
સિવાય છે!” ગઢવીગે જવાબ દીધો કે “મેરુ ચાદે તેવો તોય ગેલ.” દરજએ કહ્યું', “ખડી' 
ખોલે છે।, તે તેના મોઢે કહો તો મર૬ જણું”' તેથી ગહવીએ કલુ" ““એક વાર નહિ ત્રણુ વાર 
કહું” તેમ કહી ઉપરોકત દુહો ભરક્ચેરીમાં કહેલો તેમ લોકોક્તિ છે.) 

ર્‌. મેરુને પુત્ર ન હતે. મુસ્લિમ ર્‌ખાતતેો એક પુત્ર હતે, પણુ તેને વારસે। ન મળે, 
તેથી ભવાનના પુત્રો વારસે। લઇ આમર્‌ણુ જતા રણા. 


૩, ભા મુ'ભોજી ઈ. સ, ૧૭૯૦માં ચુજરી ગયા ફતા. 


મુગલ સામ્રાજ્ય * ૩૭૭ 


સરતાનજી પણુ વૃદ્ધે થયા હતા. એટલે સોરાષ્ટ્રમાં સૈરુના મૃત્યુ પછી યુદ્ધની ગડગડતી 
નેખતે।ને વિશ્રાંતિ મળી અને અઢારમી સદીના અંતમાં મેરુના મૃત્યુની સાથે નવગુગની 
પ્રગટતી ઉષાનાં સપણ ચિહ્નો દછિગાચર થવા લાગ્યાં. ક 


કચ્છની મોરબી ઉપર ચડાઇ : ઈ સ. ૧૮૦૧ : કચ્છના સરદાર ભાણુજી 


, શામજી મહેતાએ મોરબીના વવાણિયા બ'દરને ઘેરો ઘાલ્યો; પણુ સોરબાઠાકેર જીથે.- _ 


જીએ કચ્છના સૈન્યને હેરાવતાં તે પાછું ચાલ્યું ગયુ. 


માળિયા-મારબી-એકમ : મેરખીઠાકેોરના માળિયાનું નિકદન કાઢવાના મને- . 
રથ પૂર્ણ થયા નહી. તેથી તેણે માળિયાઠાકેોર ડોસાજીને તેના મિત્ર બનાવ્યા અને 


તેમનાં સેન્ચો સાથે વાગડમાં જઈ કચ્છને પ્રદેશ લૂ[ટવા માંડયો. કચ્છ તરક્‌થી તેને 
સામનો થયે નહી”; તેથી તેએ પાછા આવ્યા, પણુ માગ માં નગરવાસ સુકામે 
જીચોજીએ ડોસાજના સેનિકોને જમવા બોલાવી, દગાથી હલ્લો કરી, તેમને કાપી 
નાખી, ડોસાજીને પકડી સરખી લઈ ગયા ' 


દીવાન રૂગનાથજી જામનગરમાં: મેરુનું સૃત્યુ થતાં જામ જસાજીએ રૂગનાથ- 





જીને બોલાવી દીવાનષદે નિચુષ્ત કર્યા, પણુ ઇં. સ. ૧૮૦૧માં નવાખસાણહૅબે જામ- 


સાહેબને તેને છૂટા કરી જૂનાગઢ મોકલવા વિન'તી કરતાં, ત્યાંથી છૂટા થઇ ટે) 
તેએ દીવાનપદે નિયુષ્્ત થયા. 


કલ્યાણ શેઠનો બળવો : ઇ. સ. ૧૮૦૧ : ફૂગનાથજીને અતિમાનપૂર્વક - 


દીવાનપદ્ે નવાબે રાખ્યા છે; તે ખખર જ્યારે કલ્યાણુ શેઠને મળ્યા, ત્યારે તેણે 
સમય ખોયા સિવાય બળવે કર્યે, કુતિયાણા પરગણુ લૂ'ટ્ચુ, સુખ્તારખાન ખાબી 
તેની સાથે ભળી ગયા; પણુ રણુછોડજી પારખ દરની સેવામાં હતા. વેને નવાબે કહેણુ 


મોકલતાં, તેણે રાણાની રજ લઈ કોટડા છાવણી નાખી, કલ્યાણ શેઠની સાસે સેન્યની. 


જમાવટ કરી. સુખ્તારખાન તો તરત જ શરણે આવ્યા, પણુ ઢલ્યાણુ શેઠે કુતિયાણાને 
કબજે કરી ફિલ્લાના દરવાજા અધ કર્યા તથા રણુછોડજીને યુજ્ધેતું એલાન મોકલ્યુ . 


મુતિયાણાનો સ'ગ્રામ દિનપ્રતિદિન ભીષણુ થતો ગચે.. દીવાન રણુછોડજીએ 


કલ્યાણુ શેઠે જે કાળી કેટીમાં આશ્રય લીધે હતે! તેને અહારાત મજબૂત ઘેરે! ઘાલ્યો. 
દીવાન રૂગનાથજીએ જૂનાગઢની ફે।જ લઇ ભાદરકાંઠે પડાવ નાખ્યો; પણુ રણુછોડજીને 
વિજય નિશ્ચિત છે તે નાણી પાછા ગયા. કલ્યાણુ શૈઠ શરણે થયા. તેને કડોરણામાં 
જેદ કરવામાં આવ્યા. ત્યાંથી રણુછેડજી, તેને પ્રભાસપાટણુ લઈ જ, નવાખને સોંપી 
ચોરવાડ અને ઉતાના કિલ્લા કલ્યાણુ રોઠૅના પુત્ર લક્ષ્મીદાસ પાસેથી જીતી લઈ. 
દીવાન રૂગનાથજી લીમડી પરગણામાં હ્તા, ત્યા સાસેલ થ્ઝ ઝાયા. 


૧, ડેોસ્રાજીને બાખાજની સલાહથી ઇ. સ. ૧૮૬4૩માં મોરબીએ મુક્ત કયા ૪૮ 


ક. , 


૩૭૮% સોરાષ્ટ્રતો દતિહાસ 


૫. 


વસઇની તહ : પેશ્વાએ અશેજને સાથે ઈ. સ. ૧૮૦૨માં વસઈ સુકામે તહ 
કરી અને તે સાથે ગુજરાતમાં અચેજી સત્તાની સ્થાપના થઈ. પરિણામે સૌરાષ્ટ્રની 
ક્ષિતિજ ઉપર યુનિયન જેક ઊડતો જણાયે. 


 _ગાયકવાડ-જનાગઢના વાંધા : દીવાન ર્ગનાથજી તથા રણુછોડજીએ જૂનાગઢ 
વતી ઝાલાવાડમાંથી નેરતલખી ઉઘરાવી અને ગાયકવાડ વતી શિવરામ ભાઉ ગારી એ 
જૂનાગઢના હૅક્ક માટે શ'કા ઉઠાવી પડકાર કર્યો, પ્રાંગપ્રા સુકામે ગાયકવાડના સરદારે 
હેનુમ'તરાવ તથા શિવરામ દીવાન રણુછેડજીના માર્ગ” અવરેોધવા પ્રયત્ન કર્યા; પણુ 
દીવાનભાઇએ।ની કુશળતા તેમજ શષ્તિની તેમને પિછાન હતી; તેથી તેઓએ વાત 
પડતી સૂકી. દરમ્યાન અમરેલીમાં સ્ુજુ'કરાવ ગાયકવાડે ગાયકવાડ સરકાર વિરુદ્ધ અ“ડ 
કેરી, અમરેલીને કિલ્લે। સ્વાધીન કર્યો. તેણે વસાવડના નાગર દેસાઇએને પકડીને 
કઠ કર્યા અને દેશમાં અધાધૂ ષી ફેલાવા દીધી. 


અમરેલીતો ઘેરો : દ્રીવાન રણુછીોડજએ નવાખની આઝજ્તા મળતાં ઝાલાવાડથી 
કૂચ કરી અમરેલી જઈ તેને ઘેરો ઘાલ્યે. આઠે દિવસના ધેરા પછી અમરેલી પડયુ, 
દીવાનજીએ દેસાઇઓને સૂક્ત કર્યા, ને સુકુદરાવ નાસી ગયે. 


ખ્રિટિશિ રેસીડેન્ટ : પસ્ટિ ઈંડિયા ક'પનીએ ખેડાના કલેકટર અને વડોદરાના 
રેસિડેન્ટ તરીકે કર્નલ વેકરની નિમણુક કરી. મેજર વોકરે ગાયકવાડના ત-ત્રમાં 
જખરદસ્ત દખલ શરૂ કરી વડોદરાનું તત્ર પણુ એવું કથળ્યુ' હતું કે વોકર સિવાય 
તેનો માર્ગ કોઈ કાઢી શકે તેમ ન હતું. તેણે આરબોાના બળને તોડવા કનલ 
વુડીંગ્ટનને બોલાવ્યો અને આરબોને વશ કર્યા, કેપ્ટન બેથુએ ગાયકવાડના ખ'ડખેોર 
મુટુબીએ ગણુષતરાવ તથા મોરારરાવ તેમજ કડીના મલ્હારરાવને જેર કર્યાં અને 
ખ્રિટિશરેોની સત્તા તેમજ લાગવગ વધી ગઈ. 


ગાયકવાડની સવારી : 3. સ, ૧૮૦૪માં વડોદરાનો ખજાનો ખાલી થઈ 
ગયો હેતો. તે માટે દીવાન ખાખાજી મોટું સેન્ય લઈ, સૌરાષ્ટ્રમાં આબ્યા. કપની સર 
કારની અનુમતિ હતી. એટલે નિર્ભય રીતે જામનગર, જૂનાગઢ, ભાવનગર તેમજ ખીજા' 
નાનાંમોટાં રાન્યો પાસેથી તેણે ત્રસુગણી ખ'ડણીની રકમ વસૂલ લીધી. 


જૂનાગઢના નવાખને ભિડાવી તેણે વ'થલી લીધુ' અને ત્યાંથી પ્રભાસપાટણુ 
સુધીને પ્રદેશ લૂંટયો. દીવાન રણુછેડજીએ તેનો પીછે પકડયો અને બાખાજી સાથે 
અનેક લડાઈએ કરી તેને હૅરાનપરેશાન કરી દીધા પ્રભાસપાટણુને। ફિલ્લે બાખાજીએ 


મુગલ સાસ્રાજ્ય ૩૭્ટ 


ખ'ધ જોયો. દેસાઇએ ખાખાજીનું તલવાર અને તોપથી સ્વાગત કરવા તૈયાર હુતા.* 
એટલે ખાખાજીએ સોમનાથના યાત્રિકોની કનડગત શરૂ કરી; પણુ દીવાન રણુછેડ- 
જનાં સેન્યો પાછળ હતાં અને દેસાઇએ કિલ્લામાંથી ગોલદ્દાજી કરતા હતા. એટલે, * 
'ખાખાજીશવ પ્રભાસને ઘેરે ઘાલવા જતાં ઘેરાઈ ગયા. પોતાને ઉદ્દેશ ફળીભૂત નહિ 
ચાય; બન્ને બાજુએથી ચાલતા મારામાં સર્વનાશ થશે, તેમ માની ખાબાજીએ સ ધિ 
કરી. તેણે લૂ. ટેલો માલ પાછે આપ્યે; પણુ ત્રણુગણી લીધેલી ખંડણી પાછી આપી 
નહોં. 


જામનગરમાં તે! ખાખાજીએ એવી આકરી વસૂલાત કરી કે જામ જસાજી 
કર્નલ વોકર ઉપરના પત્રમાં લખે છે કે “બાખાજીએ કાંઈ પાછળ મૂકયુ' નથી.*” 


ભાવનગરમાં તેણે સિહ્ેર ઉપર તે।પ માંડી અને રાવળા વખતસિહુજીએ 
ભાવનગરના ઘેરા માટે તૈયારી કરી. ખાબાજીએ ભાવનગર ઉપર દસ દિવસ સુધી 
ઘેશે ઘાલી તોપમારે કર્યો. ભાવનગર ટકી નહી' શકે તેમ જણાતાં વખતસિહજીએ 
સમાધાન કરી ખડી ભરી. તેવી રીતે તમામ રાજ્યો પાસેથી જબરદસ્તીથી જુહ્મે 
કરી સોટી મોટી રકમ ઉઘરાવી ખાખાજી વડોદરે પાછા ગયા. 


સૌરાષ્ટ્રની કથળતી સ્થિતિ ; આખા સૌરાષ્ટ્રમાં ખાબાજીના જુલ્સોથી સન્નાટો 


છવાઇ ગયો. ગાયકવાડની આ જુલમી સ્વારીએઓ સાસે પડકાર કરવાની શક્તિ કેઈ- 
નામાં ન હતી અને સૌરાષ્ટ્રની રાજકીય પરિસ્થિતિ કથળી ગઈ હતી; ત્યારે કાયર 
થઈને ઈ સ. ૧૮૦૩માં ચિતળના કાઢી તાલુકદારો, જોડિયાના દરબાર તેમજ ખમેરખો 
ડોકે૨ કર્નલ વોકરના જાસૂસ મૌલવી મહમદઅલ્લીને મળ્યા અને તેમને સોરાષ્ટ્રની 
પરિસ્થિતિનો 'ખ્યાલ આપ્યો: 

૧, પ્રભાસપાટણુના દેસાઇ ઉમિયાશ'કર તથા દેસાઇ વાધજીએ બાખાજીને પ્રભાસપાટણુનો 
કિલ્લો અસુક શરતોએ સોંપી દેવા નજી કરેલુ, પણુ બાખ।ાજીએ સમયસર સહાય મોકલી નછે 
અને નવાબની હરૂમત તેઓએ ત્યાથી ઉઠાડી મૂકતાં, જતાગઢનાં સેન્યો તેએ ઉપર ચડયાં. ખાખો- 
જીએ છેલ્લી ઘડીએ કહેવરાવ્યુ' કે, “અમે। દિલગીર છીએ, તમારું તમે જણો.'' તેથી દેસાઇ- 
'ઓની'મૂ'ઝવણુ વધી. બાબાજીએ વ'થળી લેતાં તથા નૃનાગઢનાં સમૃદ્ધ ગામે! 'લૂ'ટતાં, દીવાન 
ર્ણુછોડજ પાઠળ પડયા અને દેસાઇએએ ખાખાજ વિરહ રણુછોડજી સાથે મેત્રી (એલાયન્સ) 
કરી. ખાબાજની ફે।જને તોબા પોકરાવી દીધી, આ પ્રસંગની રાજ્ઞક વિગતો માટે જુઓ મારું” * 
પુર્તક “1પતૃતપષુ-” 


ર, ખાખાજને ખ્રાંગપ્રાએ વાઢુ ગામ આપ્યુ, જેતું નામ વિટ્ઠલગઢ પાડયુ', તથા તેણે 
ર્‌ાયશ્રાંકળી ગામ ૪. જ્ઞ. ૧૮૦૭ માં પાટીદારોતે આપ્યુ', જેના વ'શમાં શૌરાજૂતા અગ્રગણ્ય નેતા 
દરબાર ગોપાળદાસ યયા, - " 


ન્ડ 


. ૩૮૦ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


કર્નલ વેકકરે ઇ. સ. ૧૮૦૪ના જાનેવારીની ૨૩મી તારીખે સૌરાષ્ટ્ર સ્વાધીન 
' લેવા સરકારનો હુકમ માગ્યો અને સુખઇ સરકારના સેકેટરી મી. જે; એ. ગ્રાન્ટ 
'તેને ઇ. સ. ૧૮૦૪ના ફેબ્રુઆરીની રરમીએ એક પત્ર લખી સૌરાષ્ટ્ર સ્વાધીન કરતાં 
' પહેલાં રાજાઓના હુક્કો વગેરે જણાવવા માટે તેમજ કપની સરકાર માત્ર પૈસાની 
લાલચે રાજાઓને આશ્રયમાં લેતી નથી તેનું ભાન રાજાઓને કરાવવા લખ્સુ'.' 


તે ઉપરથી કર્નલ વે।કરે ૧૮૦૭માં રાજાએ તથા તાલુકદારોને સક પરિપત્ર 
પાઠેવી તેએને ગુતુ સ્રકામે તેએના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા ળોાલાજ્યા* અને સર્જ રાજાએ 
ત્યાં જવા સમત થયા. સોટાં રાજ્યોએ પ્રતિનિધિઓ મોકલ્યા. તેમની ગુતુ સ્ુકામે 
મળેલી પરિષદમાં ચર્ચાએ ચાલી. કર્નલ વેોકરે ખધા રાજા ઠાકોરે અને તાલુકદારોને 
સાંભળી ઈ. સ. ૧૮૦૭-૧૮૦૮ના વર્ષથી સુકરર કરી તેમની ખંડણી ઠરાવી આપી, 
પરતુ ખંડણી વસૂલ કરવાનું કામ તે ગાયકવાડ વાસે જ હતું. કંપનીનાં લશ્કરે 
ગાયકવાડની ફ્રોજ સાથે ક્રવા લાગ્યાં. 


ઔએખાના વાધેરો ; ઇ. સ. ૧૮૦૪-૪૪ સ. ૧૮૦૭: છ. સ. ૧૮૦૪માં 
એ ખાના વાધેરોએ સુ'ભઇથી આવતુ એક વહાણુ મધદરિયે લૂટી લીધુ' તેની પાસેથી 
તુકસાન પણુ ગાયકવાડી સત્તા વસૂલ કરી શકી નહિ; તેથી ઈ. સ. ૧૮૦૭માં કર્નલ 
વેોકરે ચડાઈ કરી, વાઘેરોને નમાવી, તેમનો એક લાખ દસ હજાર રૂપિયાને ૬ કર્યો. 


રાણા કશડારણાના ઘેરે : 9. સ. ૧૮૦૭ : જમ જસાજીએ રાણા ક'ડોરણાના 
કિલ્લાની શીખ દીને લાંચ આપી કિલ્લો કખછે કર્યો. જમસાહેબને કિલ્લો પાછે 
સોંપી આપવાની રાણાની વિન'તી વ્યર્થ ગ», ત્યારે કર્નલ વેકરે સૌરાષ્ટ્રના રાજ- 
કારણુમાં કદાચ પહેલી વખત સકિય દખલ શરૂ કરી. ઇ. સ. ૧૮૦૭માં કનલ વોકરે 
ક'ડોરણા ઉપર ચડાઈ કરી, કિલ્લો સર કર્યો, અને પોરબ'દરના રાણાને પાછે સૌંપી 


દીધો. 


મોડપરનેો. ઘેરો : ઇ. સ, ૧૮૧૨માં એક આરખબે એક અગેજ અકેસરતું 
ખૂન કરી, મોડપરના કિલ્લામાં જામસાહિબનો આશ્રય શેયો. ક'પની સરકારે જામ- 
સાહેબને આ આરખને સૉંપી દેવા હુકમ કર્યો, પણુ રાજકુળની રીતિને અવુસરી 
-જામસ્ાહેમે તેમ કરવા ઈન્કાર કર્યો, 





૧. જેડિયાના સગરામ ભવાન ખવાસે “નફે ધણે થરો તેમ લખેલુ”' તે ઉપરથી. 
૨. કનષ્લ વોકરતો રિપોટ*, 
૩, દીવાન રણુછોડજ આ ઘેરાતું વણુ*ન કરતાં લખે છે કે વેફરે માત્ર અધા કલાકમાં 
ક'ડોર્ણુા લીધુ' હતુ'. આ ઘેરે! સફળ થયો, ત્યારે રાણા! પાસેથી ગાયકવાડૅ રૂપિયા દસ હજાર 
નજરાહ્યુ।ના લીધા. 


મુગલ સાશ્નાજ્યે ૩૮૫ 


દીવાન રણુછોડેજીના શખ્દ્ોમાં કહીએ તો “અગ્રેજી. સેના તોની સાગરનાં 
ઊછળતાં મોન્'ની જેમ કનલ કર્નાકની સરદારી નીચે જામનગર ઉપર આવી.” કર્ન- 
લની સાથે ફેતેહસિહરાવ ગાયકવાડે, દીવાન વિઠ્ઠલરાવ દેવાજી, ગ'ગાષર શાસ્ત્રી, મીર- 
સાહેબ કમાલુદ્દીન તથા સરકેરાઝઅલી પણુ પોતાનાં સૈન્ય લષ્ટ આવેલા, 


જામસાહૅબે દીવાન ર્ગતાથજીને તાખડતેોખબ પોતાની સહાયમાં બોલાવ્યા, 
એક દિવસના યુષ્ધના અ'તે પશિણામ અનિશ્ચિત રહ્યુ; પણુ દીવાન રૂગનાથજીએ સુલેહ 
કરવા સલાહ આપી. રજપૂત મુળના શરણાગતના રહ્ષણુનો ધમ પાળી પોતાનું બલિ- 
દાન દેવા જામ જસાજી તેયાર હતા, પરતુ અ'તે મહાજન અને ગોવર્ધ'નગિરિ ગુ'સા- 
૪ના સમજાવ્યાથી તથા દીવાન રૂગનાથજીની દરસ્યાનગીરીથી સુલેહ થઇ. 


જૂનાગઢનો જોરતલબી ; ઇ. સ. ૧૮૧૩ : કર્નલ વેોકરે ક'ડોરણાને ઘેરે 
ઘાલ્યો, ત્યારે દીવાન રણુછોડજીએ એની સુલાકાત લીધી. વિઠ્ઠલરાવ દેવાજી? તેમની 
સાથે હતા. આ સુલાકાત પછી, જૂનાગહે જૂનાગઢ બહાર તેનાં સૈન્યે! નેરતલખી વસૂલ 
લેવા કે ખીજ કેઈ કારણે ઓજા રાજ્યો ઉપર લઇ ન જવા એવે ત્રણે વચ્ચે કરાર 
થયે. જૂનાગઢની નેરતલખી બ્રિટિશ સત્તા વસૂલ કરીને આપી દે તેવી- ગોઠવણુ કર- 
વામાં આંવી.* 

જમાદાર ફેત્તહમામદની ફરી ચડાઈ : ઇ. સ. ૧૮૧૩ : કચ્છતા ફ્સહમામટે 
ફરી એક્વાર હાલાર ઉપર ચડાઈ કરી. મેરુની ગેરડાજરી જણુ!ઈઇ ગઈ, પણુ નજામસાહેબે 
ગોકળ ખવાસ તથા ગજસિહ ઝાલાની સરદારી નીચે તેનો સામને કરવા સૈન્ય 
સોકલ્યુ. 'રીવાન રણુછેડજી તેની મદદે આવી પહોંચ્યા. હડિયાણા પાસે ખન્ને સેન્ચૉ 
સામસામાં ભેટયાં. જામનગર પક્ષે તોપ શરૂ કરી અને થોડીવારમાં સુદરજી શિવજી 
સોદાગરે *વેત ધ્વજ ફેરકાવી, વડોદરાના રેસિડેન્ટ કર્નલ કર્નાકની ગુદ્ધે ન કરવાની 
મખાજ્તા બતાવી ત્રણુ દિવસની સુલેહ કરી; પણુ સુકેહની શરતે! પ્રમાણે લૂંટનો માલ 





૧. વિટ્ઠલરાવ એક મહાન સરદાર હતા. રણુછેડજએ ખાખાજીને વ'થલીથી કાઢી, સોમ” 
નાથનાં દરન ન કરવા દીધા; તેથી તેને તેના ઉપર વેર લેવું હતુ. કનલ વેોકરે તેના સુખેથી 
ર્ખુછોડજની થતી નિંદા સાંભળી ત્યારે કહ્યું કે “દિલ્હીના કયા સુલતાનની કયા સન'દના આધારૅ 
નવાબ જૂનાગઢની ગાદી ઉપર છે ? અમરજીએ જતેલા પ્રદેશ હું' લઇ તેના દીકરાઓને આપીશ. 

. ગાયકવાડે મુકરર કરેલ દીવાનજીનું આઠ લાખ કોરીતું લેણુ' નગાખે ભર્પાછ કયુ" નથી; અમરજ- 
ના માથા બદલ આપેલો ગામો ૪. સ. ૧૭૬૩માં દગાથી પાછાં લઇ લીધાં તે માટે હું' નવા- 
ખનો ખુલાસો માગીરા, રણુછેડજતા શત્રુ તે અગગ્રેજ હકૂમતના શઝુ છે? “તારીખે સે।રઠ.'' 


ર. આ સુલેહની શરતો પ્રમાણે જમસાહેમે દસ વષ સુધી પ્રાત વષ" એક લાખ કોરી 
- આપવા-તથા કચ્છની તેર લાખ કરેરી લેણી હતી તે ભરી દેવા કખૂસ કયું”. છ 


૧. , 


3૮૨ સૌરાષ્ટ્ને ઇતિહાસ 


પાછે દેવાની શરત કતેહુમામદે ન પાળી અને તે રાત લઈ નાસી ગયો દીવાન 
રણુછોડજીએ પાછળ પડી ખધેો માલ હાથ કયોચ અને . કૂતેહમામદ રણુ એ!ળગી 


 કેચ્છસોં ચાલ્યો ગયે.?'-. 


સૌરાષ્ટ્રના ત્રણ મોટા રાજવીનાં મૃત્યુ : ઇ. સ. ૧૮૧૧માં જૂનાગઢના નવાબ 
હામીદખાન છત્રીસ વર્ષષતું શાજ્ય ભોગવી ગુજરી ગયા અને તેના શાહેજાદા ખહાદર- 
ખાન તેની ગાદીએ બેઠા. ઈ. સ, ૧૮૧૪માં જામ જસાજી સુડતાલીસ વર્ષનું રાજય 


. કેરી અપુત્ર ગુજરી ગયા, તેથી તેના ભાઈ સતાજી ગાદીએ આવ્યા; અને ઈ. સ. 
- ૧૮૧૬માં ભાવનગરના વખતસિહજી ગુજરી ગયા અને તેના જુ'વર વજેસિંહુજી 


નુ 


ગાદીએ આવ્યા. આમ, પાંચ વર્ષના ગાળામાં ત્રણુ સબળ રાજાએ! કનલ વે।કરને 
માર્ગ મોકળો કરી પરલે।કમાં ગચા. 


ખ્રિટ્શ હફુમતના શ્રીગણેશ : જૂનાગઢનાં સૈન્યોને બહાર જવાનું બધ * 


થયુ. જામનગરને વાર્ષિક ખડાણી કબૂલ કરાવવામાં આવી. ભાવનગરની રાણુષુર, 
ધલુકા અને ઘોઘા પરગણા ઉપરની રાજા તરીકેની સત્તા લઇ લેવામાં આવી ૨ આગ 
છે. સ. ૧૯૧૬માં ખ્રિટિશરોની હફૂમત સ'પૂર્ણુપશે સ્થપાઇ ગઇ. રાજ્યોમાં એક 
પ્રકારનો ભય ફેલાઇ ગયે. બ્રિટિશ સત્તા સામે થનાની શક્તિ માત્ર ગાયકવાડસા|ં 
હતી. તેણે તો તેની સાથે મૈત્રી કરી અને ખ્રિટિશરીની કુહાડીમાં હાથાનું કાથ કર્યુ. 
સૌરાષ્ટ્રના રાજએને ખખર ન હતી કે બ્રિટિશ સતા આ પ્રદેશમાં ૧૪૦ વર્ષ 


 સારવ્ભોમ સત્તા તરીકે રહેવાની છે. તેઓના સનમાં તેએતે ઉખેડી નાખવાની 


શાવના જાગી; પરતુ પરસ્પરતા અવિશ્વાસ, વેરઝેર અને દ્વેષના કારણે આંતરિક 
ગુષક્રો અને રાજ્યોમાં પ્રવર્તતી અ'ધાધૂ'ધી અને અજ્યવસ્થાના કારણે પોતે એવા 
નબળા થઈ ગયા હુતા કે તેએની પાસે યુનિયન જેકતે નમવા સિવાય અન્ય માર્ગ 


હેતે નહી, ન, ક ક 


ગાયકવાડ : ગાયકવાડ ફેસહુશિહરાવે સૌરાષ્ટ્રમાં બાખાજીએ અધૂરાં છેડેલાં 
કામ પૂરાં કરવા માટે સૈન્ય મોકલ્યું; પોતે પણુ જાતે આવ્યા અને દીવાન વિઠઠુલરાવ 


૧. ફતેહુમામદને દીવાન ર્ણુછોડજીએઃ જવા દીધા પછી કત્ષ્લ કચલિએ -* તેનો પીછે 
પકડયે।..'દીવાત., વિઠ્ઠલજી દેવ।જી પણુ તેની સાથે પોતાનું સૈન્ય લ૪ ગયા હુતા. 


(૨. ૪. સ. ૧૮૧૩ના દુકાળમાં એક જણે ગૌત્રધ કર્યૌટ્_ ભાવનગર દ૬રખારે તેને દેહાંત 
દડ દીધે(. તેથી ખેડા ક્લેકટર આવી સજા કરવાને! દર્બઆરતે અધિકાર નથી, તેમ'કહી તેની 
સત્તા લઇ લીધી હતી. '-₹.નરસ ઉ દે 
૩. દીવાન રૂગનાથજને ૪. સ. ૧૮૧૨માં દીવાનપદે પુનઃ સ્થાપતાં 'નવાખે ઉચ્ચારેલુ' કે, 
ગાયકવાડ તથા અગ્મેજેની સત્તા દિનપ્રતિદિન ,બળવત્તર.,થતી. જાય છે, વગેરે,” (“તારીખે સોરરડ') 


મુગલ સામ્રાજ્ય * ૩૮૩ 


રેવાજી સેનાપતિ તરીકે આવ્યા, તેએતતું પ્રાખલ્ય વધતું જડતું હેતુ. અગેનેની તેમને 
સહાય હતી અને રાજ્યમાં ધૈસાની તેમજ માણુસની ખોટ હેતી; તેથી જૂનાગઢના 
નવાબે રૂગનાથજીને ૪. સ. ૧૮૧૧માં આમ'ત્રણુ આપી, દીવાનપદે સ્થાપેલા.૬ તેણે 
ગાયકવાડના લાલવડ સ્કાસે પડેલા સૈન્યને સામને। કેરવા લેંચારી કરી. ગાયકવાડે 
નવાખ પાસેથી, તે તેના પિતાની ગાદીએ બેઠા તેને! નજરાભૂ। માગ્યો, યુદ્ધની ઘડીએ 
જનની હતી, ત્યાં કર્નલ કર્નાકે આ પ્રશ્ન વાટાઘાટથી પતાવવાનું કહી દીવાન રૂગનાથ- 
જીને અમરેલી વિઠ્લરાવની પુત્રીના લગ્નોત્સવમાં ભાગ લેવા શૈકલ્યા. પાછળથી નવાબે 
તેમને પાછા બોલાવી લીધા. દીવાનજી ઉપર નવાખની કૃપા ગમ।છી થઇ છે તે વિઠલરાવે 
જાણુતાં ઉમર. સુખાસન વગેરે જુપાષાત્રાને લાંચ અને લાલચ આપી કોડીનાર તથા 
અમરેલી પરગણામાં નવાબને ભાગ હતો તે લખાવી લીધો. આથી નારાજ થઈ 
દીવાન રૂગનાથજીએ રાજીનાસુ આપી દીધુ. 


કુદરતી આફતો : ઈ. સ. ૧૮૧૧-૧૮૧૯ : ૪. સ. ૧૮૧૧માં સૌરાષ્ટ્રમાં 
ધૂમકેતુ દેખાયો. ઈ. સ. ૧૮૧૨-૧૩માં ભીષણુ ડુષ્કાળ પડયો અને છ. સ, ૧૮૧૪માં 
મરકી ફાટી નીકળી, ઈ. સ. ૧૮૧૯માં જબરદસ્ત ધરતીક'પ થયો. ઉપરાઉપરી કુદરતી 
આફ્તોથી સૌરાષ્ટ્રમાં જાનમાલની જખરી ખુવારી થઈ, અને આગમના એ'ધાણુ જેવા 
બનાવોની સાથે બ્રિટિશ પકડ મજખૂત થતી ગઈ. 


ઉમર સુખાસનનું બ'ડ : ઉમર સુખાસને તેના આરખ સેનિકોની સહાયથી 
નવાબ સાસ બળવો કર્યો. નલાખને આરબોએ કૈદ્ટ કર્યા. તેણે રૂગનાથજીની સહાય 
માગી અને તેની આજ્ઞાથી રણુછોડજીને આરબો સામે મોકલ્યા; પણુ આરબો કેના 
પક્ષમાં રહેશે તે શ'કાવાછુ' જણાતાં, તેણે અગેજેના એજન્ટ સુ'દરજી શિવજીની સાથે 
કનલ બેલેન્ટાદ્ નની સહાય માગતાં, કૈ'ખપ્ટન આસ્ટને આવી, ઉમરને પકડી, નવાખને 
સુક્ત કર્યા.૨ આ સહાયના ખટલામાં ધોળકા, ધંધુકા અને રાણુપુર ઉપરના તવાખના 
નેરતલખી લેવાના હક્કો અ ચેન્નેને લખી આપ્યા. 


સુરજ શિવજી : આ પ્રસંગે સુંદરજી રિવજીએ દીવાન રૂગનાથજીને કાઢી 
જૂનાગઢનું દીવાનપદ લેવા કોશિશ કરી, તેના માર્ગમાં આવતા અમરજી રુદ્રજી તથા 
મૂળચ'& હેમતલાલ નામના નાગર સુત્સદ્દીઓને કેદ કરાવતાં તેના જામીન થયેલ 
જાયલીના મહુત તથા જૂનાગઢના સૈયદ્દેએ વાંધો ઉઠાવી બેઠો સત્યાગ્રહ *ાર્‌ કર્યો, 





૧. દીવાનપદ લેવા માટે વિન'તી કરવા જમાદાર ઉમર સુખાસન, વાબ દેસાઈ, 
મુગટલાલ બક્ષી વગેરેને નવાખે દીવાનજી. કુતિયાણુ। રહેતા 'હુતા ત્યાં મોકલ્યા, 

ર. ઉમર મુખાસનને તેના પગમારતા બદલામાં ટીબટી અને કેઠાવાળુ' પીપળિયું' આપ્યુ. 
સાલમ ખીન હમીદને સાંગાવાહું' તથા ખીજ આશર્ખોને રોકડ રકમ આપી. 


૩૮૪ સોરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ 


નવાબે સામતખાન ખાખી - તથાઃ જમાલખાન ખલુચીને તેમને સમનવવા સોકલ્યા. 
સૈયદે તો. સમજી ગયા, પણુ મહ'ત અને તેના અતીતોએ અમરજી તથા સૂળચદને 
છોડાવવા માગણી કરી. તેના જવાખમાં સાધુઓની ઠંડી કતલ કરાવવઃમાં આવી.! 
આથી સુદ્રરજી માટે દીવાનપદ ડ્ૂર ગયું' અને પ્રભાશ'કર વસાવડાને દીવાનગીરી 
આપી, પણુ તે ચાલી નહી. 


જનાગઢ રાજ્યનો દજારો : ઇ. સ. ૧૮૨૦માં સુંદરજી શિવજીએ? જૂનાગઢનાં 
બધાં પરગણાંનો દસ વષ માટે ઇજારો રાખ્યો. બેલેન્ટાઈન તેનો જમીન થયો. 
સુદરજીને ભત્રીને હુંસ્રાજ વહીવટ કરવા માટે રહ્યો; પણુ દીવાન રૂગનાથજી તે 
જેવા માટે જીવ્યા નહી, ૪. સ. ૧૮૨૦માં છપ્પન વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી, સૌરાષ્ટ્રના 
ઈતિહાસમાં લગભગ ૪૫ વર્ષ સુધી અગત્યનો ભાગ ભજવી તે ગુજરી ગયા.3 


જામનચરમાં આરબોનું ખડ : જામનગરમાં મોતીરામ ખુચ નામના નાગર 
ઝુત્સદ્રીએ જગજીવન દીવાન સામે ખાનગી મોરચો ઊભે કર્યો. રાણી આછુબાએ તેને 
ટેકો આપ્યો અને તેની ઉશ્કેરણીથી આરબોએ ક ડોરણા અને પડધરી જીતી લીધાં 
અને અ'ગેજે તો વચમાં પડવાની રાહ જ જેતા હતા. અંગેજ સેન્યોએ પડધરી 
તથા કંડોરણા લઈ, આરબોાને ઈ. સ. ૧૮૧૬માં કાઢી બન્ને પરગણાં જામનગરને 
પાછાં આપ્પ્યાં.ઈ ી 


જોડિયા : ભાગેલા આરબે નેડિયાના સગરામ, ખવાસને ત્યાં ગયા, જામ- 
સાહેબે આ તક ઝડપી ડ'પનીને લખતાં કર્નલ છંસ્ટને મોકલ્યો. સગરામ ખવાસ 
ભાગી મોરખી ગયો, પણુ પાછળથી તેમની પાસે આમરણુ ચોવીસી રહેવા દઇ, 
નેડિયા ખાલ'ભાનાં પરગણું જમસાહેબે લઈ લીધાં. જામ સતાજી ઈ. સ- ૧૮૨૦માં 
ગુજરી ગયા. 

ધ્રાંગધ્રા : પ્રાંગપ્રામાં રાજ અમરતિંહજી 8, સ. ૧૮૦૪માં ગાદીએ આવ્યા. 
તેણું વઢવાણુ ઉપર યુદ્ધે જાહેર કર્યું. લીખડી, ચુડા અને સાયલાના ઠાકેરા ' તેની 
મદદે આવ્યા. ઘણે વખત લડાઇએ ચાલી અને સામઢું' નુકસાન બન્ને ષક્ષોને 





1. આ કરપીણુ કૃત્યમાંથી બચેલા એક તપરવીને પકડી ઉપરકોટમાં મારી નાખ્યો. આ 
કતલમાં ક્રેટલાક કલાલોને પણુ મારી નાખ]માં આવેલા. આવા કૂર કામ મઃટે બેલેન્ટાઈને 
સુદ૨% તેતો માણુસ હતો તે માટે તપાસ કરી નહી'. [“તારીખે સોરઠ') ી 

૨.. સુ'દર૨જી શિવજી ખત્રી કચ્છતો વતની હતો, તેતો મૂળ ધ'ધો ર'ગાટનતેો હતે. તે 
અગ્રેજ ફોજને ધોડા પરા પાડતો, તેથી સોદાગર કડેવાયે. કમશઃ તે અ'ગેજેનેો એજન્ટ થયો. 

૩. તેના ભાઇ દલપતરામ ૪, સ. ૧૮૧૪ માં ગુજરી ગયા હત્‌. 

ઝેન ધોલતું સર્પદડ પણુ જામસાહેબને પ્રોલને પાછુ' આપવું પડયુ. 


સુગલ સાસ્રાજ્ય ૩૮૫ 


ભોગવવું પડયુ. ગાયકવાડ અને અ'ગેજની ફરેજે સૌરાષ્ટ્રમાં ફરતી અને વઢવાણુ 
શજ્ય, જાટ, મીંચાણા વગેરેના દુમલાઓથી ખરાબ સ્થિતિમાં આવી ગયું હેતુ; 
તેથી તેણે ૪. સ. ૧૮૧૪માં ઝીંઝુવાડા જીતી લીછું. ઈ. સ. ૧૮૧૬માં વિડ્ઠલરાવ . 
રવાજીએ, ધ્રાંગપ્રાએ ખડી ભરેલી નહીં, તેથી તે પાછું લઇ લીછું અને તે ધં. સ. 
ઇં. સ. ૧૮૨૦માં બેલેન્ટાઇને ઈજારે આપ્યુ. 


ઇ. સ. ૧૮૨૦માં કચ્છીએ કચ્છમાંથી ઊતરી આવી, ધ્રાંગધ્રા પ્રદેચમાં લૂટ 
કરી જતા, આથી રાજસાહેબે કપનીને લખતાં કેપ્ટન મેકમરડોએ ઘાટીલા ગામે થાયું 
નાખ્યુ' અને કચ્છતા રાવ પાસેથી રૂષિયા બે લાખ વસૂલ લઈ લૂટાયેલા લે।કોને ચૂકવ્યા. 

પોરબ'દર્‌ : ઈ. સ. ૧૮૦૮ની સ'ધિથી પોરખ'દરના રાણા! હાલાજીશમ ચાંચિયા- 
ગીરી છેડી દીષી તથા ભાંગેલાં વડાણના માલ ઉપરનો હક છેડી દીધો. 


તે વર્ષમાં યુવરાજ પ્રથીરાજસિહે બડે કરી છાયા કખજે કર્ઝું, હાલાજીએ 
ક'પનીની સહાય માગતાં અઝેજ સૈન્યે યુવરાજને પકડી છાયા રાણાને સૉંપ્યુ * 


અ'ત : ૧૮૧૮માં પેશ્વાનો ધ્વજ આષ્ટિની રણુભૂમિમાં સદાને માટે સૂતો, 
અગેજે પેશ્વાના વિશાળ પ્રદેશોના માલિક થયા અને તે સાથે ગાયકવાડની સત્તા 
પણુ ક્ષીણુ થઈ ગઈ. વડોદરા રાજ્ય ઉપર તેઓની સવારી છતાં કરજ વધતુ ગયું 
અને સૌરાષ્ટ્રમાં પેશકશી અને ખ'ડાણી ઉઘરાવવાના નામે તેના અન્યાય અને જુલ્મે 
માઝા. સ્રક્રી કપની સરકારે સૌરાષ્ટ્રનું કામ વધી જતાં તેમજ વડોદરાને! ર્સિડેન્ટ 
તેસે પહાંચી વળતો ન હતે તેથા સૌરાષ્ટ્રમાં પોલિટિકલ એજન્ટની જગ્યા કરી અને 
તેના ઉપર ઇ. સ. ૧૮૨૦માં કેપ્ટન ખાર્નવેલ નમના અમલદારની નિમણૂફ કરી. 
તે ઠિવિસથી સૌરાષ્ટ્રમાં ખ'ડણી વસૂલ કરવા્તું કામ ગાયકવાડ પાસેથી લેવાઇ ગયુ 
અને તે તથા જૂનાગઢની જેરતલખી ઉઘરાવવાનું કામ અ ગેનનેએ પોતાના માથે લ્રીધુ .* 


આ રીતે સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ ઉપર, મૌર્યો, ગ્રીકો, શકો, ગુપ્તો, મૈત્રકો, પઠાણે, 
ઝુગલે અને મરાઠાએએ શાસન કર્યા યછી અતમાં હેજારો ગાઉ ઉપરથી આવેલા 
અનેએ રાજકોટમાં કોઠી સ્થાપી, સૌરાષ્ટ્રનાં રાજ્યોને તેમના રક્ષણુ નીચે લીધા. 


૧, ગુજર્વેદી ગામમાં મુસ્લિમ સિપાહીઓએ એક ખકરી વહવાણુ તાબાના ખેડૂત 
પાસેથી લીધી. પણુ તેની કિમત ન ચૂમ્વી. આથી ખેડૂતે કેશિયાદ કરતાં વહવાણુનો ચાણુદાર આ 
બકરીનું રુ'ધાતુ' માંસ ઉપાડી આવ્યો તે કારણુ આ યુદ્ધ થયુ' હતુ'. * 
૨. ઇ. સ. ૧૮૨૧માં તેને બ્રિટિશ મુલકે સાથે ન્નેડી દીધુ- 
૩, આ આંતરવિમ્રહતા પરિણામે રાણાએ અ'શેજ્નેનું રક્ષણુ સ્વીકાયું" અને અ'ગેજ 
લશ્કરનું પોરબ'દરમાં થાણુ' બેસાડવામાં આવ્યુ. 
૪. આ કામ ૨વવાંસ્થત રીતે ૪. સ. ૧૮૨૨થી શરૂ થયુ. 
પ ક - ૪૯ 


૩૮૬ સૌરાષ્ટ્રનો દતિહાસ 


આ ફેરફારના પરિણામે પેશ્વા અને ગાચકવાડની સ્વારીએ બધ થઈ ગઈ 
રાજ્યના આંતરિક વિખવાદેોના કારણે ચાલતાં યુદ્ધે બધ થયાં, તલવારો મ્યાન થઇ 
ગઈ, ખટકો અને તોપો માત્ર શોભાની વસ્તુએ થઈ પડી અને વીરોની વીરતા અને 
ખલિદાનેની વાતો માત્ર ઇતિહાસનાં યાનાંએમાં વાંચવા માટે રહી ગઈ. 


8%. સ. ૧૮૨૨ પછીથી 5. સ. ૧૯૪૭ સુધીના ઇતિહાસમાં કેટલાક અપ" 
વાદરૂપ પ્રસંગો ખાદ કરતાં કાંઇ ખાસ નોંધવા જેવું નથી. ખ્રિટિશ કાયદાએની નાગ- 
ચૂડમાં સોરાષ્ટ્ર આવી ગયે. રાજાએ રાજકુમાર કોલેજ અને ઈટન હેરો શાળાઓની 
તાલીમ લઈ પ્રજાથી દ્રર થતા ગયા. દેશમાં ગરીખી અને અન્તાન વ્યાપી રહ્યાં. ભાર- 
તના ખીનજા ભાગા કરતાં આ દેશ પછાત રહા. રાજાએના “ખૂની ભભકા અતે દભના 
જ્લસાઓમાં' પ્રજાનાં નાણાં વેડકફાતાં થયાં. ખ્રિટેશ સલ્તનતની શેતર'જનાં પ્યાદા 
ખનેલા રાજાઓએ માત્ર તેએની દયા ઉપર જીવવાનું પસદ કર્ઝું” અને જે વીરપુરુ- 
પોએ સ્વાર્પણુ અને શક્તિથી સર્વસ્વને હોડમાં સૂકી, રાજ્યો પેદા કર્યાં, વટ ટેક અને 
એક વચન સારુ મહાસૂલાં ખલિદાનો દીધાં, તે રાજાઓના વ'શને ઝુરોપનાં રમ્ય 
સ્થાનોમાં વિચરતા થયા. તેએ બ્રિટિશ ધ્વજ નીચે અભય થઇ ગયા. નિર્ધન પ્રજા 
સાંહસ ખેડી દરિયાપારના દેશે।!માં અને ભારતના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં નિર્વાહુ અર્થે 
પ્રસરી ગઇ. સૌરાષ્ટ્રમાં યુદ્ધો ખ'ધ થયાં, પણુ આજીવિકાનાં યુદ્ધો શર્‌ થયાં. રાજન- 
ખોમાં કેટલાક નામાંકિત અને દેશભકત રાજાએ પણુ થયા, પરતુ તેઓને બ્રિટિશ 
હુકૂમતની લે!ખ'ડી એડી તળે રહેવું પડતું. પરિણામે તેઆની શકિત વિકસી શકી 
નહિ. પરમ સોભાગ્યવાન સૌરાષ્ટ્ર દેરે ધાર્સિક અધશ્રદ્ધાનાં ખ'ધનોમાંથી સ્રુકત કર- 
નોર સ્વાસી દયાન'દજીને તથા રાજક્દારી બ'ધને।માંથી સુકત કરનાર પરમ પૂજ્ય 
મહાત્માજીને જન્મ આપ્યો અને જગતના ઈતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરે એ મહાન 
વિભૂતિનું નામ લખાયુ. તે સાથે ભારતના એકોડરણુના મહાન ઉદ્દેશમાં પોતાની સત્તા 
અને શાસનાધિકાર સાથે રાજ્ય તજી દેવાનું નેતૃત્વ પણ સૌરાષ્ટ્રના સપૂત નામદાર 
જામસાહેૅખ શ્રી. દિગ્વિજયસિહજીએ લ, ભારતના પંતિહાસમાં આ પુરાતન અને 
પવિત્ર દેશનું નામ ઉજ્જવળ કર્યું. 


સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસને આદિકાળથી ઈ. સ. ૧૮૨૨ સુષી આલેખી અહીં 
વિરમવું ઉચિત જણાય છે. 

સૃગલ સાસ્રાજ્યતો સમય :; ઈ. સ. ૧૫૮૩ શી ૧૭૫૮ : ખાદશહુ અકખરે 
ઈ. સ. ૧૫૮૩માં ગુજરાત જીત્યું; ત્યારથી સૌરાષ્ટ્ર સુગલ સાચ્રાન્યમાં આવ્યું અને 
જૂનાગઢના ખાબી મહાખતખાન પહેલાએ પાદશાહી ફેરમાનની પરવા રાખ્યા વગર્‌ 
સ્વશાસન શાર્‌ કર્યું ત્યાં સુધી સુગલેરતું આ દેશ ઉપર આધિપત્ય હોવાનું માની શકાય. 


આમ તે તે પછી પણુ રાનાએ અને નવાખ બુઝાતા જતા દીપકની દીવે- 
ટને ટૂરથી હાથ નનેડી કૃતાર્થ થતા અને સુગલ સસ્રાટને તેમના શહેનશાહ માનતા, 


સુગલ સામ્રાજ્ય ૩૮૭ 


પણુ તે માત્ર વિવેક જ હતે; સાર્વભૌમત્વ નામનું જ હતું. અકખરની ધાગિક 
 સહિષ્ણુતાની વૃત્તિ જગજાહેર છે. તેણે ઝુજરાત લીધુ” તે પછી મીરઝાં અઝીઝ ફેકા 
નીચે તેનું વિરાટ સૈન્ય આ પ્રદેશમાં આવ્યુ, ત્યારે તે શુ જ પ્રસંગ હુતો કે-- 
જ્યારે સુસ્લિમ સૈન્યે હિન્ડુ દેવાલયને। ધ્વ'સ ન કર્યો ં 

રાજનીતિની દષ્ટિએ ધાર્મિક સહિષ્ણુતા ઘણી લી નીવડી. જે કાર્ય 
શસ્ત્રો ન કરી શકયાં તે કાય” આ ઉદાર રાજ્યનોતિના પરિણામે થયુ. રાજાએ સુગ- 
લેના પુરોગામી સુલતાનેની જુલ્મી અને ધર્મા'ધ રાજનીતિની સરખામણીમાં, તેમની 
રાજનીતિ આવકાર પામી અને તત્ર લોકપ્રિય થયું, અકબરે રાજાઓને સ માન્યા. 
તેના ત-ત્રમાં હિડુ અમલદારોને વરિષ્ઠે પદ આપ્પ્યાં ભને હિદુએના ધર્મ તેમજ 
કાયદાએાને સ્વીકારી તેને માન આપ્યુ. 

સુલતાનાની ધામિક નીતિ સુસ્લિમા સિવાય અન્ય ધર્મી એ માટે ભયાનક 
ટુતી, તલવારની ધાર સિવાય તેમનો ખીન્ને ઉકેલ ન હતો. અકખરની નીતિની 
હુ'ફેમાં સોરાષ્ટ્રના હિંરુએાએ રાહત અનુભવી. 

અકખરે ગુજરાત લીછુ કે તરત જ ગ્ોડરમલને દીલ્હીથી લાવી, તેને 
ગુજરાતની મહેસૂલ પદ્ધતિ નકી કરવા ફરમાન કર્યું” અને રાજા મ્ડરમલે સ્ગલેના 
ખાલસા પ્રદેશમાં તેની પ્રખ્યાત પદ્ધતિ દાબલ કરી. 

વિભાગો : સુગલ સાચ્રાજ્યના બે ઝુખ્ય વિભાગો હેતા : ખાલસા અને 
રાજ્યસ્થાનો. ખાલસા પ્રદેશના પર વિભાગે! પાડેલા, તેવા દરેક વિભાગને “સૂબા” 
કહવામાં આવતો, તેના ઉપર એક સૂબો કે સૂબેદાર રહેતે. સૂબેદાર ખનતાં સુધી 
રાજકુમાર, રાજકુટુ ઓ અથવા ખડું વિશ્વાસુ ઊ'ચા દરજ્જાને અમીર રહેતો. સૂબાની 
અગત્ય પ્રમાણે સૂબા નિમાતા. 

સૂબાના પેટા વિભાગો સરકાર કહેવાતા. તેના ઉપર એક, ફેજદાર રહેતે તે 
સૂખાને જવાબદાર રહેતે. 4 

સરકારના પેટા વિભાગને પરગણું મ તેનો ઉપરી આસિલ તથા 
યે હુતા. આગિલ મહેસૂલનું કામ કરતો અને શિક્કેદાર બીજે ખધેો વહીવટ 
ક્ર્તે 

ગાસોમાં ગ્રાસપ'ચાયતે હતી, પણુ તેના ઉપરોને પટેલ, ચૌધરી, . સુકાદમ 
ખેવાં પ્રાંતીય નાસોથી સ બાધન થતુ. ર 

સુગલ સાઆ્રાજ્યમાં સોરઠ સરકાર હેતુ? ને તેના ઉપરી તરીકે ફોજદાર 
હુતો. તે ઉપરાંત તમાંમ દેશી રાજ્યો હતાં, જેને જાગીરા તરીકે ગણુલામાં આવતાં. 

૧. આ પુસ્તકમાં માત્ર સારાંશ આપ્યો છે. વિગતો માટે આઇને અકખરી તથા ૪ંલીયટ 

એન્ડ જેરેટ, મોર્લેન્ડ, સર્‌ જડુતાથ સરકાર વગેરે લેખકોના મથા જેવા. 


૩૮૮ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિણુપસ 


રાજાએને શાહી દરખારમાં હાજરી આપવી પડતી અથવા યુવરાજને મોક- 
લવા પડતા. યુદ્ધના સમયે પોતાનાં શેન્યને શાહી સેનામાં સામેલ રાખવા માટે 
મોડેલના પડતાં અથવા જાતે લઇને જવું પડતુ'' જામસાહેબે આ ફરજે બજાવેલી 
નહિ અને ઓરગઝેબના સમય સુધી સ્વતત્રતા ભોગવેલી* પણુ બીજા રાજાઓને આ 
નિયમનું પાલન કરવું પડતુ. 


સેરરઠે “સરકાર હોઈ “સરકારના વહીવટની સમીક્ષા આપણે કરવી જેઈએ, 
છતાં તે સમયમાં પ્રત્યેક સૂખાના અમલદારો કોણુ હતા તે ટૂ'કમાં જોઇએ. 


દીવાન : મહેસૂલી જ્યવસ્થાને। સર્વોચ્ચ અધિકારી, તેને દિવાની શહે ન્યાય 
પણુ આપવે। પડતે।. તેના સહાયકારી અધિકારીએ નીચે પ્રમાણે હતા. 
ખક્ષી : ચૃકાદો કરનાર. 
સદર $ ધર્માદા, સદાત્રત વગેરે પર્‌ ધ્યાન રાખનાર. 
કાઝી : ન્યાયાધીશ. 
કોટવાળ : વ્યવસ્થા જાળવનાર, જાહેર આરોગ્ય અને સુધરાઈનો અધિકારી. 
' શીરે ખડુર: ખ'દરો, જગાત, હોડીવેરા, વગેરેનો ઉપરી. 
 વાકીયાનવીસ : સમાચારલેખક. 
 મઅભમીન: સદરની સહાય માટે ખીજે અધિકારી ધર્સાઠા રકશે; તથા રાજ્ય 
સામેના દાવા ચલાવનાર ન્યાયાધીંશ.* 


સર્કાર્‌ : સરકારના ઉપરીને ફેાજદાર કહેવામાં આવતા. તે સાથે આમાલ- 
ગુઝાર પણુ રહેતા. તેની સહાય અથે કાઝી તથા કોટવાલ રહેતા, તેએ ન્યાયતું 
અને વ્યવસ્થાનું કામ કરતા. 


પરગણાં : પરગણાના ઉપરી શિકકેદ્રાર હતા. તે ઉપરાંત અમીન, કાતુગો, 
પટવારી વગેરે અમલદારે હુતા; પણુ પ્રજનન પાસેથી વસૂલાત કરવા તથા બીના કામો 
માટે આમીલ અને દેસાઈએ  હુતા.? તેએ મહેસૂલ વસૂલ કરી શિકકેદારને આપતા. 
આસિલે। અને દેસાઈએ ખનતાં સુધી હિન્ડુએ જ હતા. અને તેએ રાજા અતે 





૧, સર થોમસ રે તેને 30:₹૮1૬ અને મુખ્ય રાહેરને કા કહે છે. 
૨. 'આઇતે અકબરી” 
૩, સદર તથા અમીન ધણે સ્યળે એક જ દુતા, 

મ ૪. ફે।જદારને હેદ્દો જુદી જુદી જગ્યાએ માટે અપાતો. સરકારતો ઉપરી પષુ 
- ફેજદાર હતો અને આમાલગુઝાર પણુ હેતો. તે માટે સુગલ સ્ામ્રાન્યમાં એકસરખુ' . ધોર્‌ણુ 
રહયું હોવાનું જયાતુ' નથી, 

પ. સરકારના કામતા ખે ભાગ હતા. “ડઝુર અને માલ ઠુઝુર''. 
દે, અમલ કરાવે તે આમિલ. દેરા અને શાહી વચમાં રહે તે દેસાઈ. 


મુલ સાસ્રાજ્ય ૩ 


પ્રજા વચ્ચે રહી વસૂલાત કરતા, રાજયના કાયદા પળાવતા અને પ્રજાનાં દુ:ખ રાજ્યના 
અધિકારીઓને કાને પહોંચાડતા. 


બ'દરો : બ'દરોનેો વહીવટ નિયમિત રીતે થતે।. તે કરવા માટે જિ 
કાઝી, બક્ષી, સવાનીહુનવીસ, હેરકારા, સુહુતસીલ, દરેગા વગેરે અમલદારો હતા. 


જકાત : જકાત દફતરનો ઉપરી સુત્સદ્દો કહેવ!તેો, જેના તાબામાં કારમુન 
હિસાબનવીસ વગેરે હતા. તે ઘણાખરા વાણિયા હુતા અને પટાવાળા સુસ્લિમો હુતા.' 


સન્ય : સેનામાં હેસ્તીદળ, હયદળ તથા પાયદળ હેતાં. અમીરોને મનસઅબ 
આપવામાં આવતી. તે સાથે તેએને કેટલા માણુસો રાખવા તેનો નિદેશ હતે. 
તેનાં મસ્ટરો (હાજરી પત્રકે) રહેતાં અને ધોડાએને છાપ મારવામાં આવતી, 


સરસેનાપતિ : સેન્યોનેો સેનાપતિ શહેનશાહે પોતે હલે, પણુ સમય અને 
સ'જેગ જેઈને સૈન્યને મરજી પડે તે સેનાપતિ નીચે યુદ્ધમાં મોકલવામાં આવતુ. 
સૈન્યના કોઇ નિયત સેનાપતિ ન હતા. 


સૈનિકોની હાજરી, પગાર, ખહાલી, ખરતરષ્ટી વગેરે કાસ ઉપર ધયાન રાખ- 
નાર અમલદાર બક્ષી કહવાતા. “ઝાત અને સવાર પષ્ાતિ પણુ સેનામાં હવી. 
ઝાત ખેટલે દરેક મનસખદારે ખરેખર કેટલા સિપાઈઓ રાખવા તે અને સવાર 
એટલે લેને દરજને નક્કી કરવા માટે નિયત રેલી સ'ખ્યા.* 
શાહી સેન્યો ઉપરાંત સરદારેસાં સ્થાનિક સેન્ય રહેતુ, તેમાં બે ભાગ હેતા. એક 
શાહી સેન્યોનાો ભાગ અને ખીજું રૉજાએ અને જમીનદારોનાં યુદ્ધકાળે હા'૪ર થતાં 
સેન્ચાનો ભાગ. 


સૈન્યમાં ખદ્કકચી, તીર'હાજ, સમશેરખાઝ, ગુરઝભરદાર રહેતા. તેએ અનુકેમે 
ખદ્દકે, તલ્વારો તથા શુરઝ રાખતા. તે ઉપશંત તોપચીએ તો'પખાનું ચલાવતા. * 


; શેરશાહ સુરે દાખલ “જરીખ”?3 અર્થાતૂ સર્વે પદ્ધતિ પણુ સુગલ 
રાજ્યમાં પિન હેતી. તેઅ આનાવારી કરતા. રાજભાગ ત્રીન્ને હતા અને તે રેક- 
ડેમાં કે ભાગમાં આપવાની ખેડુતને છૂટ હુતી.* ુ 


૧. થેવનોટ (થ્રી પી. શરણુ) 


૨. “ઝાત અને સવારના અથ વિષે ખ્લેકમેન અને ઇર્વીના મત જુદા જુદા છે. 
પણુ તેતી ચચૌ કરવી અત્તે અસ્થાને છે. 

૩, વત્ષ્માન જરીફ, તેને ગાલાખક્ષી પણુ કહેતા. 

૪ આ વિષયમાં વિદ્દાનોમાં મે. મતભેદ છે, પણુ સામાન્ય અભિપ્રાવ આ પ્રમાણે 
છે, મારી પાસે શાહન્નદા આઝમને! એક રકો છે. તેમાં ખેડૂતોએ ત્રોન્ને ભાગ આપવે। : તેમ્‌.. 
દશોવ્મુ' છે. ત્રીજ્ને ભામ ₹ઇનામદાર્‌ લે તથા ત્રોજો ભાગ રાજને આપે તેમ જણાવેલુ' છે. આ 
ત્રીજે ભાગ ૪નાસદ્યાર્‌ તખીબ રામકૃષ્ણ તેતી દવા કરી સાજે કર્યો તે બદલ છતામ આપેલે। છે. 





જ 


ર 


૩૯૦ સોરાષ્ટ્રતોઃ ઇતિહાસ 


રાજ્યની નીતિ” એડૂત તથા રાજ્યની વચ્ચેના માણુસોને ડ્રર કરવા તરૂ 
ઢળતી હુતી, 


ન્યાય : સુસ્લિસોને સરાહે મહેસ્મદી પ્રમાણે ન્યાય મળતે।, પણુ હિન્દુઓને 
તેમનાં શાસ પ્રમાણે ન્યાય મેળવવા અધિકાર હતો. પણુ સુસ્લિમોનો ન્યાય હિંટુ 
આપી ન શકતા. 


કાઝીએ ન્યાયાધીશે! હેતા અને તે ઉપરાંત મીરેઅદલ નીમવામાં આવતા, 
મીરેઅદલની કી કાયમી ન હતી, પણુ જરૂરી પ્રસગે તેના ઉપર માણુસે। 
નીમવામાં આવતા.' 


આ ઉપરાંત પોલીસ અને જાહેર ખાંધકામ ખાતું વગેરે ખાતાંએ। બસ્તિતમાં 
હતાં. આ વિષય વિદ્વાનોએ લ'ખાણુપૂવક ચર્ચ્યો છે અને તેનું સશોધન કરી તે 
મષ્ટે પુસ્તકો લખ્યાં છે. એટલે આ પુસ્તકમાં વિસ્તારભયે વિશેષ ચર્ચા છોડી રવી 
પડે છે. 


ચલણ : સોરાષ્ટ્રમાં તો કોરી તથા મહેમ્મદીનું ચલણુ ચાલુ હોવાનું જણાય 
છે, છતાં અકખરી રૂપિયો! પ્રચલિત થયો! હતે. જહાંગીરે સિક્કાનું વજન સ્ુકરર કર્યું”, 


સાલા તથા ચાંદીના સિછ્ઠાએ., ઉપર છાપ પાડી અને સિક્કાનાં નવીન નામ આપ્યાં. 


નૂરશાહી : સો તોલાની સોનામહોર 
નૂરસુલતાની : પચાસ મ 
નૂરદોલત : વીસ તોલાની સારા 
નૂરકરમ ; ઇસ રા 
નૃરમહુર $ પાંચ ન 
% નૂરજહોાની : એક ન 
નૂરાની : અચ્ધા 
રવાઝી : ષા 


કવક્કિખી તાલુએ : સો! તોલાને। ચાંદીનો સિકો, 
કેવક્કિખી અકબાલ : પચાસ તેોલાનો ,, 
કૅુવફ્કિબી સ્રુરા8ઠ : વીસ હે હ 


૧, આ જગ્યા માટે પણુ વાદવિવાદ છે. અકબરે તે જગ્યા નવી માહેલી. સુખાના આઠ 
વરિષ્ઠ અમલદારામાં મીરે અદલ એક હતો. તે કાઝીઓનો ઉપરી ડિ જજ નેવે 
અમલદાર હશે. 

*. નૂરૃજહાંનું તામ અમર રાખવા સગીર આ શ્ચિઝા પડાવેલા, તેના ઉપર્‌ નું 
“ ખ હુકમે શાહ જહાંગીર આકૂત સદ જેવર્‌ બ નામે નૂરજહાં બાદશાહે બેગર્‌ જર”. 


1 


મુગલ સાસ્રાજ્ય 3૯૧ 


કવક્કિખી બખ્ત : દસ તોલાને ચાંદીનો સિક્ો. 

કવક્કિખી સયાદ્ટ : પાંચ તોલાનેોા આ 

જહાંગીરસી : એક તેોલાને--સુલતાની અરધા તોલાને--નિસાહી પા 
તોલાનેો તથા ખેર કથુમ પા તોલાના. 


આ સિક્ાએ સૌરાષ્ટ્રના ચલણુમાં કદી પણુ ચાલ્યા હોવાનું જણાતું નથી. 


વેષાર : શાહીયુગમાં વેષાર ખીલ્યો; પરદેશે સાથેના સખ'ધો સુધર્યા 
આવકજાવકને વેપાર વથેયે.. 


હુજરઉયોગ : કચ્છના સાહેસિક રામસિહ માલમે ગુલામીમાંથી છૂટી, 
યુરાપના દેશેસમાં હુન્નરા શીખી, તેનું સાન કચ્છમાં પ્રસરાવી અને ત્યાંથી પછી 
સૌરાષ્ટ્રમાં જ્નતન્તતના ેનાચાડીનો દાગીના, હાથીદ્ટાંતનાં રમકડાં, ચુડીએ; પીત- 
ળની ખનાવટે[, લાકડાની ખનાવટો, ૨ગાટ, કાપડવણાટ, ચામડાની ખનાવટે, શેતર જીની 
ખનાવટ, કાગળની ખનાવટ વગેરે અનેક પ્રકારના ઉદ્યોગ ફેલાયા અને વિકસ્યા 


ઈ સ. ૧૮૨૦માં જમ રણુમલજી ખીજાના રાજમહેલ ઉપરથી ત્રણુ નટો 
પાંખો ખાંધી ઊડયા હેતા, જેમાં બે નિયત સ્થળે પહોંચી શકયા નહોં. ત્રો સફેળ- 
તાથી હેખા ગાસે ઊવર્યો. તેથી તેને ઠેબા આપ્યું. ઉડ્ઠયનની કળા નટોએ સાધ્ય 
કરી ઢુતી તેનો એક સ્થળે ઉલ્લેખ છે. 


ખેતીવાડી : રેસાઇએની સ'સ્થા આ પ્રદેશમાં અને ખાસ કરીને સોરઠમાં 
વિકસી અને ખેડૂત તથા રાજ્યની વચ્ચે રહી દેસાઇએ ખેડૂતોને રક્ષણ આપતા.' તેથી 
ખેતી સુધરી કપાસનું વાવેતર વધુ થવા માંડયુ' અને તેની નિકાસ પણુ થવા માંડી. 


સ્રગલેનો ખાગખગીચાનો શેખ રાજાઓ અને પ્રજામાં પ્રસર્ચો. જહાંગીરે 
ઈરાન, આમી નિયા અને તુર્કસ્તાન વગેરે દેશોમાંથી જાત જાતનાં ફૂલે મગાવી તેનો 
હિન્દુસ્થાનમાં મચાર કર્ચ, 


ટા શ 


સ્થાપત્ય : સુગલ શહેનશાહ અન્યત્ર મહાન મકાને બ'ધ્રાવ્યાં, પણુ સૌરા- * 


ષ્ટ્માં જોઈ અધાવ્યાં હોવાનું જણાતું નથી, તેમ હિન્દુ મદિરોને મન રૂપમાં 
જેર્જ્યાં હોવાનો ખાસ દાખલે નથી. જે કે આ નિયમમાં ઓર ગઝેબે અપવાદ કેરેલે. 
તેભે હિંદુઓનાં મ'દિરો તોડાવી નાખ્યાં અને ત્યાં મસ્જીદો ખનાવી. સ્રુગલ રાજ્યનીતિ 
ઉવેખી તેણે ગુજરાતના ઝનૂની સુલતાનોની રીતિતું આ વિષયમાં અનુકેરણુ કયું'.* 


ી ૧. મારા પૂવષ્ને દેસાઇએ! હતા. તેઓને પ્રત્યેક ઊપજમાં ભાગ મળતો. તેતા ચોપડા- 
એમાં આવી અનેક ખાખતો તો ઉલ્લેખ છે, જેની વિગત માટે જાએ મારું પુસ્તક “પિતૃતપષણુ 


૨. ઓર્‌'ગઝેબ ગાદીએ આવ્યાં પછી તેનું ખીજી' ફ્ેરેમાન ૨૦-૧૧-૧૬૬૫ની વામ 


અમદાવાદ અતે પરગણાંનાં મ'દિરો જેનો તેણે સખા પદેથી નાશ કર્યો હતે ત્યાં શરી” મૂતિપૂન્ન 


ફટર સૌરાષ્ટ્રના ધાતહાસ 


પરંતુ આ સમયમાં સરદિશેમાં પૂજા થતી અને હિંદુએ વગર સકેોચે _ 
પોતાના ધમતું આચરણુ વગર રોકટોક કરતા. ઓરગઝેબે તેના શાસનમાં તે ખધ 
કરાવ્યું, આ કાળમાં જેન તથા હિંદુ મંદિરો ખ'ધાયાં નહીં તેમ સમારકામ પણુ થયુ 
નહી; પણુ ઓર'ગઝેબ પહેલાં કેટલાંક મદિર ખ'ધાચાં હતાં. 

રાજાખાએ આ સમયમાં કિલ્લાએ, રાજમહેલે અને મદિરે ખાંધ્યાં અને 
આજ પણુ સુગલ અને હિદુ સ્થાપત્યના સુમેળ જેવાં તે મકાનો ઊભાં છે. 


માપ : જસીનતું માપ સુલતાનોના સમયમાં કાંઈ ચોક્કસ હતું નહી, પણુ 
ટોડેરમલે “વીધે' સુકર૨ કર્યો. 


(ગજ જુદા જુદા પ્રકારના હેતા, સિકદરી ગજની લખાઇ ૪૧ આંગળની 
હતી, શમેટલે કે ૩૩ ઈંચની હુતી, તેવા સિક'દરી ગજની સાંકળ ગ્રુકરર કરી અને 
તેવી એક સાંકળ લાંબા અને એક સાંકળ પહોળા જમીનના ઢ્ુકડાને “વીઘે!” કહે- 
વામાં આવતે, આ વીધો ૧૮૦ પ્રીટ લાંબો અને ૧૮૦ ષ્રીટ પહેળે સામાન્ય રીતે 
હેતો; પરતુ ગુજરાત-સોરાષ્ટ્રમાં તેનાં જુદાં જુદાં માપ નેવામાં આવે છે. 


જમીનના પ્રકાર : જમીનના પ્રકાર નીચે સુજખ હેતા. 


૧, પુળેજ-ઉત્તમ પ્રકાર-પ્રત્યેક વર્ષે] વવાતી જમીન, 
૨, પ્રીરાવતી-વારાફેર્તી વવાતી જમીન, 

૩, ચીચર-ત્રણુચાર વર્ષે વવાતી જમીન. 

૪, વણુઝર-પાંચ વર્ષે] વવાતી જમીન, 


આવા પ્રકારે સૌરાષ્ટ્રમાં હોવાનું જણુાતું તથી. 


સુગલ સાસ્રાજ્યમાં સ્થિર અતે વ્યવસ્થિત રાજત'ત્રના પાયા પડેયા અને 
વહીવટના સિદ્ધાંતો બ ધાયા. વહીવટ કરનારાએની પસદગી, વર્તણુક કે તાલીમ ખરા- 
ખર નહિ હેય, પણુ વહીવટના નિયમો અને કાયદાએ તે સ પૂણુ અને સર્વ લક્ષી 


હેતા, વર્તમાન રાજત'ત્ર અને વ્યવસ્થાનું મૂળ તેમાં છે. 





ચાલુ થઇ છે, તેથી તે તે!ડી પાડવાનું છે. ('મેરાતે અહુમદી) તે પછી તેણે થોડાં વષ પછી 
ખીજુ* પ્ેરેમાન કયુ” છે. “સોમનાથના મ'દિર્તે મારા! રાજ ખમલના પ્રાર્‌'ભમાં નષ્ટ કરી નાખ- 
વામાં આવ્યુ' હુતુ' અને ત્યાં થી મૂતિપૂન બ'ધ કરાવી હતી. અત્યારે શુ' પરિસ્થિતિ છે તે 
અમારા જાણુવામાં તથી; પણુ જે તે સ્થાનમાં મૂતિપૂજકોએ પુનઃ મૂતિ'પૂળનો આર'ભ કર્યો 
હેય, તો હુવે તે મ'દિરેતો એવા સ્વરૂપમાં નારા કરી તાખે કે, તે મકાનની જરા પણુ નિશ્ઞાની 
રહે નહિ તથા ત્યાંયો મૃતિ*પૂજક હિંદુઓને કાઢી મૂકો” (હીસ્ટ્ટી એક ઓર'ગઝેત-ટેમ્પલ ડીસ્ટ્રક: 
શત ખાય ઔર'ગઝેબઃ સર્‌ જદુતાથ સરેકાર્‌,) 


સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસ 
ગ્રન્થાની સચિ (811110૪4[2100) 


*જ---૫. 


૧. -ત્રદમ્વેદ : નિણુ'યસાગર પ્રેસ, સુઇ, 

૨. શ્રીમદૂ ભાગવત, * ક 
“૩. ઠ્દારકાનું ચાચુ' સ્થાન કયુ ? : લેખક તથા અન્ય વિદ્દાનો-“ચુજરાતી'. 

૪. શકસ પ્રત ઇન્ડિયા : લે. થી, સત્યશર્મો, ન 

પ૫, ' એપીમ્રારીકા ઇન્ડીકા. 

૬, જ૪ન્ડિયન એન્ટીકવેરી. 

૭, જનષ્લ-ખોમ્મે ખાંન્ચ, રોયલ એશિયાટીક સે।સાયટી, ખબે'ગાલ, 

૮. પ્રોગ્રેસીવ રિપેર; આક્થ્િલેજકલ્રા સવે" એશ ઇન્ડિયા, 

હૃ, એનાલ્સ એક્‌ ભાંડારકર. 

૧૦. જન્લ-રોયલ એશિયાટીક સે।સાયટી. 

૧૧, એન્યુઅલ રિપોટ'; આજકિશ્યાજકલ ડીપાૂમેન્ટ, બરોડા સ્ટેટ. 

૧ર, આજઝિચાલેોજી ઓફ ગુજરાત : લે. ડે. સાંકળિયા, 

૧૩, ડેમ્લોજ હીસ્ટ્રો એશ ઇન્ડિયા. 

૧૪, ડદીસસ્‍ણેરીક્લ ઇન્સ્ક્રીપ્શન્સ ઓશફ્‌ 'ગુજરાત ૨ લે. થ્રી. ગીરજ્નશ'કર આચાર્ય*, 
'૧૫. સે।!મનાથ એન્ડ અધર્‌ મીડીવલ રેમ્પલ્સ ઇન કાઠિયાવાડ : લે. ડે. એય- કઝીન્સ. 
૧૬, કૈેરપસ ઇન્સ્ક્રોપ્શન ₹ન્ડીકા $ જે. શેલીટ. 
#-૧૭. કેઇન્સ એક ઇન્ડિયા : લે. ષાઉત. 
, ૧૮. કઝેઇન્સ એફે્‌ આંધે ડીનેસ્ટી : લે. રૅપસન. 

૧૯. દ્યાશ્રય કાવ્ય : લે. હેમચ'દ્રાચાય*. 

૨૦, શચિહહેમ પ્રશસ્તિ : લે. સદર. 

૨૧, છુમીર્મદમદન : લે. જયસિહસરિ. 

૨૨. કુમારપાલભૂપાલચરિતિ : લે. ,, 

ર૩. કુમારપાલપ્રબ'ધધ : લે. જિનમ'ડન. 

૩૪. પ્રબન્ધચિતામણુ : લે. મેસ્ત'ગ 

ર૫. સુગૃતજીતિ કલ્લોલિની 

ર૬, રશાસમાળા : ભાષાન્તર્‌ : શ્રી. રણુછીડભાઈ ઉદયર્‌ાય. 
રછ, રત્નમાળ : સ'શેોધક : કતિ દલપતરામ. 

૨૮. ભારત રાજમ ડળ : થી, અમૃતલાલ જી. શાક, 

ર૯. હીસ્ટ્રોં એફ ગુજરાત :? પ્રે, કોમાર્સરિયે2. 

૩૦. મિરાંતે એહુમદી : અલીમહુમદ ખાન. 

૩૧, તારીખે કફરશિસ્તા : મહમદ કાસીમ ફરિશેતા. 
૩ર. તારીખે સોરઠ $ દીવાન ર્ણુછેડડજ,. 
' 3૩, મિરાતે સુસ્તફાબ!દ : શૈર્‌ મુલામ મહુમદ. 
૩૪. તુજ્કે ન હાંગીરી 
૩૫. તારીખે ગુજરાત : મીર્‌ અણુ તુરાત, ક 


૭૬, સિરાતે સિકન્દરી : શિકન્દર્‌ બીન મહમદ, 
૩૭, આરધને અકબરી : અમુલ ફઝલ. 
૩૮, ઇખ્ન ખતુતા, 
' ૩૪, કાન્હડદે પ્રબ'ધ, 
૪૦. હીસ્ટ્રીં એમે ઇન્ડિયા : ડેશન, 
૪૧૦ અલી* હીસ્ટ્રી એફ ઇન્ડિય! : વીન્સેન્ટ સ્મિથ, 
૪૨, ટ્રાવેલ્સ ન વૈર્ટ*ત ઇન્ડિયા : કત્લ જે. ટોડ. 
૪૩. ધી એમ્મેસી એક્‌ ચર્‌ રોમસ રે : ડબલ્યુ. રેાસ્ટર્‌. 
૪૪. ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટન ૪ન્ડિયા : મિસિસ એલીઝાખેથ પોસ્ટન, 
૪૫૮ ઔરગઝેબ : જદુનાથ સરકાર્‌. 
૪૬? અકબર : વીન્સેન્ટ સ્મિથ, ર 
૪૭. ધી રાઇઝ એક્‌ પોટુ*ગીઝ પાવર છન ઇન્ડિયા. 
૪૮. ધી હીસ્ટ્રી એક્‌ કાઠિયાવાડ : કેપ્ટત બેલ. 
૪૯. ઇતિ ધી લેન્ડ એક્‌ રણુજી એન્ડ દુલીપ : કિનક્રેઇડ 
૫૦ કોઠિયાવાડ ગેઝેટિયર્‌ : ડનષ્લ ગો।ટશન. 
૫૧, રિપોટષ્સ એક્‌ ધી પ્રેોવીન્સ એકે કાઠિયાવાડ : કનષ્લ વે।કર. 
પર, યદુવ'શપ્રકાશ : કવિ શ્રી. માવદાનજી. * 
૫૩. બાખી રુલર એક્‌ સોરઠ : જૂતાગઢ સ્ટેટ પ્રકાશન. 
પ૪, ખુદ્ધિસ્ટ રક:ઝ એક ધી વેસ્ટન વલ્ડ* : સેમ્યુઅલ ખીલ્ટ. 
પેપ. ચુયાન શાંગસ ટ્રાવેલ્સ ઇન ઇન્ડિયા. 
૫૬, ધી ન્યેગ્રોફ્રી એક્‌. સ્ટ્રેમા : હેમીલ્ટન એન્ડ ફેકનર. 
પછ, લાઇફ એન્ડ ટાઈમ્સ એફ પહમદ ગીઝતી : પ્રો. મહમદ હબીબ. 
૫૮૦ હીસ્ટ્રી એફ રાજસ્થાન : કન'લ ટોડ, 
૫૯, ઉદયપુરકા ઇતિહાસ : ગૌરીશ'કર્‌ ઓઝા. 
૨૦, ધી કેઈન્સ એફ ગુજરાત સલ્તનત : ડો, જી. પી. ટેલર. 
૬૧, મહમુદીચ $ પ્રો. હોડીવાલા. 
૬૨, ગુજરાત ગેઝેટિયર્‌ : ભાષાન્તર્‌ : કવિ નમ*દાશ'કર્‌, 
૬૩, ઇઉતિઠાસમાલા : બાલાશ'કર કન્થારિયા. 
૬૪, ધી દાભાડેસ એન્ડ ધી કોૉંકવેસ્ટ એફ ગુજરાત. 
૬૫, જહાંગીર : ખેનીપ્રસાદ. 
૬૬. ર્‌ાજપુતાનાકા પ્તિહાસ : ગોરીશ'કર્‌ એઝા- 
દેછઃ મધ્યકાલીન ભારત. 
૬૮, એશશયન સીસ્ટમ એફ સુર્લિમ ઇન્ડિયા : મોર્લેન્ડ. 
દહે, ધી પ્રોવીન્શીયલ ગવમેષ્ન્ટ ઓકે ધી મુગહ્સ : પી. રર્‌ણુ.. 
૭૦, રાઝ્તુ જયમાહાત્મ્ય. 
૭૧, કેદપમુત્ર. 
૭૨૮ સોૌરાણ્ુતી રસધાર : શ્રી. ઝવેરચ'દ મેધાણી 


તે ઉપરાંત જુદા જુદા વિદ્દાનોના લેખો! તથા મારા સદૂગત પૂ#ય સના સ'શે।ધિત તેધ. 


૧%. 


સુચિ 


એખામ'ડળ - ૩૨૫; -ના વાધેરેો ૩૮૦. 
ઓઔર'ગઝેબ ૩૧૨. રી 
કાઠી-કાઠીએ ૩૧-૧૬૫-૩૦૬ -નેો અ'તિમ પ્રયાભ્ 


મકબર -૨૮૦, ૨૮૯, ૩૦૪; 
અથ્િશ્લાનો નાશ ૨૦૮. 
અદક ૮૪. 
અમલદારે! (વલ્લભી) ૭૭, 
અમર્‌જી કેદ ૩૪૯; -પાછા જૂનાગઢમાં ૩૪૯; 
-નું ખૂન ૨૫૨. 
અમદાવાદની રાજખટપટ રછ૪. 
અમૌનખાન ધોરી ૨૮૩. 
અમીરોનો બળવે। ૨૭૯. 
અમરેલી ૩૫૨; “ને ઘેરે ૩૭૮. 
અલ્લાઉદ્દીન ખીલજી ૧૭૪. 
અવતારપૂડ્ન છછ-૨૨૪. 
અવનિવર્મા- ૮૪. 
અહમદશાહ ૨૦૦; -ખીજેો ૨૭૪; -ત્રીન્ને 
૨૪૮. 
અરેક ૪. 
ભાણું ૧૦૮. 
આન્ધ્ર ૧૦, 
આઢકેોઢ ૧૦૪-૩૭૦. 
આરખોતું બ'ડ ૩૬૦. 
આરજભડા 8૧૫. 
આઝમખાન ૩૧૧, 
આહીર ૩૧. 
ઇઝઝુદીન- ૧૮૯. 
(# જછૂર્‌ાત ૨૦: -1સક્ા ૪૨. 
 જસ્લામતગર્‌ ૩૧૫. 
ઈમેરદત્ત- ૨૫. 
ઇ., સ. ૧૭૦૪ પહેલાંનો અનિશ્ચિત ઇતિહાસ 
૨૨૨; ₹/. સ. ૧૭૦૪ પછી ૩૨૦. 
કમાવાળા ૧૦૯ - ૧૧૧. 
ઉન્નતડ% ૧૭૭. 
ઉપરકોટનો લેખ ૨૦૬, 
ર ઉમર સુખાસનનું ખ'ડ ૩૮૩, 
રે. ઉમેટા - ૧૩૩. 
ઊતા - બાબરિયાગાડ -૩૪૪. 
કેપોલોડેટસા - ૭૪. 


, 


ક. 


અ્ૂટજઝટછ જમ: ૨-૦ ઝ 


પ 


. “(ત્રીજે) ૧૬૮ -(ચોથે!) ૧૮૨-૨૯૦. હ 
ગાયકવાડ ૩૮૨; -ની સવારી ૩૭૮; -ભજૂંતાગઢના 


૩૬૧. 
કૅચ્છ ૧૩૦, ર૩૯; -ની ચડાઇ 8૪૪; -તી 
મોારખી પર્‌ ચડાઇ ૩૭૭, 
કનોજ ૮૩, ૧૫૦ 

કલ્યાણુરેઠનેો બળવો ૩૭૭ 

કવાટ (પહેલો) ૧૦૭; -(બીન્ને) ૧૪૫. 
કુતિયાણુ। ૩૩૨, ૩૪૬ 
કૅતુમુદ્ઞોન સોરાષ્ર્માં ૧૫૪ -ખએેશગી ૩૧૩ 
નતી જમનગર પર્‌ ચડાઇ ૩૧૪ 

ઝુ'ભાજી ૩૫૨ -જૂતાગહ ઉપર્‌ ૩૪૮. 
કુમારપાળ (સોલકી) ૧૪૫ -(ગોાહિલ) ૧૯૦ 
કુદરતી આશ્ઞતો ૩૮૩ 

જુવાના ઝાલાએ ૨૪૩ 

કુવાના કેર્‌ ૨૪૫ 

કેરી ર૯૯ 


ખરમહ (પહેલે) પપ -(બીજે) ૬૨ 


ખલથીલખાન ૨૩૯ 

ખાનખાનાની લડાધ ૨૬ ૮ 
ખુદાવ'દખપાન ર૭૫ 

ખૂન પછી (અમરજીના) ૩૫૫ 

ખેતી ૩૦૧ 

ખેતાોજ મકવાણુ ૨૫૧ 

ખે'ગાર (પહેલે) પપ -(બીન્ને) ૧૩૩ 


નજ 


વાંધા ૩૭૮. 

ગારૂલક - ૧૩-૮૫. 

ગુજરાતમાં સાાસ્લમા ૩૨૮; - -નાક્ષત્રપ ૧૩, 
ઝુજરાત ૫૧૬-૧૩૦-૧૫૧-૧૮૪-૧૯૧-૧૯૪, 
૧૯૮; -નું રાજ્ય ૨૭૯. 

ગુપ્ત આક્રમણુ ૨૬; -આધિંપત્ય ૪૫. 
ગુહુરેત (પહેલે) ૪૮. 

ગાંડળ ર્‌ાજ્ય ૩૧૨. 


ગોવિન્દજ-ક ડોર્ણુ। ૩૬૦. 
મોાહિલે ૧૬૩-૧૮૮-૨૦૫. 
સહુરિપુ હ«પ-૧૦૩-૧૦૬. 
ઘોધા ૩૩૮; -તી ચોથ ૩૧૨. 
ઘુમલી ૧૯૭; -તો ધેરો ૧૫૮. કઝ 
ચલણુ (ચુપ્ત) ૪૨; -(વલ્લભી) ૭૯; -(રજપૂત) ૨૩૨; 
-(સુલતાને) ૨૯૪૮; -(મુગલ) ૩૯૦. 
*_* ચસ્ટન ૧૫, 
ચારણુાનું મંતવ્ય ૨૦૧, 
ચાવડા - ૬૫-૮૫. 
ચિત્તળ - ૩૭૫. 
ચુડામણિ - ૧૫૫. 
ચુડાસમા વશ - ૨૧૮ થી ૨૨૦. 
ચૈત્યો નન પ, 
ચોર્વાડનું યુદ્ધ - ૩૫૯. 
ચદ્રમુપ્ત - ૩. 
ચદ્રચૂડ - ૧૫૫. 
ચોહાણુ “ ૧૧૬. 
છાયા - ૩૧૬5. 
જકાતવેરા - ૨૩૩-૩૮૯૪ 


જગડુશાહુ - 356. ક 


જગતશ્ચિઠ્ઠ રાઠેડ - ૧૭૦. 

જમાદાર અમીન સિન્ધી-ચડાઇ ૩ર; 

-શસેણુમામદ ૩૮૧. 

જયચિહુ (પહેલે) - ૧૫૦; -(બીજે) ૧૮૪; 

ન્તીબજો ૨૦૨. 

જવદામન ન ૧5. 

' જયમલ્લ - ૧૫૭. 

જસ્દણુ - ૩૭૬. 

જહાંગીર - ૩૦૬, “નું પત્યું ૨૧૧. 

'મ રાવળ - ૨૬૯-૨૮૦; -વિભાજી ૨૮૧; 
“ _-જ૪સાજ ( મૃત્યું ) ૩૦૭; “લાખાજી ૩૧૧; 
દ#ર્ણુમલજી (મૃત્યુ” ૨૫૪; -જસાઈ ૩૬, 
ન્ન્ટ[વળી ર ૯. 
જાશૂરાખાદ - ઢ૪૫. 
જતનવર્‌।-્્ાતિએ - ૩૦૧. 


જમનગર્‌ - ૩૦૪-૩૧૭-૩૨.૧-૩૪૩-૩૬૧- 
૩૬૩; -ઉપર્‌ ચડાઇ ૩૨૨; -જમાદારે અમીન 
૩૭૩; -આરબખોનું બ'ડ ૩૮૪, 


જપધ્ક - ૬૪-૮૫. 
9૪2 ન 2૧. 
”જળસલ ન ૧૨૬. 


જૂનાગઢ - ૧૮૫-૩૨૬-૩૭૬૫; -ને ઘેરે 
૩૪૧; -ની ધાંધલપુર ઉપર ચડા ૩૪૪; 
-કેર્તલખી ૩૪૭-૩૮૧; -રાજ્યેને ૪૦રે। 
૩૮૪;$ -ઉપરે મહમુદ ૨૧૦; નબીજી ચડાઇ 
૨૧૦; ન્ત્રીજી ચડાઇ ૨૧૧, 

જમીનનું ક્ષેત્રફળ -- ૨૩૪. 

જેઠંવા - ૧૫૫--૧૫૭-૨૮૪-૨૯૦ 
જ્સોાજ-વેન્નેજી - ૨૪૨; -ર્‌ાણા ભાણુજી ૧૭૯. 
જેતપુર્નું યુહ્વ - ૩૫૦, 

જીવા શેઠ - ૩૫૩, 


ઝાંઝમેર - ૨૦૩, 


ઝાલા - ૧૪૪. 
ઝર્‌ડ - ૧૯૬. 
ઝાલાવાડ - ૧૯૭. 


ઢેકશાળ - ૨૩૯ “૨૪૯. 
તમાચણુનું યુદ - ૨૮૪. 


તળાજા - ૧૧૧-૧૮૦-૩૬૫. 
તુર્કીની ચડાઈ - ૨૪૭૦; નનો કાણે! ર૭૨. 
તૂ્‌રાસ્પ - ૬. 


દામસેન - ૨૪, 

દામનળ્નદાથ્રી - ૨૬. 

દાવર્‌-ઉલ-સુલ્ક - ૨૫૦; -તો અ'ત ૨૫૦, 
દાવલશાહ પીર્‌ - ૨૫૦, 

દદામાજી ગાયકવાડ -- ૩૪૦. 

દિલખાનિયા -- ૩૪૬. 

દીવાન રૂગનાથજી - ૪૫૬; ઝુટુ'ખ ૪૫૭; 
નઅમરજી ૪૫૭; -રગનાથજી ફરી જૃતાગઢમાં 
૩૫૮૩ -જઝુડુ'બની હુદપારી ૨૩૬૦; -તી વિદાય 
૩૭૪; “રૂગનાથજી જામનગરમાં ૩૭૭, 


શીવ - ૨૫૫; 


-ની અગત્ય ૨૫૬; -તી ચડાઇ 


ર્‌પદ્‌. 

- ખીજી ચડાઇ ૨૫૬; -ત્રોજ ચડાઇ ૨૫૬; -માં 
ખહાદુરશાહુ ૨૫૯; “ચેથી લડાઇ ૨૬૦; “ની 
તહુ ૨૬૩; -તો કિલ્લો ૨૬૪; -નેો ધેરે રછર; 
નની તહું (૧૫૩૯) ર૭૪ -તી ખીજ ચડાઇ 
૨૭૪ -નું યુદ્ધ ર૭૬, દ 

રવાત-ખાદલ ૧૧૫ 

દેશળ-વીશળી ૧૩૭ 

દારકા - ૨૩૯ 

દુલષ્મસેન - ૧૧૨ 

દ્રોણુસિહુ - ૪૬ 

દુગ -- ૧૧૯ 


ધરપત - ૪૮ 


ધરસેન (પહેલે) - ૪૬-૪૭ -(ખીન્ને) ૫૪ 
“(ત્રીન્ને) પપ -[ચોથે।) ૬3. 
પરમચુપ્ત - ૩૫ 
ધરવસેન (પહેલે!) ૪૯૭ -ઊજો) પદ ક દર્‌ 
ધ્રાંગમા - ૩૮૪ “ 
ધમ” - ૫૭-૩૨-૭૪૩-૨૨૫-૨૨૬-૨૨૭ 
નરસિહ મહેતા - ૨૧૩ 
નવધણુ - ૧૪૨ % 
નક્ષીસપુર્‌ - ૮૨-૯૪ 
“ નવું બ'ધારણુ - ૩૦૩ 
નવામ હામીદખાન ૩૫૦-૩૬૮ નનાં લસ ૩૫૮ 
-તી ભાવનગર પર્‌ ચડાઇ ૩૭૪ 
નશુ અથવા હુલીમ-- ૨૭૮ 
તાખુદા તુર્જ્વીન- ૧૭૩ 
નાગબાઇ- ૨૧૪ 
નાગરો - ૧૬૦-૧૯૬- ર૩૪, 
' નાનક પ'ડિત - ૧૭૦૦ 
નાહુપાન - ૧૪. 
નોંધણુ પહેલો - ૧૧૬; -બીન્ને ૧૨૯; -ત્રીજૈ 
૧૪૧ -ચેોથે ૧૭૬. 
નુનો-ડી-ફન્હો - ૨૬૨ થી ૨૭૩. 
તોકાવિમહ - - ર૫૪. ક 


નોકાસેન્ય - ૨૯૭. 
તોશીરવાન - ૪૯. 


પડધરી - ૩૨૨. 


પતન (વલ્લભી) - ૭૦. 

પરદેશી - ચડાઇ ૮૨, 

પરાજ્ય - ૧૦૫; -તા પ્રત્યાધાતો ૧૦૭, 
પશુપાલન - ૨૩૪. 

પાંચ પીપળાની લડાઇ - ૩૫૪. 

પાંચ પ્રાન્તેો। - ૨૪૯. 

પાટણુનો સ્વય'વર્‌ - ૧૧૨; -તેો વિજય ૧૧૩. 
પાટણુ ૧૩૩; “નું શર્‌ણુ ૧૪૩, 

પારસીઓએ - ૬૪. 

પૂવ* ઇતિહાસ - ૨૯૪, 

પોાટુઃ?ગીઝ એલચી - ર૫૫; -માગણી ૨૫૬; 
-સુલતાનની કૃપા - ૨૫૬; ન્સૈન્ય ૨૬૦; 
-દીવમાં ૨૬૧; -સાથે સ'ધિ ૩૬૨; -લીધેલેા 
લાભ -- ર૨૬૨. 
પોર્મ'દર - ૩૫૧ - $પર. 
પ્રજનો બળવે। ૧૪૩ - ૩૩૮. 

પ્રજ્નવગ - ૨૩૪, 

પ્રથમ કાળનો અત - ૩ર. 

પ્રદેશો - ૬૯. 

પભાસ - ૧૧૮-૧૯૧-૧૯૫-૧૯૮-૨૭૨૬ ૭ % 
પ્રાગીતિહાસિક યુગ-- ૧* ' 
પૃથ્વીરાજ ચોહાણુન્ ૧૫૨ - ૧૫૩, 

પૃથ્વીસેન - ૨૪, 


ફૂતેઠમામદની ચડાઇ ૩&૭; -નતી ખીજ ચડાઇ“૩૭૧; 


-ની ત્રીજ ચડાઇ ૩૪૨; -ની ચોથી ચડાઇ _ 
ડેપડ૩ે, 

ફૂરેહસિહુ ગાયકવાડ - ૩૫૨. 

ફ્રિરગખાન - ૨૬૧, 

ફિરોઝ તધલખ- ૧૮૭. 


ખાલારામ - ૮૬. નજ 


ખહાદુર્ચાહ ૨૫૯ - ૨૬૨ - ૨૬૩ - ૬૪, 
ખાંઝવા 2૪૬, 
ખેગડે ૨૪૯.' 


એટ “ દે૪૦, 

ખારી મુગલ - ૨૪૭, 

બૌદ્ધ આક 193, 

ખૃ'દરેી। -- ૩૦૦ 

' -ગઆાદ્ાણેા - ૩૪-૪૪-૨૨૫. 
'બિટિશ રેસીડૅન્ટ - ૩૭૮. 

“7 ,## છહફૂમતતા શ્રીગણુશ -- ૩૮૨. 
ભાગવત- ૧. 

ભારત્રદામન - ૨૬* 

ભાણુવડને। ધૈરો - ૩૭૩. 

ભાડલા - ૩૨૫. 

ભાવનગર્‌ - ૩૫૭-૩૬૧-૩૬૭-૩૬૯, 
ભાષા-લિપિ (ચુપ્ત) ૪૧; ભાષા-લિપિ (વલ્લભી) 
છદ; ભાષાન્નલપિ (રજપૂત) ૨૩૦. 
ભીમજી - ૨૪૧, /. 
| શીમદેવ સોલ'કી - ૧૨૨-૧૨૫-૧૫૨. 
ભીમડ ગુ'ડાતી લડાઇ - ૩૯૦૯, 
ભૂચેરમેરીનું યુદ્ધ - ૨૮૬. 

જુવડ - ૬૬. 

ભૂમક - ૧૩. 

ભૂજ વસ્યું - ૩૦૪. 

ભોંયરા - ૧૩૧-૧૩૩, 


મલેક અ'બર - ૩૦૬, 


મલેક અયાઝ -- ૨૫૩-૨૫૪૦-૨ ૫૪; 

મલેક ઇશાક - ૨૫૯-૨૬૦૮; 

મલેક તુધાન - ૨૬૧, 

 અસુદ “- ૧૨૩-૧૨૪; 

' મહુમદ તધલખ - ૧૮૪-૧૮૬; 

મહુમુદ્ ખેગડો ૨૦૭; -તું સ્વપ્ત ૨૦૮; -ની 
_ પહેલી સવારી ૨૦૯; -જૃતાગઢમાં ૨૧૦- 
૨૪૩; -બીજી ચડાઇ ૨૧૦; -ત્રીજ ચડાઇ 
2૧૧. 

_--મહસુદ ગીઝતી ૨૨૦; -ની ચડાઇતું કારણુ 
ર૨૪૦; -સમરક'દીની ફેરિયાદ ૨૪૦; -પાછે 
ગુજરાતમાં ૨૪૩; -સોરાષ્ટ્રમાં સાવભૌમત્વ 
૨૪૮. 


મહમદ ખીજે ૨૫૮; -ત્રીને ૨૪૦ - ૨૭૮: 
મહુવા - ૨૬૧-૩૬૩, 

માંડલિફ્ર પહેલે! - ૧૭૦; -“ (બન્ને) ૧૯૭; 
-ત્રીજને) ૨૦૬. 

મહીપાલ (પહેલે) - ૧૧૨* -(ખીન્ને) ૧૫૩; 
“(ત્રીજે) ૧૬૧;. -(ચેથે।) ૧૭૮; -(પાંચમે।!) 
૧૮૮; “(છઠ્ઠો ૨૦૫, ી 
મહીકાંહો - ૧૩૧. 
મહાક્ષત્રપ સ'ધદામન - ર૪; -દામસેત ૨૪; 
-યશૈેદામન રપ; -વિજયસેન ૨૫; -દામજદાશ્રી 
ર૬; -રુદ્સેન (બન્ને) ૨૬; -વિશ્વસિહુ ૨૬; 
-ભારત્રઢામત ૨૬; -સ્વામી રુદ્રદામન ખીન્ને; 
ર૭;- સ્વાચી રુદ્રદામત (ત્રીજે) ૨૭; -સ્વામી 
સિહસેન ૨૮; -રુદ્રસેન (ચોથે) ૨૮; -સ્તામી 
સત્યસેન ર૮; -સ્વામી રુદ્રસેન ૨૮. 

માંગરોળ - ૧૪૬-૩૪૯-૩૫૦; -3ના ૧૭૬- 
૧૮૮: -તી મરજદો ૧૯૨; -ને કિલ્લો ૧૬૨; 
નના કિલ્લાનાં દ્વાર ૧૯૩; -તા કિલ્લાની 
દીવાલો ૧૯૩. 

માથાંતો માગનાર - ૧૧૩. 

માળિયા - ૩૫૨-૩૭૭. 

મીનાન્ડર - ૮. 

મીરઝાંતું બડ - ૨૭૯. 

મુસ્લિમ દષ્ટિબિન્દુ - ૨૬૬; -સત્તા ૧૩; 
૧૮૧; ૧૯૪-૧૯૭; -તવારીખો ૨૬૩; સત્તાને 


" અત ૩૩૮, 
“7 સુગલ ૨ જ્ઞાન્રાજ્યનાો અ'ત - ૩૮૬. 


સુઝ બીને) - રપ૪; -ત્રીઝે) ૨૭૮- 
-૨૪૯-૨૮૦-૨૮૫-૨૮૮-૨૮૯? 

મુરાદ - ૩૧૨, 

મૂછીર્‌ાજ -- ૯૩; “૩૨૪ પર્‌ ચડાઇ ૧૬૦૧; 
-સે[ર્ઠે પરે ચડાઇ ૧૦૧; -તી યાત્રા -૧૦૫, 
મેલક - ૧૯૮. 

મેર્‌ - ૧૫૭. ી 

મેરુ - ૩૪૫ થી ૩૭૫. 

મેસણુ - ૧૭૧-૧૩૪, 


મોડપર્‌ - ૩૮૦. ી 
મોરબી રાજ્યની સ્થાપના - ૩૧૮. 


યદુક્ળ - ૮૭. 


યાદવે। - ૨. 

યાદવ રાજય - રે. 

યાદવાસ્થળી - ૩ 

યાત્રાળુ ઉપરે કરવેરા - ૩૦૪. 

યુથીડીમીસ - ૮. 

ર્જપૃત સમયનો અ'ત - ૨૨૫; -સ'દ્દેન 
૩૫૪; ન 

રણુછોડજી - ૨૧૯. 

રાજ્યવ્યવસ્થા (પ્રાચીન) - ૪; -(વલ્લભી) 
૭૭; -(જપૃત) ૨૩૫; -(સઝુમલ) ૩૮૪. 
રાજ્યઅમલ - ૨૧૨. 
રાજવિસ્તાર્‌ (પ્રાચીન) - ૧૯; 
૯૧; -(ર્‌જપૃત) ૧૪૩. 
રાજ્યબ'ધાર્ણુ (ચુપ્ત) - ૭૮. 
રાજ્જીય પરિસ્થિતિ-- ૯૦. 
રાજ્યાભિષેક - ૨૦૭. 

રાજ્ધાતી - ૧૭-૨૩૯. 

રાજ્ની આવક ન ૨૯૪. 
રાજકોટ - ૩૨૩-૩૨૪. 
રાજપીપળા - ૩૩૮. 
રાજમાતાતુ' ખૂન - ૩૪૪. 
રાઠોડ - ૧૫૯: 

ર્ધોભા - ૩૬૪. 

રાણુકદેવી - ૧૩૪ - ૧૩૫ - ૧૩૭, 


“-(વલ્લભી) 


રાહુ ધારિયો ૯૫; -કવાટ ૧૦૭; -દયાસ ૧૧૨. 


-ખે'ગાર્‌ (પહેલો) ૧૨૯; -(ખીજે) ૧૩૩; 
-(ત્રીજે) ૧૬૮; -(ચેથે) ૧૮૨. 

રાહુ જયૅસિહુ - ૧૮૪ - ૨૦૪. 
રૈવતીકુ'ડનેો મઠ ૨૦૩. 

રાણુજ ગોહિલ ૨૪૫* 

રાજેધરજી ૨૫૧. 

સદ્રાસહું (પહેલો) ૨૨. 

સ્દ્રસેન (બીન્ને) ૨૪, 


રમીખાન ૨૬૧. 


લસ ૪૦ - ૨૦૬૨8 


લવજી ૧૮૦, 
લખતર ૩૦૯. 
લાખા કુલાણી - ૯$-૧૦૩ - ૧૦૪ 


'લા ગોહિલ ૧૪૨. 


લી'બડ્ડી ૧૩૧. 
લેખેકે। ૩૦૨, 


વનરાજ ચાવડો - ૬૮, 
વલ્લભીપુર - ૪૪, 
વસાધઇનીતહ - ૩૭૮૯ 
વત્સરાજ -. ૧૫૪ 
વરતુપાળ તેજપાળ - ૧૬૬૧, 
વાનજ્ન - ૫૮. 

વાધાજ ઝાલા - ૨૪૩, 
વાગડની ચડાઇ - ૩૫૧, 
વાળા - ૮૫, 

વિજયસેન - ૨૫ 

વિશ્વસિહુ - ૨૬. 

વિશ્વસેન - ૨૬. 

વિશ્વવરાહ - ૯૪. 

વિરમરેવ પરમાર - ૧૦૯. 


વિશળદેવ ચૌહાાણુ - ૧૧૬; -વાઘેલેો ૧૬૯ 


[વિમળરશાહુ - ૨૧૪ 


વેદાન્ત - ૨૨૬, 
વેગડેો ભીલ - ૨૫2૭૯ 
તેપાર - ૩૦૦. 


વેરાવળ :- ૩૪૨-૩૪૩--૩૫૯. 
વથળી - ૧૬૨-૧૮૨-૧૯૭-૩૫૦, 
વૈશ્વવ સ'પ્રદાય - ૭૬-૨૨૬. 
કષ 

શકાનવાણુ - ૨૧. 

શહુનેશ!ાહુ અમખર્‌ - ૩૦૪ 

શગ - ૬. 

શકત - ૭૬. -૨૨૪. 


શીલાદિત્ય (પરેલે) - ૫૪; -ખીજે) ૬૩; 


-તતીંજે) ૬૩; -(ચોે!) ૬૪; (પાંચમે।) ૬૪; 
“(છહડ્દો) ૬૭; -(શ્ાતમે) ૭૦. 

શેવ - ૩૪-૭૬-૨૨૬૬. 

' શિલ્પ (વલ્લભી) - ૭૯. 

શાહુજદો ખુરૂંમ - ૩૦૬, 

શિલાલેખો - પ. 

શેર્ખાનજીનું મૃત્યું -- 2૪૦, ર 
સમાજ (પ્રાચીન) પ; $-(યુપ્ત) ૨છ; -(વલ્લભી) 
૭૭; -(રજપૂત) ૨૨૮-૨૨૯? 

સમય - ૩૧૮. 

શમરસી - ૧૪7, 

સરધારનું પતન - ૩૦૫; -તું સમાધાન ૩૧૨ 
“૩૧૩૦૦૩૨૪. . ક 
સર સેનાપતિ ૩૮૯. 

ગ્રત્યાસિયો દુકાળ - ૩૧૧. 

સહિષ્લુતા - ૨૨૮. 

શ્રામ'તસિંહુ ન ૧૫૭૪. 

સાહિત્ય (વલ્લભી) - ૭૮; -(રજપૃત) રડર. 
સાયલા રાજ્ય - ૩૩છ. 

શ્રિન્ધ - ૧૮૬-૧7૮-૨૩૯. 

સિરાજ ૧૩૪ થી ૧૩૭-૧૪1, 

સિહોર - ૨૮૨-૩ ઝય 

સિહસેત -- ૨૮. 

સીલ-દિવાસા - 8૪૩. 

સુદ્શન - ૧૯. 

સુંદરજી ।શવજ - ૩૮૩. 

સુલતાન અહમદશકડુ ડો ૨૭૭; -(તરીજને) 
૨૫૭૮. 

સુલેમાન પાશા - ૨૭૩, * 
સુલતાન (કદર - ૨૫૮. 


૧૬. 


સુત્રાપાડા - ૩૪૬, 


સૂયૌપાસના - ૭૫. 
સેનાગજ - ૬૧. 


સૈન્ય - ૨૯૬-૩૮૯. 


સે['મનાથ - ૧૪૭-૧૭૮-૧૮૨-૧૯૩-૨૦૭-- 
૩૧૫, 

સેરેઠે - 2૦૪. 

સૌરાષ્ટ - ૯-૩૨-૯૬-૧૫૧-૧૭૫-૨૦૦-૨૦૩ 
ર્‌૦પ૫-૨૦૭--૦૯-રપ૫૯-૩૨૭૯. 

સ'વત્સર્‌ (મૌય*) - ૪૩; -(વલ્લભી) છદ; 
-(૨જપૂત) ૨૩૩; -(સુલતાને) ૩૦૨. 


| સ્થાપત્ય (શિલ્પ ગુપ્ત) ૪૧; -(વલ્લભી) ૭૯; 


-(૨જપૂત) ૨૨૮; -(શુગ્લ) ૩૯૧. 
સ્થાનિક માન્યતા - ૩૪૧. 
સ્કદગુપ્ત - ૨૯-૩૦, 

સ્ટ્રેબા - ૯. 

રયામાતીક - ૧૬, 


હમીર ૧૨૮. 


હુલામણું જેઠૅવે ૨ ૨૩# 
હાલોજી પર્‌માર્‌ ૨૪૬ - ૩ર્‌૧ - ૩૨૨, 
હળવદ ૨૫૧ - ૨૬૮ - ૨૮૧ - ૩૦૮ 
૩૧૬ - ૩૪૪. 

હમીરજી લાઠીયે। ૨૫૨. 

હુમાયુ ૨૬૩૭ - ૨૬૪. 

હુષ્વધન - ૫૮. 

હુ-એનત-સ'ગ - પટ. 


| હુન્નર ઉદ્યોગ ૨૩૩ - ૩૦૦-૩૯1, 
ક્ષઠરથ ક્ષત્રમો - ૧૩થી ૨૮. 


ક્ષત્રિયો -- ૩૮7. 


વ 


છેલ્લી લીની 
ર્‌ 
પ્‌ 
૧૧ 
૧૫ 
૪ 
છેલ્લી લીની 
ર્ર 
ર. 


હ્ય. વ લા,“ .-2 હ 


૧૨ 


અશુદ્ધ 


યજોવેદ 
વૈવસ્તવ 
વૈવસ્ત 
પુષ્પૃમિત્ર 
પદ્ધતિથી 
દીકુ 
આર્લાદેત્ય 


આહીરો નહિ પણ આભીર હશે, 


નહિ જ 
સાર્‌ાષ્ટૂ 

દાદા 

તમના 
ચિખખેદદરા 
ચાલુક્ય 
ગોહીવાડ 

ગાર્ગી 

માત્મ્ય 

વણુદત્ત 

પરપ થી પડહ 
ગુહસેન વલે! 
સુણુા।વે 

જેઠવા રાન્નએઝએ 
લેખકો * 
સ્થાનાધિકર્ણીકા 
ભોગાધિકર્ણીકા 


 બુવાધિકર્ણીકા 


હંડભાગીકા 
દંડપાશીકા 
દશાપરાધિકા 
અવલેફિકા 
ચારોહરણીકા 
ઉફે વિશ્ચવરાહ 


શુદ્ધિપત્રક 


શદ 


ત્રડગ્વેદ 

વૈવસ્વત 

વૈવસ્વત 
પુષ્યમિત્ર 

પદ્ધતિ પ્રમાણે 
દીધું3 
આલાદિત્યિ 

રદ ગણવું 

નહિ 

સોરાષ્ટ્ર 

દાદા અથવા ૬૬ 
તેમના 
ચિખલેદરા 
અન્ય 
ગોાહીલવાડ 
ગર્ગ 

માહાત્મ્ય 

ષ્ઝે 

પણુ દત્ત” 

પ૪લ૯ થી પપ% 


 ગુહસેન 


સુણાયો 
જયીક રાન્‍જ્નએએ 
લેખક 
સ્થાનાધિકર્ણીક 
ભોગાધિકર્ણીક 
ઘ્ુવાધિકર્ણીક 
, દડભોગીક 
દૃડપારીફ 
દશાપર્‌ાધિક 
અવલે કિક : 
ચોરોદ્ધદરણીક 
ઉફે" વિશ્વરાહ 


૧૬19 
૧૬૫૭ 


૧૭૧ 


૧૭૪ 
૧૫૭૭ 
૧૯૪ 
ર૦૨ 
ર્૦પ 


પંક્તિ 


7 શે ફમ? 
ડિ “9 ૮0 / 


દદ 


4# .૯. 
(૧474 ક.” 


૬ 
દ્ર 


#ા? 
હક. 


૧૫ 


પ3 


૧19 


૧૩ 


રદ 


ર૧. 


અશુદ્ધ 
નહ્ષીરપુર 
ધારીયો 
રાણકવા-ક 
પણે 
અઢીયે! 


હાજી 


ઝેરી બીજ 

ગોમેર 

રાહ નેંધણ 

પહાડોમાં . 

“સોમનાથને ધેશે” આવ્ય (લેખકનું) 
સ્મસ્ત 

દગામચો 

મેઠે 


------ 


આખ્યાત 
પાજરીયા 
“તેબલીયા 


ફાવ્ય્‌દ 
યુસુફખાન 
તથીફ 

૧૪૪૫ 

મહમૂદ બેગડો 


(આ પ્રકરણમાં ન્યાં ન્યાં મહમૂદ બેગડા 


બેગડો વાંચવું) 


હાથે દામે।દ૨ 


સા 
જડ&ાજ 


દટન્નતા 


હાથીઓ પણુ રાન્નએ। 
ખૂલીકફખાન 


શદ 

નક્ષીસપુર 

ઘારીયે 

રાહક્વાટ ૧લે 

પણુ 

ચટીયેો 

તાજી 

પણુ રાહને તજ દે 

ઝેરી ખીજ વિખ થઇને વાવીયુ' 
ગેમર 

રાહ નોંધણ વલે 

પહાડોના 

આ વાડ્ય 2૬ સમજવું 
સમસ્ત 

દગાયચો 

મેક 

માગતો હતો તેને મારી 
દડિરતી પાટે ખેકે. 

અખ્યાત 

માંજરીયા 

જેબલીયા 

પારા પહેલો, પારા બીંન્નની 
પહેલી લીટીમાં “શ્રીમંત પણ 
હતો” ત્યાં પૂરો થા્‌ય છે, 
કાવ્યો 

ખુશુરૃખાન 

તક્ષક 

૧૪૧૫ 

મહંમદ બેગડો 

છપાયું છે ત્યાં ત્યાં મહેમદ 


રાય દામે।દરે 

જ્કીજ 

હૃટતર્‌ 

રાજ્એએ, હાથીએ પણ 
ખલીલખાન 


પંક્તિ 


ન્વ 


વ૯ 
રદ 
સ 


૮ 7 “7 
“જ «૯ ત ૮0 


અશુદ્ધ 


વીરપુત્રને! 


સુલતાત અણમદશાણ 


સુલતાન સુઝ્કર 
ઉન્નતિ 


"નાહ 


અદ્ઝ 
બરદુરો 
અલીમોાજ 
વીયારે 

પણ 

તેથી સતાજએ 
અને તેથી તે 
હેતો તેથી 
વયતા હોઇ 

જે ત્યારે 

તેમ »તાં 
સારાષ્ટ્ર 
સલાવત 
સલાવત 

ફેજદાર 

તે કારણે ગજરાત 
મતા 

રવીકાર્યો 
પ્રીતિપ્રાત્ર 
ગોારમટી 

મારા 

મારે 
ક્રાગજ-આણુંદજ 


મોવાસા 
તથા ધર્મ 
હાજુરીયા 
મૂળજ 
કરી 


શુદ્ધ * 
વારપુત્ર મલેક તુધાનના _ 

સુલતાન અહમદાશાહ રજો - _ 
સુલતાન મુઝ્ધર્‌ રજને 
ઉદ્યોગ 


-અજ ઝ્‌ 
બરદુશે 


અલીયોજ 


વીયરો 

“નમ સતાજગ્ઝે 
ગઅબને તે 

હતો તેમ ધારીને 
વયના હતા તેઓ 
૦%, મળ, ન 

જે તે સમયે 


વઢવાણ (પેય શીર્ષ ક) 
તેથી ' 
સોરાષ્ટ્ર 


સલાબત 


સલાબત 


ફોજદાર 


તે કારણે શેરખાન ગુજરાત 


સતો 
સ્વીકાયે 


પ્રીતિપાત્ર 


ગોારખમટી * 
લેખકના” 

લેખકનો 

પ્રાગજ ગોપાલજી 
આણંદજી ગોપાલજી 
મેવાસા 


તથા સર્વ ધર્મ 
હજુરીયા .* 
મ્‌ળ્‌જ 


કેસી 


# 


પાકું 


૩૬ન્‌ 
૩૬૫ 
૩૬૬ 
૩૬૯ 
૩૭૧ 


પંક્તિ 
કું છ. 
રપ 
૩૧ 


ય 
#4ત ૬! 


અશુદ્ધ 


વાડયા 
સો નાગર ગયે 
ઉડૅજે 

એક કારીનો 
સ્ર્ઞે 


વેડુહ 


વડીયા 


સો ત્ગર્‌ ગયે 


ભરવા 
એક લાપખમ કોરીતે 
મેર્એ 


